Go ogle 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . google . com/ 




HARVARD COLLEGi,,,, 
UBIURY III 




fKANRUN TEMPLE lN(||S|p 

CLASS OF 1914 ■■'"•[ ' '^''''1'' 

sj^rnNji Lii:i TE^'A^^T 

COAST ^VRTILI.EKV TfJliPS 
t:LLKS J.KY, MAN S ACSH TlSETTIi 



r 



Digitized bv 



I 



Digitized by 



Google 



• 

I 



Digitized by 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL. 



1872. 

CYFROL XVI. 

"TNG NGWYNBB HAUL A LLTGAD GOLEUNI." 
"a GAIR DUW YN UCHAF." 




CAERFYRDDIN: WILLIAM SPURRELL. 



MDCCCLXXU. 



HARVARD COLLEQE UBRARY 
UtORAHAM FUND 



OAERPYRDDIN: ARQRAFPWYD CAN W. SPURRBLL. 



Digitized by 



Google 



AT Y DARLLENYDD. 



Wrth gyfarch eiu cyfeillion y flwyddyn hon, y mae yn dda genym eu 
hysbysu nad oes fawr o bethaa gwedi dygwydd mewn ffordd o wrthwyneb- 
iad i'r Eglwys ag sydd yn galw am sylw neillduol. Digon tebyg fod ei 
gwrthwynebwjr yn diflasu euro ami yn I>arhau8, ac ef allai eu l)od am 
gael ycbydig orphwys er mwyu gwueutbur cynnyg mwy nerthol yn y 
dyfodol. Y mae Mr. Miall a'i gefnogwyr gwedi bod yn cadw cymmanfa- 
oedd yma a tbraw ar hyd y wlad; ond ni wiiaethant fawr o gyuhwrf. 
Daetb Mr. Dixon befyd ym mlaen a i fesur yn Nby y Cyffrediu i gyfnewid 
y Ddeddf Addysg, er mwyn ei gwueutbur yn fwy ffafriol iV Ymneillduwyr; 
ond ni cbafodd fawr i*w bleidio Digon tebyg l)od y seneddwyr yn gy- 
ffredinol yr un farn a ni ar y pwuc, sef ei bod yn ddigon pleidiol iddynt 
hwy yn bresennol, beb wneuthur mwy o gyfnewidiadau yn yr un*cyfeiriad, 
a tbaflwyd y cynnyg allan gyda rawyafrif mawr. Fe ^yr y wlad y»i awr 
ychydig am Fyrddau Ysgolioo; gwyddant fod mwy o arian yn cael eu 
treulio yn ein trefi mawrion i dalu y swyddwyr, yng ngbyd & chostau 
ereill, nag sydd yn myned i addysguV plant; ao hefyd fod y cynlluu a 
ddyfeisiwyd i orfodi pawb i aufon eu plant i'r ysgolion, ym mhell o fod yn 
llwyddiannus a boddhaol. 

Y mae Cymraanfaoedd Eglwysig gwedi dyfod yn rhan o gyfundrefn 
yr Eglwys y dyddiau presennol. Yr oedd cryn ddyddordeb yng ngl^n 
&'r gynimanfa yn Leeds eleni, am fod "sefyllfa yr Eglwys yng Nghymru" 
yn un oV pynciau a driniwyd yno. Y mae y rhan fwyaf o Eglwyswyr oV 
farn bod lies mawr yn deillio i'r Eglwys oddi wrth y fath gyfarfodydd. 
Pan yr ystyriwn fod enwogion yr Eglwys. o bob golygiadau, yn ymgynnull 
i ymdrin yn bwyllog fic yraarferol pynciau niwyaf pwysig sydd yn 
perthyn i'r Eglwys a^i gwahaiiol sefydliadau. nid yaym yn raeddwl llai 
na addefa pawb y gall lies mawr ddeillio oddi wrthynt. Siaradodd amryw 
o'r offeiriaid Cymreig ar gyflwr yr Eglwys yng Nghymru; a digon teliyg 
y cynnelir y Gymmanfa rhai o'r blynyddoedd dyfodol. yn un o drefi y 
Dywysogaeth. 

Y mae Cymdeithas Amddiffynol Eglwysig gwedi cael ei sefydlu hefyd, 
dyben yr hon ydyw amddiffyn yr Eglwys, trwy ddymchwelyd haeriadau 
yr Ymneillduwyr, gosod y gwir u flaen y bobl, a rboddi gwybodaetb iV 
cyhoedd yng nghylch yr amryw fesurau sydd yn cael eu trin o bryd i 
bryd. Y mae angen parhaus am v cyfryw wybodaeth; ac nid oes gwell 
ffordd i'w sicrhau i'r werin, na thrwy gryf hau a lledaeuu y Wasg Eglwysig. 
Y mae amryw w^r ll^n a lleyg gwedi dadgan eu barn yn lied ofuus yng 
nghylch cymdeitbasau amddiffynol. Dywedant mai yr amddiffyniad goreu 
a ellir ei roddi i*r Eglwys, ydyw ffyddlondeb diflino iV angenrheidiau, a 
llafurio yn ddiwyd a gonest i wneuthur ei Gwas&naethau yn gymmeradwy 
gan y bobl, ac befyd cael Gwasanaethau gwresog, parcbus, ac ami, er aden- 



Digitized by 



iv. 



AT Y DARLLBNTDD. 



nill y tir a goUwyd trwy aDfiyddlondeb a difaterwch yr amser gynt. Y 
mae hyna yn eithaf gwir; ni leinw un le y Hall; ni ddylent gael eu cydgym- 
mysgu; nid ydynt o'r un natur, fel y gall un wneyd i fyny am ddiffyg y 
Hall; a phe byddai posiblrwydd i Eglwyswyr ymddibynu ar amddiffyniad 
cymdeithasau, a rhoddi fyny gweithio yn eguiol a difrifol, byddai sail dda 
gan y cyfryw ddadgan eu barn. Y mae gwaith gan y ddau i'w wneuthur; 
a phan edrychir ar y gyradeithas yn y goleu hwn, meddyliwu y gwel pawb 
fod angen am y cyfryw sefydliad i daenu gwybodaeth cywir er gwrthbrofi 
yr haeriadau a wneir yn barbaus yn erbyu yr Eglwys. 

Y mae yr Ymneillduwyr gwedi dyfeisio cynllun newydd eto i ddangos 
gwendid yr Eglwys. Dygir hyn i ben trwy roddi nifer yr Eglwysi a*r 
Capeli, a*r eisteddleoedd ynddynt, yn ein dinasoedd a'n trefi mawrion. 
Meddylir wrth wneuthur hyn y rhoddi r cyfrif cywir o nifer yr Eglwyswyr 
a'r Ymneillduwyr yn y Ueoedd dan sylw. Ni ellir rhoddi nifer y naill 
neu'r Hall o honynt trwy nifer yr eisteddleoedd. Y mae yr Ymneillduwyr 
gwedi gwrthod y cynnygion a wnaed yn y Senedd i gael cyfrif teg cy- 
Sredinol o olygiadau crefyddol y bobl; ond y maent yn foddlawn rhoddi 
nifer yr eisteddleoedd yn eu capeli, cyhyd ag y deillio y wybodaeth o'u 
swyddfeydd hwy. Fe V^yr yr Ymneillduwyr eu bod yn adeiladu capeli er 
mwyn magu i fyny gynnulleidfaoedd ; adeiladant heb braidd obaith am 
gynnulleidfa, trwy gangenu ymaith oddi wrth ryw gapel arall neu gilydd, 
a*r oanlyniad ydyw bod llawer o honynt yn weigion, a braidd yn gallu 
cynnal eu gweinidogion. Nid felly ydyw hi gyda'r Eglwys; ni adeiledir 
Eglwysi nac Eglwys-ysgolion heb fod Eglwys y plwyf yn rhy fychan, neu 
amgylchiadau lleol y plwyf gwedi cyfnewid, fel ag i wneyd Eglwys gyn- 
northwyol yn angenrheidiol i angenion yr amserau. Dymchwelyd y fath 
haeriadau neillochrog ydyw rhan o waith y Gymdeithas Amddiffynol, trwy 
gyhoeddi pamphledau, yn gystal a rhoddi ystadegau cywir yn y newydd- 
iaduron. 

Wrth ddiweddu, cymmerwn y cyfleusdra i dalu diolch i'n gohebwyr, 
ein tanysgrifwyr. a'n dosbarthwyr, am eu caredigrwydd a'u hymdrechion 
blaid yr "Haul" y flwyddyn ddiweddaf, a gobeithiwn y parhant ao 
y cynnyddant yn eu hymdrechion yn y dyfodol, gan fod ysgrifenwyr 
galluog ychwauegol wedi addaw rhoddi eu cymhorth, a'n bod yn bwriadu 
gwneyd pob ymdrech i'w gynnwysiad fod yn deilwng o'r cylchgrawn eglwysig 
henaf yn y Dywysogaeth. Fe ^yr Eglwyswyr am angenrheidiau yr 
Eglwys; gwyddant hefyd am ymdrechiadau diflino ei gwrthwynebwyr; 
gwyddant mai dim ond gwir lafur a gwaith egniol fydd yn abl i roddi 
goruchafiaeth i'r Eglwys ar ei gelynion; a chan hyny gwelir nad ydyw yn 
angenrheidiol cymhell Eglwyswyr i wneyd yr hyn yw eu gwir ddyledswydd, 
a'r hyn a ddysgwylir oddi wrth ofFeiriaid a lleygwyr, fel y byddo yr 
Eglwys yu sefydlog a derbyniadwy gao y bobl yn gyfFredinol. 



Y GOL.. 




Y R HAUL. 



'^TNG NGWTNEB HAUL A LLTGAD GOLEUNI.'' 
"A GAIB DUW YN UCHAP." 



Rhip. 181. lONAWR, 1872. Cyf. 16. 



CANIADAETH Y CYSSEGR FEL RHAN BWYSIG O'R 
GWASANAETH DWYFOL. 

"Mawl a'tKerys Di yn Sion, Dduw."— Salm Ixt. 1. 
"Pob perchen anadl, molianned yr Arglwydd."— Salm cl. 6. 



Wrth wrando yn ddiweddar ar un o 
weinidogion yr Eglwys yn pregethu 
ar y golygiadau rhy isel a fynwesir 
gan ormod o'n cyd-Eglwyswyr mewn 
perthynas i Wasanaeth, seremoniau, 
a sacramentaa Eglwys Crist, daeth 
i'm meddwl nad yw cerddoriaeth y 
cyssegr mor uchel ag y dylasai fod 
ym meddyliau Uawer o glerigwyr a 
lleygwyr yr Eglwys; yu wir, mae yn 
isel lawn yng ngolwg gormod o 
honom. Mae hyn i'w ganfod, nid yn 
unig yn yr annyddordeb a gymmerir 
mewn cyfarfodydd canu, pryd a lie 
eu oynnellir, eithr hefyd yn y di-' 
faterwch a*r diflasrwydd a ddangosir 
tuag at yr hyn a ddadgenir gan ereill. 
" Fy mrodyr, ni ddylai y pethau hyn 
fod felly." Canys fel y dy wedodd Dr. 
Goodwin, Arglwydd Esgob Carlisle, 
ar bregeth yn ddiweddar mewn cyfar- 
fod cyhoeddus yn ei esgobaeth, ei 
fod ef yn teimlo yn dra angenrheidiol 
i alw sylw y bobl at y rhan hon o'r 
GwasaDaeth sanctaidd, sef y rhan 
gerddorol o bono, gan fod cerddoriaeth 
o gymmaint lies iddo. " Rhaid i mi," 
meddai, " ddy wedyd fod Gwasanaeth 
Eglwys Lloegr trwyddo yn gerddorol 
1 — ^xvi. 



— fod y Llyfr Gweddi Gyffredin yn 
hanfodol gerddorol: ac os bydd i ni 
ddarostwng y Gwasanaeth gogon- 
eddus a drefnodd y Diwygiad i ni i' 
ry w ysgerbwd oer, Uawn diberoriaetbi 
fel ag ei darostyngir weithiau, fe 
fyddwn yn gwneuthur anghyfiawnder 
&'r Llyfr Gweddi yng nghyd &'r 
Diwygiad Protestanaidd." O'ra rhan 
fy hun, rhaid i mi gyfaddef fy mod yn 
cydsynio k'r sylwadau uchod o eiddo ei 
Arglwyddiaeth, gan fod y rhuddellau 
yn rhoddi y flaenoriaeth i ganu ar 
ddarllenneu ddy wedyd. FelenghraiflPt, 
mewn perthynas i*r Caniadau, Hymn- 
au, Credoau, Li tan i, a rhanau ereill 
o'r Gwasanaeth, ysgrifenwyd, "Yna 
y cenirj neu y dywedir," <fec. — y 
flaenoriaeth yn cael ei rhoddi gan 
awdwyr y rheolau neu*r rhuddellau 
hyn i ganu ar ddarllen neu ddy wedyd; 
ac nid rhyfedd chwaith, gan mai 
Gwasanaeth i Dduw ydyw, fe ddylai 
gael ei gyflawnu yn y modd mwyaf 
godidog. 

Yn y Cynghor CyflFredinol a roddir 
ar ddechreu y Foreuol a'r Brydnawnol 
Weddi, dywedir wrthym am can ein 
cydgynnuUiad i dy Dduw, sef nid yn 



Digitized by 



2 



TB HAUL. 



unig i '^gyffesu ein haml bechodau/' 
ond hefyd — 

1. "I dalu dioloh am yr ami 
ddaioni a dderbjniasom ar ei law Ef. 

2. "I ddadgan ei haeddedicaf 
foliant. 

3. *'I wrando ei sancteiddiaf Air 
Ef. 

4. " I ofyn J cyfry w bethau ag a 
fyddo cymhwys ac angenrheidiol yn 
gystal ar les y corfF a'r enaid." 

Ond pe byddem yn gofyn i lawer 
o'n cyd-Eglwyswyr beth y w eu dyben 
yn myned i*r Eglwys, yr ateb fyddai, 
nid y pethau uchod, ond i wrando, 
neu ef allai, addoli, er na fyddai 
ganddynt ond dychymmyg yn unig 
o'r gair cynnwysfawr, addoli. A phe 
byddem yn gofyn i ran fwyaf o 
Ymneillduwyr ar eu taith i'w capeli, 
"Pa le yr ydych yn myned 1" Yr 
ateb fyddai, "I glywed John Jones, 
Horeb, yn pregethu'^ Y moliannu 
a'r addoli yn cael eu Uyncu gan 
bregethul 

Nid dyna sefyllfa cerddoriaeth ym 
moreuddydd Cristionogaeth, neu 
ddechreuad crefydd yn y byd; ac er 
nad oes genym banes eglur am ganu 
mawl yn foreuach na gwaredigaeth 
yr Israeliaid o'r 'Aipht, eto nid oes 
ammheuaeth nad oedd canu yn rhan 
o Wasanaeth Duw er pan gydganodd 
yr angylion fawlgan y greadigaeth, 
ac y bu i boll feibion Duw ar ol hyny 
eu hefelychu. Ac os edrycbwn i 
banes yr Eglwys dan yr hen oruch- 
wyliaeth, cawn weled fod llwyddiant 
neu aflwyddiant crefydd yn ymddi- 
bynu i raddau mawr ar y dyddordeb 
neu'r annyddordeb a gymmerai dyn- 
ion yng ngherddoriaeth y cyssegr. 
Afraid fyddai i mi roddi esamplau o 
hyn, gan ei fod mor amlwg yn yr 
Ysgrythyrau, yn enwedig yn nau lyfr 
y Cronicl a'r Breninoedd. 

Mae jyi debyg na bu addoliad Duw 
mor flodeuog yn amser neb o saint 
yr Hen Destament ag oedd yn nheyrn- 
asiad Dafydd a Solomon: yn eu 
hamser hwy yr oedd llwyddiant mawr 
ar grefydd, ac o ganlyniad ar y wlad- 



wriaeth yn gyffiredinol. A phwy a'i 
dygodd i'r fath sefyllfa ond y dyn 
hwnw a ymhyfrydai gymmaint mewn 
caniadaeth, ac a Iwyddodd mor fawr 
yn y gangen hon o lenyddiaeth, nes 
yr ennillodd y teitl o " Beraidd gan- 
iedydd Israel," yn gystal a "Gwr 
wrth fodd calon Duw." Hwn, meddaf, 
a fu yn ofFeryn yn Haw yr Arglwydd 
i ddwyn cerddoriaeth y cyssegr i 
berffeithiad mwy ac uwch na neb o'i 
flaen. Ac megys yr ethoksai Duw 
Moses i roddi i Israel ddeddfau a 
bamedigaethaethgwladola chrefyddol 
er eu lies, felly hefyd yr etholodd 
Dafydd i roddi iddynt ganiadau o 
fawl a diolcbgarwch i'w harferyd yn 
eu cymmanfaoedd: ao megys yr 
ysgrifenodd Moses trwy ysbrydoliaeth 
Duw bump o lyfrau, er eu traddodi \ 
lawr i filoedd o genedlaethau, felly yr 
ysgrifenodd Dafydd dan gyfarwyddyd 
yr un Ysbryd, bump o lyfrau c&n a 
gweddi'au, iV cadw a'u harferyd yn 
yr Eglwys hyd ddiwedd amser; ac er 
bod y pum Uyfrau hyn p eiddo Dafydd 
wedi derbyn ychwanegiad atynt gan 
gantorion ereill, a bod y pum llyfr 
fel un yn awr genym ni, eto, maent 
ar wahan gan y Rabbiniaid luddewig, 
ac mae diwedd pob llyfr yn amlwg 
yn ein Beibl ni, trwy fod y fawlgan 
neu y diweddglo bron yr un ar 
ddiwedd pob llyfr, yn gyffelyb fel y 
gorphenwn ni bob Salm gyda*r un 
gogoniant. [Diwedd Salm xli. yw 
gorpheniad y llyfr cyntaf; Ixxii. yr 
ail; Ixxxix. y trydydd; cvi. y pedwer- 
ydd; a'r cl. sydd oil yn ddiweddglo 
i'r pummed.] 

Mae hanesydd breninoedd Iwdah, 
yn nau lyfr y Cronicl, yn rlioddi i ni 
restr o brif gantorion y Brenin 
Dafydd, a'u holynwyr. "Y rhai 
hyn," meddai, "a osododd Dafydd 
yn gantorion yn nhy yr Arglwydd, 
ar ol gorphwys o'r Arch. A hwy a 
fuant weinidogion mewn cerdd o 
flaen tabernacl pabell y cyfarfod, nes 
adeiladu o Solomon dy yr Arglwydd 
yn lerwsalem." " Meibion Asaph, a 
Hemam, a leduthun, y rhai a bro- 



Digitized by 



m 

phwydent ft thelynau, ao ft nablau, 
ac ft symbalau. Meibion Asaph — 
dan law Asaph, yr hwn oedd yn 
prophwydo wrth law'r brenin.'* Felly, 

Meibion leduthun, dan law ledu- 
thun eu tad, ar y delyn yn prophwydo, 
i foliannu ac i glodfori yr Arglwydd." 
Llefarir hefyd am Hemau, gweledydd 
y brenin yn aohosion Duw, i ddyrch- 
afu'r corn; " Duw a roddes i Heman 
bedwar ar ddeg o feibion, a thair o 
ferched, y rhai hyn oil oedd dan law 
eu tad yn canu yn nhy yr Arglwydd 
ft symbalau, ft thelynau, ac ft nablau, 
i wasanaeth ty Dduw, yn ol trefn y 
brenin i Asaph, leduthun, a Heman. 
A'u nifer hwynt, yng nghyd ft'u 
brodyr dysgedig yng nghaniadau'r 
Arglwydd, sef pob un oyfarwydd, 
oedd 288." Y rhai hyu a weinyddent 
mewn pedwar dydd-gylch ar hugain, 
sef deuddeg ym mhob cylch, wedi 
" eu dilladu ft lliain main;*' hyny yw, 
mewn gwenwisgoedd. 

Ar uchel wyliau ac achlysuron 
arbenig, byddai nifer y cantorion, sef 
c6r canu Dafydd, Solomon, lehosaphat, 
Heseciah, &o,, yn bedair mil, neu 
yohwanegj ac 0! yr olwg hyfryd 
fyddai ar wyliau corddorol y Per 
Ganiedydd ar Fynydd Sion neu 
Moriah; byddai adsain soniarus y 
cydunol leisiau ar yr ysbrydol an- 
themau yn Uenwi'r dorf ft llawenydd 
a gorfoleddj ac 0! y dyddordeb 
gymmerai y " Gwr wrth fodd calon 
Duw" yn y fath wyliau. Mawr 
fyddai ei alar pan amddifadwyd ef o 
herwydd gwrthryfel Absalom o hon- 
ynt. " Tywalltwn," meddai, "fy enaid 
ynof, pan gofiwn hyny; canys aethwn 
gyda'r gynnulleidfa, cerddwn gyda 
hwynt i dy Dduw, mewn sain cftn a 
moliant, fel tyrfa yn cadw gwyl." 

Ac i ddangos boddlonrwydd Duw 
i'r fath ddull o'i addoli — trwy ganu — 
nid oes achos i ni ond darllen un 
adnod o 2 Cronicl v., cawn yno, ar 
gyssegriad teml Solomon, hanes un 
o'r gwyliau corawl mwyaf ardderchog 
ag a glywyd am dano erioed, ac 
effaith y canu yn cael ei weled trwy 



HAUL. 3 

i Dduw roddi ei bresennoldeb dwyfol 
i'r ty a adeikdwyd iddo; canys, **Fel 
yr oedd yr udganwyr a'r cantorion, 
megys un, i seinio un sain i glodfori 
ao i foliannu yr Arglwydd, gan ddy- 
wedyd, Canys da y w, ac yn dragy wydd 
y mae ei drugaredd Ef; yna y llan- 
wyd y ty ft chwmwl, fel na allai yr 
offeiriaid sefyll i wasanaethu gan 
ogoniant yr Arglwydd, o herwydd 
gogoniant yr Arglwydd a lanwasai dy 
Dduw." Yr Arglwydd yn ymfoddloni 
yn eu gwaith o'i addoli ft chdn, trwy 
roddi ei bresennoldeb anghyffredinol 
iddynt. 

Felly ar gyssegriad a glanhad yr 
ail deml, wedi yr halogiad gan 
Antiochus Epiphanes. * ' Gosod wy d hi 
i fyny o'r newydd," meddai yr hanes- 
ydd, "ft chaniadau, a thelynau, a 
phibau, ac ft symbalau."—! Mac. iv. 54. 

Mae yr un peth i'w weled drachefn 
yng ngoruchwyliaeth yr Efengyl, a 
Gwasanaeth yr Eglwys Gristionogol. 
Yr un bodau a fu yn gogoneddu Duw 
ar ddechreuad y greadigaeth faterawl 
sydd yn cyduno drachefn ar dde- 
chreuad y greadigaeth newydd yng 
Nghrist lesu — lluaws o " lu nefol yn 
moliannu Duw, ac yn dywedyd, 
Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ar 
ar y ddaiar tangnefedd, i ddynion 
ewyllys da." Yr Efengyl, iwbili y 
byd, yn cael ei chyhoeddi gyntaf gan 
gerddorion a thrwy gerddoriaeth. 
Felly, Pen yr Eglwys ei Hun, yn yr 
addoliad cyhoeddus diweddaf cyn ei 
farwolaeth, ac yn sefydliad y Cymmun 
Bendigedig, a ddangosodd fod cerdd- 
oriaeth yn rhan bwysig o'r addoliad 
uchel hwnw. Yn niwedd y gwein- 
yddiad o'r Cymmun ganddo Ef ei 
Hun i'w ddysgyblion, "Canasant 
fawl, ac yna aethant allan i Fynydd 
yr Olewwydd. 

Wedi esgyniad Crist i'r nefoedd, a 
dyfodiad yr Ysbryd Glftn, yr hanes 
naturiol a allwn ddysgwyl o waith yr 
Apostolion, yw yr hyn sydd yn Uanw 
yr hanesiaeth cyntaf gawn am danynt, 
sef argyhoeddi y byd paganaidd ac 
luddewaidd " Mai lesu y w y Crist," 



Digitized by 



4 



TB HAUL. 



ao nad oes iachawdwriaeth yn neb 
anJl — trwy yr Hwn, a Hwn yn unig, 
mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig. 
ganlyniad, nis gallwn ddysgwyl yn 
y greadigaeth hon o Gristionogion 
banes manwl am eu dull o addoli; 
nid dyma amoan ysgrifenydd gweith- 
redoedd yr Apostolion, ac nid dyma 
o angenrbeidrwydd sefyllfa petbau ar 
y pryd, ond gwaitb cenadon cyctaf 
Crist oedd argyboeddi y byd o 
wirionedd yr Efengyl; eto, pan sonir 
am addoliad y rhai byny, dywedir 
fod cerddoriaeth yn ddull o'i ddwyn 
ym mlaen. Nid oes acbos amlhau 
esamplau o byn, ond digon yma y w 
cofio, pan mae banesydd yr Aotau yn 
son am eu haddoliad, y dy wed, " Eu 
bod oil yn gytAn yn tori bara, gan 
foli Duw, a cbael flfafr gan yr boll 
bobl." Yr un modd, dywed am 
Apostolion ereill, pan gawsent bam- 
dden i addoli Duw, wedi bod yn 
argyboeddi dyn, "eu bod yn gweddio 
ao yn canu mawl i Dduw." Yn 
gyflFelyb ni a gawn Sant Paul, pan yn 
son am y Gristionogion yn addoli, pa 
un bynag ai yn gyboeddus ynte yn 
gartrefol, dywed fod ganddynt "salm- 
au a bymnau, ao odlau ysbrydol," a 
bwytbau i'w "canu trwy ras yn eu 
calonau i'r Arglwydd." Meddyliaf 
befyd fod tystiolaetb Pliny, y pagan, 
ond ysgolbaig mawr, yn worth ei 
obofnodi fel yn dwyn pertbynas ag 
addoliad y Gristionogion boreuol. 
Ym mben rbyw banner can mlynedd 
ar ol amseriad Sant Paul, cafodd bwn, 
fel llywodraethwr Pontus a Bitbynia, 
ei awdurdodi gan yr erlidiwr a'r 
Ymberawdwr Trajan, i ymboli i natur 
addoliad y bobl a ddywedid "eu 
bod yn aflonyddu y byd, a Uwyr 
gytbryblio dinasoedd." Cafodd yntau 
allan, meddai yn ei lythyr i'r ym- 
berawdwr, mai dynion diniwed oedd y 
Gristionogion, ao mai eu barferiad o 
addoli oedd trwy ganu bob yn ail 
ganiadau o fawl i Grist megys Duw. 
Dyma, yn ol ei dystiolaeth ef, oedd 
dull y duwiolion yr amser bwnw o 
addoli; a dull, cofiwn, y rbai a welsant 



Grist yn y cnawd; dull y rbai a 
gly wsent yr Apostolion eu bunain yn 
pregetbu ac yn addoli; a dull y cawri 
byny a droisant ymberodraetb bagan- 
aidd Rbufain yn ymberodraetb Grist- 
ionogol. Mawr allu Duw yw moliannu 
wrth ei addoli, fel y profodd miloedd 
beb law Ambros, Awstin, a Gregori 
yn yr ben ddiwygiad, a Luther, 
Melanctbon, a Chranmer yn y 
Diwygiad Protestanaidd. Yr oedd 
y cyntaf o'r tri olaf uchod, sef 
Luther, yn gerddor medrus, yn gystal 
i phregetbwr Uwyddiannus, ac o'r 
ddau allu yna, priodola ef ei Iwydd- 
iaut yn erbyn diafol a Rhufain i*r 
cyntaf yn fwy na'r ail — i ganu yn 
fwy na phregetbu. Dywedir ganddo 
ef ei bun (a mwy gan ei elynion) ei 
fod ar amserau yn cael ei flino gan 
freuddwydion, a'i ddychrynu i gwel- 
edigaethau nosawl, a*i demptio gan 
ddiafol, nes yr oedd bron & metbu 
byw: cynnygiai yntau amryw bethau 
er cael gwaredigaetb oddi wrth y 
fath ellyllon, meddai, a'i haflonyddai, 
a'r peth goreu a mwyaf Uwyddiannus 
brofodd, oedd cerddoriaeth. "Gefais 
allan," meddai, "fod gelyn dynoliaetb 
yn casau peraidd sain cerddoriaeth 
gymmaint ag mae yn casau y 
Goleuni ei bun; ac felly, pa bryd 
bynag y'm blinid gan demptasiynau 
Satan, ac y'm dycbrynid gan rutbriad- 
au y gelyn bwn, cymmerwn fy nabl 
yn fy llaw i'w chanu, ac &'m llais ei 
chanlyn, yna ymadawai y gelyn, a 
chawn lonyddwch." 

Mae byn yn fy adgofio o gerddor 
arall: pan fyddai "y drwg ysbryd ar 
un Saul, y cymmerai Dafydd delyn, 
ac y canai &'i ddwylaw, a byddai 
esmwytbdra i Saul, a da oedd byny 
iddo, a'r ysbryd drwg a giliai oddi 
wrtho," 

Ond fel y dywedwyd ar y decbreu, 
mae rhai dynion yn iselhau canu, yn 
ddifater mewn pertbynas i folianuu, 
ac yn condemnio ereill am ddadgan 
rhanau o'r Gwasanaeth eglwysig. Ni 
fynant ddim o'r chantio a'r lleisio yna 
a wna rbai dynion, meddent, er 



Digitized by 



efelychu Pabjddiaeth a Defodaeth. 
Wei. fel y dywedodd yr Hen Hwntw, 
yn y Dyioysogaeih, er ys yohydig yn 
ol, " Gorddefodaeth to the dogs; ond 
pa ham yr ildiwn ni gerddoriaeth 
iddyut hwy 1 " Nid mor ami, diolch 
i'r nefqedd, y cyfarfyddwn grwg- 
nachwyr byn yn awr ag a wnaethom 
yn yr amser marwol a dilewyrch a 
welsom ar yr Eglwys yn ein gwlad, 
eto, maent yn rhy ami o lawer hyd 
heddyw, ao mae effaith eu dull di- 
beroriaeth hwy o ddwyn y Gwasanaeth 
ym mlaen yn brawf o fethiant eu 
hymdrechiadauj cymmaint felly, nes 
mae yr Eglwys yn eu plwyfi fel yn 
marw o newyn. Ycbydig yn ol, yr 
oedd cyfaill i'r ysgrifenydd yn adrodd 
banes un plwyf poblog fel esampl o 
byn: mae yn y plwyf hwnw hen 
weinidog (a hen lane) yn llafurio; 
mae yn un o'r pregethwyr blaenaf 
yn y Dywysogaeth, ac yn oael ei 
gyfrif fel duwinydd galluog; ond y 
mae y dyn hwn yn wrthwynebwr i 
braidd bob math o ganu; mae wedi 
penderfynu nachaiff y "gelyn chantio'' 
byth ddyfod i'w Eglwys ef tra bo efe 
byw, ac nid oes dim troi arno, mae yn 
invincible yn byn; ymdrecha rhai o'i 
Eglwys ei berswadio 1 ddadganu rhai 
o'r Canticles, Na, "dim chantio i mi," 
meddai. A beth yw'r canlyniadi 
Wei, dyma ddywedodd un o aelodau 
ei Eglwys wrth fy nghyfaill, "Nid 
oes genym ni ond cynnulleidfa o hen 
hobly mae*r ieuainc yn ein gadael, a 
phan fyddo yr hen bobl byn farw, 
bydd ein Heglwys ni yn wag!" Duw 
megys yn digio ac yn bygwth symmud 
y canwyllbren allan o*i le, am nad 
ydyw yn oael yr aberth cymmeradwy 
ganddo. 

" Deuwch, canwn i'r Arglwydd," 
meddai Dafyddj ond, " Deuwch, dar- 
llenton iddo," meddai y rhai byn. 
" Ti Dduw a folwn" meddai yr Eg- 
lwys, " yr boll ddaiar a'th fawl Di; " 
ond nid oes achos moliannu Duw ar 
g2in, y w gweithredoedd-lais y dosbarth 
yma. '^Cenwck yn llafar i'r Ar- 
glwydd," medd y Salmydd; ond, 



"DarUenwch yn bytraoh,'* medd y bobl 
hyn. Maent megys yn gwyrdroi yr 
Ysgrythyrau i'w dioystr eu hunain. 
Canys mae y Beibl yn ddibaid yn 
dyrchafu oerddoriaeth, ao yn dy- 
wedyd ei fod yn gymmeradwy gyda 
Duw; ac yn wir, mae rheswm a 
phrofiad yn addef yr . un peth, o 
blegid fe addefir y dylai yr Arglwydd 
gael ein gwasanaeth penaf a goreu — 
dylai gael yr boll ddyn, corflf, enaid, 
ac ysbryd, ao fe ddylai y teimladau 
mewnol a mud yma ynddynt eu 
hunain gael eu hoffrymu i'r Arglwydd 
yn y modd uchaf ac ardderchocaf o 
eiddo dyn. Yn wir, fe ddangosir 
byny tuag at fawrion daiar — pan 
fyddo dyn tlawd ac annysgedig yn 
ymddyddan k gwr mawr, gofala osod 
allan ei feddwl yn yr iaith oreu a 
alio, gan ei fod yn teimlo y dylai 
arfer iaith addas wrth foneddwr. Yr 
un modd y clywn ddynion a arferant 
iaith wael a sathredig wrth eu gilydd: 
pan nesant at Dduw mown gweddi 
hwy a ymdrechant ymgadw oddi wrth 
yr iaith hon, ac aberthaut eu gweddi'au 
iddo yn yr iaith goethaf a phuraf a 
allont; ac maent i'w canmol am hyn, 
o blegid, ni ddylai yr Arglwydd gael 
yr aberthau cloflF, anafus, ac ammher- 
fFaith yn awr mwy nag yn yr hen 
amser, eithr dylai gael y blaeuffrwyth 
— y penaf a'r coethaf, a clianu yw yr 
uchaf eiddo iaith. "Yr hwn a 
abertho foliant, a'm gogonedda I, 
medd yr Arglwydd." 

Mae i iaith ei graddau fel pob peth « 
arall ag sydd yn ei gwneuthur yn 
uwch neu yn is; mae iddi ei gwahanol 
wisgoedd ag sydd yn ei gwneyd yn 
oludog neu yn dlawd, yn gymmeradwy 
neu anghymmeradwy. Edrychwch 
arni mewn gwisg areithyddiaeth, a 
chymharwch hi yma k'i gwisg gy- 
ffredin gan y gweithiwr wrth ei waith, 
a chwi a welwch y gwahaniaeth — ei 
rhagoriaeth: symmud wch hi wedi 
hyn o'i gwisg areithyddol i'r un 
farddonol, a bydd y cyfnewidiad er 
gwell — yn uwch nag erioed: ac os 
symmudwch hi gam ym mhellach 



Digitized by 



6 



TR HAUL. 



eto — farddoniaeth i gerddoriaeth — 
fe fydd yn ymddangos yn y dillad 
goreu a welwyd ac a welir byth am 
dani. " Barddoniaeth," meddai rhy w- 
un, "yw rhyddiaith yn ei dillad 
goreu." Gerddoriaeth, meddaf finnau, 
yw barddoniaeth yn ei gwisgoedd 
penaf; le, gwisg yw ag sydd am iaith 
yn ymddangos ger bron gorseddfaino 
Duw a'r Oen, yn y nefoedd, gan yr 
angylion a'r seintiau ymadawedig. 
Mae yn ddiddadl genym fod y rhai 
hyn yn cyflawnu ewyllys Duw trwy 
ganuj OS ym ninnau i weddio, 
"Gwneler dy ewyllys megys yn y 
nef, felly ar y ddaiar hefyd," pa ham 
y gwrthwynebwn neu yr ymddygwn 
yn ddifater at gyflwyno ein Gwasan- 
aeth cyhoeddus i Dduw k chdn? 
" Molwch yr Arglwydd, canys da yw 
canu i'n Duw ni, o herwydd hyfryd^ 
le, gtueddus y w mawl." 

Yn awr, fy nghyd-Eglwyswyr, 
dyma ti yn rhoddi fy ysgrifbin o'r 
neilldu, gan ddywedyd hyn, Os yw yr 
Ysgrythyr yn rhoddi cymmaint pwys 
ar gerddoriaeth, ao os yw llwyddiant 
neu aflwyddiant orefydd yn ymddi- 
bynu i raddau helaeth ar y dyddordeb 
neu'r annyddordeb a gymmerir yn 
y rhan hon o*r Gwasanaeth, bydded 
i ni — 

1. Gymmeryd mwy o sylw o'r rhan 
bwysig hon o addoliad, cymmeryd 
mwy ddyddordeb yn y canu, ym- 
drechu mwy o'i blaid, a rhoddi ein 
cymhorth a'n presennoldeb mor ami 
ag y hydd bosibl yn ein oyfarfodydd 
canu, er cynnal breichiau y rhai a 
gymmerant ran neillduol yn y gwaith 
gogoneddus hwn. Gwn y gall rhai 
ddywedyd nas gallant hwy wneuthur 
fawr, OS dim daioni, yn y cyfarfodydd 
hyn, nas cynnysgaeddwyd hwy k 
thalent neu lais 1 ddadganu, ac felly, 
difudd iddynt hwy roddi eu presen- 
noldeb yno. "lawn," meddant, "i 
bawb wneyd y peth a allont." Fy ateb 
Tr rhai hyn yw, fod yn rhaid i ry wun 
wneuthur y peth na fedr, amgen ni 
ddysgai neb byth. Os na allant ganu 
yn soniarus, canout oreu y gallont, 



16, 08 na allant ganu o gwbl, bydded 
iddynt roddi eu presennoldeb gyda*r 
cantorion, a thrwy hyny gwn&nt fawr 
les&d i gerddoriaeth. " Yn ol yr 
hyn sydd gan ddyn y mae yn gym- 
meradwy, nid yn ol yr hyn nid oes 
ganddo." Dywedir am ry w un, " Yr 
hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth;" 
bydded 1 ninnau ei hefylohu trwy 
wneyd ein goreu dros gerddoriaeth y 
cyssegr. 

2. Ymdrechwn wella yr hyn sydd 
feius mewu cerddoriaeth, fel ei cyf- 
lawnir weithiau — "awn rhagom at 
berflfeithrwydd." Yn ystod yr ugain 
mlynedd diweddaf mae gwelliant 
mawr wedi ei gyflawnu, eto nid mor 
gyffredinol ag y dylasai fod. Mewn 
Uawer o Eglwysi yn ein gwlad mae 
yr hen arferiad o lusgo y geiriau, eu 
crynu, a'u cam-acenu, yn cymmeryd 
lie — hymnau a thonau yn cael eu 
hieuo yn anghymharus &'u gilyddj 
ereill yn cael eu rhedeg yn anystyriol 
gydag ysgafnder a brys anweddaidd 
— brawddegau a geiriau yn cael eu 
dryllio a'u tori yn y fath fodd ag i 
beri ysgafnder i rai a syndod i ereill, 
mae eisieu diwygiad yn hyn o beth. 
Cly wais i'r diweddar Ddeon o Fangor 
wneuthur Uawer yn ei gymmydogaeth 
ef er alltudo y dull ysgafn a drwg 
hwn o dori geiriau. Byddai yn arfer 
(meddai cyfaill i mi) rhoddi esamplau 
yn ei iaith enedigol o hyn er cywil- 
yddio y cantorion a'u hannog i 
welliant. Clywodd g6r o feibion a 
merched yn canu bob yn ail rywbeth 
yn debyg i hyn — y meibion yn canu— 

*' Pity our pol., 
Pity our pol., 
Pity our pol-luted souls." 

A'r merched yn treblu — 

" O for a man., 
O for a man., 

O for a man-sion in the skies.'* 

" With rererence let the saints appear, 
And bow-wow-wow before the JLord." 

Ar ol Rawer o ymdrech, mae y rhan 
fwyaf o gynnulleidfaoedd eglwysig 
Cymru yn rhydd oddi wrth annhrefn 



Digitized by 



TR HAUIi. 



7 



o'r natur uobod, eto mae He mawr i 
ddiwygio, yn Deillduol wrth gorganu, 
tf wy weled fod rhaniad yr adnodau 
wrth gorganu yn naturiol i ganu, ac 
yn gywir mewn gramadeg, trwy osod 
allan yr ystyr, yr aoen, a'r pwyslais, 
fel y dylent fod. Chwi glerigwyr, 
mewn modd neillduol, ddylai ofalu 
am hyn, am eich bod yn deall ystyr 
brawddegau a rheolau gramadeg. 

3. Peth arall wyf yn feddwl a 
fuasai yn ddymunol i ni ymdrecbu ei 
gyrhaedd yw, mwy o undeb mewn 
cerddoriaetb — i Eglwysi mewn un es- 
gobaetb, deoniaetb, neu o leiaf mewn 
un gymmydogaeth, fabwysiadu yr un 
duUwedd. Cenir yn ami (o herwydd 
amrywiaeth gwabanol Eglwysi o gor- 
ganu) y Caniadau, a dadganir yr ateb- 
ion. "Pan awn," meddant, "i Eglwysi 
ereill ar wyliau, neu gyfarfodydd 
arbenig, yr fm yn teimlo yn ddyeithr 
i'n Qwasanaeth cyffredin, am eu bod 
yn corganu ao adleisio yn wahanol i 
ni." Mae bwn yn g^yn ag y dylai 
gwylwyr y praidd edrych am gael 
diwygiad. Y peth wyf fi am ddadleu 
drosto yn awr yw cael unffurfiaeth yn 
y Gwasanaeth, fel ei ceir yn y Llyfr 
Gweddi, ac nid yn y rhanau ereill o'n 
haddoliad, megys hymnau, tonau, ac' 
anthemau. Gan nad yw y rhai hyn 
ond ychwanegiad i'n haddoliad, ef 
allai mai gwell ar hyn o bryd yw i 
bob Eglwys gael dewis ei thonau a'i 
hanthemau yn unol Sli harobwaeth) 
fel ag y caniateir i bob gweinidog 
ddewis ei bregeth, a'i dduU o'i 
thraddodi — trwy ei darllen neu beidio 
ei darllen, ei ohorganu neu ei thra- 
ddodi, undonol neu unllais; gwell 
meddaf, ef allai, y w peidio eu cyfyngu 
yn hyn o beth. Ond am y Gwasan- 
aeth cyflfredin, gan ei fod yn un 
mewn geiriau, fe ddylai fod yn un 
hefyd mewn caniadau a lleisiau. Da 
genym glywed fod ymdrech at hyn 
yn cael ei wneuthur y dyddiau hyu 
mewn tair o leiaf o esgobaethau 
Cymru; uchelwyliau undebawl yn 
cael eu cynnal, He yr arferir yr un 
duUwedd o gorganu y Gwasanaeth; 



ac mor belled ag wyf fi yn deall, mae 
hyn eisoes wedi ooethi Uawer ar 
gerddoriaeth mewn ugeiniau o Eg- 
lwysi yn y Dywysogaeth, ac adfywio 
canu mawl i Dduw. Ym mlaen yr 
elont, meddaf fi, nes bydd holl gyn- 
nulleidflEtoedd eglwysig Gymru yn 
uno ag un galon, ag un geneu, ac ag 
un llais i foliannu Duw wrth ei 
addoli. 

c. c. u. 



DAMMEGION ESOP. 
Lvm. 

T OASnYTLL DDDLAI. 

'BoEDD canwyll ddimai ar y bwrdd mewn seler, 

Yd dew a sarng gan ei gormod brasder: 

Ac meddai yn ei oalchder, " Pwy ond fi I 

" Pa gydmar lewyrch sydd i'r ei ddof fil 

" Pa beth yw Uewyrch nanl a Uoer a ser - 

"Wrth fy Uewyrcniad i, sy'n ganwyll werl" 

Daetn awel wynt syayn; 

Diffoddodd hi'n chwippjm. 

Groleuwyd hi'r eiltro 

Gan dd^n ag oedd yno. 
" Gyfeilles ddimai goch," eb nwnnw wrthi, 
" Tywyna'n wylaidd yn dy wan oleuni: 
" Cofia, gall awel wynt 
" Dy dd&odd etto'n gynt 

" Na th'rawiad amrant: 

" Ond gwych ogonlant 
" TSr olenadau'r nef ni's dichon ballu 
" Gan awel gryfaf nnrhyw wynt sy'n chwythu." 



ux. 

T DDEBWEK A'R GOBSEN. 

Byw anaf fe ddisgynodd tymmestl anferth 
Ar led y fro : fe syrthiai'r coed yn aberth, 
A'r tai, a'r temlau, i'w flfyrnigrwydd Uym; 
Fe gwjmpid pobpeth gan ei nanfed rym. 
Diwreiddiwya derwen o frenhinol nchder 
A dyfai ar Ian afon yn yr amser: 
Hi gwympodd i ryferthwy'r chwym lifeiriant; 
Ond ar ei hynt trwy'r llii, hi ^arodd seibiant 
I sylwi fod y cyrs o bobtu'r aton 
Yn dal i sefyll, er y cnrwynt digUon. 
Synnodd y dderwen : meddai wrthi ei hnn, 
" Pa achos yw, a mi mor wael fy Hun 
" Yn cael fy nwyn ar hyd y dwtr trochionog, 
" Wedi fy nhaflu gan y 'storm gynddeiriog, 
" Fod cyrs a hesg yn dal eu tir, er gwaethaf 

" Y dymmestl ddiriaid, 

"A hwy mor weiniaid ? " 
Attebodd corsen ystwy th hi fel yma : 
" Yr achos, dderwen brafF, yw ewrthryfela 
" honot ti, mewn nerth anhyolyg s^^thni, 
" Yn erbyn grym y 'storm yn cynddeiriogi : 
" Yr ydym ni yn sefyll, am mai plygu 
" Y byddwn dan bob awel sydd yn chwythu." 

KlOANDEB. 



Digitized by 



s 



TR HAVh. 



HUNAN-DDIWYLLIANT. 
{Parhdd dudalen 449, 1871.) 

ADRAN IV. 

II. Y moddion allanol. 

Yn 7 lie nesaf ac olaf ni a sylwn 
ar rai o'r moddion allanol neu'r 
offerjnau sydd yu gyrhaeddadwy tuag 
at gynnorthwyo yr hunan-ddiwyllydd 
yn ei Iwybr. 

1. Natur. Dyma*r moddion allanol 
ag sydd yn dal y oyssylltiad agosaf & 
dyn ym mhob sefyllfa — pa un ai 
cwsg ai effro; pa un ai caeth ai rhydd; 
pa un ai mewn iechyd ai afiechyd, y 
mae deddfau natur yn gweithredu 
oddi amgyloh iddo, yn gweithredu 
amo, ac yn gweithredu trwy bob 
gwytbien a gewin oddi mewn iddo; 
pa both byuag y byddo ei gyflwr, ei 
orchwyl, neu ei sefyllfa, ac ym mha 
le bynag y byddo y mae yn rhaid 
iddo ddeaU rhywbeth am natur eu 
deddfau. Y mae y moddion hyn o 
ennill gwybodaeth gan hyuy yn gy- 
rhaeddadwy i bob dyn. Natur sydd 
wedi cyfranu y rhan helaethaf a 
mwyaf defnyddiol o'r wybodaeth ag 
sydd yn awr ym meddiant yr hil 
ddynol. Nid yw Uyfrau yn gyfFredin 
ond adysgrifau ammherffaith o ranau 
o'i ohyfrolau cynnwysfawr ei hun^ ac 
y mae yn rhaid i bob dyn sydd yn 
bwriadu ymaflyd yn y gwaith o 
hunan-ddiwylliant ymgynghori yn 
amlach 4'r cynysgrif nag 4'r adysgrif. 
Mor ami ac mor helaeth ydyw y 
testynau ag y mae y oyfrolau hyn yn 
gynnwys! Mor llawn o ddoethineb 
a phrydferthwch ydyw pob brawddeg 
o'r cyfansoddiad. Er fod dynion 
oesau ar ol oesau yn treiddio iddo, a 
hyny yn barhaus a diflino, ac wedi 
cael allan ffeithiau a gwirioneddau 
dirif, eto y mae y wyneb ddalen yn 
He llychwino yn dyfod yn fwy dysglaer 
mewn prydferthwch ac yn fwy tueddol 
i gyfiroi gweithrediad meddwl ac i 
gynhyrfu y teimladau. Y mae yna 
gyfrolau at yn agos bob chwaeth ac 
at bob math o gymhwysderau. Y 
mae yma ryfeddodau a phrydferthwch 



i ddenu j plentyn yn gystal a'r bardd, 
ac y mae yma gyfundraithau aruchel 
a deddfau tragwyddol i lanw meddwl 
y gwirion, a thu hwnt i gyrhaedd y 
mwyaf deallus a fu ar wyneb y ddaiar. 
Y mae natur yn gwahddd pawb yn 
ddiwahaniaeth i'w theml, ac nid yw 
yn cadw yn ol ei gwersi mwyaf 
pwysfawr na'i gwirioneddau mwyaf 
detholedig oddi wrth y neb a a i 
ymofyn am danynt gyda phender- 
fyniad difrifol efrydydd yn fceisio 
gwybodaeth. Mae y caeau a'r gerddi 
I'u blodau amryliw yn cynnyg eu 
hunain yn ddeniadol i'r llysieuydd* 
Mae cyfansoddiad y corflf dynol a 
phob creadur byw yn cynnyg eu 
hunain i sylw yr hanesydd naturioL 
Mae natur oil o flaen yr athronydd 
tuag at iddo wneyd ei sylwadau a'i 
brawfiadau. Os daiareg fydd y 
chwaeth, y mae haenau y ddaiar a 
chyfansoddiad y graig o flaen y 
llygaid bob dydd: os seryddiaeth, 
y mae nefoedd Duw yn agor ei 
rhyfeddodau bob nos, a'r haul yn 
tywynu bob dydd, nes cymhell yr 
enaid wrth eu hystyried i ddweyd 
gyda'r Salmydd, " Pa beth y w dyn i 
Ti i feddwl am danoT* ac os bardd- 
'oniaeth, y mae natur oil ym mhryd- 
ferthwch ei golygfeydd a mawredd 
ei chyfundraithau yn tanio dychym- 
myg ac yn llanw enaid y Cymro. Y 
mae'r mynyddoedd uchel &*u creigiau 
ysgythrog, coedwigoedd helaeth ac 
afonydd yn dolenu trwyddynt, yng 
nghyd a'r dolydd gwyrddion sydd ar 
eu glanau, a chwympiad y rhaiadr 
dychrynllyd dros y creigiau, yn cyn- 
nyg eu hunain yn swynol i'r sylw yn 
ein gwlad mewn amlder^na welir ond 
nemawr mewn gwledydd ereill, fel 
amlygiadau o bryferthwch ac aruch- 
eledd natur, ac yn llawer mwy 
cyfoethog o elfenau diwylliad nag a 
geir mewn un llyfrgell. Pe buasai 
ein cydwladwyr wedi treiddio i 
grombll y mynyddau ac astudio 
haenau y ddaiar a chael gafael yn y 
cyfoeth sydd yn guddiedig yno, buasai 
fantais a chlod mawr i ni. Y mae 



Digitized by 



TB HAUL. 



9 



miloedd o honynt yn awr yn fwnwyr 
ac yn chwarelwyr mewn gweithf eydd 
heketh o dan y Sais anturiaethus. 
Mae y gorohwylion hyn yn llawn o 
foddion diwylliad. Mae y morwr 
yn gwybod mwy o lawer am y m6r a 
gwledydd pellenig na'r efrydydd trwy 
astudio daiary ddiaeth ; ac fe ddylai 
mwnwyr a chwarelwyr Cymru wybod 
mwy am elfenau daiareg na Uawer 
sydd wedi ysgrifenu traethodau ar y 
pwnc. Profiad yw y moddion mwyaf 
effeithiol a sicr i ennill gwybodaeth. 
Nid yw deall gwahanol wyddonau yn 
gwneyd dyn yn ddoeth, ond y mae 
yn rhaid cael deall yn gyssylltedig i 
gweithrediad tuag at ffurfio mawredd 
meddyliol. Dylai dyn wybod natur, 
galluoedd, a sylwedd pob peth sydd 
yn ei amgylchu, yng ngbyd ^'u cys- 
sylltiadau. Gan fod cyfleusderau iV 
perwyl hwn o fewn cyrhaedd dosbarth 
helaeth o ieuenctyd Cymru dylent 
wneyd yn fawr o honynt. 

2. Ein cyd-ddynion. Dyma un 
arall o'r moddion allanol mwyaf 
cyffredinol tuag at ennill gwybodaeth 
ac hunan-ddiwylliant. Y mae dyn 
bob dydd yn cyfarfod ac yn cym- 
deithasu &'i gyd-ddynion, ac fe ddylai 
ddysgu rhywbeth oddi wrth bob 
person a gyfarfydda ag ef. Trwy 
astudio y natur ddynol a'i dyfnder- 
oedd y mae y dynion mwyaf enwog 
wedi cyrhaedd eu gwybodaeth, ac y 
y mae y wybodaeth a gyrhaeddir 
felly hefyd yn llawer mwy gwerthfawr 
na'r hyn a gyrhaeddir trwy ddarllen. 
Trwy ymddyddan a chymdeithasu 
4'n cyd-ddynion gallwn weled eu 
gwaeleddau a'u diffygion yn llawer 
hawddach nag y gallwn weled gwael- 
eddau ein hunaiU; a gallwn hefyd 
weled rhagoriaethau ynddynt mewn 
pa rai yr ydym yn hunan-ddiffygiol. 
Trwy gymharu ereill i ni ein hunain, 
a thrwy sylwi ar y rhagoriaethau a'r 
diflFygion a ganfyddwn ynddynt a'u 
cymhwyso tuag atom ein hunain, 
gallwn yn fuan ac hawdd ar ol holi 
ein hunain yn briodol ganfod pa un 
a ydym yn feddiannol ar y cyfryw 
2— XYi. 



ragoriaethau, ac|yn llafurio o dan yr 
unrhyw ddiffygion. Mae llawer o 
ddynion na allant byth ddarllen eu 
nodweddiad eu hunain, ond y mae 
ereili yn fuan yn ein deall yn drwyadl. 
y mae y sylw yma a wneir trwy 
gymharu ein hunain ag ereill, a thrwy 
ddysgu rhywbeth, i*w ganlyn neu ei 
ochelyd oddi wrth bob un, gan hyny, 
yn foddion helaeth tuag at hunan- 
ddiwylliad, heb son am y wybodaeth 
a ennillwn trwy dreiddio i mewn 1 
ddirgeledigaeth calon dyn. Nid oes 
nemawr ddyn na wnai hanes ei 
deimladau, ei anturiaethau, a'i brof- 
edigaethau, <feo., pe eu cofrestrid hwy, 
arddangos golygfa llawer mwy teim- 
ladwy neu lawer mwy chwerthingar 
nag a ddynwaredwyd erioed ar chwar- 
enfwrdd, ac na ddj^sgrifiwyd crioed 
yn yr un ffugchwedl. Y mae llawer, 
gan hyny, i'w ddysgu wrth ym- 
ddyddan k dynion yn gyffredin, a 
dylem arfer y moddion goreu tuag at 
ennill ymddiried ein cymdeithiou. 
Y mae rhywbeth i'w ddysgu hyd yn 
oed oddi wrth blant. Os yw un yn 
athraw mewn Ysgol Sul, y mae 
yn meddu ar foddion mawr tuag at 
hnnan-ddiwylliant, pe bai ddim ond 
er mwyn arfer ei alluoedd ei hun. 
Ond trwy sylwi ar doriad allan y 
meddwl ieuanc, gwahanol dueddiadau 
a gweithrediadau y meddwl a'r corflp, 
y modd y maent yn tyfu fyny laewn 
rheswm a chrefydd, pa ragfarnau 
boreuol sydd yn ymosod ar ac yn 
niweidio y deall, gellir dyfod yn 
feddiannol ar yr athroniaeth fwyaf 
defnyddiol ac uchel. Os bydd yr 
hunan-ddiwyllydd yn ymddyddan §l 
masnachwr, neu ffermwr, neu weith- 
iwr, neu grefftwr, neu lawforwyn, neu 
laethwraig, y mae pob un yn fedd- 
iannol ar ryw fath o wybodaeth yn 
perthyn i'w gwahanol oruchwylion 
ag a fyddai o'r defnydd mwyaf i'r 
hunan-ddiwyllydd. Y mae y crydd, 
y dilledydd, &c., yn y golygiad yma 
yn ddoethach na'r athronydd. Ni 
ddylai yr hunan-ddiwyllydd gyfyngu 
ei hunan yn barhaus i'r un cymdeith- 



Digitized by 



Google 



10 



YB HAUL. 



ioiii i bersonau oV un goruchwylion, 
neu o'r un oohr grefyddol neu wleid- 
yddol, o herwydd byddai y wybodaeth 
a ennillai yn angbyflawn neu yn 
tmoobrog, yr hyn sydd yn groes i 
ddiwylliad priodol. Bydded yr hunan- 
ddiwyllydd hefyd yn hytrach yn 
barod i wrando nag i roddi ei dafod 
ei bun ar waitb, rbag iddo amlygu ei 
anwybodaeth ei bun, ac ef allai roddi 
tramgwydd i ereill. "Profed bob 
peth a dalied yr byn sydd dda." Na 
fydded iddo gymmeryd tramgwydd 
na dychryn wrth olygiadau gwabanol 
i'r eiddo ei bun. Na fydded iddo 
gydymddwyn ag ymddyddan ar 
betbau gwael a distadl, ond ymdrecbu 
oodi yr ymddyddan tuag at betbau 
buddiol ac adeiladol. Cofied befyd, 
"mai y neb a atebo betb cyn ei 
glywed, ffolineb a chywilydd fydd 
iddo." Na fydded iddo, gan hyny, 
aflonyddu ei gyfaill pan yn siarad, os 
dygwydd bod syniadau y cyfryw na 
eill gydsynio a hwynt. Yn ddiweddaf, 
ar ol bod yn ymddyddan i rhyw rai 
o'i gyd-ddynion bydded i'r hunan- 
ddiwyllydd ymddyddan ag ef ei bun 
mewn unigrwydd a dirgelwcb, a 
cbwilied allan pa betbau y mae wedi 
eu dysgu er diwyllio y deall neu er 
diwygio ei ddiflFygion, neu er cynnydd 
iV rinweddau. Cofrestred bwy yn 
y oof, ac ymddyged rbag Haw yn 
gymbwys ac addas i'r addysg a'r 
adeiladaetb y mae wedi dderbyn. 

3. Cymdeitbasau o bob math ydynt 
foddion rhagorol a dylanwadol o 
bunan-ddiwylliant. Gan fod ein 
traetbawd eisoes wedi myned mor 
faitb ni wnawn ond sylwi ar un ag 
sydd yn foddion o ddiwylliad, ond 
cyfeirio yr ymgeisydd at y cynghor 
olaf yn y bennod ddiweddaf, sef o 
sylwi yn graffus ar yr byn a glyw ac 
a wel ym mhob cylch, a thynu 
addysgiad priodol oddi wrth hyny. 
Mae y cymdeitbasau llenyddol ag 
sydd yn awr yn britbo ein gwlad yn 
teilyngu rhagor o ystyriaeth ac yn 
gofyn am i'w defnyddioldeb gael ei 
eglui'o yn fwy belaeth, o herwydd 



mae y sefydliad hwn o fewn y blyn- 
yddoedd diweddaf wedi dyfod yn 
boblogaidd iawn, ac o darddiad gwir 
Gymreig. Mae cymdeitbasau Uen- 
yddol wedi cael eu haddasu at 
angenion y Cymru. Maent wedi 
cy weirio, a choethi cbwaeth, a phen- 
derfynu tynged cannoedd o ieuenctyd 
Cymru. Mae eu dylanwad yn gyfyng- 
edig braidd yn ddieithriad i'r dosbarth 
gweitbiol, ac nid oes yr un sefydliad 
arall yn fwy cymhwys i'w tywys yn y 
blaen o dan anfanteision na hwn. 
Nid oes un pentref na thref na eill 
ddyfod yn gartref i gymdeitbas len- 
yddol, ac nid oes un sefyUfa o 
ieuenctyd Cymru na eill dyna 
diwylliad belaeth oddi wrth y modd- 
ion y maent yn gynnyg i'w sylw, ac 
adeiladaetb trwy fynychu y cyfarfod- 
ydd. Mae cyfansoddiad y sefydliad 
hwn yn addas iddynt gael ei ddwyn 
ym mlaen yn bollol gan y dosbarth 
gweitbiol, pa un ai mewn trefydd, 
mewn gweithfeydd, neu yn y wlad. 
Maent, gan hyny, yn foddion mwy 
cymhwys i ateb dyben yr hunan- 
ddiwyllydd nag un yr ydjrm yn 
gwybod am dano; ac OS bydd cym- 
deithas lenyddol yn yr ardal neu yn 
y dref, nid oes gan un gwr ieuanc 
esgus i ragoriaetho herwydd anfanteis- 
ion. Dyben cyffredin y cymdeitbasau 
llenyddol yw dyrchafu cymmeriad 
moesol a meddyliol yr aelodau yng 
nghyd & dwyn personau o wahanol 
olygiadau i gydnabyddiaeth&'ugilydd. 
Yn y cyfarfodydd hyn fe draddodir 
darlithiau, darllenir traethodau, 
barddoniaeth, &c., cenir tonau, ac 
ymddyddenir a dadleuir ar wahanol 
bynciau; gwobrwyir ymgeiswyr bu- 
ddugol, a fifuriir dosbarthiadau at 
gangenau neillduol o wybodaeth, jng 
nghyd k phethau ereill a femir yn 
briodol er mwyn cyrhaedd yr amcan 
mewn golwg. Gwelir oddi wrth hyn 
fod gofynion hunan-ddiwylliant yn 
cael eu llanw, a bod y sefydliad 
llenyddol yn hollol gyfaddas at eangu 
a pherffeithio yn gystal ag adfywio 
yr addysg a dderbynir gan y bachgen 

Digitized by Google , 



TB ZAJaiu 11 



yr ysgol ddyddiol, a chan mai 
Befydliad Cymreig yw y maent hefyd 
yn foddion hynod o effeithiol at gadw 
ein hiaith yn ei phurdeb ym mysg y 
genedli ao i godi beirdd ac ysgrifenwyr 
teilwng. Y maent yn dwyn yr 
aelodau yn gyfarwydd ym mhrif 
bynciau yr oes. Y maent yn foddion 
priodol neillduol at ddyrohafu ac 
eangu pleserau cymdeithasol, a thrwy 
liyny yn dwyn yr aelodau allan o 
berygl mynychu ta&mdai a lleoedd 
niweidiol ereill. 

Sylwn yn neillduol eu bod yn ein 
taeddu i iawn ddefnyddio amser. Y 
mae amser yn riiedeg ym mlaen yn 
barhaus, ' pa un ai cwsg ai effro y 
byddwn. Mor fychan yr ymddangoaai 
ein bywyd ar ol tynu allan y gyifran 
y mae cwsg, gorucbwylion, segurdod^ 
a di&iterwch meddwl yn ddwyn o 
bono, a cbymmaint a allasem estyn 
ato pe baem ond tynu awr bob dydd 
oddi wrth gwsg neu oferedd. Yn 
wir, y mae gwerth amser yn am- 
mbrisiadwy, ao y mae yn rhinwedd 
bod yn gybyddlyd o bono — mor 
gybyddlyd a'r cybydd ei hun o'i 
drysorau. Fe gynnoi-tbwya cym- 
deitbasau llenyddol byn. Fe roddir 
testynau dyddorol i lawr ar ba rai y 
gwaboddir yr aelod i ymarfer ei 
feddwl yn barhaus. Ni fydd ei 
feddwl bellacb yn rbydd, yn anwadal, 
ac yn ansefydlog. Fe fydd amcan 
0*1 flaen, ac o ganlyniad fe ddyfetba 
y rbwystr mwyaf i hunan-ddiwylliant. 

Mae y cymdeitbasau byn befyd yn 
oren cariad at ddarllen. Y mae pob 
dyn enwog wedi ymroddi i'r ymarfer- 
iad o ddarllen pan y mae Uyfrau o 
fewn cyrbaedd. "Darllen," medd 
Bacon, "sydd yn gwneutbur dyn 
oyflawn." berwydd bod greddf 
cywreinrwydd meddwl dyn mor fawr, 
mae y cymdeitbasau trwy ei greu yn 
ddefnyddiol iawn. Trwy roddi tes- 
tynau o flaei) yr aelodau i'w hystyried, 
tuedda un i cbwilio am bob petb a 
eill gael ga&el arno tuag at ymdrin 
&'r testyn yn deilwng. I wneyd byn 
yn effeitbiol y mae yn rhaid ymdrin 



& Uyfrau fel cynnorthwywyr. Fel 
byn denir un o angenrbeidrwydd 
esmwytb, ond diwrtbwyneb, i'r ffyn- 
nonau dyfroedd byny o ba rai y gall 
y meddwl yfed yn belaetb; fe ennilla 
cbwaetb a cbariad at lyfrau, a sycbed 
am wybodaetbj a'r byn a ddecbreuir 

angenrbeidrwydd a ganlynir o 
ddewisiad byd nes y delo yn arferiad. 

Y maent hefyd yn cynnyrchu yn 
yr aelodau y gallu i ymddyddan, ac 
amlygu eu bunain gyda ffraetbineb 
yn eglur ac yn hyawdl. Mae byn 
o'r pwys mwyaf, ac nid oes modd 
mwy effeithiol tuag at ddiwyllio y 
gallu yma na'r cymdeitbasau llen- 
yddol. Mae yn rhaid i bob aelod ar 
dro gymmeryd rby w ran yng ngwaith 
y cyfarfod: mae yn rhaid iddo siarad 
ar ryw bwnc — mae hyny yn ei orfodi 

1 wneyd ei oreu tuag at gyflawnu y 
gwaith yn foddhaol ac y n eglur. Peth 
annymunol iawn i un ydyw gwrando 
ar ymddyddan neu ddadl ar ryw bwnc 
a meddylddrychau a' gwrthddadl- 
euon yn taro ar ei feddwl pan y mae 
ef yn analluog i'w mynegu. Mae 
methiant am unwaith neu ddwy yn 
rhoddi symbyliad ychwanegol tuag at 
ennill y rhagoriaeth yma. Methodd 
Curran yn ei ymgais cyntaf a dweyd 
dim ond " Mr. Cadeirydd a bonedd- 
igion," yna dystawoddj ond trwy 
lafurio daeth yn y diwedd yn un o'r 
dynion mwyaf hyawdl yn y deyrnas. 
Mae y gallu hwn yn werth i lafurio 
am dano, a hyny mor benderfynol a 
Demosthenes. Mae yn rhaid i ddyn 
gyrhaedd rhyw radd o barodrwydd 
meddwl ac ymadrodd cyn y gall fod 
fawr wasanaeth i'w gyd-ddynion. 
Dyma un o brif nodweddion cym- 
deitbasau llenyddol. 

Yn wir, mae y cymdeitbasau byn 
ym mhlith yr offerynau mwyaf 
effeithiol tuag at gynnorthwyo a 
chefnogi yr hunan-ddiwyllydd o dan 
anhawsderau. Mae pob aelod yn 
ymarfer ei boll ddysg a'i ddawn ar y 
testyn fydd dan sylw, ac felly y mae 
pob pelydryn goleuni yn cydgyrchu 
ar yr un pwynt ac yn ei wneyd yn 



Digitized by 



12 



TB HAUL. 



eglur i bawb. Mae gallu mewn oym- 
deithas uag sjdd mown jmdrechiadau 
unigol: "Mewn undeb mae nerth." 
Pe bai holl gryddion yr ymherodraeth 
yn cyduno gallent wneyd i holl 
bendefigion y wlad gerdded yn nhraed 
eu hosanau. Cynghorwn, gan hyny, 
i bob gwr ieuanc ymuno ag un o'r 
cymdeithasau hyn, a chymmeryd 
dyddordeb a rhan yn y gwaith — 
gwneyd ei oreu tuag at gyflawnu yr 
hyn a roddir iddo, a hyny mor 
berfiaith ag y gall Lie nad oes 
cymdeithas o'r fath bydded i un gael 
ei sefydlu yn ddioed yn y pentref 
agosaf. Nid yw y draul o'i dwyn 
ym mlaen yn werth sylwi arno, o 
herwydd gellir dwyn ym mlaen holl 
orchwylion angenrheidiol y gym- 
deithas am ddwy geiniog y mis yng 
nghyd k chwech cheioiog ar dderbyn- 
iad un yn aelod. Mewn ardaloedd 
gwledig nid oes yr un gwrthwynebiad 
i gadw y cyfarfodydd yn olynol yn 
nhai yr aeledau mwyaf cyfleus, 
Gellir cael rheolau a phob cyfarwydd- 
iadau ereill angenrheidiol i ffurfio 
cymdeithas a dwyn ym mlaen y 
gwaith oddi wrth y gymdeithas sydd 
yn sicr o fod yn y dref nesaf. 
Anfoner un neu ddau yn ddirprwywyr 
yno i weled pa fodd y dygir gwaith 
y cyfarfod ym mlaen, ao ef allai y 
daw rhai o aelodau y gymdeithas i 
gynnorthwyo dygiad ym mlaen yr 
un ieuanc am rai nosweithiau. 
Byddai llawlyfr pwrpasol i flFurfio a 
dwyn ym mlaen y cymdeithasau hyn 
yn cynnwys rheolau, testynau, dadl- 
euon, enghreifftiau o ofyniadau ac 
atebion, yng nghyd ag enghraifft o 
ddadl ar ry w bwnc, yn fanteisiol dros 
ben. Mewn perthynas i lyfrau, ni a 
sylwn ar hyny yn y rhifyn nesaf. 
{Pw barhau») 



ATHRONIAETH. 

Ar ddrwg a ftty neu ddrwg a ddaw, 
Syll yr athronydd yn ddifraw; 
Ond pa le mae'r athronydd pradd 
A dawel ddwg y drygau sydd? 



GWYLIAU YR EGLWYS. 

SNWAEDIAD EIN HABOLWrDD IBSU 
GRIST. 

GoFTNiAD. Pa wyl y w hon y mae*r 
Eglwys yn gadw y dydd hwn) 

Atebiad. Enwaediad ein Har- 
glwydd lesu Grist, yr Hwn, pan oedd 
yn wyth diwrnod oed, a ufuddhaodd 
i'r gyfraith, trwy gymmeryd ei en- 
waedu. 

G. Beth oedd yr Enwaediad 1 

A. Un o ddefodau y Gyfraith 
luddewig, trwy yr hon yr oedd y 
bobl yn cael eu derbyn i gy&mmod 
k Duw, yr un modd ag y derbyuir 
Cristionogion trwy Fedydd. Gor- 
chymmynwyd i Abraham wneyd hyn 
fel arwydd o*r cyfammod a wnaeth 
Duw ag ef a*i had ar ei ol. Gafodd 
ei adnewyddu gan losuah ar fyuediad 
plant Israel i Wlad Canaan: ni 
chyflawnwyd y ddefod am y deugain 
mlynedd y bu plant Israel yn yr 
Anialwch. 

G. Pa bryd yr oedd Enwaediad i 
gae] ei weinyddu? 

A. Ar jr wythfed dydd, canys yr 
oedd y fam yn aflan am saith diwrnod, 
ac yr oedd y plentyn hefyd yn cael 
ei ystyried felly o herwydd ei fod yn 
cyflfwrdd 4 hi. Yr oedd yr luddewon 
yn talu sylw mawr i'r amser; nid 
oeddynt yn ystyried yr Enwaediad 
yn un cyfreithlawn cyn yr amser, ac 
yr oeddynt yn ei ystyried yn llai o 
werth ar ol yr wythfed dydd; yn 
hytrach nali ohirio, yr oedd yn cael 
ei gyflawnu ar y Sabbath, er fod pob 
gwaith arall ar y dydd yn cael ei 
wahardd. 

G. Beth oedd y gosp am ei es- 
geuluso? 

A. Fod yr enaid hwnw i gael ei 
dori ymaith o blith y bobl. Ceisiodd 
yr angel ladd Moses, nid y plentyn, 
am iddo esgeuluso ei enwaedu. 

G. Beth oedd amcan cyntaf En- 
waediad ? 

A. Fel y byddai i bob un o had 
Abraham ddwyn sel yn ei gorff o 
etifeddiaeth Gwlad Canaan; ac fel 



Digitized by 



n HAUIi. 



13 



arwydd i'w gwahaniaetLu oddi wrth 
ereill, &'r hwn yr oeddynt oil wedi 
cael eu nodi; a dangos eu penderfyn- 
iad i ufuddhau i'r unig wir Dduw, 
Creawdwr nef a daiar; yr oedd yr 
arwydd weledig hou yn eu hadgofio 
yn barhauB am eu dyledswyddau, i 
ymorol am ras anweledig, a rhodio 
yn unol & ohyfreithiau Duw. 

G. Beth oedd yr aohos i'r ddefod 
lion ddarfod ar ol dyfodiad Crist i'r 
cnawd 1 

A. Pan ddaeth ein Hiachawdwr i'r 
byd torwyd y mur oedd yn gwaban- 
iaethu rhwng iiad Abraham a'r 
Cenedloedd, ac nid oedd un wlad i 
fod yn wahanol i'r llall, agorwyd y 
drws i bawb— y Cenedl-ddyn yn 
gystal a'r luddew. 

G. Beth mae Enwaediad yn ddangos 
yn ffugrol i ui? 

A. Mae yn dangos fod ein genedig- 
aeth yn aflan o herwydd pechod 
gwreiddiol: felly, dylem osod o'r 
neilldu bob pechod a ffieidd-dra, a 
holl bleserau y byd, y cnawd, a'r 
cythraul. 

G. Trwy ba foddion y derbynir 
plant i'r Eglwys Gristionogol? 

A. Trwy y sacrament o Fedydd, 
trwy yr hwn y mae plant rhieni 
Gristionogol yn dyfod yn aelodau o 
Eglwys Crist. Yn y dull hwn y mae 
plant oredinwyr yn dyfod yn etifedd- 
ion teyrnas nefoedd. 

G. Beth oedd yr achos i Grist 
gymmeryd ei enwaedu ac Yntau yn 
ddibechod? 

A. Fel y buasai iddo gael ei 
ystyried yn un o had Abraham, ac 
fel y buasai iddo wneyd daioni ym 
mhlith ei gyd-genedl. Yr oedd yr 
luddewon yn ystyried yr arwydd 
hwn o'r pwys mwyaf; ac yr oeddynt 
yn dirmygu y rhai oeddynt heb eu 
henwaedu; ac fel y gallasai gyflawnu 
y gyfraith, a dangos iddo ddyfod i'r 
byd i ddwyn y gosp am ein pechodau 
ni. 

G. Pa enw a roddwyd i Fab Duw 
pan gafodd ei enwaedu 1 

A. Yr oedd babanod yn cael eu 



henwi pan yr oeddynt yn cael eu 
henwaedu, ac oddi wrth y ddefod 
hon y galwyd ein Harglwydd yn lesu, 
yn ol yr hyn a ddywedodd yr angel 
cyn iddo gael ei genedlu yng nghroth 
y Forwyn, o blegid y byddai iddo 
wared ei bobl oddi wrth eu pechodau. 

G. Beth a olygir yma wrth ein 
gwared oddi wrth ein pechodau 1 

A. Trwy ei farwolaeth Ef y byddai 
iddo ein gwared oddi wrth y gosp 
am bechod a'n cymmodi &'r Ta^, a 
thrwy ei ras Ef ein gwared oddi wrth 
allu pechod. 

G. A ydyw enw yr lesu yn deilwng 
o bob anrhydedd? 

A. Ydywj "Yn enw yr leau y 
plyga pob glin." Y mae plygu glin- 
iau yn arwydd o barch, ac yr oedd 
yn beth anrhydeddus i ddangos y 
cyfryw barch, nid yn unig i'r rhai 
oedd yn bresennol ond i'r rhai oedd 
yn alasennol hefyd. Yr oedd yn 
arferiad yn y byd ym mhlith gwa- 
hanol grefyddau i ddangos eu parch i 
enw Duw pan y byddai yn cael ei 
arfer. 

G. Beth mae yr Eglwys yn or- 
chymmyn i wneyd pan enwir ein 
Hiachawdwr yn y Gwasanaethi 

A. Fod i bob un sydd yn bresennol 
ddangos eu parch yn ostyngedig i 
lesu Grist, tragwyddol Fab y Tad, 
lachawdwr y byd. 

G. Pa addysg a allwn ni gael oddi 
wrth yr wyl hon? 

A. Yr angenrheidrwydd o En- 
waediad Gristionogol neu gyfnewidiad 
y galon a'r bywyd, a lladd ein 
teimladau llygredig a chwantau pech- 
adurus. Mae hefyd yn dangos 1 ni 
ostyngeiddrwydd yr enaid, trwy yr 
hwn y dylem fod yn barod i aberthu 
ein henw da yn hytrach nag esgeuluso 
ein dyledswyddau, yn ol esampl ein 
Hiachawdwr, yr Hwn, er mwyn 
cyflawnu ewyllys ei Dad, a gym- 
merodd arno agwedd gwas, ac ym- 
ddangosiad pechadur. 

G. Beth a olygir wrth Enwaediad 
ysbrydol? 

A. Cwtogi ein pleserau tymmorol 



Digitized by 



u 



TB HAUL. 



a diddjfnu ein serchiadau at y byd, a 
meddwl mwy am y nefoedd, a cheisio 
ennill ffafr Duw. Mae yn golygu ein 
bod yn rhwym o ymwrthod i phles- 
erau gwaharddedig. 

G. Beth ddylai dechreu blwyddyn 
newydd ddwyn i'n sylw? 

A, Gwerth amser, yr hwn a rodd- 
wyd i ni gan Dduw i weithio allan 
ein hiachawdwriaeth, canys bydd 
naill ai dedwyddwch tragwyddol neu 
drueni tragwyddol yn ymddibynu ar 
y dull y bydd i ni dreulio ein hamser. 

G. Beth sydd yn gwneyd amser 
mor werthfawr 1 A pha ham y dylem 
wneyd iawn ddefnydd o honol 

A. blegid nad oes genym ond 
ychydig o bono; y mae yr hyn sydd 
wedi myned heibio wedi dianc o*n 
gafael; nid oes genym un sicrwydd 
am yr amser sydd i ddyfod; nis 
gallwn alw dim ond yr amser presen- 
nol yn eiddo i ni ein hunainj er mai 
byr yw ein tymmor yma, y mae 
genym waith pwysig i'w wneyd, a 
dylem ei wneyd &'n hoU feddwl ac 
&'n holl galon^ 

G. Pa fodd y dylem ddefnyddio 
ein hamser? 

A. Prynu yr amser aeth heibio, 
edifarhau am ein ffolineb yn ei 
wastraffu, gwneyd yr hyn a allom 
tuag at ogoneddu Duw, ac iachawd- 
wriaeth dyn, a chyflawnu ein dyled- 
swyddau yn ffyddlawn, a rhoddi ein 
serch ar fyd sydd uwch na hwn. 



lESU. 

Nid ydyw*r byd a'i wynfyd gwael • 

Tn deilwng o*i edmygu, 
Gwenau llawenydd, dagrau gwae, 
Nid ynt ond yrnddangosiad gau; 

*Does neb yn bar ond lesu. 

Twyllodrus yw arwyddion bri, 

Maent fel y chwa*n diflanu, 
Gobaith a chariad, harddwch gwedd, 
Ynt flodau gasglwyd i'r oer feddj 

'Does neb yu bur ond lean. 

Gwael grwydriaid ar 'stormus ddydd, 

Daw ton 'uol ton i'n taflu 
Ar lydan for tymmestlog maitb, 
Nes cyrhaedd draw i ben ein taith 

Vr porthladd fry at lesu. 



Gawn wedyn nofio yn y mor 

O gariad Daw heb balluj 
Ni fydd an don na 'storom gref 
Yn ^vfgu arnom yn y nef; 

Bin bad arweinia, lesu. 

Hekbi Myllin. 

JJansilin. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd o dudalen 458, 1871.) 
Y LLYFRAU HANESYDDOL. 

YUyfrau hyn ydynt, — losua, Bam- 
wyr, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 
1 Breuhinoedd, 2 Brenhinoedd, 1 
Chronicl, 2 Chronicl, Ezra, Nehem- 
iah, ac Esther. 

Cynnwysant hanes am Eglwys a 
chenedl yr luddewon — o'u sefydliad 
cyntaf yng ngwlad yr Addewid, ar 
ol eu caethiwed yn yr Aipht a'u 
crwydrad yn yr anialwch, hyd eu 
hail sefydliad yno ar ol y Caethiwed 
yn Babilon. O farwolaeth Moses, 
C.C. 1451, hyd y Diwygiad a wnaed 
gan Nehemiah, C.C. 409, yr oedd 
1042 flynyddoedd. 

Yn y llyfrau hyn adroddir y cyfry w 
hanesion ag a dueddant oreu i egluro 
cyflwr moesol ac ysprydol yr amserau. 
I'r dyben hyn — 

1. Crybwyllir llawer am frenhin- 
iaethau leroboam ac Ahab, am fod y 
naill wedi dwyn i mewn i'r wlad y 
ddau lo aur; a'r Hall, addoliad 
Baal. Yr oedd teymasiad Ahab 
yn hyiiod hefyd am weinidogaeth 
Elias y prophwyd. Dywedir am 
Hiel yn ail-adeiladu lericho er dangos 
cyndynrwydd annuwiol yr oes h6no, 
1 Bren. xvi. 34, a losua vi. 26. Yr 
un modd yn union ar ol hanes dinystr 
tri brenhin a'u Uuoedd, 2 Bren. iii, ; 
darlunir gofal rhagluniaethol Duw am 
wraig weddw, 2 Bren. iv. 

2. Datguddir bwriadau dirgel dyn- 
ion rhagor eu proffes allanol; e,g*, 
y rheswm oedd gan leroboam am 



Digitized by 



15 



08od i fyny y ddau lo aur rhagor ei 
esgas am hyny, 1 Bren. xiL 26, 28; 
ac esgus Haman i gaddio ei wir 
amcan yn erbyn yr luddewon, Esther 
iii. 8, 6, 6. 

3. Am yr un acbos, gadewir allan 
hanesion gwladol pwysig, megys yn y 
crynlioad byr am hir deymasiad 
leroboam mab loas, 2 Bren. xiv. 
23 — 28 ; ond disgrifir yn lied fanwl 
y rbinweddau personol byny sydd 
Iwyaf gwerthfawr yng ngolwg Duw, 
ac fwyaf bwys i ni eu gwybod a'u 
dilyn yn ein bucbedd feunyddiol, 
Bntb a 1 Bren. xvii. 

4, Yn cydredeg a'r cwbl gwelir 
ami barottoad ar gyfer dyfodiad y 
Messi'as. 

loSUA. 

Gelwir y llyfr bwn ar enw losua am 
ei fod yn cyimwys yr hyn a wnaed 
ganddo ef yn yspaid y 25 mlynedd 
y bii efe yn arweinydd plant Israel 
ar ol marwolaetb Moses, o 1451 byd 
1426. 

lostut, n€fu fel yr ysgrifenir yr enw 
weitbiau — Hosbea, Osbea, Jehoshua, 
Jesbua, a Jesus, a aned yng ngwlad 
yr Aipht, tua'r amser y ffodd Moses 
i Midian, a gafodd ei ddwyn i fynu 
ym meusydd y priddfeini, ac felly yr 
oedd efe tua deugain oed pan welodd 
y deg pla yn disgyn ar yr Aipht, ac 
y gwaredwyd ei genedl o gaethiwed 
Pharaoh. Crybwyllir am dano yn 
gyntaf yn Exodus xvii. 9 yn cael ei 
ddewis gan Moses i arwain yr Israel- 
iaid yn erbyn yr Amaleciaid yn 
Eephidim. Pan esgynodd Moses i 
Fynydd Sinai y tro cyntaf i dderbyn 
dwy Lech y Cyfammod, fe aeth 
losua, ei weinidog, ran o*r ffordd 
gydag ef, ac efe oedd y^ cyntaf iV 
gyfarch ar ei ddychweliad. Danfon- 
wyd ef wcdi byny yn un o'r deuddeg 
i yspi'o gwlad Canaan, Numeri xiii. 
17 ; ac yntau a Chaleb oedd y ddau 
a roisant newyddion da am dani, 
xiv. 6. Gorchymmynwyd i Moses 
(Numeri xxvii. 18) ei appwyntio yn 
Lywydd y bobl yn olynol iddo ei 



bun, a rhoddwyd siare iddo "gan 
Dduw ei Hun trwy ei enau ef. Dent, 
xxxi. 14, 23. Gwedi hyn losua, yn 
ei 85 flwydd, gan gymmeryd He Moses, 
a barottodd trwy addysg a chyn- 
northwy Duw i arwain y bobl i mewn 
i'r wlad. 

Gellir ddosparthu y llyfr yn dair 
rhan; e.^., — 

I. Ynnill gwlad Canaan, i. — xii. 

II. Ehannu y wlad i'r llwythau, 
xiii. — xxii. 

III. Ffai-wel losua a'i araith ddi- 
weddaf, xxiii. — xxiv. 

I fanylu: — 

1. A ddarlunia mewn un hanesyn 
didor y-parottoad difrifol — yr ym- 
drech dost a'r fuddugoliaetb gyflawn, 

1. Duw yn pennodi losua i gym- 
meryd lie Moses, yn addaw ei gyn- 
northwyo, ac yn ei addysgu. 

2. Yr banes am Kabab a'r yspi'wyr. 

3. Israel yn myned trwyV lor- 
ddonen. 

4. Gosod deuddeg carreg yng 
nghanol yr lorddonen, a deuddeg 
arall allan o*r lorddonen yn Gilgal, 
er coffadwriaeth. 

5. Adnewyddu yr enwacdiad a 
chadw*r Pasc. Tywysog llu'r Ar- 
glwydd yn nerthu losua. 

6. Rhyfeddol gwymp lericbo, ac 
achub Bahab. 

7. Taro'r Israeliaid wrtb Ai o 
achos pechod Achan. Ei ddala wrth 
y goelbren, a'i ddinystr, 

8. Ynnill Ai. Adeiladu allor ar 
Ebal ac ysgrifenu'r Ddeddf arni. 
Darllen y fendith a'r fellditb. 

9. Twyll y Gibeoniaid, a*u caeth- 
iwed tragywyddol. 

10. Achub Gibeon. Gorchfygu 
y pum brenin jn Bethhoron, a saith 
brenhin ychwaneg. 

11. Gorchfygu amryw frenhinoedd 
wrth ddyfroedd Merom; llosgi Hazor. 
Goresgyn yr holl wlad; a thorri 
ymaith yr Amaleciaid. 

12. Rhestr o'r brenhinoedd a dar- 
awodd losua. 

II. Bbannu y wlad wrtli goelbren 



Digitized by 



16 



TB HAUL. 



rhwng y llwythau.* En rhandir a'a 
terfynan. Ehannau neillduol losua 
a Chaleb. Gosod y Taberaacl i fynu 
yn Siloh (18); pennodi y chwe dinas 
Noddfa (20) ; a rhoi 48 o ddinasoedd 
i'r Lefiaid. 

III. Cyngorion ymadawol losua 
cyn marw ; adnewyddiad y cyfammod 
rhwng Duw a*r bobl ; a'i farwolaeth. 

Amlwg yw. mai attodiad yw yr 
adnodau olaf o*r 29 hyd y diwedd, 
wedi ei wneyd gan ryw ysgrifenydd 
diweddaraoh. 

IV. Pynciau yn haeddn sylw yn 
y Uyfr hwn ydynt, — 

1. Cyflawniad yr addewid a wnaed 
gan Dduw i Abraham, i Isaac, ac i 

*Iacob; 450 cyn hyn y rboddai Efe 
Wlad Canaan yn etifeddiaetb iV 
plant. Er gwaethaf gwrthnysigrwydd 
y bobl a'r anhawsderau ar en fiFordd 
ni cboUodd dim o'r holl betbau a 
lefarasai yr Arglwydd, xxi. 45. 

2. Diwydrwydd losua yn arfer 
moddion. Er bod yr ysbryd amo, 
ac addewid o Iwyddiant gan: Dduw, 
eto gofalodd am ddanfon gt^yr i yspio 
y wlad; trefnodd ei In yn ddyfal, ac 
arferodd bob dyfais i sicrhan Uwydd- 
iant; a cbyn ymosod ar y gelynion 
adnewyddodd y cyfammod a Duw 
trwy'r enwaediad a'r Pasc, v. ; ac yn 
y rhyfel ceir prawf hynod o effaith 
ei weddi, x. 12 — 14. 

3. Y parch a roddwyd ar ffydd ac 
ufudd-dod trwy ba rai yr ynnillodd 
Eahab iechydwriaeth iddi ei hnn a'i 
thy, a*i gwnend hi yn fam yn Israel ; 
a disgyn Dafydd a'r lesn oddi wrthi, 
Mat. i. 5. 

4. Y cospedigaeth ofnadwy sydd 
yn sicr o ddilyn pechod fel yr 
amlygir yn ninystr dychrynllyd cen- 
hedloedd eilnnaddolgar Canaan; ac 
nad yw Duw yn dderbyniwr wyneb, 
fel y gwelir yn hanes Achan, a'r 
felldith ar Ebal. 

V. Y parottoad ar gyfer dyfodiad 



* Gellir gydmaru y rhan hon o'r Uyfr 
& Llyfr Domesday y a'r hanes am oresgyn- 
iad Lloeglr gan y Normaniaid. 



y Messi'as sydd amlwg ac ehelaeth 
mewn siampl a chysgod. 

1. losua yr nn enw ag lesn — 
lachawdwr. 

2. Wedi ei fagu yn y caethiwed — 
Mab y dyn yn wr gofidus. 

3. Ac felly yn gwybod teimladau ei 
frodyr — cyd-ddioddef gyda'u gwen- 
didau. 

4. Arweinydd pobl Dduw — Crist- 
ionogion. 

5. Rhaid i Moses farw yn gyntaf 
— aeth y gyfraith heibio. 

6. Ni allai ef eu harwain i mewn 
— blegid nid oedd bosibl i waed. 

7. O gaethiwed yr Aipht — ogyflwr 
pechod. 

8. I Wlad Canaan — i'r nefoedd. 

9. Wrth yr lorddonen — y mae 
Duw yn dechreu ei fawrhau — y daeth 
y Uef o'r nef. 

10. Yno gosododd 12 carreg — ar 
ol ei fedydd lesu a alwodd y deuddeg, 
sylfeini ei Eglwys. 

11. Y dyfroedd yn llifo drostynt 
— amser ac amgylchiadau yn llifo 
heibio, ond y sylfaen wedi ei osod. 

12. Deuddeg eraill er coffadwriaeth 
— yr olyniaeth Apostolaidd. 

13. Ymddangosiad yr angel yno — 
disgyniad yr Ysbryd ar lesu, yn yr 
Hwn y trigai holl gyflawnder y 
Duwdod. 

14. Trwy'r anialwch — ^trwy y byd 
hwn. 

15. Yng ngwyneb gelynion — ^prof- 
edigaethau. 

1 6. Yng ngwyneb gelynion allanol, 
fel Amalec — y byd. 

17. Yng ngwyneb gelynion mewnol 
(beddau y blys) — y cnawd. 

18. Yng ngwyneb gelynion cudd- 
iedig (Balaam) — y cythraul. 

19. Ymborth yn yr anialwch — 
lesu Grist. 

20. Manna a dwfr o'r graig — y 
Gwir Fanna a'r Yspryd. 

21. Cyn meddiannu y wlad — ad- 
newyddu y cyfammod. 

22. Enwaediad — bedydd, enwaed- 
iad Crist. 

23. Y Pasc — Swper yr Arglwydd. 



Digitized by 



TB HAUL. 17 



24. Bnddugoliaethau'r Isrfteliaid 
— gwobr y ffyddloniaid. 

§6. Dinystr y cenedloedd— cosp- 
edigaeth yr annuwiol. 

26. Derbyniad y cenedloedd — 
achub Eabab a'i anrhydedd. 

27. Caerau lericho yn syrthio o'i 
flaen — ^mammon y byd a'r cythraul. 

28. losua yn eu harwain i mewn 
— ond rhaid i bob un o honynt ym- 
ladd. 

29. Ar ddiwedd ei fywyd galwodd 
henuriaid a pbenaetbiaid y bobl — ^y 12 
Apostol. 

30. Diweddodd ei fywyd yn eu 
gwydd ar fynydd ei randir — y nef- 
oedd. 

31. Gosod y cerrig coffadwriaeth 
— addunedan Bedydd, eu profifes. 

32. Y bendithion a'r melldithion 
— rhwymedigaeth a chyfammod. 

Llyfr y Barnwyr. 

Cynnwysa banes am betbau a 
ddigwyddasant i feibion Israel yn y 
cyfamser rbwng marwolaetb losua a 
gosod brenhin ar y wlad, yn cyrhaedd 
dros 299 o flynyddoedd, neu yn ol 
bam rhai yn cyfnf y blynyddoedd a 
gofrestrir yn olynol, 410, yr hyn, 
gyda'r 40 mlynedd y bu Eli yn bamu, 
a wnai y 450 yn Actau xiii. 20. 

Dospartbir ef yn ddwy ran, yn 
cynnwys — 

I. Hanes am waredigaetbau Israel 
gan 13 o Famwyr a ddanfonwyd gan 
Dduw iV bachub allan o'u trallodau. 

II. Attodiad am betbau a gym- 
merasant le rywbryd yn y cyfamser 
bwnw, **pan nad oedd brenbin yn 
Israel," xix. 1. 

L Y rban gyntaf a ddecbreu gyda 
daii ragymadrodd. 

1. Y cyntaf mewn ffordd o attod- 
iad i lyfr losua, yn rboi banes byr a 
cbryno am ryfeloedd y llwytbau y tu 
yma i'r lorddonen yn erbyn y Canaan- 
eaid, i., ii. 5. 

2. Y Hall yn arweinio at yr banes 
a ganlyn am y Barnwyr, yr byn sydd 
yn decbreu gyda'r geiriau sobr: 

Meibion Israel a wnaetbant ddryg- 
3— xvi. 



ioni yng ngolwg yr Arglwydd, ac a 
anghofiasant yr Arglwydd eu Duw, 
ac a wasanaetbasant Baalim a'r 
Uwyni;" am ba acbos tracbefh a 
tbrachefn y gwerthwyd hwy " gan 
yr Arglwydd i ddwylaw y naill 
ormeswr ar ol y Hall, sef brenbin- 
oedd Mesopotamia, Moab, Canaan, 
Midian, &c., ac ar eu bedifeirwcb 
fe'u gwaredwyd gan y Barnwyr; am 
cbwecb ba rai y rboddir banes lied 
belaetb, ac am y lleill ar fyr eiriau, 
iii. 7 — xvi. 

II. Yn yr ail ran — 

1. Geir banes am ddechreuad eilun- 
addoliaetb yn y wlad trwy waith 
Micab, a llygriad moesau trwy hyny, 
yn cael ei brofi yn ecbryslon trwy 
ymddygiad cywilyddus a cbreulon y 
Gibeoniaid, a dinystr ofnadwy gwyp 
Benjamin bron i gyd, oddi eitbr chwo 
cbant, a'r rbai byny er cadw bad ar 
y ddaiar yn ymosod ar y gwyryfon 
oedd yn dawnsio yn Silob, xvii. — ^xxi, 

III. Casgliadau. 

1. Wrtb gydmaru y llyfr hwn a 
losua, gwelwn yn bwnw ddarluniad 
o'r benditbion sydd yn dilyn ar 
undeb wedi ei sylfaeni ar egwyddorion 
crefyddol, a bod y llwytbau pan yn 
cydweitbio dan lywyddiaeth losua ac 
yn ofn Duw yn anorchfygol. Ond 
yma gwelir y gwrthwyneb i byn— 
**pob un yn gwneud yr hyn oedd 
union yn ei olwg ei bun," xvii. 6, yn 
cael ei ddilyn gan eilunaddoliaeth, a 
cbospi byny trwy ddinystr eiddo a 
bywyd. Dalier sylw befyd bod yr 
eilunaddoliad hwn yn decbreu trwy 
addoli Duw dan lun neu ddelw, a 
hyny gan un oedd yn tybied fod 
ganddo nawdd Duw (xvii. 13); ond 
O! mor fuan ac mor bell yr ymledaen- 
odd y drwg — o un teulu trwy y cwbl 
o Iwyth Dan, ac yno yr arosodd am 
gryn dri cbant o flynyddoedd. 

2. Gwelir yma ffrwyth cyfeillach 
bydol ac annuwiol. 

i. Y cyfammod a wnaeth Israel a'r 
Canaaneaid a barodd i'r cenhedloedd 
byny fod "yn ddrain yn eu bystlysau," 
ac yn achos gorthrymder mawr ac 

Digitized by 



18 



TR HAUL. 



ami iddjnt; e.g.^ ii. 3; iii. 8, 14; 
iv. 8; vi. 2; x. 8; xiii. 1. 

ii. Y cyttundeb halogedig a wnaeth 
Micah a lonathan a ddiweddodd trwy 
i lonathan yspeilio Micah o*i ephod 
a'i greiriaU; xriii. 20. 

iii. Y neb a wrthodo Ddnw a 
wrthyd ei gyfaill yn hawdd, fel y 
gwelir yn ymddygiad plant Israel 
tuag at feibion Gedeon, ac Abimelech 
tuag at i^yr Sichem; e,g,^ ar ol marw 
Gedeon, meibion Israel a "biittein- 
iasant ar ol Baalim, ac ni wnaethant 
garedigrwydd a thy lembbaal, sef 
Gedeon," viii. 33, 34. Ac Abimelech 
ar ol lladd ei frodyr trwy gynnorthwy 
y Sichemiaid, sydd yn y diwedd yn 
eu lladd hwythau, ac yn hau eu dinas 
a halen, ix. 

iv. Yn y wledd briodas a wnaeth 
Samson i'r Philistiaid, cafodd ei 
dwyllo gan ei gyfaill (xiv. 20), a'i 
fradychu gan ei wraig. 

3. Darlunir, ym mhellach, yn 
amlwg yn y llyfr hwn — 

i. Angen dyn am iachawdwriaeth. 
ii. Parodrwydd Duw i achub. iii, 
A'r moddion trwy ba rai y mae yn 
achub. 

i. Angen dyn am iachawdwriaeth 
a amlygir yn ymarweddiad y Canaan- 
eaid a meibion Israel. Y Canaaneaid 
y - yng ngwyneb y datguddiadau o'r 
v-* gwirionedd a geid yng nghyfreithiau 
* a defodau seremoniol yr Israeliaid, 
, ^ ac er gwaethaf gwyrthiau a buddugol- 
jvp/ iaethau losua, ni wnaethant ond eu 
^ i- 'ih herlid : a'r Israeliaid, hwythau, er eu 
*<^' gwneuthur yn offerynau dial ar eilun- 
^ ^ addoliaeth y cenedloedd, ac er gweled 
^ ^ ^ y cospedigaethau ofnadwy oedd yn ei 
\ ^ ^ ddilyn, oeddynt eu hunain beunydd 
V V • ^ ' yn syrthio i*r un pechod " pan byddai 
J ^ farw y barnwr," a hyny am yspaid 
\ ^ flynyddoedd I 

\ ii. Parodrwydd Duw i achub a 
welir yn amlwg yn yr ami waredig- 
" , s * aethau addanfonodd iddynt, iii. 7, 9, 
V jl2, 15; iv, 1, 3, 23; vi. 1, 7, &c.; a 
yhyny yn fwy rhyfeddol wrth gofio 
/gwrtbnysigrwydd y |?obl. 

iii. Trefn yr iachawdwriaeth. Ni 



achnbwyd mo*r Canaaneaid anedifeir- 
iol; ond fe gafodd Abimelech, er yn 
Israeliad, ei arbed; ac er cyfodi y 
cyfryw achubwyr i feibion Israel, 
gorfu iddynt brofi mor chwerw o beth 
yw pechu yn erbyn Duw. Hyd yn 
oed y dull yr achubwyd hwynt oedd 
allan o'r cyffredin, ac wedi ei fwriadu 
i'w dysgu mai nid " eu dwylaw eu 
hunain a'u gwaredodd," vii. 2. Ac yn 
hyn cysgodwyd trefn Crist yn achub 
dynolryw. Y byd anghrediniol a'r 
crefyddwr annuwiol ydynt ill dau yn 
goUedig; ac i'r rhai a achubir nid 
oes He i ymffrostio. Ffydd a phethau 
yr Yspryd, y rhai ydynt fifolineb gan 
ddyn auianol, ydynt werthfawr yng 
ngolwg Duw, 1 Cor. ii. 14. 

(Pw harliau.) 



SYR HARRI DDU, GOED Y 
GARTH, YM MHLWYF LLAN- 
FYNYDD, SIR GAER. 

Y MAB llawer o son ar lafar gwlad 
yng nghyloh j boneddwr uchod o 
bryd i bryd. Yr oedd yr hen bobl 
perthynol i'r plwyf hwn yn arferol 
o'i glodfori fel rbyw farchog glew 
dros ben, ao ymladdwr gwrol yn ei 
ddydd. Fel marchogwr yr oedd yn 
ddiail, ac ar un tro efe a yrodd o sir 
Forganw g i gyfer ^ ^Iwys "tra 
yn smocio pibeiiaid o ddobaoo " 
(dyna*r hen chwedl); ac yr oedd 
ganddo rhyw faroh rhyfeddol, canys 
yr Oedd dy wediad ganddynt, os byddai 
llif mawr anghyffredin yn yr afon, 
" Ni allai march Syr Harri ei chroesi 
heddyw;" ac os byddai dawdd uohel 
iawn, " Ni allai march Syr Harri ei 
neidio," a'r oyffelyb. Mae ei enw ar 
gael a choffa gan y bobl hyd y dydd 
hwn, a dywedir fod t6n ar gael yr 
hon a gyfansoddwyd er ei anrhydedd, 
a pha un a elwir " Syr Harri Ddu." 

Y mae dernyn o ffordd hefyd yn 
myned trwy blwyf Llanfihangel Cil- 
fargen, a elwir " Ffordd Syr Harri," 
yr hon, mae yn debyg, oedd yr un a 
arferai ei thrafaelu o Goed y Garth 



Digitized by 



r V 9//) 

taa Llandeilo, ao fe ddichon mai efe 
a'i gwnaeth. Y mae hyn oil yn 
ddigon i brofi fod dyn o gryn enwQ^- 
rwydd wedi bod yn byw yng Nghoed y 
Garth; ac mewn perthynas iV amser, 
dywedir fod dynes, yr hon a fu farw 
tna deng mlyoedd yn ol yn 70 oed, 
yn orwyres i'w wyres, o ordderch, ac 
na m pientyn briodas iddo. Dyma'r 
cyfan, neu yn agos i hyny, sydd yn 
hysbys yn breaennol yn ei gylch. Yn 
Heraldic VuUations of Wales, gan 
Dwnn, dan "Plwyf Llanfynydd, 
1609," crybwyllir am un Roger ab 
Harri ab Henri o Langyndeirn, ei fod 
wedi priodi & Sumed, yr hon a hanai 
o Syr Midir Ddu, Knight, yr hwn 
mewn man arall a elwir y n " Farchog 
o fedd Crist" (Knight of the Holy 
Sepulchre); wedi cyrhaedd euwog- 
rwydd, dichon, yn y Crusades. Ei 
thad oedd Lewys, yr hwn a briododd 
Elisabeth, ferch Harri ab Rys ab 
David Hir Bwrthwryd a Rhydodin 
(Edwinsford), ym mhlwyf Tal y 
Llychau. Pa le y mae y He arall 
nid wyf sier. 

Plant intoned ''Ddu;' fel y cym- 
merwn arnom ei galw er mwyn 
hynodrwydd, oeddynt Harri, John, 
William, ac ereill. 

Dywedir, ym mhellach, fod Harri 
wedi priodi Alson, merch ac etifeddes 
David ab Lleission (Leyshon), dec, 
Laufihangel Cilfargeu. John a bri- 
ododd Elen, ferch Jeukin ab Lewis, 
<fec., o Lanegwad. A William a 
briododd Catherine, ferch David 
Lloyd ab Shou, Ysw., o Ynys Wen, 
Llanegwad — hen deulu cyfrifol a 
pharchus iawn. Y prif reswm pa 
ham yr wyf yn cofnodi priodasau 
plant Shoned *'I)du " y w, herwydd 
y " dates" a gyssylltir yn llyfr Dwnn 
ft'r briodas olaf hon. Dywedir fod 
David Lloyd ab Shon yn Ustus yr 
Heddwoh dros sir Gaer, a'i fod yn 
byw yn 1596, a bod y briodas hoD 
wedi cymmeryd lie yn 1608, sef 
rhwng merch David Lloyd a William, 
yr hwn a elwir yn ** Wifiiam Rogars" 
(ar ol ei dad) "o Lanfynydd." Yn 



yr ArchcBologia Cambrentis am 1861, 
rhifyn lonawr, oyhoeddir rhai hen 
lythyrau Howell Gwynne o Glanbr&n, 
pa rai a ysgrifenwyd yn 1653, a 
sonir yn un honynt am un John 
Harris, Ysw., o " Kod-y-garth," fel 
Ustus yr Heddwch, ac un addas i 
fod yn Sirydd. Craffed y darlleoydd 
yma fod David Lloyd o Ynys Wen 
yn byw yn amser y Frenines Elisabeth^ 
i briodas ei ferch 4 William Rogars 
gymmeryd He yn y 5med flwyddyn 
deyrnasiad lago y Cyntaf ac mai 
Cromwel oedd yn teyrnasu yn 1653 
pan oedd John Harris yn byw jng 
Nghoed y Garth. Tybir mai yn y 
gwrthryfel yn amser Skarl y Gyntaf 
yt ennillodd Syr Harri Ddu enwog- 
rwydd, a'i fod yn pleidio achos 7 
brenin a*r Eglwys, ac wedi ymladd 
yn wrol drostynt. Yr oedd y Cymry 
y pryd hyn yn ffyddlawn a brwdfrydig 
dros y Goron, ac yn Eglwyswyr da. 
Ai Harri mab Sioned "Ddu" oedd 
"Syr Harri?" neu fe ddichon mai 
mab i hwnw oedd. A oedd yn farchog 
mewn gwirionedd, neu yute ai cael y 
teitl gan bobl y wlad yn unig a 
gafodd, o herwydd ei boblogrwydd, 
a'u bod yn gwybod ei fod yn hanu 
trwy ei fam o Syr Elidir Ddu, 
Marchog fedd Crist? Mae y dyb- 
iaeth yn yr Haul, rai blynyddau yn 
ol, mai offeiriad oedd, a bod yr urdd 
yn yr hen amseroedd yn cael y rhag- 
enw " Syr," ac felly yntau, yn hollol 
annhebygol yn ei achos ef, ac yn groes 
i lafar gwlad. Byddai yr ysgrifenydd 
yn ddiolchgar i'r hynafiaethwyr am 
ryw oleuni ar y pwnc, a pha le y 
gellir d'od hyd i'r "(idn." Y mae 
Dwnn mewn manau ereill yn cry- 
bwyll am Elidir Ddu; mewn un man 
dywed, ''Mam Rys ab David ab 
Howel yw merch leuan Lloyd ab 
Gwilym Fychan ab GrufFydd Ddu 
ab Gruffydd Voel ab Gruffydd ab 
Elidir Lanfynydd" Yn nhudalen 
222, dywedir i "Gruffydd ab Kyd- 
wgan ab Dafydd ab Rys ab Marged 
ferch Syr Elidir Ddu, Knight, briodi 
Mawd ferch Gwilym Yychan ab 



Digitized by 



Google 



so 



TR HAUU 



Owilym o Lanfynydd, o*r Oar(k, o 
OweiihvoedJ* Dichon mai yr enw 
oynteiig oedd Garth Gweithvoed, ao 
mai yr olaf oedd sylfaenydd y ty. 
Tybir mai Major Herbert Davies 
ETans o Highmead yw olynydd 
presennol Harrisiaid Coed y Garth. 
Mab ydyw i'r diweddar Delme Sey- 
mour Davies o Pen-y-lan, palasdy 
hynafol yn Llanfynydd. £i dad ef, 
yr hwn a fu fexw yn 1814, oedd 
William Griffith Davies, Barrister-^ 
law, o Penylan, o ferch Lord Robert 
Seymour o Taliaris Pare. Ei dad 
yntau oedd Evan Davies, Clerk of the 
Peacey &c., o'r un lie, o ferch Mr. G. 
Phillips o Gwrogwili. Tad E. Davies 
oedd William Davies, mab ao etifedd 
Evan Davies o Beuylan, yr hwn oedd 
yn Churchwarden yn y flwyddyn 1702, 
ac i'r hwn y bedyddiwyd mab a 
elwid William, yn 1693, ac nid yw 
liyfrau yr Eglwys yn cyrhaedd ym 
mhellach yn ol na hyn. Ond yr oedd 
William Davies, tad Evan Davies, yn 
byw yma, ao fe dybir iddo briodi 
merch y rhag-grybwylledig John 
Harris o Goed y Garth, eithr pa un 
ai efe neu ei fab, yr hwn sydd & 
"cfo Ptfnkn" yn ysgrifenedig ar ol 
ei enw yn y Register, a adeiladasant 
y ty ni ellir caffiiel allan hyd yn hyn. 
Y mae Penylan yn sefyll ddau led 
cae yn uwch i fyny ar y tir na Choed 
y Garth, ac a adeiladwyd yn ol pob 
argoel &*i feini. Bhan o lawr cegin 
yr hen dy a drowyd i fyny gan yr 
aradr wrth aredig amrai flynyddau 
yn ol. 

Syr Elidir Ddu, " Marchog o'r 
Beth Erist,'* yn ol Dwnn, a hanai o 
Urien Rheged, y rhyfelwr enwog, 
clod yr hwn a genir gan Taliesin a 
Llywarch Hen, a*r hwn a laddwyd yn 
fradwrus yn y flwyddyn 560. 

LLANPrNYDDWR. 



GWROLDEB. 

Mae digon o wroldeb, oes, 
Gan bawb, os araU fydd dim frees; 
Ond nid mor hawdd y ceir y dyn 
A gynnal bwys ei faich ei hun^ 



TR AFONIO. 
MswN dyffirvn |j:lwy8 eisteddais i 
Yne nghanol ceinion fwv na rhi', 
A thrwyddo'r ai afonig hardd, 
Yr hon a ddenodd fryd y bardd. 
Wrth redeg hyd y graian man, 
Hi ganai im' fel angel glftn, 
A gofyn iddi ddarfu i mi, 
**^onig dlos, pwy*th ddysgodd dl 
I ganu mor bereiddiawl inf ? '* 
Ond ni ddywedodd wrthyf ddim. 
Ymdreielo yn ei blaen wnai hi, 
Gan gadw cynsherdd dda i mL 
DynesuV ydoedd hi bob awr 
1 ben ei thaith— y eefnfor mawr, 
A meddwl am ei throi yn ol 
Faasai'n orchwyl peH&ith fft)L 
Yn gadarn traetha hi o hyd, 
**Ar fjrn'd i*r mor y mae fv mryd, 
Maluriaf greigiau cellt a hy 
Er myned iddo, creda ^; 
Os rhaid im' ddringo bryniaa syth, 
Ni anobeithiaf fi ddim byth; 
Af trwy bob rhwystrau ddair i'm rhan, 
Nes myn*d i'r mor: os wyf yn wan, 
Fv nigaloni nis gall dim, 
'Rydd rhiwiau ban un dychryn im'." 
'Rwyf iinnau fel y dwr— bob awr 
Yn myn'd ym mlaeo, ni byddaf fawr 
O amser yn y fuchedd hon; 
Ac mae rhyw brudd-der dan fy mron, 
Wrth imi weled fod y Hi 
Yn ddarlun byw o honof fi. 
Boed imi benderfynu'n awr 
Am fyn*d trwy rwystrau bach a mawr 
Tr fan caf nofio byth mewn hedd, 
Ac anfarwoldeb ar fy ngwedd, 
Sef i breswylfa'r addfwyn Oen 
Goruwch pob ingau, gwae, a phoen. 

£. JONBS. 

Llaniestyn, 



SALMAU EDMUND PRYS. 

LLYTHYR HI. 

Yr wyf heddy w yn myned ym mlaen 
i nodi allan ltd o'r geiriau a'r ym- 
adroddion anghyffi*edin yn y Salman 
Cftn. Ond yr wyf yn rhyw led ofni 
mai nid dyddorol i rai o ddarllenwyr 
yr Haul y w ymdrafodiaeth geiryddol 
o'r fath hyn. Ac am hyny yr ydwyf 
yn ymdrechu gwueuthur fy sylwadau 
mor fyrion ag y medraf. 
Salm ei., pennill 3, — 

" *Sglandrwr dirgel, a*r balch uchel, 
O'r achos ni oddefttf." 

Mae'r llinellau hyn yn esampl ych- 
wanegol o ddnll yr Archddiacon (fel 



Digitized by 



Google 



m HAUL, 21 



7 sylwais yn Dechreu fy ail lythyr) 
yn gwneuthur i ddwy banner y llinell 
gyntaf odli 4*u gilydd, a bod i*r 
banner ddiweddaf gynghaneddu a 
banner gyntaf y llinell nesaf, yn 
d«byg i'r gair cyrch niewu englyn. 
Mae dirgel ac uchd yn odli; ond mae 
whd yn ymgyngbaneddu &t geiriau 
oV achos, Ond am y gair ^sglandttcr: 
mae yn dyfod o'r Ffrancaeg, esclandre, 
y Seisonig, slander, Mae 'aglandrio 
a 'sglandrtvr ar lafar tafod mewn 
amryw bartbaa o'r Dy wysogaetb. Ac 
yn yr ben Lyfr Gweddi Gyffredin, yn 
y Litani, yr oedd, " Teilyngu o bonot 
faddeu i*n gelynion, erljnwyr, ac 
ytglandrwyry Ond yn yr argraffiad 
diwygiedig rboddwyd i mewu y gair 
eviUibwyr yn lie ysglandrwyr. Mae 
yn dda i'r Seison, druain, gael y gair 
danderer o*r Ffrancaeg: ond nid oes 
amom ni mo eisieu ysglandnor^ canys 
mae genym ddau air cyfystyr iddo 
yn ein biaitb ein bunaiu — atbrodwr 
ac enllibiwr. Diwygiad mawr oedd 
bwu yn y Litani. 

Salm cii., peunill 4. Mae yma*r gair 
pelig, ivedi ei ffurfio (yn eitbaf da, 
am a wn i) oV gair pelican, Dyma'r 
unig fan ]le y gwelais ef, — 

**Fel un o*r anialwch, lie trig 
Y pelig neuV ddylluan/' 

Llyth, Salm oii., pennill 26, — 

" Trealiant fel lly th drwsiadau." 

Hwyracb mai darfodedig a tbrancedig 
yw llyth. Fe eilw yr Arcbddiacou 
yr Hollalluog yn fynycb yn " Dduw 
di-lyth;'* byny yw, Duw didranc a 
bytb barbaol a tbragwyddol, yr bwn 
nid oes iddo ''na dechreu dyddiau 
na diwedd einioes:" yr Hen Ddiben- 
ydd. 

Pannwl: pannylu, Salm civ., pen- 
nill 8. 

•* Weitbiau y codai'r deifr yn fryn, 
Weithiau fel eljn pannylcnt, 
Lie trefnaist iddyDt bannwl cau/* 

Pant yw'r gwreiddyu. Pannwl cau, 
a koUow canity, A dacw deifr befyd 
yn yr an pennill; rbif luosog pryd- 



ferth yn lie dyfroedd. Mae deifr yn 
arferedig gan ein beirdd hyd beddy w. 
Mi a welais mewn rbyw ben lyfry 
gair Ueifr yn rbif luoBOg o Utrfr, 

Salm civ., pennill 11. Dyma air 
prydfertb, — 

**AsyDod myng-laes gwylltion.*' 

A dyma air prydfertb arall: Salm 
civ., pennill 12, — 

**C€thlyddi<teth Uwen ufadd." 

Catb1,catblu, cetblydd, cetblyddiaetb. 
A oes pertbynas rbwng caM a*r Lladin 
cantilena, sef caniadi Nis gwn i pa 
ffordd arall i darddu'r gair. 

Grtm, Salm civ., pennill 13,— 

"Fob grwn a rbych i ffrwytho." 

Mae rbai roanau yn y Gogledd nas 
gwyddir pa betb yw grwn, Ei ystyr 
y w cefn o dir wedi ej. aredig. " Gan 
ddyfrban ei cbefnau (sef ei gryniau) 
a gOBtwng ei rbycbau." 

Salm civ., pennill 18. Danas: 

" Y mynvdd uchel a*r bryn glas 
Yw llwybr y danas fycbod." 

Geifr danas yw faUow deer, os nad 
wyf fi yn camgymmeryd; y math o 
geirw ag sy fynycbaf ym mbaraiau 
boneddigion Cymru. 

Mae llemain yn air yn dangos i'r 
dim ysgogiadau cyflym y pysgod yn 
y dyfroedd. Salm civ., pennill 25, — 

"Lie ami yw pysg yn llemain." 

Mae llemain yn ffurf frequentative o'r 
ferf UamUj fel y mae ochain o ochi, 
ll^ain o Uef cwynofain o ctoyno, 
rhedegfain o rhedeg, &c. 

Amseru. Salm cv., pennill 19, — 

** Gwisgodd y gefyn hyd y by w, 
Nes i air Duw amseru." 

Hyny yw, byd nes y daetb yr amser 
i air Duw ddyfod i ben. Nid wyf 
yn gwybod yn iawn a ydyw y ferf 
bon*{yn yr ystyr yma) yn baeddu 
canmoliaetb ynte peidio. 

Yr wyf yu canfod i mi adael beibio 
rai geiriau yn amryfus: rbaid i mi 
gan byny fyned ycbydig yn ol. Ond 
nid yw byny nao yma nac acw, gan 



Digitized by 



22 



TR HAUL. 



nad oes dim cyssylltiad rhwng j 
Bjlwadau hyn a*a gilydd: mae pob 
un yn sefyll ar ei droed eL huu. 
Salm xliv., pennill 14. Cyfatgen: 

"Ac yn arwydd i ysgwyd pen, 
A choeg gyfatgen pobloedd." 

Cyfatgen, hwyrach cyd-ad-ganu mewn 
gwawd a choegni: bod yn g&n ac yn 
wawd i'r meddwon ac i ereill. 

Buasai yn golled i ni beidio & 
myned yn ol; canya dyma un o'r 
geiriau mwyaf dysgedig yn yr boll 
Salmau: ifym. Salm xlv., penuill 8, — 

"Pan ddelych di o'th ifyrn dai." 

"Allan o*r palasau ifori Mae yn 
amlwg fod ifym ac ifori yn pertbyn 
i'w gilydd: ond pa beth yw'r berth- 
ynas sy rbyngddyntt Ai ansoddair 
yn y rhif luosog yw ifyrn fel cedym? 
Gwir mai e; ond yr un a fyddai yn 
y rhif unigol hefyd. Credu yr wyf 
mai ffurfiad yw ifym o*r gair Lladin 
cyfystyr ehumus. 

Salm xlv., pennill 12. Abl. Mae*r 
gair hwn yn fynych yn y Beibl, ac 
hefyd ar lafar gwlad, o» leiaf yn y 
Gogledd. Ond ystyr fwyaf cyffredin 
dyn all yno yw dyn cefnog yn y byd, 
llwyddianuus yn ei amgylchiadau^ a 
chyfoethog; ac felly yma: — 

"AV bobloedd apla o olud,^ 

Salm xlvi., pennill 10. Gwanar: 

" Eich unig Ddaw a'cb Gwanar," 

Mae Dr. Poghe, gyda chyfeiriad 
pendant at y llinell hon, yn cyfieithu 
gwanar yn leader. Nis gwn mo 
darddiad y gair; a dyna fi yn ei 
adael ar hyn. 

Ffaig, Salm xlviii., pennill 6, — 

" Dychryn a dolur ar bob ffaig, 
Fel dolur gwr^ig wrth esgor." 

Dywed Dr. Pughe mai extremity, 
emharrassmenty yw ffaig. A dynaV 
oil sy genyf i'w ddywedyd ar y gair. 
Salm xlix., pennill 1 1, — 

" Yn ddily th y parhaant** 

Gan hyny byrhftd hyseiniol {euphonic) 
yw y gair deusill parhdnt, o'r gair^ 



teirsin parhaant. Ac yn yr un modd 
yn Salm 1., pennill 1, — 

"Yr hoUfyd crwn cyffroodd,** 
o'r hwn air y mae cyfrodd yn fyrhAd 
hyseiniol. Ac yn yr un modd fyth 
yn Salm ov., pennill 39, — 

"Fel mantell wen y toodd;* 
o'r hwn air y mae todd yn fyrh&d 
hyseiniol. Mae yr Attic Greek a'r 
Ionic Greek yn ymdebygoli i'w gilydd 
yn fawr yn yr amgylchiad hwn. Yr 
Ionic Greek yn dywedyd phUeei, a'r 
Attic Greek yn dywedyd phUei, 
Hyfr, &ilm L, pennill 9, — 

" Ni chymmeraf o'th dy un Uo, 
Na hyfr a fo'n dy gorlan." 

Ac yn yr un Salm, pennill 13, — 
"Ai gwaed Kufrod fydd fy niod?" 
Mewn rhai parthau o Gymru hyfr 
yw gafr neu fwch gafr wedi ea 
qyweirio, neu dori amo. 

Salm li., pennill 4, — 

" Yn dy Iftn olwg distrych** 
Nis gwn beth y w dixtrych, Nid yw'r 
gair yn Dr. Pughe, nac mewn un 
geiriadur arall o'r eiddof. Mae ei 
ystyr a'i darddiad yn Uawn mor an- 
hysbys i mi a'u gilydd. 

Salm Iv., pennill 7. Bachog, — 

" Wele, awn i grwydro ym mhell, 
Lie cawD ystafell fachog." 

Ai a room with a side receu to it yw'r 
ystyr 1 Os nid hyn yw, nis gwn beth 
ydyw. 

Gwyrf Salm Iv., pennill 21, — 
" Ei eiriau fel ymenyn gwyrf." 
Ymenyn gwyrf yw ymenyn gwyryf 
(virgin butter), sef heb ei halltu. Yn 
y rhan fwyaf o'r Gogledd camseinir 
y gair hwn yn ymenyn gwyrdd, Yn 
yr un pennill y mae, — 

"Pan fo oel ar ei dafod doeth." 
Gel; y Seisonig oil. Oel a ddywedir 
yn y Gogledd bob amser. Nid yw 
olew byth ar lafar colloquial gwlad. 

Trofau, Salm Iviii., pennill 4, — 
" NeuV neidr fyddar yn trofau." 
Sef yn ymdroi ao yn ymddolenu. 
Gair da. 



Digitized by 



TB BAUL. 



Twn, tan. Salm Iviii., pennill 6, — 

^ Daw, dryllia'u bonan, a gwna*n dan 
Bob grudd i'r o'nawoa llewod." 

GwDa'n don; gef gwna*Q doredig; 
Sonir jn y Beibl am droed twn, a 
llaw don — Invhen or maimed, lor- 
werth Drw3mdwn {of the broken nose), 
Beth yw tonau'r mhr ond yr hyn yn 
briodol a elwir hreakerB? 

Salm Iviii.j'peunill 8. Malwen: 
"Ac mor hawdd 
A malwen dawdd y todder." 

Malwoden yw'r gair Ysgrythyrol: ond 
maltoen a ddywedir bob amser yn y 
Gogledd. 

Ciwip, Salm lix., pennill 10, — 

" Duw a'm rbagflaena innau chwip, 
Caf weled trip i'm gelyn;" 

Chtffap a ddywedir amlaf. Ond 
arferir ckwippyn mewn rhai nianau 
o Gymru am sydyn, 

Trmw, Salm Ixii., pennill 10, — 
" Hbaid y w i falais drwcio." 
Os nad to truckle yw trwoio, nis gwn 
heth ydyw. Nis gwelais mo'r gair 
o'r blaen. 

Dyma air gwych yn Salm Ixv., 
pennill 5, — 

•* Y mor cynhyrfdon rhyfedd." 
Y Psallwyr {psdUer) neu Sallwyr. 
Yn Salm Ixvi., pennill 8, Uaswyr 
yw'r gair, trwy y cyfnewidiad a elwir 
metathem: — 

" I Ti, gan fore a cb&n hwyr, 
Y canant laswyr ffyddlon.*' • 

OJnus, Salm Ixvi., pennill 5, — 
" O dowch, edrychwch, ofnus y w 
Gweithredoedd ein Duw cytion." 

Ofnus; sef ofnadwy. Mae geiriau o'r 
ystyr hwn yu cael eu harfer agos ym 
mhob iaith mewn dull activef ac mewn 
dull passive hefyd, fel yma. Dyn 
dychrynllyd; sef dyn i ddychryn 
rhagddo; ac hefyd dyn tueddol i 
ddychryn. Ac y mae'r ddau ystyr 
iV ymadrodd Seisonig, a fearful man; 
sef, a man to be feared; ac hefyd a 
timid man, 

Hyrdd. Khif luosog o hwrdd. 
Salm Ixvi., pennill 15, — 

'* Ychen a hyrdd offrymu wnaf." 



A gwel hefyd Salm oxir., pennill 4,— 

NeidiaiV mynyddoedd megya hyrdd." 

Dyma ymadrodd gogoneddos yn 
Salm Ixvii., pennill 2, — 

•* Trwy'r ddaiar gydwyrdd gnydoedd," 
Crops of uniform green, 

Salm Ixvii., pennill 10. Digondawd; 
sef digouedd. 

Crynddyn. Salm Ixxi., pennill 5, — 

** Ynot Ti, Ddaw, bu 'ngoglud maith 
A'm gobaitb, er yn grynddyn." 

Ai crwl fachgen, yn ei feddwl ei 
him yn gryn ddyn, yw crynddyn? 
Os nad e, nis gallaf drin y gair; dim 
ond gadael iddo. 

Reiol. Salm Ixxii., pennill 10, — 

" Seba ac Arabia deg 

Doe pawb a'i anrheg reiol.** 

All brought their royal gifts. 

Ymadrodd cywreingryf yw hwn yn 
Salm Ixxi v., pennill 13, — 

**Afonydd dyfrgrych cedyrn.** 

Mdbcom. Salm Ixxv., pennill 4, — 

** Eich mebcyrn na ddyrchefwch.** 

Mabcorn mewn rhai manau o'r Gog- 
ledd y gelwir y sylwedd byw {the 
living pith) sydd y tu mewn i gorn 
anifail. 

San, Salm Ixxvii., pennill 4, — 

•* Tra fawn yn effro, ao mewn san.'* 

Pwy a fydd mor garedig a dywedyd 
i mi beth yw san? 

Dyma ymadrodd campus yn Salm 
Ixxviii., pennill 57, — 

**Megys bwa a fai mewn cad, 
Ac ynddo dafliad gibyrdraws.** 

Cwlio, Salm Ixxviii., pennill 68, — 

" Gwedi cwlio y rhai*n i gyd, 
Fe roes ei fryd ar Iwdah.*' 

Gwlion y galwn y pethau gwaelion a 
fyddo wedi cael eu gadael ar ol, ar ol 
i'r pethau mwyaf rhagorol o honynt 
gael eu dewis a'u cymmeryd ymaith. 
Fe roes yr Hollalluog ei serch ar 
Iwdah, gan adael heibio loseph ac 
Ephraim fel cwlion di werth. Ai dyna'r 
ystyr? Yr ydwyf yn tybied mai e. 



Digitized by 



Google 



24 



TB HAUL. 



OwUoL Salm Ixzix., pennill 1 2,-- 

** Tal di i*r rheiny'n gwbloL" 

Gwel hefyd Saliu cxxxiz., penuill 18 — 

"*Rwyf gyda thi yn gwbloV 

Fel holl, hoUol; felly cwbl, cwblol. 
Ond nid oes gcnyf fi ddira mymryn 
o seroh at y gair hwn. 

Dyma ddywediad syber yn Salm 
Ixxxii., pennill 5, — 

" Gwjr heb wybod, beb ddeall cbwaith, 
Sy'n rkodio taith tywyilni,** 

A dyma air ysraala yn Salm Ixxxiii., 
pennill 8, — 

"Assur yn gydfraich k pblant Lot; 
Fel dyna gnot maleisus." 

Gymmain un. Nis gellais erioed 
wneuthur analysis boddhaol i mi fy 
hun o'r ymadrodd hwn. '* Ond 
chwithau hefyd cymmain un, felly 
cared pob un o honoch ei wraig <fec. 
Salm Ixxxvi., pennill 8, — 

" Ym mysg gweithredoedd cymraain un." 

Sef, ym mysg'pob gweithredoedd. 

Dyma ymadrodd portreiadol yn 
Salm IxxxvL, pennill 14, — 

" Fel Ilu o weiich ewin-ddrud,'* 

Un arwyddoedd a ryd<l Dr. Pughe i'r 
gair drud yw raging. Mae lie yn 
sir Ddinbych a elwir Ceryg y Drudion, 
y rhai a esbonia rhai Ceryg y 
Druidion, sef Ceryg y Derwyddon. 
Ond dywedodd Dr. Pughe wrthyf 
ryw dro mai yr ystyr oedd Ceryg y 
Ffyruigion, sef ceryg ysbeilwyr rheib- 
U8. Os felly, gweilch ewin-ddrud yn 
y Uinell yw hawks of fierce talons, 

Dyma linell brydferthwiw yn Salm 
Ixxxvi i., pennill 7, — 

" Cantor tafod a cberddor tant." 
AfrdL Salm Ixxxix., pennill 30, — 

" Ond OS ei Want ef (trwy afrol) 
Nid ant yn ol fy nghyfraith." 

RMl y gelwir rheol foesol mewn rhai 
parthau o'r Gogledd. Bachgen drwg 
ei rdl. Gwnewch rdl (rheolaeth) ar 
y plant. Tmy afrdl ynte, yii y 



Uinell hoD, y w trwy afreolaHh. Pob^ 
ddirdl, pobl afreolus, annoBbarthus. 
Beim, Salm Ixxzix., pennil 30, — 

" Os hwy ni rodisnt, gan barhau, 
I'm beirn a*m 11 wy bran perffaith,** 

Beirn y w baraau. Os hwy ni rodiaot 
yn fy marnau. Gwel hefyd Salm cxiz., 
pennill 13, — 
" Dy gyfiawn feirn, a'r gwir air tan.** 

Mae*r ffurfiad yngywir: bai*dd, beirdd; 
hardd, heirdd^ barn, beirn. 
Prae. Salm Ixxxix., pennill 

" Yn egored felly y mae 

Yn brae i bawb sy*n tramwy," 

Hyny yw, a prey, ysglyfaeth. Gair 
nad oes dim modd rhoi esgus drosto. 

Yn awr dyma*r dyryswch drosodd. 
Mi a af ym mlaen bellach yn rheol* 
aidd ov lie y gorphenwyd cyn gorfod 
troi yn ol. 

Clws iawu yw dywedyd yn Salm 
cvii., pennill 19, — 

"Achubodd ef htoynt-hwythau, 

A ohlws odiaeth yw y gair yn yr 
un Salm, aduod 20, — 

hwynt a'i air tynu a wnaetb, 
0*u methediyaeth allan.** 

Mor ddarluniadol yw a ganlyn yn 
Salm cix., pennill 10, — 

"A boed ei blant yn crwydro byd 
I gyinVyd man gardodau** 

Crwydro byd, y w crwydro o fan bwy- 
gilydd. Byddwn yn dywedyd yn y 
Gogledd fod gweision a morwynion 
yn gweini^r byd; sef yn gwasanaetha 
am un tymmor yn y fan hon, a 
thymmor arall yn y fan acw. Ac 
yn niwedd y pennill, — 

"A cheisiant hyn *rhyd dyrys dir, 
Lie bydilo hir eu prydau." 

Sef, lie y byddo hir amser rhwng eu 
naill bryd bwyd a'r Hall. Hirbryd 
yw, nid a long meal, ond a long 
interval between ttvo meals. Mae hen 
ddiareb yn dywedyd, "Hirbryd a wna 
fawrbryd." Sef, os bydd dyn yn hir 
heb fwyta, efe a fwyty lawer pan 
gaffo fwyd nesaf. 

Agrippa, 



Digitized by 



Y COBFF DYNOL A'l SWYDD- 

OGAETHAU. 

{Parhdd o dndalen 464, 1871.) 

DrwEDASOfic mewD rbifyn blaenorol 
fod y corff dynol ya agored i dreuliad 
parhaus, ac mai dyben mawr yr ym- 
horth a gymmei wn oedd gwneuthur 
i fyny y diffyg a achoswyd yn y 
oyfansoddiad gan y oyfryw dreuliad. 

Y mae yn amlwg fod y gwaed yn y 
fifoi'fiad o ranau adnewyddol o angen- 
rheidrwydd yn oael ei amddifadu oV 
elfenau cyunwysedig ynddo i raddau 
mwy neu lai, sef o'i ffibrin, albumen, 
Bylweddau olewaidd, haleuau, &c. 
Ar yr un pryd y mae yn ofynol i'r 
rbanau fyddont wedi gwasanaethu eu 
hamcau penodol yn y oyfansoddiad, 
ao o gaulynlad yn awr yn ddiddefuydd, 
gael eu symmud ymaitb. Yn awr 
y mae aohos i gredu bod, yn y 
diuystriad bwn o ranau diddefnydd 
y oyfansoddiad, lawer o egwyddorion 
newydd yn oael eu fFurfio, pa rai a 
symmudir oV corff gan y peiriannau 
ysgarthiol, am ba rai y sonir nesaf, a 
pha rai, ob na cbdut eu symmud, 
a weitbredant fel gwenwynau, ac a 
aohosant amryw glefydau peryglus. 

Fe welwn, yute, bod y gwaed, fel y 
mae yn cylcbredeg yn y rbedweli'au, 
rhwydlestri, a'r gwytbienau, yn wlyb- 
wr cymmysgedig o wahanol elfenau, 
gan ei fod yu cyunwys y sylweddau 
angenrheidiol er ffurfiad, meithrin- 
iaeth, a tbyfiant y corff, ac befyd yr 
holl elfenau adnewyddol i ba rai y 
mae y defnyddiau treuliedig, pa rai 
nid ydynt mwyacb yn gyfaddas i 
ffurfio rhan o'r oyfansoddiad, wedi 
oael eu troi. 

Y peiriannau gan ba rai y purir y 
gwaed oddi wrtb y sylweddau niweid- 
iol sydd ynddo yw y canlyuol: yr 
ysgyfaint, yr afu, y croen, a'r arenau; 
ac fe fydd yn angenrbeidiol iawn i 
gael iawn olwg ar swyddi a gweitb- 
rediadau y rbai byn. Mi a geisiaf 
ynte osod ger eicb bron — 

1. Swyddyrysgyfaint. Cyn sylwi 
ar eu swydd, rbaid rboddi byr ddys- 
4 — xvi. 



grifiad honynt. Yr ysgyfaint ydynt 

ddau mown nifer, un yn Uanw ochr 
ddeheu a*r llall ochr aswy y ddwy- 
fron-gist. Y mae yr un aswy yn 
hytracb yu llai na'r uu ddeheuol, o 
herwydd fod mwy o le yn cael ei 
gymmeryd i fyny gan y galon ar yr 
ochr aswy, yr hon sydd yn gorwedd 
rhwng y ddau ysgyfaint, pa rai a 
wahetiir oddi wrtb eu gilydd gau 
lasgroen neu wahanlen, yr hon sydd 
yn ymestyn o asgwrn y ddwyfron 
ym mlaen i asgwrn y cefn yn ol, 
Swydd fawr yr ysgyfaint yw puro y 
gwaed, ao y mae yr awyr yn myned 
i mewn iddynt trwy y com gwynt, 
pen uchaf yr hwn a elwir yn larynx^ 
neu of(eryn y Uais, aV pen isaf yn 
trachea. Yn ei ben isaf y mae y 
trachea yn ymranu i ddwy gangen, 
pa rai a elwir yn bronchi, un o ba rai 
sydd yn myned i mewn i'r ysgyfaint 
ddeheuol, aV llall i'r aswy. Ar ol 
myned i mewn i'r ysgyfaint y mae y 
bronchi yn is-ranu i gangenau ereill, 
a'r rhai hyn eilwaith yn is-rauu^ hyd 
nes ar ol rhanu ac is*ranu, ac felly 
drachefn, y maeut yn terfynu yn yr 
awyrgelloedd, pa rai ydynt geudodau 
mail, ar hyd muriau y rhai y mae y 
gwaed yn cylcbredeg mewn rhwyd- 
waith waedlestri by chain. Yr 
awyr-gelloeddd ydynt yn dra ami o 
ran rhifedi, ao yn yraagor neu yn 
can yn ol fel ag y mae yr ysgyfaint 
yn llawn neu yn wag cr awyr. Pan 
dynir yr anadl y mae y celloedd hyn 
yn ymagor ac y mae y gwaed a 
wasgerir ar hyd eu harwynebau 
mewnol yn y rhwydlestri min yn 
cael ei wneuthur yu agored i weith- 
rediad yr awyr trwy gyfrwug glas- 
groen tra theneu. 

Mae cyfnewidiad mawr yn awr 
yn cymmeryd lie yn y gwaed: yn He 
bod liw du las y mae yn cyfnewid 
ar unwaith i liw dysglaer coch, gan 
ei fod wedi llyucu rhan fywiol neu 
oxygen yr awyr, ac wedi ymadael &'r 
nwyf gwenwynig, y carbonic acid gas, 
yr hwn a gafodd yn ei gylohrediad 
trwy y corff. Y mae holl helaeth* 



Digitized by 



Google 



26 



rwydd yglasgroen sydd yn gorobaddio 
JT awyr-gelloedd odd! fewn, a thrwy 
ba en J mae yr awyr yn dylanwadu 
ar y gwaed, wedi cae] ei gyfrif gan 
nn yn 1400 o droedfeddi ysgw&r; 
eithr gan arall gyda mwy o debygol- 
rwydd yn 440, neu yng nghylch 30 
gwaitb mesuriad arwynebedd allanol 
nen groen y corfif. Felly, ni welwn 
mai arwyneb mawr ysgartbiol yw yr 
yagyfaint, o ba un y mae cwmwl 
mawr oymmysgedig o garhonic acid 
gas a dwfr yn dianc yn barhaus, a 
obyfnewidiad o oxygen am dano yn 
oymmeryd He trwy gyfrwng glaagroen 
yr awyr-gelloedd. Prif swydd yr 
ysgy&iot ynte y w rbyddbau y gwaed 
o garbonic add a dwfr, yr hyn sydd 
yn angenrheidiol er ei wneuthar yn 
gyfaddas i feithrin y corff; ac yn 
ganlynol, cyn iddo fyned eilwaith ar 
ei siwmai feitbrinol, fe*i danfontr yn 

r taf i*r ysgyfaint i gael ei buro. 
mae attalfa ar yr anadliad am 
ychydig o fynydau yn unig yn 
angenol, ac y mae cylchrediad gwaed 
heb ei buro trwy y corff yn effeithio 
yn niweidiol ar ei hoU ranau, ac yn 
neillduol felly ar y gyfuudraith 
nerfaidd. 

Dyma, fe ddicbon, y man goreu i 
ddweyd gair am yr awyr a anadlwn. 
Y mae yr awyr gyffredin yn hylif, 
oyftmsoddedig gan mwyaf o ddau 
nwy, oxygen a nitrogen, o ba rai y 
mae oxygen yn gwneyd i fyny ugain, 
a nitrogen 80 rban yn y cant gydag 
ycbwanegiad bycban o garbonic add 
gas. Y cyfryw yw yr awyr yn ei 
gyflwr pur, ac yn yr hwn y mae yn 
ofynol i ni i*w gael cyn y byddo yn 
addas Tw anadlu. Pan y byddo wedi 
ei Iwytbo gydag unrhyw gymmysgiad 
fatb wabanol, neu pan fyddo 
cyfartalwcb priodol ei elfenau natur- 
iol wedi ei derfysgu, ni ellir ei anadlu 
iddo acbosi canlyniadau niweidiol. 
Ti? ydym yn gofyn yr hyn a ym- 
ddengys yn swm mawr o awyr pur i 
gynnal ein bywyd. Er esampl, dy- 
wedir fod dyn yn gofyn dim llai na 
2000 droedfeddi crwn o awyr bur 



yn y 24 awr; fel ag pe canid dyn i 
fyny mewn ystafell hollol air-tightf 
ys dy wed y Sais, hyny y w, na byddai 
modd i awyr newydd wneutbur ei 
IFordd i mewn iddi, fe ddylai fod o'r 
maintioli hwn. Ar yr un egwyddor, 
fe ddylai ystafell wely fesur neu 
gynnwys mil o droedfeddi crwn, neu 
10 troedfedd bob ffordd, ar gyfer pob 
un a gysgai ynddi, ac ni ddylid yn 
gysson ag iechyd gwtogi y mesur hwn, 
oddi eithr fod yno ddigon o awyr 
bur yn tramwyo trwy yr ystafell. 

Yn awr, y mae amryw amgylch* 
iadau yn tueddu ar droion i'n ham- 
gylchu agawyr ammhur, parai y dylem 
ymochelyd yn ofalus rhagddynt Un 
peth sydd yn tueddu yn neillduol i 
lygru yr awyr yw dwfr yn sefyll 
mewn llynoedd cronedig, a defnyddiau 
llysieuog mewn cyflwr o bydredd. 
Cyfaddefir yn gyffredin yn awr fod y 
sawr sydd yn cyfodi o'r rhai hyn yn 
cynnwys gwenwyn treiddiol iawn, yr 
hwn a weithreda ar y cyfansoddiad 
trwy gyfrwng yr ysgyfaint, gan achosi 
twymynon a heintiau ymdaenol ereill. 
Ni gawn enghraifft hynod o gadam- 
haol hyn yn agos i Rhufain, lie y 
mae dosran helaeth o dir wedi ei 
adael yn forfa. Y mae y tarth sydd 
yn ymgyfodi o*r tiriogaethau hyn ar 
rai prydiau o'r flwyddyn mor afiach 
nes y gorfodir trigolion y cymmydog- 
aethau cyfagos i adael eu cartrefle- 
oedd i*r dyben o ddianc rhag ei 
effeithiau peryglus. Y mae morfaoedd 
a thir gwlyb isel o bob math yn 
cynnyrchu awjrr afiach fwy neu lai, 
ac y mae mewn canlyniad yn berygius 
i fy w arnynt neu yn agos atynt. Tir 
wedi ei ddyrchafu ychydig a ddylai 
bob amser gael ei ddewis er adeiladu 
arno dai unigol yn gystal a threfydd. 
Pydewau, llynoedd, a chasgliadau o 
ddwfr bob math ydynt beryglus 
oddi dan neu yn agos i dy o herwydd 
y duedd sydd ynddynt i genedlu a 
gollwng allan uwyau gwenwynig, 

Mae defnyddiau pydredig o bob 
math yn achos hynod arall o glefydau ' 
dinystriol. Y brynti cyd-ga^gledig 



Digitized by 



TB 



HAUL. 



mown trefydd, owteri a ffoBydd heb 
eu gwneuthur neu eu glauhau jn 
briodol, sylweddau anifeilaidd pydr- 
edig yn gorwedd yn rhy agos i dai, 
ydynt yn hynod am lygru yr awyr, 
ao am greu afieohyd yn y rhai sydd 
agored i'w dylanwad. Dyma, yn ol 
pob argoel, brif aohos y plau pa rai 
a ymwelasant ag Ewrop yn ystod y 
Cauoloesau. Yn y dyddiau byny 
nid oedd unrbyw ddarpariadau di* 
gonol er glanbaa trefydd,a*r canlyniad 
oedd fod Uawer o fryuti yn ymgasglu 
yng ngbyd, sawyr afiaoh yr bwn yn 
tramwyo trwy yr ystrydoedd culion 
a'r anneddau cyfyngedig, ni allai lai 
nag aobosi yr effeitbiau mwyaf. Mewn 
ben fifbsydd neu gwteri cauedig y 
mae nwy yn cael ei genedlu yr bwn 
a elwir mlphureUed hydrogen, yr 
bwn sydd yn dra gwenwynig i'w 
anadlu. Fe gawd allan yn gymbarol 
ddiweddar mai presennoldeb y nwy 
bwn yn y mdr yn agos i Ian ddwy- 
reiniol Africa sydd yn aobosi afiaob- 
nsrwydd neillduol yr oror bbno; y 
mae yn bysbys fod creaduriaid 
byobain, megys adar, yn meirw pan 
y byddo yr awyr a anadlant yn 
oynnwys y bymtbeg oanfed ran o 
sulphuretted hydrogen, ac y gwna cym- 
mysgiad o obweob oymmaint yn yr 
awyr ladd oefiyl. Onid y w yn amlwg 
ynte nad allwn dalu gormod o ystyr- 
laetb i lanbau trefydd, a gwellau 
oyflyrau a gweitbrediadau ffosydd a 
gwteri? y mae dynion eu 

bunain, trwy anadlu, yn llygru yr 
awyr a anadlant, ac yn ei wenwyno 
mewn effaitb yn gystal iddynt eu 
bunain ao i ereill. Y mae yr anadl 
a dynwn i mewn yn gynnwysedig o'r 
elfenau a enwasom, sef oxygen, <feo.; 
ond y mae yn wabanol iawn pan y 
cbwytbwn ef allan o'n bysgyfaint. 
Ar ei fynediad i mewn iddynt y mae 
yr oxygen yn ymuno gyda'r carbcm 
sydd yn y gwaed gwytbienog, byny 
yw, y gwaed yr bwn sydd wedi 
cylcbredeg trwy y corflf; ac yn y 
cylcbweithrediad bwn y mae dau- 
bummed o'r oxygen yn cael ei neillduo 



a*i gorffori &*r gwaed, a'r rhaa sydd 

yn ol bono yn unig a cbwytbir 
allan gydar nitrogen. Yn lie yr 
oxygen a dreulir y mae cyfisurtaledd o 
carbonic acid gas yn cael ei anadlu 
allan, yr bwn nwy sydd yn effaitb yr 
uniad y oyfeiriwyd ato. Yn awr, y 
mae carbonic acid gas mewn mwy o 
gyfartaledd nag y ceir ef yn yr awyr 
yn niweidiol. Yr byn a anadlir allan 
gan yr ysgyfaint, os cymmysgir ef 
aV awyr mewn man agored, ni wna 
un niwed; eitbr os cbwytbir ef allan 
mewn ystafell gauedig, efe a wna yr 
awyr yn anaddas i'w anadlu dracbem. 
Meddyliwn fod dyn yn cael ei gau i 
fyny mewn box bollol gauedig; gyda 
pbob anadliad allan efe a chwytbai 
lyw swm o garbonic acid gas i*r awyr 
yr bwn a lanwai y box; yr awyr yn 
y modd byn a lygrid, a pbob anadliad 
a dynai i mewn fyddai yn gynnwys* 
edig ddefnyddiau gwaetb a gwaetht 
byd onid o'r diwedd. y byddai yr 
oxygen wedi ei ddifa gymmaint, fel 
ag i fod yn annigonol i gynnal by wyd. 
Yna efe a deimlai anbawsdra mawr 
i anadlu, ac mewn ycbydig yebwaneg 
o amser efe a fyddai farw. Bemir 
fod tua deg wns o garbon yn cael ei 
symmud oV gwaed gan yr ysgyfaint 
yn y 24 awr. 

Nid y w y rban fwyaf o'r ystafeU- 
oedd ym mba rai y mae dynion yo 
byw yn bollol gauedig. x mae y 
simnei a*r agenau yn y drws a'r 
ffenestr yn gyffredin yn gadael rbyw 
gyfran odd! allan i ddyfod i mewn, 
fel ag mai yn anfynycb y dygwydda 
fod unrbyw anesmwytbder yn cael ei 
deimlo o berwydd y diffyg o awyr 
bur. Ond y mae ar yr un pryd yn 
sicr fod yr awyr yn yr boll ystafell- 
oedd lie yr ymgasgla dynion yn 
gyffredin yn dra Uygredig, o berwydd 
na all fod ynddynt adgyflenwad 
digonol oxygen i lanw lie yr byn 
a gafodd ei ddifa, a'r carbonic acid 
gas a fydd yn barbaus yn cynnyddu. 
Mae byn yn wir am gapeli, Eglwysi, 
ysgolion, ac yn neillduol am yr 
ystafelloedd cysgu. Cymmerodd dy- 

Digitized by GooqIc 



2d 



TB SAUL. 



gwyddiad hjnod le taa ohan mlyncdd 
yn ol, yr hwn a eglura y pwno dan 
sylv mewQ modd neilldaol. Darfu 
i 146 SeisoQ gael eu cau i fyny am 
noswaith mewn ystafell yn Calcutta, 
yr hon a elwid y Black Hole, Yr 
oedd yr ystafell yn 18,troedfedd 
ysgwar, gyda dwy ffenestr fechan, ac 
yn <»anlynol, yr oxygen, yr hwn nid 
oedd oud braidd yn ddigon i gynnal 
un bywyd, a ofyuwyd i gynnal nifer 
fawr. Y canlyniad fu i'r carcharorion 
anffodus oddef y poeuau echryslonaf, 
ac yn y bore yr oeddynt wedi meirw 
oil ond 23, a rhai o honynt ar ol 
hyny a fnant feirw o dwymyn bodr, 
yr hon a achoswyd trwy anadlu awyr 
lygredig am gyhyd araser. Er nad 
yw y llygriad o*r awyr yn ein hystaf- 
elloedd cyfFredin a'n lleoedd o ym- 
gyfarfod cyhoeddus yn tyuu 11a war 
sylw, eto ymae yn sicr o ddylanwadu 
yn ddrwg ar yr iechyd i'r graddau y 
bodola. Diohon mai yn yr ystafell - 
oedd cysgu y gwneir mwyaf o iiiwed. 
Mae y rhai hyn fyuychaf yn llai na'r 
ystafblloedd ereill, ac y maent yn 
cael eu oadw yn gauedig trwy'r nos. 
Yn y wlad ni feddylir am agor y 
ffenestri yn ystod y dydd, eithr 
gofalir eu cadw yng nghau, cauir y 
simnei i fyny hefyd, arferiad na ellir 
ei goiidemnio yn ormodol. Bydd y 
gwelyau yn cael eu gosod mewn hen 
fox trwmaidd yr olwg, a phan godir 
yn y bore gofalir i gau yr hen fox i 
fyny fel y byddo fr trueiuiad fo yn 
cysgu ynddo gael anadlu digon o 
elfenau marwolaeth y nos ddyfodol. 
Mae rhai yn hoffi cysgu mewn gwely 
codi neu gwpwrdd, fel y geilw rhai 
ef. Pan godir yn y bore y mae y 
dillad gyda*u chwys a'u hanwedd yn 
cael «u rholio i fyny yn ofalus, ac y 
mae llaweroedd, ysywaeth, na welant 
un ammhriodoldeb yn yr arferiad!! 
Mae hwn yn waeth gwely naV Hall o 
lawer; y mae meddwl am gysgu yn 
y fath nythle angeuol yn ddigon i 
daro dyn call H dychryn a braw. 
Dyna arferiad ffol arall yw gadael 
plaiitgion i dyfu mewn ystafell wely. 



Yr hyn sydd yn cynnal bywyd yn y 
planigyn yw oxygen yr awyr, a pho 
fwyaf fo yn ymborthi arno Ueiaf i 
gyd fydd iV lleill. 

Mae brynti llawer o ddynion yn 
rhyfeddol. Ni fwytaent dameidiau 
o benau eu gilydd am lawer, ond eto 
hwy a anadlant awyr ddrewedig 
wenwynig sydd wedi bod droion yn 
ysgy faint eu gilydd, yn ddigon pared! 
Ycliydig o amser yn ol clywais ym- 
ddyddan rhwng boneddij^es gyda 
meddyg yng nghyloh twymyn drom 
a dorodd allan yn un o*i ffermydd, ac 
a laddodd y wraig. Yr oedd y ty 
yn sefyll ar fan uchel iachus iawn, ae 
meddai y foneddiges, " Yr oeddwn i 
yn meddwl fed y lie yna yn rby 
iachus i gartrefu twymyn, ac yr oedd 
y wraig yn ymddangos yn \kn iawn 
yn ei dillad, ac ymenyn nice gauddi." 
'*AI" meddai y meddyg, *'pe gwelech 
chwi ei gwely cauedig a'i hystafell 
ddrewllyd, heb un oV ffenestri wedi 
eu hagor am flynyddau, canys yr 
oedd gwe y coryn yn dew frith 
amynt, ni ddywedech hyna.** Yna 
efe a fanylodd ar wahanol faterioo, 
y sawr afiach a ddeilliai oddi wrth y 
llestri yn yr ystafell, y box yr oedd y 
gwely ynddo, &c., ac a bi-ofodd yn 
amlwg na allai fod gwell nythle i 
anneddu twymyn a phob afiechyd 
na'r lie hwn, a dybid gan ei berchenog 
yn un or llefydd iachaf yn y byd! 

Pe byddaiunrhyw resjmau yohwan- 
egol yn angenrheidiol i argraffu ar 
feddyliau dynion y mawr bwys - o 
anadlu awyr bur ac iachus, aV mawr 
niwed yn deilliaw o'r gwrthwyneb, 
gellid crybwyll achos galarus Ty wysog 
Cymru fel enghraifft. Yn wir, fe 
dybir fod y TypIiMd Fever, yr hon a 
laddodd ei dad hybarch ddeng mlyn- 
edd yn ol, wedi cael ei achosi gan 
ryw ammherfFeithrwydd yn y drain- 
age perthynol i Windsor Castle. Ond 
pa fodd bynag am hyn, nid oes un 
ammheuaeth ym mam meddygon, 
canys fe roddwyd commissi wn gau y 
Lancet, papyr enwog meddygol, i dri 
w^r dysgedig i ymholi iV achos, 



Digitized by 



n 

nad yw afiechyd — Tppkoid Fever^y 
Tjwysog i'w briodoli i*w waith yn 
auadla nwyau gwenwynig a ddeillient 

water closet, drws pa uu a ymagorai 
Tw ystafell wely, jmn ar ymweliad 
yn Loudesborough Lodge. Ar ol 
ymadawiad y Tywysog fe ddarfu i 
larli Chesterfield gael ei osod i gysgu 
yn yr un ystafell; fe glafychodd yn 
faan oV uu dolur a'r Tywysog, ao y 
mae yn awr wedi niarw! A phaii yr 
ydym yn ysgiifenu y llinellau hyu y 
mae y Tywysog ei hun bi-aidd ar fin 
trancedigaeth ! Wele yma rybudd 
Bobr i ochelyd anadlu awyr lygvedig, 
ac i fod yn ofalus am y cwteri. 

Y mae yn arferiad gyfFredin gan 
ddynion os bydd rhy w sawr anhyfi-yd 
mewn ystafell lie bo claf yn gorwedd, 

1 losgi rhyw sylwedd neu gilydd er 
lladd y smell, fel y dywedir. Eithr 
nid yw hyn yn lleibau dim o'r drwg, 
neu o leiaf ond i ychydig mddau. 
Y mae o'r pwys mwyaf i'r claf i 
anadlu yr awyr buraf a ddichon gael 
bob amser, oanys hyn a hyrwydda 
yn £Eiwr ei wellad. 

Y wir feddyginiaeth, fel y sylwodd 
y nurse enwog Florence Nightingale, 
yw symmud ymaith y peth ei bun 
fo'n achosi y sawr anhyfryd yn yr 
ystafell, a. gollwng awyr bur i mewn. 
Llawer yn ychwaneg ac yn well a 
ell id ei ysgrifenu ar y testy n pwywg 
hwn» ond cymmerai ormod o le ar 
dudalenau misolyn fel yr Haul. Ac 
wrth derfynu y llitb hwn yn bresen- 
nol, yr wyf yn cymmeradwyo i sylw 
y darllenydd lyfryn by<^an) gwerth 
dwy geiniog yn unig, gan berchenog 
yr HAUI4, yr hwn a'i cynnysgaedda k 
golwg gyflawn ar y pwnc, a'r hwn y 
byddai yn feodith fawr i'n cydgeuedl 
pe ei gwasgerid wrth y miloedd trwy 
Gymru. (Pw barhau.) 
Llanfynydd. W. 



TI A CHWI. 
Paid, lencyn, a'm tydXo i, 

Nid ydyw chwVw rhy barchus; 
TydXa rai o'th oed dy hun, 

Ond churia ddyn oedranns. 



BAVL. 20 

Y GAUAF. 

Ab ol yr bftf tyner a*i geinwych deleidion 
Fn'n gwneathnr gwynebpryd y ddaiar mor 
hardd. 

Nes peri i'r cerddor Ion cUwareu ei delyn, 
A rhoddi Bymbyliad i awen v bardd, 

Daeth gaaaf^hen elyn tlysineb a tbegwch-— 
I roddi gogoniant yr haf yn y bedd, 

Ymlidiodd brydferthwch a thlysni y ddaiar 
I ffwrdd, a newidiodd holl nator ei gwedd. 

Pa le mae y dail fu'n addurno y goodwig, 
Nes gwneutbQr mor brydferth yr olwg i mi, 

Y ceinwych rosynau addurnent y doiydd, 
A'r adar fu'n pynciaw eu cathlau diri'? 

Ni chlywaf gerddoriaeth yn adsain o'r llwyni, 
Mae natnr yn fud ac yn wehv ei gwawr, 

Mudandod deyrnasa mewn rhwysg ac uchafiaeth, 
A'r oil ro'nt warogaeth i'w ddeddfau yn awr. 

y ddaiar sy'n hunaw dan fentyll eira, 

Hwn 'nawr y w addurniant pob dyflfryn a bryn ; 
Cloedig yw'r dwfr, mae'n balmant llithrigaidd, 
^ A'r plant sy'n ymlithro yn Hon ar y Hyn: 

Y corwynt sy'n rhuo yn erch yn y goedwig, 
Ys^ythra ei changau fi'i ddyrnau yn chwim; 

Fe daryllia'r pinaelau cadarngryf yn chwilfriw, 
flaen ei alluoedd nid ydynt hwy ddim. 

Y gauaf ystormus a bar im* adgoifio, 
Wrth dremiaw yn fanwl a syllu i'w wedd, 

A chanfod y dail amrywliwiog yn syrthio, 
Mai syrthio wnaf finnau rhyw ddiwrnod i'r 
bedd: 

Daw corwynt marwolaeth yn fuan i ymlid 
Holl degwch ieuenctyd — fy ngwedd a dry'n 
brudd ; 

Yn fuan rhaid syrthio i fynwes y beddrod, 
A rhew oer marwolaeth orchuddia fy ngrudd. 

Myvenydd. 

BlaenpennaJ. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Itvak. Beth yw eich barn chwi yn 
awr, lads, am Ryddfrydiaeth yng 
Nghymrul Dyna i chwi esampl, 
cyfarfod mawr Aberystwyth, ni fu y 
fath gyfarfod erioed o'r blaen yng 
Nghymru/ Yr oedd yr holl allu 
Rhyddfrydol wedi ymgasglu yng 
Dghyd, ac yn ysgubo y cwbl o'i flaen 
fel yr afon Rheidiol ei hun. 

Gtailym. Os oedd cyfarfod Radical- 
aidd Aberystwyth yn cynnrychioli 
holl rym Radiealiaeth Cymru, y mae 
yn ddrwg genyf ddy wedyd mai gwan 
yw hi; golwg libynaidd dros ben oedd 
ar y cyfarfod mawr. Yr oedd y 
whippers-in Radicalaidd — Pobman ac 
ynad heddwch gw^r y salmons — wedi 
amgylchynu m&r a thir, er casglu eu 
cyfeillion o'r pedwar gwynt; derbyn- 



Digitized by 



so 



TB EAm. 



iwyd Difer auferth o lythyron oddi 
wrth wahanol bersonau ; ond ni wnaeth 
ond yobjdig o*r dynion arswydud 
hyny eu bymddangosiad. 

Dewi Yr oedd yno ddynion mawr 
— prif dalentau Cynaru — fel gwleid* 
yddwyr a phregethwyr; yr oedd y 
ddau Richards yno, Oaborne Morgan, 
a lluaws mawr o weinidogion, &o, 

Hywd. Nid oes un ammheuaeth 
aad oeddynt yn ddynion pwysig yn 
dy olwg di; nis gellLr dysgwyl i*r 
orydd fyned drwoh y blewyn ym 
xnhellaoh ua*i last. Pa le yr oedd 
prif RyddfrydwyrCymru — ^yr aelodau 
dros sir Forganwg; yr oedd lie y 
Milwriad "Stepnee" yn wag; y Barwn 
o Gogerddan, yr oedd yntau yn 
abseuDol. Ni wnawd dim ond pasio 
ychydig o benderfyniadau moelion 
yno — blaid y haUat^ oynnyg Quizot- 
aidd Henry Richard; ac addysg ddi- 
grefydd; a Uuohio ceryg at y papyrau 
Ceidwadol. 

Gwilym, Buasai yn llawer gwell 
iddynt aros gartref na myned am 
draws gwlad i lolan ao i wneyd eu 
hebyohiadau, canys buasai gan y wlad 
yr un faint o ddiolch iddynt. 

Gruffydd. Ni feiddiodd un o'r 
Tories ddangos ei big yno, er iddynt 
gael gwahoddiad gan yr ysgifenydd- 
ion. 

Hywd. Yr wyf yn rhyfeddu at eu 
haerllugrwydd am wneyd hyny. 

Gwilym. Nid oes achos i ti ryfeddu 
dim am haerllugrwydd Pobman, canys 
y mae ganddo ystordai o bono; yr 
oedd ganddo ddigon o bono pan ddy- 
wedodd y dylid cicio pen Syr Watkin 
gynt. 

Iwan, Dylai rhywun gicio Syr 
John Hamner am wrthod dyfod i'r 
cyfarfod. 

Gruffydd, Beth oedd y rheswm a 
roddodd ? 

Dewi Nad oedd ef am ffurfio plaid 
Gymreig. 

Giffilym, Yr oedd Syr John yn 
llygad ei le — ^amoan cynnadledd Aber- 
ystwyth oedd ffurfio plaid a chynbyrfu 
y wlad. Yr oedd cyfarfod Aber- 



ystwyth yn onion fel yr oedd Oafydd 

Rhys y IHwygiwr — 

** Cynhyrfer a cfaynbyrfer oedd iaidi Llan- 
elli draw, 

Cynhyrfer a obynhyrfer a glywid ar 
bob Haw.** 

Jkwi, Pa ham na allwn ni gael 
Llywodraeth GartrefoH Y mae y 
Gwyddelod am gael un, ac nid oes 
un rheswm pa ham nas gallwn ni 
gael un hefyd. 

Hywel, Gwiriondeb yw y owbl, yr 
wyf yn rhyfeddu at blentyneiddiwoh 
y dynion sydd yn galw am home rule, 
Yr ydym wedi myned yn rhy bell 
cyn dechreu cynhyrfu. Y mae y 
ddwy genedl yn awr yn nn — ^y mae 
llwyddiant y naill yn perthyn yr on 
fathiV llalL 

Gwilym. Pwy sydd i drafod mater- 
ion Cymrul 

IvHxn, Nis gellir cael gwell dynion 
na*r boneddigion oedd yn Aber- 
ystwyth. 

Gwilym, Wei, yr anwyl a'n helpio 
ni, y mae yn ddigon drwg fel y mae, 
ond ni fyddai byn ddim amgeu na 
neidio o*r badell ffrio i'r t&n. Yr 
Ymneilldiiwr politicaidd y w'r gormes- 
wr gwaetbaf o bawb — nis gall oddef 
i neb farna yn groes iddo ef; y mae 
am gael pawb i*w lefel ei hnn; 
dinystria yr orsedd a'r allor er dwyn 
ei amoan i ben. 

Iwan. Beth wyt ti yn feddwlam 
Syr Charles Dilke, dyna i chwi Farwn 
yn oondemnio uubenaeth. 

Hywel. Nid yw o un pwys genyf 
pa un a ydyw ef yn farwn neu yn 
farobog, ond y mae ef yn un o*r 
Republicaniaid Fflamgoch, y rhai yr 
wyf yn gasau o galon. Y mae yn 
drueni mawr fod y £atb ddyn yn 
eistedd yn Senedd Prydain Fawr. Ei 
le priodol ef yw bod yn " the Hokt-in- 
the-wall" gydag Odger a Bradlaugh, a 
rag tag and M taU; cymdeitbas ys- 
gubion cwteri Llundain. Ond cofiwch 
chwi, nid ydyw y gethem bon yn 
myned i gael eu ffordd eu hunain i 
gyd. Nid bwy sydd yn cyfensoddi 
trigolion Prydain Fawr. Na na. 



Digitized by 



n HiLtlL. 



31 



Shall Boaarcby die? 
No, miUiont of EDglishmen 
Will know the reason why." 

Cyn y bydd i byn gymmeryd lie, 
wyddest ti beth, mi ymladdwn efo fy 
flTon gnwpa dros Goron Prydain Fawr 
pe bai ar ben post llidiart, yn erbyn 
sorod y trefydd a'u barweinyddion 
dioglyd, anghrefyddol, aonuwiol, ao 
anwladgarol. 

Gwilym. Clywcb! clywch! deir- 
gwaith drofiodd; y mae yn dda gan 
fy ngbalon weled ben fugail yn el 
got Iwyd mor wladgarol ac mor 
deyrngarol yn yr oes gonsietlyd, ben- 
rydd, a Radicalaidd bon. 

Gruffydd. Yr ydym ni mor deyrn- 
garol a neb, ond ni garem weled 
gwelliant yn cymmeryd lie. 

Gwilym, Dim Phariseaetb, dim 
hymbygiaetb, dauwynebog, gwepog, 
a sycb syber, os gweli di fod yn dda. 
Yr oeddych yn arfer bod yn debyg i 
ddynion a Cbristionogion flynyddoedd 
yn ol, ond yr ydyoh chwi yn awr mor 
boliticaidd ac mor anghrefyddol yn 
eicb hymddygiadau a neb, os nid 
gwaeth, yr ydycb yn fwy sly na'r 
YmneiUduwyr politicaidd ereill. Yr 
ydycb cbwi yn gwena ao ar yr un 
pryd yn gwana yr offeiriaid dan eu 
basenau fel lob mab Serfiab yn gwanu 
Amasa gynt. Ychydig ddyddiau yn 
ol gwelais lytbyr yn y newyddiaduron 
oddi wrtb rbyw bregetbwr yng 
Ngbaerfyrddin yn ceisio perswadio 
dynion fod rbai o wrthwynebwyr y 
Bwrdd Addysg yn bygwtb ei saetbu. 
Lol blontynaidd; os oedd neb mor 
fibl a cbwareu Ribboudiaetb yn sir 
Gaer, nid yw yn beth tebyg y buasai 
iddynt bigo pwt o bregetbwr allan, 
pe bnasai cbwant arnynt i dreio ea 
dwylaw. 

Ivfon. Yr ydym ni yr YmneiUdu- 
wyr yn ennill tir o byd er gwaethaf 
y Toriaid, y mae genym ynadon 
Ymneillduedig yn awr yn Aberteifi 
a lleoedd ereill. 

Gwilym. Oes, y mae yn debyg, ond 
nid yw penodiad ynadon Aberteifi 
ddim yn un anrbydedd i cbwij ond 



ar y Daw arall, y mae yn wartbut a 

cbywilyddus. 

Gruffydd. Beth sydd yn bodi a 
oedd rhywbeth allan o le i benodi 
un o'r Corff yn ynad? 

GtoUym. Dim, os oedd ef yn addas 
i'w swydd, yn fwy na rbyw un arall; 
ond dylasent gael eu penodi yn 
rheolaidd ao nid trwy dwyll. Nid 
oedd neb yn gwybod dim am y 
fusnes nes daethant allan dros y nytb 
yn eu Uawn blnf & J. P. wrth eu 
cynffonau. Anfonwyd yr enwau i'r 
Cangbellydd yn enw y Cyngbor 
Trefol, ac ni wyddai y corff bwnw 
ddim am y mater. 

Dewi. Pwy ddanfonodd yr enwau 
i mewnl yr oedd bwnw yn rbwym o 
fod yn gwybod. 

HymL Syr Thomas T. Lloyd a 
Mathew Richards. 

Gwilym. Pwy bynag a chwai'euodd 
y cast bawlyd hwn ar y Cangbellydd, 
dylai ei enw gael ei sibedu ym mhob 
papyr yn y deyrnas; y mae yn dda 
genyf ddeall fod Arglwydd Cairns 
yn bwriadu dwyn y mater o flaen Ty 
yr Arglwyddi. Pe buasai i'r Toriaid 
wneyd yr un peth, buasai banner 
dwsin gyfarfodydd a chynnadledd 
Radicalaidd yn Aberystwyth wedi 
cael eu galw i wrthdystio yn erbyn y 
job boliticaidd hon: ond y mae y 
papyrau Radicalaidd, a'r Radicaliaid 
eu hunain, mor ddystaw a hychod yn 
yr baidd am y mater. Mae y Radical- 
iaid yn gallu gweled brycbau yn 
llygaid pobl ereill, ond nid ydynt yn 
gweled dim o'r trawstiau sydd yn eu 
llygaid hwy eu hunain. 

Iwan, Ystori neillochrog yw hon 
etc, nid wyf yn credu gair o honi. 

Gwilym. Plesia dy bun, nid yw o 
uu pwys genyf pa un a wnai dl ei 
chredu ai peido, dyua'r ffeithiau i ti. 

**A wado hyn aed a hi, 
A gwaded i'r haul godi." 

Iwan. Yn awr, fecbgyn, yr wyf yn 
myned i ofyn cais genych, canys y 
mae yn ateb y dyben yn well na 
dadleu. Y mae dau foneddwr enwog 

Digitized by GooqIc 



83 



jn m jned i gael tystebaa, y tnae nn 
wedi enwogi ei hau gyda Threfedig- 
aeth Gymreig Patagonia, a'r Hall 
gyda'r ysgoliou. A welwch chwi fod 
yn dda i gyfranul 

Gwilym. Ka, dim dimai delyn 
byth. Nid wyf yn gwybod dim 
am y personan a enwaist ym mhellach 
na bod un yn dwyn cyssylltiad d*r 
Wladycbfe Gymreig, a'r Hall fel 
ei'lidiwr yr ysgolion eglwysig. 

Deuri, Pwy sydd yn dy wedyd hynyl 

OwUym. Meudwy y Tysty ac mae 
UD Simon Jones o'r Bala yn euro 
Miobael Jones yn ddidrugaredd. 

Gruffydd. Y mae rhai Eglwyswyr 
yn cyfranu. 

Gwilym, Os ydynt, y mae yn 
gywilydd iddynt. A wyt ti yn cofio 
beth oeddwn yn ddywedyd wrth 
cbwareu bando gynt — ^^keep sidetf*' 
gwnewch chwithau yr un modd. 

ffyweL Nid oes genyf fi ddim 
ymddiried mewn tystebau, nid wyf 
yn ystyried yr arferiad ddim ond 
ffordd genteel o fegian. Y dydd o'r 
blaeit darllenais banes cyflwyniad 
tysteb i ddyn am ei fedrusrwydd yn 
Hwytho wageni oeryg mewn cwarel! 
Ns gallwa bwyso a mesur teilyngd od 
dyniou wrtb y tystebati sydd yn cael 
eu rboddi iddynt yn eia dyddiau ni. 



I. 

lEVAN AB GRUFFYDD. 

1. Achau. levan ab Gruifydd ab Madoc 
ab lorwerth ab Madoc ab llirid Flaidd. 

2. Hanes, Yr oedd levau yn by w mewn 
rhwysg a pharch mawr trwyV oil o 
Meirionydd; ac mewn anrhydedd neillduol 
yn Uys Edward III.; am hyny penodwyd 
ef iV swydd a ganlyn : — 

**Cofnocliad — Bydded yn hysbys fod i 
leran ab Gruffydd ab Madoc, yr hwn sydd 
yn byw mewn parch mawr yn Penllyn, 
wylio, araddiffyn, ac arwain y P^^f Farnwr, 
tra bydd ar ei daith ym Meirionydd. A 
bydded i*r dywededig levan gymmeryd Uu 
wyr arfog, yr hyn sydd yn angenrheidiol, 
am fod y trigoUon (trwy eu hanwybodaeth 
o*n cyfreithiau) yn troseddu fel y bu'n 
rhaid eu ceryddu trwy arfer creulondeb 
•tynt, A hwythau trwy hyn yn dial ar y 



Barnwr, ac ereill 6*ii twyddogton cy- 
hoeddus (megys y gwnaed yn fynych), nes 
gwneuthur y ffyrdd yn dra peryglus eu 

teithio. 

" Gan hyny, bydded iV dywededig leran 
ab Gruff, ab Madoc gymmeryd gofal y 
Barnwr o derfyn y sir, gan ei gymmeryd 
o law sirydd yn y sir agosaf ati, hyd nes 
yr el y dywededig Farnwr yn ddiogel i'n 
Castell yn Harlech. A gwneuthur yr un 
modd wrth iddo fyned yn ol. Am y 
weithred hon yr ydym yn rhoddi iV cy fry w 
levan ab Gruffydd ab Madoc y swm o 
2.5 marks. 

"Ym mhellach, bydded i Walter de 
Manny, ein ceidwad yn Harleeh, gyda 
nifer dewisol o w^r profedig o'n Casteii, 
gyfarfud levan ar y mynydd sydd rhwng 
Penllyn ac Ardudwy, er diogelwch pellach 
OS bydd galw am hyny. 

"Edwartus III., 1347." 

Claddwyd levan ab Gruffydd ab Madoc 
ym mur Eglwys Llanuwchllyn, a'i lun yn 
ei arfau wedi ei osod ar ei fedd, ac o dano 
yr argraff hwn, — 

**Hic : jacet : Johanes : ap : G , . t : ap 
Madoc : ap : lorwerth : eujua : animo : p . . 
cetitr : Deus : Amen : Anno : D , , , ni : 
M : CCC . . . [1377]."— £raM€* Ffestiniog, 
&c. 

lefan^ alias John ab Gruffydd ab Madoc* 
a fu byw mewn parch ac anrhydedd mawr 
yn nyddiau lorwerth III.; yr hwn a roddai 
iddo gyflog blynyddol am wylio ac arwain 
Uchel Farnwr Gwynedd, gyda llu o wyr 
arfog, tra y byddai yn aros ym Meirionydd. 
Achlysurwyd hyn trwy i dngoHon Gogledd 
Cymru yn ami droseddu (trwy eu hanwy- 
bodaeth, yn y dyddiau hyny, o gyfreithiau 
y Seison), gael eu darostwng i ufudd-dod, 
trwy ddefnyddio creulondeb, yr hyn a*u 
harweinient yn ami i ddial ar y Barnwyr, 
megys y gwnaed yn y Deheubarth. pan 
laddwyd Geoffrey, Clement ym Muallt, a 
W. Sulton yn y Gogledd. Ar ol hyny 
gorchymmynwyd i*r tJchel Sirydd gyfarfod 
y Barnwr, ar ei ddyfodiad i'r sir, a*i 
osgordd drwyddi hyd ei fynediad o honi. 
He y byddai Uchel-sirydd y air nesaf yn 
ei ddilyn.— O hen ysgrif yng Nghors y 
Gedol. 

II. 

IFAN LLWYD. 

"Ychydig uwch law Llyn Gwynant, is 
troed y Wyddfa, y saif Hafod Lwyfog, yr 
hwn sydd adeilad o*r eilfed ganrif ar 
bymtheg. Mae y ponciau gleision sydd o 
amgylch y ty hwn, yng nghyd a'r olion o 
rodfeydd celfyddydol sydd ar hyd-ddynt, 
er fod rbaib amser a rhwysg gwladeiddiwch 
y deiliaid yn y ganrif ddiweddaf bron 
wedi eu hoUol ddinystrio, yn tystio fod y 
lie wedi bod yn drigfa i ry wun o chwaeth 



Digitized by 



TB 

goethedig. . . . Yn amser Olifer Cromwel 
yr oedd un o*r enw [fan Llwyd yn by w yn 
yr Hafod. Yr oedd efe yn glynu wrth y 
brenin. Dyn mawr esgyrnog oedd, a 
gwrol iV eithaf. Un diwrnod daeth baid 

filwyr Cromwel heibio iV Hafod, a 
tbroisant i mewn i chwilio am ysbail a 
bwvd; yr oedd Ifan Llwyd yn dygwydd 
bod allan ar y pryd, a pban ddaeth i mewn 
fe ganfu y Cromweliaid vn helpio eu 
hnnain yn rhy rwydd yn ei dy; yr oedd 
eu barfau wedi eu rhoddi ar y bwrdd, 
cymmerodd afael yn y rhai hyny yn 

X bwyllog, aeth a hwynt allan, ac a'u taflodd 

1 lawr y bryn ger y ty, yna dycbwelodd, 
a chydaT ddyrnau moelion, efe a ym- 
osododd ar y Cromweliaid ac a'u curodd 
yn echrydus, fel yr oedd yn dda ganddynt 
ddianc ymaith gyda*u bywydau yn unig. 
Merch yr Ifan Llwyd hwn, neu wyres iddo, 
sef Lowri, oedd gwraig Elis Wyn, o Las- 
ynys. Efe a fu farw yn y flwyddyn 1678/ 
yn 72 mlwydd oed, fel y gwelir oddi wrth 
y cofnod sydd yn Eglwys Beddgelert am 
dano." — Hanea Plwyf Beddgelert, &c. 

A ganlyn y w ei feddargraff: — 
**lnfra jacet corpus Evani Lloyd, de 
Hafod Lwyfog, armigeri; qui inhumatus fuit 
paterno et avito tumulo, sexto die Idus Maice, 
A.D. 1678. Annos Natus 72." 

Prlododd Elis Wynn o Lasynys Lowri 
Llwyd o Hafod Lwyfog, yn y flwyddyn 
1702. Ba iddynt bump o blant— tri mab 
a dwy ferch. Bu eu mab benaf yn Berson 
Llanaber, sir Feirionydd. Ei enw, y Parch. 
William Wynn. Eu mab ieuengaf, y 
Parch. Edward Wynn, oedd Berson Dol- 
benmaen a Phenmorfa, sir Gaernarfon. 
Priododd Catrin, merch ac aeres William 
Llwyd o Hafod Lwyfog, Ysw., Humphrey 
Meredydd, Ysw., o*r Mynachdy Gwyn, yng 
Nghlynnog a Phengwern, yn Llanwnda. 
Plant Humphrey Meredydd o*i wraig 
Catrin Llwyd oeddynt: — 

1 . Humphrey Meredydd^ Ysw., Pengwern. 

2. John. 

3. William. 

4. Evan. 

5. Thomas. 

6. Hugh. 
A merched — 

1. Ann. 

2. Mary. 

3. Gaynor. 

4. Jane. 

Humphrey Meredydd o Bengwern a 
briododd Ann, merch ac aeres Thomas 
Meyrick, o'r Berth Lwyd, Ysw. Eu plant — 

1. Meyrick Meredydd o'r Hafod Lwyfog. 

2. Ann, priod un J. Jones. 

3. Jowett, priod H. Anwyl, Dolyfriog. 

4. Margaret Meredydd ; bu farw yn 1804. 
Meyrick Meredydd, Ysw., a briododd 

Jane, meroh Foulk Llwyd, o Frynlluarth, 
5 — ^xvi. 



HAUL. 33 

medd rhai; Cilan yn Edetrnion, medd 
ereill. Eu hunig ferch ac etifeddes — 

Anna-Maria, o Bengwern a'r Mynachdy, 
a briododd John Mostyn, Ysw., o Segrwyd ; 
a bu iddynt — 

1. John Meredydd, 

2. Maria, priod Colonel Salusbnry o 
Alltfaenan. 

John MeredyddMostyn,Ysw., o Segrwyd, 
a briododd Cecilia- Margaretta, merch ien- 
engaf Henry Thrate, Ysw., o'i wraig Hester 
Lynch, unig ferch ac etifeddes John 
Salisbury, Ysw., o Fachegraig. Eu plant 
hwythau— 

1. John Salusbury, bu farw heb briodi. 

2. Henry Meredydd, a fu farw yn ddi- 
blant yn 1840. 

3. Thomas Arthur Bertie Mostyn, o 
Lewesog, yn sir Ddinbych.— CK/f. Btuno^ 
tud. 81, 83. 

A. 



AFIBCHYD TYWY800 CYMRU. 

Bu y deyrnas hon mewn c^ffro mawr yn 
ystod y mis a aeth heibio, o herwydd 
afiechyd peryglus etifedd coron Lloegr, 
Nid yn ami y dangoswyd y fath gydym- 
deimlad, nid yn y wlad hon yn unig, ond 
dros holl Ewrop, a*r ochr draw i For y 
Werydd, ac yn yr India fras. Anfonwyd 
miloedd o eirchion i fyny i'r nef dros y 
dyoddefydd. Yr oedd hyd yn oed y 
Parsee yn ymostwng o flaen ei eilun, 
y "duw tan,'' i ofyn am ei nawdd i fab 
benaf ei Mawrhydi. Yr oedd llawer o 
siarad am Republicaniaeth cyn i'r ty wysog 
gael ei gymmeryd yn glaf; ond profwyd 
tu hwnt i bob ammheuaeth fod trigolion 
Prydain Fawr yn deyrngarol. Gall Brad- 
laugh a Keynolds wawdio, a defnyddio yr 
iaith fwyaf isel a dirmygedig, ni fydd 
iddynt Iwyddo i ddarbwyllo neb ond y 
dosbarth iselaf a mwyaf segur, meddw, 
ac anwybodus, i gofleidio egwyddorion 
dinystriol Republicaniaeth. Y mae yn 
dda genym ddeall fod y tywysog yn 
gwella, ac yr j^dym yn hyderu y byda i 
Dduw arbed ei fywyd, i dderbyn yr aur 
wialen pan syrthio o ddwylaw ei fam. 

"Ar D'wysog Gwlad y Bryniau, 

boed i'r Nefoedd wen 
Eoi iddo gyda bendith, 
Y goron ar ei ben." 

YR EGLWrS ESGOBOL AM£RICAIDD. 

Y mae yr Esgob Selwyn newydd ddy- 
chwelyd yn ol o America, ac mae yr 
Eglwys wedi deisyf arno i gael bymmanfa 
yn y flwyddyn 1877, yr hon fydd yn 
gyfansoddedig o esgobion, offeiriaid, a 
lleygwyr. Y mae yr Eglwyswyr Americ- 
aidd yn ystyried y dylai Eglwyswyr Lloegr 

Digitized by GooqIc 



34 



TB HAUU 



jrmgynghori a hwy cyn gwneyd un math 
o gyfnewidiad yn y Llyfr Gweddi, yr hwn 
sydd yn etifeddiaeth gyfTredioul Eglwys- 
wyr gartref ac oddi cartref. 

Cyn ymadael gwahoddwyd yr esgob i 
frecwast yng Nghaerefrog Newydd. Wrth 
dalu diolch dy wedodd, " Pan ar fy ymwel- 
iad ag America synwyd fi yn fawr wrth 
weled cymmaint o arwyddion o gyfeillgar- 
wch tuag at Lloegr." Ni chafodd ar ddeall 
fod cymmaint a gwreichionen o deimlad 
drwg yn eu mynwesau tuag at Lloegr. 
Clywodd yr Anthem Genedlaethol — "Duw 
gadwo*r Frenines"— yn cael ei chanu yn 
eu hysgolion yn yr un ysbryd a'r cadeirydd 
pan ddy wedodd, "Duw a'i bendithio." 
Nid oedd ef yn gallu g weled fod un achos 
iddynt beidio a chytuno. Y mae yn wir i 
Loegr gan mlvncdd yn ol gweryla pa un 
ai Lloegr oedd i drethu America, neu 
America oedd i drethu ei hun; penderfyn- 
wyd yn ffafr America, yr hon a all yn awr 
gystadlu a*r famwiad mewn anrhydedd a 
gogoniant i fod yn un o'r gwledydd goreu 
ar y ddaiar am drethu. Yr oedd yn dda 
ganddo weled y bobl yn cydnabod yn 
ddiolchgar y lies oeddynt wedi gael o 
Loegr; yr oedd yn gobeithio y byddai i'r 
cyfeillgarwch barhau; ac os dygwydd i 
ymrafael gymmeryd He, bydded iddynt 
ddy wedyd y naill wrth y Hall, " Na fydded 
ymryson rhyngom, canys brodyr ydym ni." 

FICER LLANELLI a'r EOLWYS. 

Pan ddaeth y Parch. David Williams i 
Lanelli, nid oedd fawr o fywyd i'w weled 
yno, ond trwy ei weithgarwch -difefl, a'i 
hunanymroddiad, y mae pethau wedi 
hollol gyfnewid yma. Y mae yn bwriadu 
codi amryw Eglwysi newyddion mewn 
rhanau poblogaidd oV plwyf. Mae amryw 
foneddigion wedi cyfranu yn haelionus at 
y gwaith eisoes. " Llwydded y rhai a*th 
hoffant." 

MR. GLADSTONE A*R TMNEILLDUWYR. 

15 id yw Mr. Gladstone yn rhoddi bodd- 
had mawr i'w gyfeillio.n ymneillduedig 
wedi y cwbl. Y mae pwyllgor Cymdeithas 
y Dadgyssylltiad wedi anfon cylchlythyr i 
alw sylw yr aelodau seneddol at sefyllfa 
addysg yn yr Iwerddon; ac y maent yn 
sylwi ar fesur Mr. Fawcett yn y Sessiwn 
ddiweddaf i ddiddymu y tests yng Ngholeg 
y Drindod; dymunir ar yr etholwyr i 
wrthsefyll hyd yr eithaf yr yragais o 
sefydlu coleg enwadol ar draul y wlad. 
Er hyny, y mae ymraniad yra mhlith yr 
Ymneillduwyr eu hunain. Pan oedd Mr. 
Graham, un o'r aelodau seneddol dros 
Glasgow, yn gosod sylfaen Coleg Presby- 
teraidd Undebol, dymunodd arnynt fod yn 
unol, a gochelyd Ymneillduaeth bolitic- 
aidd; yr oedd ef yn casiiu yr enw, ac yr 
oedd yn rhagarwyddo drwg i'r undeb at 



yr hwn yr oedd ef yn cyfeirio. Ob ymana 
un dyn crefyddol dan faner Ymneillduaeth 
boliticaidd caiff ei hua mewn cwmpeini 
drwg. 

Cynnaliwyd cyfarfod yn Llundain yn 
ddiweddar er ymosod ar y gyfraith ar 
Addysg Elfenol, yr oedd y rhai hyn yn 
perthyn i'r blaid Secularaidd, di-Dduw a 
di-Feibl. Eu harwyddair yw, "Rhyddid, 
cyfartaledd crefyddol, dim gormes," &c. 
Nid yw y gyfraith newydd yn gormesu, 
nac yn byg^^th y rhieni, nac yn eu Uwgr- 
wobrwyo ychwaith, ond y mae ar y Haw 
arall yn gwahardd y fath beth. Y Secular- 
iaid sydd am ormesu ar y rhieni, y maent 
am eu rhwystro i anfon eu plant i'r 
ysgolion He y dysgir Gair Duw iddynt 
Nid oes dim mor eglur a hyn, y mae fel yr 
haul ar ben boreu mai eu hamcan yw 
trawsarglwyddiaethu ar gydwybodau pobl 
ereill. Mae y Trochwyr a'r Annibynwyr 
yn awr yn ymladd dros gael addysg an- 
fPyddol. Y maent yn ystyried os telir at 
gynnal ysgolion enwadol allan o'r trethi ei 
fodynormes ar gydwybodau ytrethdalwyr; 
lol i gyd. Dyna farn y parchedigion a 
ddarfu basio y penderfyniadau yng Nghyn- 
nadledd yr Undeb Cynnulleidfaol yn 
Abertawy; dyna mae y Seculariad pen- 
boeth hwnw, Sonley Johnstone, am gael. 
Fel y mae y gyfraith yn sefyll yn awr y 
mae hawl gan bob tad i anfon ei blant i'r 
ysgol a fyn, nid hawl gyfreithiol yw hon, 
ond y mae yn hawl gydwybodol, am yr 
hon y mae cymmaint o ddwndwr. Pa ham 
na pharchant gydwybod y dyn sydd am 
gael addysg grefyddol i'w blant yn gystal 
a'r hwn sydd am eu dwyn i fyny yn 
annuwiol. Yr araith fwyaf pwysig yn 
Abertawy oedd ar y cynnydd y mae 
antfyddiaeth yn wneyd yn y wlad, yr hon 
sydd yn gweithio dan sylfaen crefydd. 
Pan y mae y werin yn ammharchu -Gair 
Duw, gallesid meddwl y bua^ai dynion yn 
yr oes halogedig benrydd hon yn llawenhau 
wrth weled pobl yn ymdrechu cyfranu 
addysg grefyddol i blant y gweithwyr, a 
rhoddi cyfle iddynt gael anfon eu plant i 
dderbyn addysg grefyddol. Nid yw y 
cynhyrfwyr presennol am wneyd hyn, y 
maent yn ymdrechu cospi y teimladau 
daionus hyn trwy wrtbod yr un chwareu 
teg iddynt a'r rhieni digrefydd. Maent yn 
gwybod OS caniateir i'r rhieni anfon y 
plant He y gwelant fod yn dda y bydd 
iddynt eu hanfon i'r ysgolion enwadol, o 
leiaf y rhan fwyaf o honynt. Y mae hyn 
yn eithaf amlwg, felly nid ydym yn 
rhyfeddu fod Rhyddfrydwr mor fawr ae 
Edward Baines, a phapyr mor Rhyddfrydol 
a'r Spectator, yn condemnio y symmudiad 
presennol fel un disail a gwrthwynebus. 
Cyffyrddodd Mr. Baines a'j cywair yn 
Nottingham pan ddywedodd mai yr achos 
eu bod yn ceisio gormesu ar y tlawd yw 



Digitized by 



TR HA.nL. 



35 



eu bod yn ofni yr ant yn Egtwyswyr. 

Y mae yn well gan y Seculariaid weled 
y plant yn tyfu i fyny yn anffyddwyr 
anghrediniol na*u gweled yn myned i'r 
Eglwys. A all anniolchgarwch fyned ym 
mhellach na Tiyn tuag at yr Eglwys, yr 
hon sydd wedi gwneyd cymmaint a*r holl 
enwadau sectyddol gyda'u gilydd? 

CYrLWYNlAD TY8TEB I AROLYOYDD YR 
Y8GOLION KGLWYfllG YN Y8TALYFERA. 

Tri mis yn ol, pan gyrhaeddodd y 
newydd y lie uchod fod y Parch. T. Thoraas, 
carad y lie, wedi cael ei benodi i fod yn 
Arolygydd Ysgolion Eglwysig yn Esgob- 
aeth Ty Ddewi, penderfynodd cynnuUeidfa 
Eglwys y Drindod ei anrhegu a thysteb. 
Cymmerodd y cyflwyniad le yn yr ysgoldy. 

Y cadeirydd oedd Mr. J. P. 13udd, yr hwn 
a gyflwynodd y dysteb, sef Tea Service, i 
Mr. Thomas; a chanlynwyd j cadeirydd 
gan Mr. Lloyd, arweinydd y cor. Diolch- 
odd Mr. Thomas iddynt yn wresog am eu 
caredigrwydd. Cynnygiodd Dr. Price, 
Glantwrch, fdd diolehgarwch y cyfarfod i 
gael ei roddi l*r cadeirydd. Canwyd 
amryw garolau yn y cyfarfod. 

CYNNADLEDD FAWR MANCEINIOK. 

Gohiriwyd y gynnadledd hon, yr hon 
oedd i gymmeryd He ar y 13ydd o'r mis 
diweddaf, o herwydd afiechyd Tywysog 
Cymru. Yr ^oedd tri chant ar ddeg i fod 
yn wyddfodol o bob Uwyth, iaith, a chenedl. 

Y mae yn debyg mai yr Eglwys fydd y 
testyn, canys y mae Miall a*i eyfeillion yn 
m^ddwl drwg. Nid yw yr holl sectau yna 
yn cynllwyno ac ymgynghreirio am ddim. 
Mae Eglwys Lloegr yn ysglyfaeth gwerth 
ei chael, ac y mae'r dwfr yn rhedeg o'u 
geneuau wrth feddwl am dani. 

Y prif bynciau fydd, agor y mynwent- 
ydd i bob llabwst di-ddysg, a dadgyssylUu 
r Eglwys. Bydd yn rhaid ysgubo yr 
Iglwys ymaith. Nis gall Ahab fod yn 
hwy heb gael gwinllan Naboth. Y maent 
yn dywedyd yn groew na fydd iddynt 
bleidio Mr. Gladstone os na fydd iddo 
ysgubo yr Eglwys ymaith. 

llanfihanGel y creuddyn. 

Traddododd Mr. Owen Davies (Eos 
Llechyd) ddarlith ar " Gerddoriaeth Gys- 
segredi^," yn Ysgoldy Cenedlaethol y lie 
ncnod, nos lau, yr 21fed o Eagfyr. Ar yr 
achlysur cymmerwyd y gadair gan y 
Parch. J. I). Jones, ficer, yr hwn a wnaeth 
amryw sylwadau pwrpasol yn ystod y 
cyfarfod. M3'nediad i mewn trwy docynau 
dau sylltau, sylltau, a chwe cheiniogau, 
ac yr oedd yr elw yn myned tuag at 
helaethu yr ysgoldy. Gan fod enw Eos 
Llechyd mor adnabyddus trwy y wlad yn 
gyffredinol, nid yw yn angenrheidiol i ni 
wneuthur unrhyw sylwadau ar y ddarlith; 



ond dywedwD gymmaint ft hyn, ei bod yn 

wir adeiladol i bob dosbarth o ddynion, ac 
yn enwedig felly i Eglwyswyr. 

Hefyd, yn yr un cyfarfod, cynnygiwyd 
gwobr Ip. i'r cor a ganai oreu yr anthem, 
" Molwch yr Arglwydd," oV gyfres gerdd- 
orol. Ymgystadleuodd tri chor, sef cor y 
Wesleyaid Cnwch Coch, cor Cynon, a 
chor Capel A fan, a dyfarnodd yr Eos y 
wobr yn rhanedig rhwng cor Cnwch Coch 
a chor Capel Afan. Cafwyd cynnuUiad 
Ihiosog, ac yn eu plith nodasom y Parch. 
B. Edwards', ficer Yspytty Cynfyn; a*r 
Parch. D. D. Jones, curad Bangor. Wefli 
talu y diolehiadau arferol terfynwyd y 
cyfarfod trwy ganu yr Hen Ganfed. 

ABERGWILI. 

Ar yr 20fed o Ragfyr traddodwyd darlith 
yn Ysgoldy Cenedlaethol Abergwili, gan 
y Parch. John Jones (Idrisyn), ar " Ddeg 
Pla yr Aipht." Cymmerwyd y gadair 
gan y Parch. W. E. James, ficer y He. 
Yr elw at gyweirio Eglwys 'Abergwili. 

YR YMNEILLDUWYB MEWN 6WRTHRYFEL. 

Nid yw yn ymddangos y gall yr Ym- 
neillduwyr politicaidd roddi achymmeryd; 
cymmerant y cwbl, ond ni roddant ddim. 
Y m^ent, yn ol proclamasiwn y Parch. 
Mr. Dale, o Birmingham, mewn gwrthryfel 
agored yn erbyn y Llywodraeth oeddynt 
yn wasanaethu mor wasaidd ychydig 
amser yn ol. Y mae y blaid Ryddfrydol 
yn ymyl y graig, ac nid oes un ammheu- 
aeth na fydd i*r Hong fyned yn ddrylliau, 
o herwydd fod Mr. Gladstone a Mr. 
Forster yn gwrthod gadael i ddyrnaid 
bychan o Ymneillduwyr politicaidd, y 
Dixon Brass Band" gael gwneyd fel y 
gwelont fod yn dda. Yr achos o'r holl 
dwrw a'r berw mawr yma y w hyn : — Os 
dygwydd fod dwsin mwy neu lai o blant 
mewn plwyf yn rhy dlawd i dalu am eu 
hysgol, y mae y gyfraith yn caniatau 
i'r Bwrdd Ysgol dalu eu ceiniogau. Y 
mae y Dixoniaid yn dywedyd na chaiff 
hyn fod. Y maent yn credu os bydd 1 
bedwar neu bum swUt yr wythnos gael eu 
talu i ysgol enwadol, fod arian y cyhoedd 
yn myned i gynnal sect neillduol. Pan 
gynhyrfwyd y wlad a'r Senedd i basio y 
gyfraith —gael cyfraith newydd ar addysg 
— yr oedd y Brass Band yn meddwl y 
buasai iddynt Iwyddo i ddadymchwelyd 
yr ysgolion enwadol, yn neillduol yr ysgol- 
ion cenedlaethol; ond trodd eu cyughor 
fel eiddo Ahitophel gynt yn ffug; ni wran- 
dawodd y Senedd arnynt. Creodd y 
gyfraith newydd fwy o ysgolion enwadol 
nag a fu erioed o'r blaen. Cyfrenir addysg 
grefytldol mewn gwell dull yn awr nag 
oedd o'r blaen ; yr oedd yr offeiriaid dan 
yr hen ddull yn galw yn yr ysgoldy pan y 
gallent, ond o hyn aHan bydd yn rhaid 



Digitized by 



Google 



36 



TB HAUL. 



iddynt alw ar awr benodol, yn ol cyfar- 
wyddyd y Time Table, 
g Yn awr mae y cynghrair wedi cael ei 
guro i lawr ar bob pwynt. Ni fydd angen 
am Fyrddau Ysgol mewn cannoedd o 
blwyfi; ac mae uifer fawr oV byrddau 
wedi oymmeryd at yr yagolion presennol. 
01 druan aV Dixoniaid, y maent mewn 
sefyllfa druenns; ao er ymddial mewn 
rh^w ffordd, y maent yn awr yn amgylchu 
mor a thir er dadymchwelyd y bummed 
adran ar hugain, yr hon sydd yn awdur- 
dodi y bwrdd i dalu am addysgu plant 
tlodion; ac os gallant Iwyddo i gael hyn, 
y maent yn meddwl y bydd yn rhaid cael 
ysgolion secularaidd, y rhai a gynnelir 
trwy drethi, ao ni fydd yn bosibl i*r 
ysgolion a gynnelir trwy danysgrifiadau 
ddal^ eu tir. Nid ydyw yr ychydig 

feiniogaa hyn yn werth son am danynt. 
Vid yw yr adran hon ddim ond stalking 
horse \*t Band lecbu yn ei gysgod er 
iddynt gael gwell cyfle i guro ar gaerau 
yr Eglwys. Yn awr, yr ydym yn gof'yn, 
a ddylai y Senedd wneyd ei bun yn 
offeryn i gyflawnu y fath anghyfiawnder a 
gormes? Gorraes o*r fath waethaf fydd 
i'r Senedd orfodi dynion i dalu at ysgolion 
sydd i gael eu codi i wrlhwynebu yr 
ysgolion presennol. A ydyw yn (ieg i 
ddyrnaid bychain o aflonyddwyr fel hyn 
faeddu y Senedd «,*r Meistri Gladstone a 
Forster trwy fygythion o dori y blaid i 
fyoy* herwydd ua wnant blygu eu 
gliniau o flaen delwau Dixon a Henry 
Bicbard? 

Yr ydym yn hyderu na fydd iV Ceidwad- 
wyr dderbyn gwasanaeth y blaid isel-wael 
hon.^ Gobeithiwn y bydd i Mr. Gladstone 
ddal ei dir ar y pen hwn; er nad oes 
genym un cydymdeimlad a'i ly wodraetheg, 
eto, yr ydym yn cydweled ag ef ar y 
pwno hwn. 

Craio y Foelallt. 

LLAmraHANasL geneu'r oltn. 

"Gwyn fyd yr hwn a dosturia wrth y 
tlawd." Ychydig ddyddiau yn ol rhoddodd 
y Parch. John Jones, ficer hybarch y 
plwyf hwn, lawer o lo rhwng tlodion ei 
Dlwyf, ac maeut yn dra diolchgar iddo am 
ei haelioni. 

T PAKOH. JOHN GRIFFITHS, MERTHYR, 
A CHREFYDD YR OES. 

Traddododd Mr. Griffiths bregeth yn 
ddiweddar yn Henllys, sir Fynwy, ar yr 
Eglwys, &c. Cyfeiriodd at yr hyn a 
wnawd yn y Canoloesoedd mewn cyfer- 
byniad i*r hyn a wneir yn awr. Gwnaeth- 
pwyd mwy dros Dduw yn y ddwy ganrif 
dywyllaf, fel y maent yn cael eu galw, 
nag a wnawd yn y ganrif ddiweddaf a*r 
un bresennol. **Edrychwch," meddai, "ar 
yr hoU Eglwysi hardd, a'r Eglwysi Cadeir- 



iol a godwyd yr amser hwnw gan yr ben 

fynachod, &c. Y mae yn wir eu bod yn 
ofergoelus, a bod yr hen farwniaid yn 

Seulawn, ond pan oeddynt yn gwasanaethu 
uw yr oeddynt yn gwneyd hyny a*a boU 
galon, neu wasanaethu y cythrauL" 

DYRCHAFIADAU EOLWY8IG. 

Mae y Parch. J. Pugh, Tondu, sir 
Forganwg, wedi cael ei benodi i ficeriaeth 
St. Clears. Y mae ganddo ddigon o waith 
o*i flaen yn awr; nid oes yno ond un 
Gwasanaeth, dylai fod yno ddau o leiaf; 
ac mae angen am ysgoldy newydd yno. 

Y mae y Parch. Daniel Lewis, curad 
Dewi Sant, Caerfyrddin, wedi cael ei 
benodi i ficeriaeth Llangennech. Noddwr, 
Mr. Sartoris, A.S. 

Mae y Parch. David Rowland, Gwynfe, 
wedi ei benodi i ficeriaeth Llanllwni, yn 
wag trwy symmudiad y Parch. R. Bowcott, 
R.D., i ficeriaeth Llangadog. 

Y CYNGHRAIR ANSANCTAIDD. 

Y mae yr Ymneillduwyr politicaidd 
newydd ddwyn allan gyhoeddiad newydd, 
sef y Congregationalist Yn ei anerchiad 
cyntaf dywed fod yr Ymneillduwyr wedi 
bod yn ffyddlawn i Byddfrydiaeth am ddau 
cant o liyoyddoedd, ac yn neillduol yn 
1868; ond y mae ffydd yr Ymneillduwyr 
yn Mr. Gladstone wedi diffodd. Pe bai 
angen am ychwaneg o brawf am ansef- 
ydlogrwydd yr Ymneillduwyr politicaidd, 
wele un arall yn ymddygiad y rhai sydd 
yn awr yn ceisio tynu Mr. Gladstone i 
lawr o*r sedd y darfu iddynt ei godi. 

Y BYRDDAU YSGOL. 

Nid oes dim mor hawdd y dyddiau yma 
a chael Bwrdd Ysgol; nid oes dim gwa- 
haniaeth pa un a oes ei eisieu ai peidio. 
Yr oedd Ymneillduwyr Bangor yn ysu am 

fael bwrdd yn y ddinas esgobol bono. 
V oedd yn ofynol cael saith aelod ar y 
bwrdd. Yr oedd pleidwyr y bwrdil yn 
sicr yn eu meddyliau o gael buddugoliaeth 
ogoneddus; ond darfu iddynt gyfrif eu 
cywion cyn iddynt gael eu deor. Cym- 
merodd yr etholiad le ychydig ddyddiau 
yn ol, a dychwelwyd pedwar Eglwyswr 
yn fuddugoliaethiis ar y bwrdd. Ar- 
glwydd Penrhyn oedd y blaenaf. Yr oedd 
gan yr Ymneillduwyr yr un nifer o ym- 
geiswyr, ac un Pabydd. Ni fu cymmaint 
gyffro er ys llawer dydd yn yr hen 
ddinas. Yr oedd gan yr E<j^lwyswr iselaf 
ar y poll 250 yn fwy na'r Ymneillduwyr; 
y nesaf ato oedd y Pabydd; curodd hwn 
hefyd yr Ymneillduwyr o ddau. Yn awr 
y mae y bwrdd yn cynnwys pedwar Eg- 
lwyswr selog ac un Pabydd; ond nid oes 
gan y blaid ymyrgar ac aflonydd ddim 
ond dau, Y mae hyn wedi achosi digofaint 
chwerw ym mynwesau rhai pobl. Pa le 



Digitized by 



TR HAUXi. 37 



yr oedd j naw o bob deff yn ninas Bangor 
yn etholiad y Bwrdd Ysgol? Y mae y 
Faner yn llawn ewyn brigwyn i gyd. 
Dywed fod yn gywilydd i Ymneilldu- 
wyr Bangor adael i Wyddel pabaidd Vw 
gorchfygu. Khyfedd fel y mae y Faner 
wedl cyfoewid ei thon am y Gwyddelod; 
nid oes ond ychydig amser er pan oedd yn 
cydymdeimlo a*r Gwyddelod. Yr oeddynt 
yn cael eu gorm'esu, ac yn cael eu cadw 
dan draed. Nid oes achos dywedyd wrth 
eich darllenwyr betb oedd yr achos o*r 
oydymdeimlad brwdfrydig hwnw. Aredig 
a r anneriod Gwyddelig yr oedd y Faner 
a'r Rhyddfrydwyr y pryd bwpw, er dy- 
noethi a dinystrio yr Sglwys. 

Ijdwal. 

syb kogeb tichborne ymq nohaer- 

DTDD. • 

Un boreu yn ddiweddar gwnaeth dyn 
roawr tew ei ymddangosiad yng Nghaer- 
dydd, a thaenwyd y newydd yn union- 
gyrcbol fod Syr Roger Tichborne yn aros 
yn y Windsor Hotel. Yr oedd y lie yn 
llawn o bobl, y rbai oeddynt yn wyllt am 
gael cipolwg ar arwr mawr Tichborne, yr 
hwn sydd wedi anfarwoli ei enw mewn 
cyssylltiad a*r treial diddiwedd, yr hwn 
sydd yn myned ym mlaen yn bresennoL 
Nid oes un ammheuaeth na ddarfu i Mr. 
Fred Armstrong ennill llawer oddi wrth 
yr anturiaeth. Yr oedd Syr Roger yn 
hynod o garedig a cbyfeillgar, eisteddai ar 
ben y bwrdd ar giniaw. Cyhoeddwyd 
banes ei yroweliad yn y Western Mail; 
ond ni pharhaodd yn hir; anfonodd Mr. 
Freeman, y pen-cwnstabl, i Lundain i 
ofjrn a oedd Syr Roger ar y pryd yn 
Llundain. Cafodd atebiad vn ol fod Syr 
Roger yn Llundain; ac nid oedd y dyn 
oedd yng Nghaerdydd ddim ond twyllwr. 
Fel hyn y terfynodd yr antariaeth gy wil- 
yddus hon. ir oedd y dyn hwn yn 
dwyllwr, ac nid oes dim dadl am hyny; ac 
mae lie i gredu fod mwy nag un a llaw yn 
y twyll. 

MB. HENEY RICHARD a'i HAERIADAU. 

Mae Mr. Henry Richard yn hoff iawn 
o wneyd haeriadau mewn perthynas i'r 
£ghvys, &c., ac mae yr haeriadau hyn yn 
cael eu derbyn yn ami fel ffeithiau, o 
blegid nad oes neb yn dyfod allan i*w 
gwrthbrofi; ond y mae yn dda genym 
ddeall fod y Wehn Vicar wedi herio Mr. 
Henry Richard i ddadl gyhoeddus ar 
addysg trwy gyfrwng y Western Mail. 
Mae y Welsh Vicar wedi cymmeryd gafael 
yng ngrym Mercury yr Ymneillduwyr. Yn 
awr y mae y faneg wedi cael ei thaflu i 
lawr iddo; ond nid yw Mr. Richard wedi 
derbyn yr her. Y mae yn well gan yr 
aelod dros Ferthyr siarad mewn cyfarfod- 
ydd cyhoeddus, y rhai sydd yn cael eu 



ewneyd i fyny o*i edmygwyr ef ei bun, 
fel Caerdydd ac Aberystwyth. Dichon 
ei fod yn esgusodi ei bun trwy ddywedyd 
nad yw ei heriwr wedi dyfod- i*r maes dan 
ei enw priodol. Gan hyny, cynghorwn y 
Welsh Vicar i dynu y mwgwd oddi ar ei 
wyneb, a rhoddi yr her i Mr. Richard dan 
ei enw ei bun, fcl na fydd gan Mr. Henry 
Richard un noddfa i lechu ynddi. Nid 
ydym yn gweled fod un achos iddo beidio 
gwneyd hyn; canys y mae yn ddigon 
galluog i ddyfod allan pan y myn. 

Dy wedodd y Welsh Vicar fod Mr. Miall 
a*i gyfeillion yn cynghori athrawon yr 
Ysgol Sul yn y capeli i ddysgu i*r plant 
gas&u yr Eglwys, a dadgyssylltiad a di- 
waddoliad fel erthyglau crefyddol. Gwad- 
wyd na ddarfu i Mr. Miall wneyd hyn; ac 
er profi ei bwnc dyfynodd y Welsh Vicar 
yn nelaeth allan o ddarlith a gyhoeddwyd, 
sef " Dyledswyddau Athrawon yr Ysgol 
Sul gyda golwg ar Eylwysi Sejydledig** 
Cafodd y ddarlith hon ei chyhoeddi yn 
swyddfa Cymdeithas y Dadgyssylltiad, ao 
mae yn lied debyg fod Mr. Miall yn 
gwybod am dani os nad efe oedd yr 
awdwr. Y mae Mr. Miall wedi dywedyd 
gwaeth petbau am yr Eglwys. Dywedodd 
mai halogedigaeth ydyw, a bod eisieu ei 
hysgubo ymaith, a*i bod fel yr Upas yn 
difa bywydau dynion, halogi crefydd, ao 
yn fath o yslafell i bryfed ffiaidd ymlusgo 
i fewn iddi, ac nad yw ddim oud twylU 

FICER FRITCHARD, LLANYMDDYFRI. 

Mae yn dda genym ddeall fod symmud- 
iad ar droed yn awr i gael cofadail i*r ewr 
enwog hwnw, y Ficer Pritchard. Yr ydym 
wedi cael tystebau, a chofgolofnau, a 
gwyddfeini i lawer o ddynion dinod, ond 
nid oes yr un i adgofio yr oesoedd sydd yn 
codi am y daioni a wnaeth Ficer Llan- 
ymddyfri. Yr oedd yn by w mewn cyfnod 
tywyll ar grefydd; a gwnaeth ef fwy tuag 
at wella moesau y werin Gymreig nag a 
wnaeth neb yn ei oes. Y mae ei Ganwyli 
y Cymry, yr hwn oedd yn arfer bod gynt 
broo ym mhob teulu, ac yr oedd y bobl 
yn gallu ei adrodd ar darod-leferydd, yn 
werth mil o ysbwrial sectol yr oes hon. 
Yr ydwyf yn dymuno llwyddiant i*r 
pwyllgor, 

EOLWYSWB. 

Y DIWEDDAR DR. ROWLAND WILLIAMS. 

Mae cyfeillion y diweddar Dr. Williams 
o Goleg Dewi Sant, ac wedi hyny o 
Broad Chalk, yn bwriadu gosnd i fyny 
ffenestr er cof am dano yn Eglwys ei 
blwyf. Ym mhlith y tanys^rifwyr y mae 
enwauprif athrawon Eton, a King's College, 
Caergrawnt; y Proffeswr Jowett; Deon 
Stanley; Dr. Williams, Coleg yr lesu, 
Rhydychain; Dr. Jessop, Norwich. Yr 
ysgrifenydd yw y Parch. John Owen, East 

Digitized by GooqIc 



38 



TB HAUL. 



Ansted, Deron. Mae yn bar deby^ y 
bydd i lawer a fu dan ei hyfforddiant yn 
I^anbedr ^yfranu. 

Y FRECH WEN. 

Mae y clefyd arswydus hwn yn cyn- 
nyddu yn y wlad yn gyifredinol; claddwyd 
un ar hugain o bersonau ym Mben y Cae, 
sir Fynwy, yr un wythnos; y mae yn 
ffynu yn Uhymni, Castell Nedd, a Ueoedd 
ereill. 

Dywed y Lancet 'fod y rhan fwyaf o*r 
rhai sydd yn marw heb gael brech y 
fuwch; bu 43 o'r rhai hyny farw yn 
Sheffield yr un wythnos. Dywed yr un 
papyr hefyd fod deng mil o ddynion yn 
marw bob blwyddyn o'r Typhus Fever; ac 
yn ol y cyfrif mae y Times yn roddi, fod 
y goUed am bob bywyd yn gan punt, a'r 
gost yn 12p. yr un. Yn ol y cyfrif yna 
y mae y clefyd hwn wedi costio er pan 
bu farw y Tywysog Cydweddoff y swm 
aruthrol o 34,400,000p. ; a gellir yen wanegu 
at hyn yr interest o 8,000,000p. Dylid 
gwneyd ymchwiliad manwl ar unwaith i*r 
achos o'r clefyd hwn. 

YSOEIP DIEOL I OYMKU. 

Dywed yr hen ddiareb "fod dyn ar 
foddi yn ymaflyd mewn gwelityn : " gellir 
dy wedyd yr un peth am Mr. Evan Mathew 
Hichards, yr aelod Hadicalaidd dros sir 
Aberteifi; y mae ei boblogrwydd ef yn 
lleihau yn feunyddiol yn y siruchod; ac 
er gwneyd i fyny am ei esgeulusdra o*r 
amaethwyr, addawodd y diwrnod o*r blaen 
fyned ag Ysgrif Dirol Gymreig newydd 
spon Yr Senedd. Yn awr, pwy sydd yn 
gofyn hyn oddi ar ei law ef? Nid yw 
amaethwyr y sir, y maent hwy os gadewir 
hwy yn Uonydd yn foddlawn i'w sefyllfa. 
Os oes ambell i ddeiliad a'i feistr yn 
methu cydweled, Mr. Kichards a*i gyfeill- 
ion sydd wedi ei achosi trwy ymyraeth 
heb un achos. Nid ydyw yr hall ferw 

Jrma am ormes yng Nghymru ddim ond 
olyddiaeth. Nid oes neb, feddyliem, a 
chwenychai ymyraeth rhwng Mr. Richards 
a*i weithwyr, canys mater masnachol yw; 
felly y mae gydaV meistr a'r deiliad—y 
meistr biau y tir, ac mae ganddo bawl iV 
werthu neu ei rentu i'r neb a fyno. 

ESOOB CHICHESTER AR EGLWY81 RHYDD. 

Cynnaliwyd cyfarfod mewn cyssylltiad 
a*r gymdeithas a elwir "Cymdeithas 
yr Eglwysi Rhydd," yn Brighton; Esgob 
Chichester yn y gadair. Dywedodd yr 
esgob ei fod yn falch i weled y fath gyn- 
nulliad ar yr achlysur, er cael clywed y 
rhesymau dros Eglwysi Khydd, yr hyn ag 
sydd o bwys mawr nid yn unig i Eglwys 
Lloegr yn unig, ond i grefydd yn y wlad 
hon. Yr oedd yn adnabyddus a'r gym- 
deithas hon er ys amryw flynyddoedd: 
gwelodd ei dechreuad, a gwyliodd hi o'i 



genedigaeth, a gwelodd hi yn cynnyddn 
yn barhaus. Nid ydoedd y gymdeithas 
wedi bod heb ei beiau, er hyny darfu iddi 
wneyd daioni mawr. 

Yr oedd yr esgob yn cytuno yn hollol 
&'i hamcanion, sef gwneyd Eglwys Lloegr 
yn Eglwys y bobi, Yn wirioneddol, yn ol 
y gyf'raith ac iawnderau, y mae Eglwys y 
plwyf yn rhydd i bob plwyfol; ac mae yn 
anghyfrcithlawn i*w amddifadu o*i iawn- 
derau, trwy neillduo eisteddleoedd trwy 
awdurdod. Ni ddylai hyn gael ei wneyd 
er niwed iV cyhoedd. Mewn Eglwysi 
plwyfol y mae gan yr esgob a'r wardeniaid 
nawl i neillduo eisteddleoedd yn ol eu 
hangenrheidiau. Er fod y dull hwn yn uo 
da, y mae yn un anfanteisiol. Mae y cyf- 
oethogion yn sicr o gael yr eisteddleoedd 
goreu, pan y mae*r tlodion, i'r rhai y pre- 
gethir yr Efengyl, a'r rhai a ddylent gael 
y lie goreu, yn cael eu gwthio i ryw gwr 
pellenig. Pa beth sydd gan warden cyd- 
wybodol i'w wneyd pan y mae teulu bychan 
yn cadw eisteddle mawr iddynt eu hunain, 
ac yntau yn methu cael lie i'r bobl? Oa 
gosoda ef neb yn yr eisteddle banner 
gwag, bydd y sawl sydd yn ei hawlio yn 
sicr o wrthryfela. Nid yw ei bawl yn 
werth dim mewn Ilys cyfreithiol nac mewn 
Ilys cydwybod: bydd yn rhaid i'r warden 
osod y dyn yn y lie mwyaf anghyfleus ag 
y byddo modd, a'r canlyniad fydd, i'r dyn 
fyned i'r capel, a gadael yr Eglwys. 
Ychydig o wardeniaid a hoffent dynu gwg 
am eu penau fel hyn. Felly y mae pethau 
mewn sefyllfa dra galarus. Cymmerwn 
enghraifft arall, sef plwyf poblog ac Eg- 
lwys ganolig o faint ynddo. Beth a ellir 
wneyd er cael yr un chwareu teg i bawb? 
Nid osdd yr esgob yn gwybod am un dull 
yn well na thaflu yr Eglwys yn agored i 
bawb— y cyntaf a ddaw i mewn i gael y 
lie cyntaf. Yr oedd ef yn sicr y byddai i 
hyn foddloni y cyhoedd, a rhoddi boddlon- 
rwydd i gydwybod y warden. 

Nid oes dim wedi achosi cymmaint o 
anghysur ac anweddeidd-dra a neillduo 
eisteddleoedd. Yr oedd ef yn alluog i 
ddy wedyd trwy brofiad fod Eglwysi agored 
wedi bod yn llwyddiannus yn y g.weith- 
feydd — dim annhrefn, dim cynhwrf; ac yn 
lie Eglwysi ^weigion, Eglwysi Uawnion. 

Y mae yr ofTeiriaid sydd yn myned i weled 
eu plwyfolion yn debyg o dynu dynion i'r 
Eglwysi, ond y mae yn ddigalon lawn 
iddynt gael eu gwahodd i'r Eglwysi, a 
dangos oerfelgarwch tuag atynt wedi dyfod 
yno. Y mae'r drefn bresennol yn anfri ar 
Gristionogaeth gyfartal, ac yn ddiraddiad 
i'r tlodion. Ni ddylai neb ofyn iddynt ei 
oddef. Ni wnelai y cyfoethogion ei oddef. 

Y mae yn rhaid fod y drefn o Eglwysi 
Rhyddion yn gweithio yn dda, canys y mae 
cymmaint o wyleidd-dra ac o deimlad gan 
y tlodion ag sydd gan y cyfoethogion. 



Digitized by 



TB HAUL. 



39 



Y mae Uuaws o Eglwysi i*w cael heb fod 
yn Eglwysi Plwyfol: wrth reswm, nid oedd 
yr esgob yn cyfeirio at y rhai hyn. Nid 
oedd ef yn myned mor bell a*r gymdeithas 
yn hyn. Nid oedd ef am wthio ei olyg- 
iadau ar yr Eglwysi hyn. Mae yn angen- 
rheidiol i godi tal am eisteddleoedd 'mewn 
rhai. Yr oedd ef yn gwybod nad oedd yr 
offeiriaid yn cael digon o gyflog; end nid 
oedd ef yn gweled pa ham na ellir defn- 
yddio yr offrymau yn He rhentu yr eistedd- 
leoedd. Nid oes dim ammhriodoldeb 
ynddo, ac nid oes un perygl iddo fethu, os 
nad oes pobl i'w cael ag sydd am newynu 
yr offeiriad. 

Yr oedd ef yn gwybod fod yr olQfrwm fel 
ffynnon, yr hon a ddiwalla ddwfr ond ei 
hagor unwaith. Yr oedd ef yn gwybod 
am haelioni cynnulleidfaoedd. Nid yw y 
symmudiad hwn yn un ymosodol; nid yw 
ddim mwy na dim llai na cheisio adferu eu 
hiawnderau i'r bobl, y rhai a goUwyd trwy 
esgeulnsdra a chamwedd. Nid y w Eglwys 
BIwyfol yn deilwng o'r enw pe y rhenid hi 
rhwng nifer o bobl. 

Dywedodd Archddiacon Ely yn yr un 
cyfarfod fod Uawer am agor eu Heglwysi, 
ond fod arnynt ofn i ddigio yr yehydig. 
Y maeV dynion sydd am gadw i fyny y 
gyfundrefn bresennol yn pleidio gwasan- 
aeth rhydd mewn concert rooms a chwareu- 
dai. Os ydynt yn ateb y dyben yno, pa 
ham na wnant yr un peth yn yr Eglwysi? 

Dywedodd y Parch. W. S. Lewis iddo 
agor ei Eglwys 1 bawb, er fod llawer o*i 
gyfeillion yn anfoddlawn iddo, ac iddo ef 
Iwyddo. Casglwyd ar amryw achlysuron 
ofifrymau— y cyntaf yn lOp.; chwech arall 
yn 20p. yr un. Unwaith casglwyd rhwng 
40p. a 50p. Y tro olaf yr oedd y casgliad 
tnag at dalu cyflog y gweinidog. 

SEFUBLICANIAETH. 

Mae rhy w ddosbarth neillduol yn Lloegr 
am gael Kepublicaniaeth yn He Unbenaeth, 
ac maent yn cadw llawer o dwrw — y 
Patteriaid, yr Odgeriaid, a hull ger y 
gwter, gwynebau y rhai sydd heb eu 
golcbi er ys undydd a blwyddyn. Y mae y 
ffyddloniaid hyn yn dal America i fyny 
fel icynllun perffaith, difai, a diamwys; 
ond gadewch i ni gly wed geiriau darlithiwr 
Americaidd, un Mr. Conway, yr hwn sydd 
yn darlithio ar Kepublicaniaeth : — 

" Os ydych chwi am gyfnewid eich ffurf- 
lywodraeth fel ag sydd yn awr yn America, 
yr ydych yn siwr o edifarhau: os troir 
Lloegr yn Kepublicaniaeth ni fyddwch 
ddim ar eich hennill. Y mae y Frenines 
yn awr yn faner ac nid yn rhwystr; y 
mae y ffaith o'i phoblogrwydd fel Un- 
benaeth yn attalfa ar ddynion uchelgeisiol 
i fod yn ben ar y Lly wodraeth. Cyfnewidia 
Kepublicaniaeth y cwbl, a bydd y cyf- 
newidiad er gwaeth— bydd mwy o gyn- 



Uwynion a mwy o lygredd yn y wlad." 
Yr oedd Mr. Conway yn barnu y dylasai 
y bobl fod yn foddlawn i*r Weriniaeth 
sydd ganddynt yn hytrach na cheisiu cael 
un arall ; gadael y sylwedd a rhedeg ar ol 
y cyssod, yr hon sydd yn hanfodi yn awr 
yr ocnr draw i*r Atlantig. "Beth ddywed 
gw^r gwylltion Birmingham a Llundain am 
hyn ? Y mae gwir angen i Mr. Conway eu 
goleuo. 

MR. 8AHTOR1S A*B RADICALIAID CY3fREIG. 

Dywed yr hen ddiareb Seisoneg, "Every 
dog has his day." Gellir cymhwyso yr 
hen ddiareb hon at Mr. Sartoris. Yn 
y flwyddyn 1868, cyrhaeddodd haul ei 
boblogrwydd nawnddydd el ogoniant: yr 
oedd ei bleidwyr yn gweithio drosto fel pe 
buasai eu hoedlau yn ymddibynu arno; 
ond y mae y cariad cyntaf wedi diffodd. 
Anfonodd Gohebydd wahoddiad ato i 
ddyfod i wyl Jolly yr Ail, ond ni wnaeth 
ei ymddangosiad, yr oedd ef yn gallach 
na myned yno. Yr oedd hyn yn ormod i 
gig a gwaed Kadicalaidd i'w oddef. Mae 
y Faner wedi rhoddi rhybudd iddo osod ei 
dy mewn trefn, canys ni fydd iddo gael ei 
ail ethol eto yn ol parabl y Faner, Yr 
ydym yn cydweled a dymuniad y Faner 
na fydd iddo gael ei ail ethol; ond nid 
ydym y n credu y bydd i'r Faner a Fhobman 
Iwyddo i wthio aelod scoeddol o*u dewisiad 
hwy eu hunain i lawr i yddfau ethol wyr 
sir Gaerfyrddin. Gwnaethpwyd hyny 
unwaith, ond ni fydd iddynt wneyd yr un 
peth eto. Gall Mr. Sartoris waeddi, 
" Gwareder fi rhag fy nghyfeillion." 

Y "faner" a chtmdeithas amddiffvn- 

OL YR EGLWYS, CAERFYRDDIN. 

Ymddangosodd erthygl arweiniol yn 
ddiweddar yn y Faner ar gyfarfod Gym- 
deithas AmddifFynol yr Eglwys yng 
Nghaerfyrddin. Dywed y Golygydd fod 
yr Eglwyswyr yn analluog i ddwyn dim 
rhesymau dros yr Eglwys, a'u bod yn 
ymddibynu ar gelwydd! Peth rhyfedd, 
onid e, yw clywed y fran yn dannod i*r 
wylan ei bod yn ddu? Nid oes un papyr 
wedi ymddibynu cymmaint ar gelwydd a'r 
Faner a'i phleidwyr. Ai nid pleiawyr y 
Faner oedd yn myned o amgylch y wlad 
yn amser y lecsiwn i berswadio etholwyr 
anwybodus fod es^obion Eglwys Lloegr 
yn cael deuddeg mil o gyflog y flwyddyn; 
a bod y Frenines am lanw y Senedd a 
Jhoriesy er mwyn tynu y capeli i lawr? 
Celwydd bob gair. Ysgrifenodd Henry 
Kichard iV Davy News nad oedd y capeli 
yn cael eu defuyddio i bleidio Kadicaliaetfa. 
Celwydd arall. Gwrthbrofodd un o oheb- 
wyr y Standard ei haeriadau— nododd 
allan nifer fawr o gapeli yn sir Aberteifi. 
Dywedodd un o aelodau y Methodistiaid 
fod cyfarfodydd politicaidd yn cael eu 



Digitized by 



40 



TB HAUL. 



cynoal yng Nghapel y Corff yn Nhregaron, 
a bod Mr. Henry Richard yno yn areithio, 
ac iddo wylo o blegid i bobl Tregaron, lie 
y ganwyd ef, ei ddwbio a llaid. Dywed- 
odd yn y Senedd nad oedd chwech o 
gapeli yn sir Gaernarfon k mynwentydd 
yn perthyn iddynt, a'r wlad yn frith o 
gapeli k mynwentydd yn perthyn iddynt 
Cyhoeddwyd yn y Faner fod larll Cawdor 
wedi gwrthod tir iV Bedyddwyr i adeiladu 
oapel cyn i'r aelodaa ofyn am dano. 
Gallwn lanw ein tudalenau ag enghreifftiau 
o'r un natur. Dylai ysgrifenydd yr 
erthygl dan sylw lanhau ei ystordy ei hun 
a'i gefiiogwyr o gelwyddau cyn iddynt 
gyhuddo yr Eglwyswyr o ymddibyna ar 
gelwydd. Casawr Humboq. 

T DIWEDDAR ESaOB SMITH O HONQ KOtTG. 

Bu y prelad uehod farw yn ei dy ei hun 
yn ddiweddar yn Blackheath. Yr oedd 
yn fab i Mr. George Smith o Wellington, 
a cbafodd ei eni yn 1811. Cafodd ei 
addysgu ym Magdalen Hall; a ohafodd 
ei raddio yn 1837; cafodd ei urddo y 
flwyddyn ganlynol i guradiaeth Marr, yn 
agos i Doncaster. Khoddodd Archesgob 
Caerefrog ficeriaeth Goole iddo. Yn 1844 
penderfynodd fyned yn genadwr, a ohafodd 
ei benodi i Hong Kong, lie y gweithiodd 
ac y llwyddodd, nes penderfynwyd o'r 
diwedd ei wneyd yn esgob. Dr. Smith 
oedd yr esgob cyntaf, cyssegrwyd ef yn y 
flwyddyn 1849; llanwodd ei swydd hyd y 
flwyddyn 1865; rhoddodd hi i fyny o 
herwydd aflechyd. 



ESGORODD, 
Carver— Rhag. 21, yn y Wenallt, priod 
R. R. Carver, Ysw., ar ferch. 

TRIODWYD, 
Jones— Cad WALLADER—Rhag. 23, yn 
Eglwys Dewi Sant, Caerfyrddin, gan y 
Parch. David Williams, periglor Merthyr, 
ger Caerfyrddin, Mr. Daniel Jones, Heol 
Mansel, a chyssodydd yn SwyddfaV Haul, 
ag Elizabeth, merch henaf Mr. William 
Cadwallader, Pentre'r Curyll, o*r un dref 
Ter wenau'r Nef raewn anial fyd 
Fo ar y ddau row'd heddy w 'nghyd l 
Dedwyddwch fo yn Uanw eu bron 
Tra byddont ar y ddaiar hon.— G. M. 

Lewis— Jenkins— Rhag. 17, yn Eglwys 
Sant Pedr, Caerfyrddin, gan y Parch. L. 
M. Jones, B.D., Mr. John Lewis, cyssodydd, 
a Mary, merch henaf Mr. Jenkins, Old 
King George, Heol y Prior. 

BU FARW, 
Bird— Rhag. 12, yn 8, Listen Grove, 
Clapham, er galar dwys i'w deulu a'i 
berthynasau, Mr. Francis James Bird, 
brawd Mrs. George Spurrell, Caerfyrddin, 
42 oed. 



Evans— Rhagfyr 18, Mary, pedwaredd 
ferch y diweddar Mr. Evan Evans, ysgrif- 
enydd i Fwrdd Gwarcheidwaid IJndeb 
Caerfyrddin, 28 oed. 

Jenkins — Tachwedd 23, yn ddisyfyd 
iawn,- er galar dwys i'w berthynasau a'i 
gyfeillion lluosog, John T. Jenkins, Ysw., 
Ostry, St. Clears, 53 oed. Bu Mr. Jenkins 
yn llawfeddyg yn y Llynges Freninol dros 
25 mlynedd. Teimlir ei goUed gan dlodion 
yr ardal, i'r rhai yr oedd ei gynghor rhad 
a'i haelioni bob amser yn barod. 

Lewis— Rhagfyr 10, yn Llangeinor, 
Morganwg, ar ei ffordd i wasanaeuia yn 
ei Eglwys, y Parch. David Lewis, mab 
henaf y diweddar Mr. Josiah Iiewis, Heol 
y Prior, Caerfyrddin, 63 oed. 

Parley— Tach. 26, yn 34, Westboarne- 
terrace, Pimlico, Geo. Fred. Parlby, Is- 
filwriad yn y 4th Light Dragoons. Efe 
oedd y swyddog a arweiniodd y 4th 
catrawd yn erbyn plant "Becca,'* pan 
ymosodasant ar Weitndy Caerfyrddin. 

Parry— Rhag. 21, yn nhy ei chwaer, 
Uchelrodfa Waterloo, Caerfyrddin, Mr. 
John G. Parry, 44 oed. 

Thirl wall— Rhag. 14, yn Rhydychain, 
Anne d'Arcy, priod J, T. Thirlwall, Ysw., 
44 oed. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spurrell, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Saturday, 
the SOth of December, 1871. 



Y LLITHIAU PRIODOL, lONAWR. 1872. 


Prydnawn. | 


Deuter. x. 12 
Golossiaid ii. 8—18 
Esai xlix. 13—24 
loan ii. hyd 12 
Genesis vii. 
Actau iv. hyd 32 
Genesis xxi. hyd 22 
Actau viii. 26 
Gen. xxxi. hyd 25 
Actau xiii. hyd 26 
leremTah i. hyd 11 
Act. xxvi. hyd 21 
Gen.xli.53~xlii.25 
Actau xvii. hyd 16 


* Rhaglith Nadolig yng Ngwasanaeth y Cymmun i'w arfer. 
t Credo Sant Athanasius i'w arfer. 


Boren. | 


Genesis xvii. 9 
Rhnfeiniaid ii. 17 
Esai Ix. 
Luc iii. 15—23 
Genesis vi. 9 
Mat. iv. 23-v. 13 
Genesis xx. 
Matthew viii. 18 
Gen xxix. hvd 21 
Matthew xii. 22 
Esai xlix. hyd 13 
Galatiaid i. 11 
Genesis xli. 17—53 
Matthew xv. 21 


1 Ion. 1 Snliau a Gwyliau. 


Enwaediad ein Har- 

glwydd* 
Ystwyllf 

1 Sul gwedir Ystwyll 

2 Sul gwedi'r Ystwyll 

3 Sul gwedi'r Ystwyll 
Lroeuigaeui oanu jraui 
Septuagesima 


1 Llun. 

6 Sad. 

7 Sul. 
14 Sul. 
21 Sul. 
25 lau. 
28 Sul. 



Digitized by 



Y R HAUL. 



^YNG NGWTNBB HAUL A LLYGAD GOLEUNI. 
"A QAIR DUW YN UCHAP." 



Rhip. 182. CHWEFROR, 1872. Cyp. 16. 



DUW WEDI RHAGORDEINIO EIN GWEITHRED- 
OEDI) DA NI. 



Fb ddywed Sant Paul yn ei Epistol 
at yr Ephesiaid, yr ail bennod, a'r 
ddegfed adnod, "mai gwaith Duw 
ydym, wedi ein creu yng Nghrist 
lesu i weithredoedd da, y rhai a 
ragordeiniodd Duw fel y rhodiem ni 
yuddynt." Mae yn afreidiol ym- 
helaethu yma mai Duw ei Hun, trwy 
ei Yabryd, yw gwir Awdwr yr holl 
weithredoedd da a wnelom, ao mai 
Efe "sydd yn gweitbio ynom i 
ewyllysio a gweithredu, o'i ewyllys 
da Ef." Oud y mater yr wyf yn 
dymuno ymhelaethu ychydig arno 
yw y ffaith fod y Goruchaf wedi 
rkagordeinio ein gweithredoedd da ni, 
ac wedi eu cynllunio hwynt ym mlaen 
Haw, i ni fel ein tasg Gristionogol 
yn ystod ein gyrfa yn y fuchedd hon. 
Ao ef allai fod y pwnc yn bwnc lied 
newydd i rai o ddarllenwyr yr Haul, 
agobeitbio mai nid annyddorol iddynt 
fydd ychydig driniaeth, ao ymchwil- 
iad, ac olrheiniad arno. 

Ond i ddechreu. Fe greodd yr 
Hollalluog ddyn ar y cyntaf i gyf- 
lawnu'r gweithredoedd cyfaddas i'w 
sefyllfa. Gosododd y Creawdwr mawr 
ef i lafurio gardd Eden ac i'w chadw 
hi. Ond sylwer, yr oedd gardd Eden 
— y tir, y pridd, y coedydd, a'r llys- 
iau — yn barod iddo ym mlaen Haw, 
6 — xvi. 



cyu ei fFurfio o bridd y ddaiar: mown 
gair arall, yr oedd yr Arglwydd eisoes 
wedi rhagordeinio y gweithredoedd 
ag yr oedd efe a*i wraig Efa i'w 
gwneuthur. Yr oedd y ffaith fod y 
Creawdwr wedi eu cynnysgaeddu & 
dwylaw, yn dangos ddarfod iddo eu 
creu i weithio. A phan grewyd 
hwynt, yr oedd eu holl waith yn 
barod iddynt eisoes wrth law. Yr 
oedd eu Creawdydd wedi rhag- 
ddarparu a chynllunio'r gwaith ar 
eu cyfer. 

Ac felly hefyd am yr AU Adda, yr 
Arglwydd oV nef, y Dyn Crist lesu. 
Anfonwyd Ef i'r byd gan y Tad i 
gyflawnu gweithredoedd ei gyfryng- 
dod. Ond erbyn ei ddyfod Ef i'r 
byd, yr oedd y gweithredoedd hyn 
oil wedi eu llunio a*u rhagddarparu 
yn barod iddo. 

Darparesid, ym mlaen Haw, bobl 
newynog, fel y byddai iddo Ef eu 
porthi yn wyrthiol. Darparesid ar 
ei gyfer Ef ddeillion a byddariaid, 
fel y rhoddai Efe iddynt lygaid a 
chlustiau. Yr oedd iddo, wrth law, 
fudanod, fel y cynnysgaeddai Efe 
hwynt a thafodau; gwahangleifion, 
fel y byddai iddo Ef eu glanhau a'u 
hiachay; dynion cythreulig, fel y 
gyrai Efe yr ysbrydion aflan allan o 

Digitized by GooqIc 



42 



TB HAUL. 



honynt; dynion anwjbodus, fel y 
dysgai Efe hwynt yn nirgeledigaethaii 
teyrnas nef; pysgodwyr ar Fdr Tiber- 
ias, fel y dewisai Efe allan o honynt 
ei Apostolion; dynion euog a phell 
oddi wrth Dduw, fel y byddai Efe 
farw yn aberth drostynt, ac y dygai 
hwynt yn agos trwy ei waed j gelynion, 
fel y cymmodai Efe hwynt k Duw; 
tlodion, fel y pregethai Efe yr Efengyl 
iddynt; truenusion wedi syrthio ym 
mysg lladron, fel yr ymgeleddai Efe 
hwynt, ac y tywalltai olew a gwin ei 
ras yn eu harchoUion; dynion blin- 
derog a llwythog, fel yr esmwythai 
Efe arnynt; dynion yn crwydro ar 
gy frgoU, fel y dygai Efe hwynt yn 
ol, ac y tywysai hwynt yn ffordd y 
gwirionedd a thagnefedd. Ac yr 
oedd hyd yn oed Iwdas Iscariot ei 
hun wedi ei ddarparu ym mlaen Haw, 
fel y byddai iddo ei fradychu Ef. 

Yr ydoedd gorchwylion cyfryngol 
y Messiah, ni a welwn, wedi eu 
bordeinio iddo ym mlaen Haw gan 
Ragluniaeth ddirgeledig a holl-ddoeth 
arfaeth y nefoedd. Ac yn ei weddi 
ryfedd yn yr eilfed ar bymtheg o 
Efengyl Sant loan, mae Efe ei Hun 
yn awgrymu, ie, yn crybwyll, h3'n 
mewn geiriau eglur. Eb Efe, yn y 
bedwaredd aduod, " Mi a'th ogonedd- 
ais Di ar y ddaiar; Mi a gwblheais y 
gwaith a roddaist i Mi i'w wneuikur,** 

Ond nis gallaf basio heibio yn 
ddigrybwylliad un ddarpariaeth nod- 
edig a wnaethpwyd gan y Goruchaf 
yn nhrefh ei Ragluniaeth gyda golwg 
ar farwolaeth ei Fab lesu. Yn ol 
dim a allwn ni ei wybod a'i ganfod, 
ni buasai ein Hiachawdwr ddim yn 
cael ei gondemnio i farwolaeth mewn 
un oes o'r byd yn ystod hoU gyfnod 
hanesyddiaeth luddewig, ond yn uni^ 
yn yr amser y gwnaethpwyd hyny. 
Edrychwn am fynyd ar y dull y 
dygwyd hyn oddi amgylch. Yr oedd 
gallu bywyd a marwolaeth wedi cael 
ei gymmeryd ymaith o ddwylaw yr 
luddewon gan y Llywodraeth Rhuf- 
einig, i'r hon yr oeddynt hwy ar y 
pryd dan deyrnged. A phe buasai 



y rbaglaw Rbufeinig ag oedd yr 
amser hwnw yn llywodraethu Iwdea 
dan y Rhufeiniaid, yn ddyn gwrol, 
pybyr, penderfynol, ac annibynol o 
dymmer ac o ysbryd, ni buasai efe 
byth yn gadael i ddyn diniwed fel 
yr lesu gael ei ollwng i ewyllys yr 
luddewon a'i traddodasant iddo, fel 
yr oedd Efe ei hun yn gwybod, o wir 
genfigeu. Ond fel yr oedd yn dy- 
gwydd bod (nag e, nid yn dygvjydd 
bod, ond yn bod o ragddarpariaeth 
arfaeth ddofn yr HoUalluog) yr oedd 
y rhaglaw ag oedd yn rheoli yr 
luddewon y pryd hwnw yn ddyn o 
feddwl gwan, llwfr, ammhenderfynol, 
dau-ddyblyg ei ysbryd, yn ddyn ofnus 
a hawdd ei ddychrynu gan ddynion 
fFyrnig fel yr luddewon. Ac yr oedd 
yr archofFeiriaid a'r ysgrifenyddien 
yn gwybod hyn yn dda; yr oeddynt 
yn adnabod gwendid Pontius Pilat 
yn berffaith. A hwy a gymmerasaut 
fantais, yn y dull mwyaf cyfrwys a 
deheuig, o weudid a llwfrdra ei 
dymmer. Pan oedd efe yn hwyr- 
frydig i'w gondemnio Ef, gan ddweyd 
drachefn a thrachefn nad oedd efe, 
na Herod chwaith, ddim yn cael 
yuddo un bai i fod yn ddigon o 
achos ei farwolaethu, hwy a ddyyred- 
asant wrtho, " Os goUyngi di y dyn 
hwn yn rhydd, nid wyt ti garedig i 
Caisar." Cystal a phe dywedasent, 
" Mae'r Tesu hwn yn dywedyd mai 
Efe ei Hun yw Crist Frenin; gan 
hyny y mae Efe yn wrthwynebwr 
i fawrhydi yrYmherawdwr Rbufeinig; 
ac nid oes i ni frenin ond y Caisar 
hwnw. Ac OS gollyngi di yr lesu yn 
rhydd, gellir achwyn arnat dy fod 
yn cymmeryd ei blaid Ef, ac yn 
iFafrio honiad ei bawl i'r freniniaeth, 
a'th fod felly yn noddwr ac yn bleid- 
iwr i ddyn ag sydd yn gwrthryfela 
yn erbyn y llywodraeth Rbufeinig, 
ac yn fradychwr iddi." Ac fe ddy- 
chrynodd Pilat ofnus wrth glywed 
hyn; ac o wir wendid a llwfrdra 
ysbryd, efe a'i traddododd Ef iddynt 
i*w groeshoelio. Yr oedd rhaglawiaid 
Rhufain yn gyfFredin yn ddynion 



Digitized by 



TB 

penderfynol a gwrolfrydig; ao hyd 
ag y gallwn ni farnu oddi wrth 
hanesyddiaeth, ui buasai modd con- 
demnio yr lesu i farwolaeth dan ddim 
un o raglawiaid Rhufain ond dan 
Pontius Pilatus yn unig. Yr ydym, 
ynte, yn synu ac yn rhyfedda wrth 
weled fel yr oedd Rbagluniaeth ac 
arfaeth y nefoedd wedi rhagordeinio 
a chynllanio ffordd a llwybr eisoes 
ac ym mlaen Haw i'r lacbawdwr gael 
ei gondemnio i farwolaeth, yn iawn 
ac aberth dros bechod y bydl 

Ond rhaid yma grybwyll un peth 
arall. Nid o dan ddylanwad unrhyw 
fath o orfodaeth goruchnaturiol a 
thyngedfenol yr oedd Iwdas Iscariot 
na Phontius Pilatus yn gweithredu 
yn hyn, ond dan ddylanwad eu tym- 
nierau, a'u golygiadati, a'u drygan- 
iaeth eu hunain yn unig ac yn gwbl. 
Ac "nid yw Duw yn awdwr pechod." 
Nid Duw a annogodd yr Iscariot i 
fradychu y diniwed, yr addfwyn 
Oen^ Satan yn unig a'i hannogodd 
i'r weithred ysgeler — y weithred f wyaf 
ysgeler ag a gyflawnodd dyn erioed. 
Ac nid arfaeth yr Hollalluog a gy- 
mhellodd y rhaglaw Rhufeinig i'w 
gondemnio i ewyllys yr luddewon, 
ond ei dymmer Iwfr ei bun, yr hon 
oedd yn ei orfodi i weithredu yn 
hyn yn groes i'w gydwybod, ac yn 
groes i rybudd difrifol ei wraig. 
Offerynau yn unig oedd yr Iscariot 
a Philat yn Haw Rbagluniaeth; a 
hwynt eu hunain oeddynt yn atebol 
am y weithred a gyflawuasant ill dau. 
Ond yr hyn sydd yn galw am ein 
syndod yw, fod dau ddyu o'r fath yn 
fyw, ac wrth law, ar y pryd, i 
weithredu fel y gwnaethant. Rhag- 
ordeiniad y Goruchaf oedd hyn oil. 

Ond i ddychwelyd at y pwnc. Fel 
y rhagordeiniwyd gweithredoedd da 
Crist iddo Ef, felly hefyd y mae 
gweithredoedd da Cristionogion wedi 
eu rhagordeinio iddynt hwythau. 
Mae Rbagluniaeth wedi rhagdrefnu 
1 ni oil ein sefyllfaoedd a'n hamgylch- 
iadau a'n helyntion, nid yn unig fel 
dynion, ond hefyd fel Cristionogion. 



HAUL. 4S 

I'r dyn a aner wrth natur, mae yr 
amgylchiadau hyn oil yn naturiol ; ond 
i'r dyn a aner o'r Ysbryd, mae yr holl 
amgylchiadau hyn yn gtuisgo wyneb 
ac ansawdd arall, ac yn dyfod megys 
yn fyd newyddf yn dir newydd, yn 
faes newydd ac ysbrydol, er mwyn 
iddo gyflawnu ynddynt ei ddyled- 
swyddau ar egwyddor nefol o ufudd- 
dod efengylaidd, yn gystal ag ar 
egwyddor naturiol ei sefyllfa fel aelod 

gymdeithas ddynol. Fel y mae'r 
credadyn i fyw bywyd newydd, mae 
y byd megys yn dyfod iddo ef yn 
fyd newydd; ac y mae y rhan fwyaf 
o'r dyledswyddau ag oedd o'r blaen. 
yn ddyledswyddau naturiol, yn dyfod 
yn ddyledswyddau ysbrydol ac ef- 
engylaidd. 

Pa ham y mae qynnifer o wahanol 
gyflyrau a sefyllfaoedd yn y byd — 
tlodi a chyfoeth, prinder a llawnder, 
iechyd a selui, israddoldeb ac uch- 
raddoldeb? Mae hyn oil wedi cael 
ei ordeinio gan y Llywydd Dwyfol 
gyda golwg ar lawer o ddybenion; 
ond ym mhlith dybenion mawrion 
ereill, mae wedi cael ei ordeinio fel 
maes rhagddarparedig o gyfleusderau 

1 wneuthur, yn y gwahanol sefyllfa- 
oedd a chyflyrau, y cyfryw weithred- 
oedd da gan Cristionogion gwahanol 
ym mhob un o honyut. Mae y cwbl 
yn stage newydd i ni i chwareu ami 
ein gwahanol ranau, fel y mae Duw 
wedi rhanu i bob un wahanol fesur 
flfydd a gwahanol hwylusdod a chyf- 
leusderau priodol i bob credadyn 
-gwahanol yn ei amry w alwedigaethau. 

A wyt ti yn ddyn tlawd, yn gorfod 
ennill dy fara trwy chwys dy wyneb? 
Cofia mai Duw ei Hun sy wedi 
rhagddarparu y sefyllfa^ hon i ti, er 
mwyn i ti wneuthur y gweithredoedd 
da ag a ddylai Cristion tlawd eu 
gwneuthur. A wyt ti yn was, ac a 
wyt tithau yn forwyn, yn gwasan- 
aethu dan yr iau? Duw ei Hun, yn 
ol ei ddwyfol ragordeiniad, sydd wedi 
eich gosod eich deuoedd yn y sefyllfa 
hbno, er mwyn gwneuthur o honoch 
y gweithredoedd da o ddiwydrwydd 

Digitized by GooqIc 



44 



TR HAUL. 



a gonestrwjdd a ffyddlondeb ag y 
mae Efe yn ea dysgwyl oddi ar eich 
Haw yn eioh gwahanol sefyllfaoedd. 
Mae yr Hollalluog yu taflu dyn ar 
wely cystudd, yn un peth er mwyn 
iddo gyflawnu y gweithredoedd da o 
amynedd a dyoddefgarwch perthynol 
i'r sefyllfa hbno. Mae Duw wedi 
cyDnysgaedda dyn arall & chyfoeth. 
Pa ham? Yn un peth, er mwyn 
cyflawnu o bono y gweithredoedd da 

drugaredd, a chydymdeimlad, a 
haelioni, ac elusengarwoh ag a ofyn 
yr Efengyl oddi ar ei law yn ei 
sefyllfa yntau. Ac fel hyn, y mae 
Rhaglaniaeth yr Arglwydd wedi rhag- 
ordeinio i ni oil, yu ein gwahanol 
sefyllfaoedd a'n hamgylchiadau, y 
gweithredoedd da ag y dylem ni, 
bob un o honom, rodio ynddynt. 

Mae Efe yn rhoi deg punt i un, 
ac i arall bump, ac i arall un, i 
farchnata i hwynt, bob un yn ol ei 
ddawn, a'i allu, a'i gyfleusderau, 
erbyn dydd mawr y cyfrif olaf Mae 
dydd mawr y cyfrif olaf hwn ar 
ddyfod. yn yr hwn y rhaid i ni roi 
cyfrif o'n gorchwyliaethan. Pa sawl 
punt, pa sawl talent bynag a ym- 
ddiriedwyd i ni gan y Meistr; pa 
sefyllfa, pa gyflwr bynag y gosododd 
Efe ni ynddynt i gyflawnu y gweith- 
redoedd da, cyfaddas, ac angenrheidiol 
i'r cyflwr, a'r sefyllfa, a'r cyfleusdra, 
bydd raid i ni oil yn y diwedd roi 
cyfrif manwl am dauynt. A gwyn 
ei fyd y dyn y dywedo'r Meistr 
wrtho yn y dydd hwnw, " Da, was 
da a flfyddlawn; buost ffyddlawn ar 
ychydig; mi a'th osodaf ar lawer. Dos 

1 mewn i lawenydd dy Arglwydd." 

Hermas. 



HUNAN-DDIWYLLIANT. 
{Parhdd o dudalen 12). 

ADRAN IV. 

II. Y moddion allanol. 

4. Darllen. Mae llawer yn meddwl 
mai dyma brif foddion diwylliad, ond 
yr ydym wedi dangos mai camgym- 



meriad y w y fiith dybiaeth. Nid yw 
darllen Uyfrau defnyddiol yn ddim 
rhagor na math o gyunorthwy, ao 
fel y cyfryw y mae y manteiston a 
geir trwy ddarllen yn werthfawr iawn, 
ac ni ddylid er dim esgeuluso y 
modd hyn pan mae amgylchiadau yn 
caniatau i ni ei ymarfer. £f allai 
bod gormod o ddarllen a rhy faoh o 
ystyried yn yr oes hon, yn neillduol 
ym mhlith y Seisou, o herwydd flFug- 
chwedlau sydd yn gwneyd i fyny y 
rhan lielaethaf o lawer o*u Uenydd- 
iaeth bresennol. Er nad ydym ya 
bwriadu taflu llawer o aufri ar 
ddefnyddioldeb ffugchwedlau, eto, y 
mae darllen gormod o honynt yr un 
peth i*r meddwl ag yw diodydd 
meddwol i'r corff : y mae yn Uesgaa 
ac yn gwanychu y cynneddfau, ac yn 
peri fod i bob peth sydd yn gofya 
barn fanwl a phwyllog i weithredu 
yn flinderus. Mae dynion ieuaiuc 
yn rhy dueddol i ddarllen er mwyn 
difyrwch yn unig. Mae yn fuddiol 
iawn i ddarllen ffugchwedl o dueddiad 
moesol ar ol dwysder myfyrdod mwy 
caled; yr amser hyn maent yn 
bywiocau y meddwl. Mae fi'ug- 
chwedlau Syr Walter Scott a ff'ug- 
draethiadau Shakespeare yn ddiddadl 
wedi bod o'r defnydd mwyaf. Ond 
nid y w rhedeg dros ffughaues difyrus 
yn gwneyd i fyny yr hyn a ystyriwn 
yn briodol wrth ddarllen. Nis gallwn 
gyflawnu hyny ond yn y modd ag y 
mae Colect ardderchog yr Heglwys 
yn ein dysgu, sef darllen, chwilio, ac 
o'n mewn eu mwynhau. Mae Uyfi-au 
yn yr iaith Gymreig mor deilwng ar y 
testynau ag y maent yn traethu 
arnynt ag mewn un iaith; ond yr 
hyn sydd yn gwneyd i fyny ddifiyg 
Cymro ydyw prinder Uyfrau ar 
destynau ereill, ac uchel bris y rhai 
goreu. Gan hyny, dywedwn wrth y 
Cymro uniaith,awyddus am gyrhaedd 
huuan-ddiwylliant, i ddysgu yr iaith 
Seisonig. Mae y gorchwyl hwn yn 
llawer hawddach nag y meddylir. 
Y ffordd fwyaf rhwydd ydyw cyfeill- 
achu a Sais, os yn bosibl, neu gym- 



Digitized by 



TR 

ineryd rhyw lyfr difyrus, yng nghyd k 
Geiriadar Seisoneg a Chymraeg mown 
Haw. Trwy ddarllen ffugchwedlau 
Syr Walter Scott y cyrhaeddodd yr 
ysgrifenydd adnabyddiaeth weddol o*r 
iaith Seisonig. Bydded Tr hunan- 
ddiwyllydd gymmeryd haoes bywyd 
un o enwogiou hunau-addysgiadol y 
Sei90D, fel B. Franklin, Stephenson, 
ac ereill, neu ffugchwedlau difyrus, 
yna fe ddysg ragor o Seisonig nag y 
mae yn feddwl. Byddai Beibl Seisonig 
a Chymraeg yn fanteisiol iawu. Gellir 
gwneyd Uawer trwy hyna yn unig. 
Ar ol dysgu Seisoneg, bydd meusydd 
eang a phorfeydd breision o flaen yr 
efrydydd na feddyliodd erioed arn 
danynt. Bydd prif anhawsderau ei 
sefyllfa wedi eu symmud ymaith, a 
bydd ei Iwybr yn eglur. Ond peidied 
ar un modd, serch hyny, ag esgeuluso 
iaith ei fam, fel y gwna Uawer, ond 
cadwed hi fel trysor gwerthfawr, a 
chefnoged ei llenyddiaeth. Y mae 
Uyfrau ardderchog yn cael eu dwyn 
allau yn Gymraeg, y thai ag sydd 
yn werth eu darllen a'u myfyrio. 
Y mae genym gyboeddiadau misol 
a chwarterol, y rhai a gynnwysant 
ertbyglau gwerthfawr ar destynau 
cymhwys, yn gystal a barddoniaeth 
goeth a chlasurol. Bydd darllen y 
llyfrau hyn yn foddion i gadw yr 
hen iaith yn loew a dysglaer yn y 
meddwl. 

Gellir dosbarthu darllen i wahanol 
ddybenion. Darllena yr efrydydd er 
mwyn ymryddhauoddi wrthddwysder 
ei fyfyrdodj darllena hanesyddiaeth 
er mwyn gweled fifeithiau am gyflwr a 
phrofiad dyuolryw, pa fodd yr oedd- 
ynt yn byw ac yn ymddwyn mewn 
gwahauol amgylchiadau; oddi wrth 
y fifeithiau hyn y mae yn tynu 
casgliadau: ei olygiadau a helaethir, 
a*i farn a welleir; ac fel hyn y mae 
profiad yr oesoedd gynt a phob oes 
yn dyfod yn brofiad iddo ef Ond 
yn benaf darllena er mwyn addysg, 
i gasglu gwybodaeth erbyn yr amser 
dyfodol; a dylai ei dosbarthu a*i 
threfnu yn y fath fodd ag y byddo 



HAUti. 45 

yn hoUol barod at ei alwad. Er 
mwyn cyflawnu hyn dylai ddarllen 
yn hwyllog a meddylgar; peidio gofalu 
am ddarllen llawer ond am ddarllen 
yn drwyadl. ^'Festina lente." Cym- 
mer bwyll, fel y bo i ti gael brysio. 
Darllen yn y fath fodd ag a ddygo 
yr hyn a ddarllenir fel gallu byw i 
gyffyrddiad uniongyrchol &'r meddwl 
a*r galon. 

Yn hyn y mae rhagoriaeth mawr 
ymddyddan yn dyfod i'r golwg fel 
llwybr i drosglwyddo addysg. Yr 
ydym wrth ymddyddan yn cael eiu 
cadw yn astud ac efiPro gan lais, a 
llygad, a gwynebpryd ein gilydd; 
mae yr addysg yn dyfod i'n meddwl, 
nid fel llythyren farw, ond fel gallu 
byw wedi ei wisgo k gwynebpryd, 
llygaid, a llais^ a thrwy hyny y mae 
yn mynu ei hargraff arnom. Wrth 
ymddyddan yr ydym yn rhoddi yn 
gystal a derbyn, yn gweithio yn 
gystal ag yn goddef, ac y mae hyn 
yn peri fod ein golygiadau yn dyfod 
yn eglur a thrwyadl. Ond wrth 
ddarllen yr ydym mewn profedigaeth 
i arcs yn oddefwyr yn unig — darllen 
ym mlaen yn ddiddiwedd er mwyn 
gorphen un llyfr, a myued ym mlaea 
at un arall: darllen a gadael i*r 
awdwr dywallt ei syniadau am draws 
ein meddwl, fel y dwfr am draws y 
graig, heb wneyd ua argrafif — heb 
adael ei hoi. Ni ddaw dim daioni o 
hyn tuag at wrteithio y meddwl. 
Yn hytrach ymdrecher wrth ddarllen 
i gadw i fyny fywyd a dyddordeb 
ymddyddan: dychymmygwch fod yr 
awdwr yn siarad k chwi; os byddwch 
yn ei adnabod goreu oil, neu os na 
fyddwch yn ei adnabod astudiwch y 
darluniau goreu o bono a fedrwch 
gael, fel y gallwch gadw llinellau ei 
wynebpryd yn fy wiog yn eich meddwl 
wrth ddarllen ei waith, a gweled ei 
syniadau a'i deimladau yn ffurfio eu 
hargraflF fyw ar ei wynebpryd, yn 
gystal a'u hargraflf ar y llyfr. Nid 
yw ysgrifenu ond dull ammherflFaith 
sydd genym i drosglwyddo ein syn- 
iadau i'n gilydd yn niffyg gallu 

Digitized by GooqIc 



46 



TB HAUL. 



defoyddio llafar, y dull naturiol sydd 
geuym i wneyd hyny: ao un o'r 
ffyrdd mwyaf llwyddianuus tuag at 
wisgo y tudalen i nerth bywyd, er 
mwyn iddo gael ei argraffu ar y 
meddwl, ydy w dychymmygu am dano 
yn deilliaw yn uniongyrchol o eneu 
y llefarydd; wrth wueyd hyn byddwch 
yn gwneyd i fyny i chwi eich huDain 
y difiFyg sydd raewn ysgrifenu fel dull 

drosglwyddo syniadau. Byddwch 
chwi eich hunain yn astud ar un llaw 

1 wraudo ac i holi, a bydd yr awdwr, 
yr hwn y byddwch chwi trwy eich 
dychymmyg wedi ei ddwyn atoch 
i'ch ystafell, er iddo fod yn byw ym 
mhellder y byd, neu er iddo fod wedi 
marw er ys dwy fil o flynyddoedd, 
bydd yntau ar y llaw arall yn Uawn 
astudrwydd a bywyd yn barod i*ch 
dysgu, i'ch ateb, ac i'ch dwyn ym 
mlaen." — Darlith ar ^'Ddiwylliad y 
Meddwly* gan D. Rowlands. 

Bydd llawer Cymro, ef allai, yn 
barod i ofyn, ba le y mae y 
llyfrau i ddyfodi a pha fodd yr ydym 
ni i gael amser i*w darllen?" I hyn 
atebaf — trwy fod yn gynnil o amser 
ac arian, peidio gwastraflfu y naill 
na'r Hall, peidio gwario dimai o'r 
cyntaf na mynyd o'r olaf yn ofer. 
Ar ryw gyfrif gallesid meddwl fod 
dysgwyl i'r gweithiwr cyflFrediu wneyd 
llawer o ymdrech i gasglu gwybod- 
aeth trwy ddarllen yn beth afresymol. 
Wedi dychwelyd adref ar ol gwaith 
y dydd y mae yn llawn lludded, ei 
gorff yn flinedig, a'i ysbryd yn Uwfr, 
ond eto, trwy ymarfer y rhiuwedd 
hon, sef iawn ddefnyddio amser ac 
arian, gall ddarllen llawer. Rhodded 
heibio fynychu tafarndai, dilyn cym- 
deithion llygredig, a threulio oriau 
hamddenol mewn oferedd a segurdod, 
neu ynte ymfoddloued ar dyfu i fyny 
yn ddyn gwag, ysgafn, ac anwybodus. 
Peidied flfurfio yr arferiad o fyned 
allan yn yr hwyr — ar ol ei waith — i 
rodianna yr heolydd. Trwy gynnilo 
ond ceiniog y dydd gall gael rhai o'r 
llyfrau gorea yn eiddo iddo ei bun. 
Dylai pawb sydd yn llafurio dan 



gyffelyb anhawsderau roddi benthyg 
llyfrau i'w gilydd. Bydded i bob un 
ag sydd ganddo lyfr da, wedi ei 
ddarllen, ddyfod ag ef i'r gymdeithas 
lenyddol er mwyn rhoddi ei fenthyg 
i arall, a bydded i'r llyfrau a ddygir 
felly i'r gymdeithas gael eu rhoddi 
yn fenthyg i'r aelodau yn olynol; 
yna bydd cyfleusderau Uyfrgell o 
fewn cyrhaedd pob aelod. Bydded 
i'r gymdeithas lenyddol hefyd brynu 
llyfr da yn awr ao yn y man, yn ol 
ei chyllid arianol, a gadael i'r llyfrau 
hyny fyned oddi amgylch yr un modd. 
Bydded i ran o'r cyfarfod gael ei 
dreulio weithiau mewn ymddyddan 
ar gynnwysiad rhai o'r llyfrau a 
fyddys wedi eu darllen. Yr ydym 
yn hyderus, pe y mabwysiadid modd- 
ion o'r fath tuag at gynnorthwyo y 
naill a'r Hall, y symmudid ymaith rai 
o'r prif rwystrau ar ffordd hunan- 
ddiwylliant. Wrth roddi llyfrau allan 
yn y modd hwn, yr ydym yn cym- 
meryd yn ganiataol y byddai pob 
aelod yn gofalu am y llyfr — peidio ei 
ddifwyno mewn un modd. Bydded 
i'r ysgrifenydd hefyd gymmeryd cyfrif 
o'r llyfrau a roddir allan, eiddo pwy 
ydynt, ac i bwy y rhoddir eu benthyg. 
Byddai y cymdeithasau llenyddol felly 
yn dyfod yn llawer mwy deniadol a 
buddiol. Byddai yn hawdd ffurfio 
rheolau tuag at yr amgylchiadau 
hyn. 

Mae y dosbarth hyny sydd yn byw 
mewn trefydd mawrion yn meddu 
gwell manteision o lawer, ao nid oes 
augen arnynt am gynllun o'r fath 
uohod, herwydd y mae llyfrgelloedd 
rhad yn agored iddynt, a'r unig 
herygl y maent ynddo ydyw dyrysu 
ym mhlith cymmaint, a thaflu gwy- 
bodaeth i fyny mewn anobaith. Dy- 
wedir fod oes yn rhy fyr i ddarllen 
cymmaint o lyfrau ag a argraflir 
mewn un flwyddyn; ac os dygwydd 
i'r hunan-ddiwyllydd gael mynediad 
i lyfrgelloedd mawrion, a gweled 
cyfoeth o'i ddeutu na all euniH, 
gweled flfynnonau o ba rai y byddai 
yn Uawen ganddo yfed, porf eydd ar 



Digitized by 



TB 

ba rai y byddai yn llawen ganddo 
ymborthi, a mynyddoedd hyd yn oed 
at odreii pa rai y tybia na all byth 
gyrhaedd; eto, ua fydded iddo Iwfr- 
hau yn ei Iwybr: fe ddylai dynu oddi 
wrtb yr amgylchiadau hyn yr annog- 
aetb fwyaf arwraidd y gall ei uatur 
gyfranogi o honi. herwydd, pan 
dd^l teimladau fel hyn drosto fe 
ddylai ddysgu y fwyaf o bob gwersi, 
sef i dynu cyffelybiaetb rhwng an- 
feidrol fychandra ein bywyd marwol 
ao anfeidrol fawredd a chyrahwysder 
ein galluoedd anfarwol. Er ein bod 
yn ieuanc y mae ein hamser yn wir 
yn rhy fyr i gyrhaedd y filfed ran oV 
hyn sydd wedi y cwbl ond cyfran 
fechan o'r wybodaeth a waddolwyd 
i'r hi! ddynol, pe cesglid holl gyr- 
haeddiadau pob cenedl mewn uu 
gyfrol. Nis gallwn gyrhaedd y ddeg- 
fed ran o'r wybodaeth a gynnwysir 
yn ami roewn un llyfrgell, yr.hon ni 
wna, fel pe bai, ond gwatwor ein 
blys. dan yr amgylchiadau hyn 
dylai yr hunan-ddiwyllydd ystyried 
pa Iwybr o efrydiaeth a weinydda 
oreu at ei fuddioldeb tymmorol a 
thragwyddol, a chyssegru yr holl 
amser sydd ganddo iV hebgor ac i'w 
olrhain, ac ymddiried y canlyniad i 
Dduw. Y mae gan bob dyn duedd 
neillduol at ryw gangen arbenig o 
wybodaeth. Ystyried yn ddyfal pa 
Iwybr i'w ddewis, a chofied mai ei 
aracan cyntaf ddylai fod dyrchafu ei 
gyrameriad crefyddol, moeeol, a medd- 
yliol, ac ar ol hyny gwneuthur daioni 
yn ei ddydd a'i genedlaeth, yn ei 
sefyllfa yn y byd, ac i'r sawl y mae 
ei dynged wedi ei daflu yn eu plith. 
Gan farnu ar y safon hon, bydded i 
bawb ddewis ei Iwybr ei bun, ond er 
mwyn pob pethpeidied neb gwastrafFu 
ei alluoedd am yr hyn nid yw fara, 
ac yn ol geiriau grymus Milton, " na 
defnyddio fel peth dibwys yr hyn 
trwy ei iawn ddefnyddio a fyddai yn 
ernes anfarwoldeb." 

5. Mae galwedigaeth a gorchwylion 
pob dyn yn foddion o hunan-ddiwyll- 
iant, pa beth bynag y bdnt. Gall y 



BAUIi. 47 

sawl sydd yn ddifrifol yn y gwaith 
ganfod rhyw bethau ym mhob gor- 
chwyl yn gymhwys i gyflwyno addysg 
iddo. Fe fyddai yn galed, yn wir, 
pe bai dyledswyddau bywyd yn ddim 
ond budr waith, pe bai cyfran mor 
helaeth o amser gwerthfawr yn gorfod 
cael ei roddi at orchwylion na wn&nt 
ddim ond ymarfer y Haw a rhoddi 
cynnaliaeth i'r corflF. Caled yn wir 
yw tynged y dynion hyny sydd yn 
llafurio er mwyn dim ond angen- 
rheidrwydd ; caeth-wasanaeth yw 
bywyd yn y fath amgylchiadau; ond 
nid oes gorfodaeth iddi fod felly; ni 
ymddangosai felly chwaith pe bai 
dyledswyddau bywyd yn cael eu 
deall a'u cyflawnu yn iawn. Mae 
Uawer gwers angeurheidiol i'w dysgu, 
a llawer nad ellir eu dysgu ond ar 
Iwybr gorchwylion dyddiol dyn. Y 
maent yn dangos y cyssylltiad sydd 
yn bodoli rhwng gwahanol aelodau 
cymdeithas, mawredd yr enaid sydd 
yn barod i ymladd yn erbyn anhaws- 
derau, gwerthfawrogrwydd hunan- 
ymddiried, north egwyddorion cywir, 
barn sefydlog, ein dyledswydd i 
ddyoddef yn gystal ag i fwynhau 
amynedd, urddas, llafur, gwobr dyfal- 
barhM, natur gwir fawredd yr enaid, 
gwir gyflwr dynoliaeth, yng nghyd 
i Uuaws brawfiadau cymhwys i 
ddiwylliad ag y mae gwahanol or- 
chwylion y sawl sydd yn awyddus 
am wybodaeth yn gynnyg i'w sylw. 
Mae y meddwl ymchwilgar yu sicr o 
gyfarfod yn ei orchwylion dyddiol i 
gwersi beunyddiol i'w gynnorthwyo 
yn ei gynnydd yn gymdeithasol, yn 
foesol, ac yn grefyddol. 

Mae lluaws ereill o foddion allauol 
tuag at gyrhaedd hunan-ddiwylliant 
o dan anhawsderau ag y gallesid 
ymeangu arnynt, gallem nodi ym- 
deithio o un man i'r Hall, caufod 
gwahanol olygfeydd, gwahanol drig- 
olion, a gwahanol arferion; rhyfedd- 
odau celfyddydol; difyrion cyfFredin; 
dylanwadau teuluaidd; cyfarfodydd 
crefyddol, yn neillduol yr Ysgol Sul, 
&c.; ond bydd y sawl a ddefnyddiant 



Digitized by 



48 



TB HAUL. 



y moddion yr ydym wedi grybwyll 
Qchod yn sicr o gael gafael mewn 
llawer rhagor o oftetynau nag y 
gallwn ni enwi. 

Ac yn awr, wrth ddwyn ein Bylw- 
adau ammherSaith i ben, dymunwn 
ddweyd nad ydym yn hawlio yr un 
teilyngdod am wreiddioldeb meddyl- 
ddrych na rhagoriaetb y cymbelliadau 
a'r moddion ag yr ydym wedi en 
cynnyg i sylw ieuenctyd Cymru, oud 
yn bytrach ffrwytbau a dyfyniadau 
o'r hyn yr ydym wedi ddarllen ydynt 
y rban fwyaf o bonynt. Nis gallem 
wneyd y fatb gyfiawnder &'r testyn 
ag a ddewisem pe buasem yn gweitb- 
redu yn wabanol. Mae y testyn y 
cyfryw nad oes braidd modd ysgrif- 
enu dim yn wreiddiol arno, o berwydd 
y mae cymmaint wedi traetba arno 
mewn traetbodau a darlitbiau yn 
gyBtal yn yr iaitb Gymraeg ag yn yr 
iaitb Seisonig. Dymunem ycbwanegu 
ar gymdeitbasau llenyddol, a rbai 
petbau ereiil, ond daetb yr amser i 
ben i ni anfon ein traetbawd i mewn, 
a metbasom. Dyna yw y rbeswm 
befyd am yr amrywiol ammberiSeitb- 
derau mewn gramadeg a*r dullwedd a 
ganfyddir ynddo. Er nad yw yr 
ysgrifenydd yn boni bawl i berffeitb- 
rwydd, eto, gallasai gywiro llawer 
arno pe bai amser yn caniatau. 
Canfyddir nad yw yr ysgrifenydd 
befyd wedi arfer fawr ag ysgrifenu 
yn Gymraeg, ac ymgymmerodd &'r 
gorcbwyl bwn yu fwy fel byfForddiant 
na diQi arall. Mae yn teimlo byn 
yn.d&l digonol am ei lafur. 

Dymunwn gyfeirio sylw yr bunan- 
ddiwyllydd at y llyfrau canlynol er 
mwyn ei byfforddi yn well yu y 
testyn bwn: — 

Hyfforddwr yr Efrydydd, i\eu Ar- 
weinydd % Hunan-weUiantj gan Todd, 
cyfieitbedig gan Mills. Butlers An- 
alogy, rban i., pen. 5: y mae bwn 
wedi'ei gyfieithu, er na welais mo 
bono. Locke's Conduct of the Under- 
standing. Ficbte's Vocation of the 
Scliolar. Channing On Self Culture, 
Gougb On Habit, Burnap's Lectures 



to Toung Men. Watts on the Im- 
provement of the Mind. Erthyglaa 
S. Neil yn y British ControvertialisL 
DarlUh ar Ddiwylliad y Meddwl/gjBJi 
D. Rowlands. Gwabanol ertbyglau 
yn y Traethodydd ar y pwnc. Con- 
tinuous Education, gan y Parcb. F. 
W. Naylor. Williams's Eminent 
Welshmen. Bywgraffiad lolo Mor- 
ganwg, 

Ar ol darllen llyfrau cjffelyb iV 
rbai byn yr ydym yn credu y byddai 
llawer o ieuenctyd Cymru yn teimlo 
ucbelgais yn tanio en mynwesau i 
godi eu penau tua'r nefoedd, i afaelyd 
Slt ddwy law mewn gwybodaetb a 
dysgeidiaetb, i benderfynu cyrbaedd 
bunan-ddiwylliant, ac i satbru myn- 
yddoedd o anbawsderau dan draed, i 
benderfynu gosod Cymru yn gyfuwcb 
ym mbob ystyr k cbenedloedd mwyaf 
gwareiddiedig y byd. Ieuenctyd 
Cymru, peidiwcb er dim ag angbofio 
gwlad eicb genedigaetb, i ba le bynag 
yr arwaenir cbwi — cedwcb ei cboffad- 
wriaetb yn anwyl. Ond i ni fel 
ceuedl wneyd cyfiawnder i ni ein 
bunain — ond i bob un wnpyd ei ran 
yn gydwybodol— mae ein dyrcbafiad 
yn sicr. Bydded gwenau dwyfol y 
lebofab ar eicb boll ymdrechiadau 
tra yn ceisio anturio i ucbel-fanau 
y maes, a galluoged cbwi i ddangos 
y fatb ddewrder a dysgyblaetb, fel y 
gallocb gipio y 11a wry f o safn augeu 
a pblanu eicb banerau ar gestyll y 
gelyn. "Tra m6r tra Brytbon,. oes 
y byd i'r iaitb Gymraeg." , 

Thomas Griffith (Thbta). 
Nanteos Estate Office, 



EM YN. 

(epblychiad). 

Pan y clwyfaV byd fv nghalon 

A'i (ifidiau o bob rhyw, 
Aiff fy meddwl fry ar edyn 

Gweddi daer at or8edd Puw; 
Llaw dru^arog gaf i'm cynnal, 

Er iV tonau ruo cy'd; 
Fe ddawV awr y caf orBbwyso 

Yn y nef o swn y byd. 



Digitized by 



I 



TR 

Ddedwydd awr y bydd dawiolion 

Yd cael y telynau aur; 
Ni bydd olion bysedd duon 

Fechod ar eu gwis^oedd claer : 
Lion fwynhau peroriaeth ddwyfol, 

Udo &*r angylion glan, 
Can a, moli, gorfoleddu, 

Nes bo*r nefoedd oil ar dan. 

Dyna'r gobaith 8y*n fy nghyonal 
Nes dybena einioes wan ; 
* Er fy nhaflu gan gorwyntoedd. 
Mi af adref yn y man 
Trwy hen afon ddu marwola«tfa, 
A'i herch ddyfroedd oerion hi; 
Canaf, bloeddiaf, ** lachawdwriaeth," 
Yn ei 'stormydd mawr a*i Hi. 
Llansiiin, Henbi Myllin. 



PREGETH, 

A draddodvjyd yn Eglwys Sant Dewi, 
LlerpwUy ar form Sul, Medi 24, 
1871, gan y Parch. J. James, B.D., 
Feriglor, 

** Y rhai hyn oedd foneddigeiddiach naV 
rhai oedd yn Thessalonica, y rhai a 
dderbyniasant y gair gyda phob parod- 
rwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr 
YsCTythyrau, a oedd y pethau hyn felly.'* 

AcTAU xviL II. 

Daeth Paul, Silas, a Timotheus i 
Thessalonica, ac aeth Sant Paul i*r 
synagog, yn ol ei arfer, am dri Sul, 
ac a bregethodd Qrist yno; mai Efe 
oedd y gwir Fessiah, a bod yn rhaid 
iddo ddyoddef a marw, a chyfodi 
oddi wrth y meirw. Cafodd ei 
bregeth y &th ddylanwad ar y 
gwrandawyr fel y dychwelwyd Uawer 
honynt i'r fFydd: "A rhai o honynt 
a gredasant, ac a ymwasgasaut k 
Phaul a Silas, ac o'r Groegwyr cref- 
yddol luaws mawr, ac o*r gwragedd 
penaf uid ychydig." Bu y Uwyddiant 
yma ar weiuidogaeth yr apostpl yn 
fbddion i ennyn Hid a chenfigen yr 
luddewon angbrediniol i'r fath raddau 
fel y codasant erlidigaetb yn ei erbyn, 
gan. gyflogi **rhyw ddynion drwg o 
grwydriaid " i ymosod ar y ty lie yr 
oedd Paul a Silas yn Uettya. Rhyw 
segurwyr oedd y rhai hyn yn rhod- 
ianna oddi amgylcb iV farchnadfa, ac 
yn barod i gyflawnu unrhyw ddrwg 
OB caent eu talu am byny; ysgarthion 
7— -xvi. 



HAUL. 49 

y bobl a gwebilion cymdeitbas oedd- 
ynt. Yng nghanol y oytbrwfl hwn, 
pan oeddynt mewn perygl am eu 
bywyd, anfonwyd Paul a Silas o byd 
nos i Berea, yr bon oedd ddinas o 
gryn enwogrwydd yng ngbwr ogleddol 
Macedonia, a tbuag ugain milltir i'r 
gorllewin o Thessalonica j ac wedi 
iddynt ddyfod yno, bwy a aetbant 
rhag eu blaen i synagog yr luddewon. 
Nid dynion bawdd eu dystewi oedd 
yr Apostolion. Pan oedd y dysgybl- 
ion yn ceisio darbwyllo Sant Paul i 
beidio k myned i lerwsalem pryd yr 
oedd yr luddewon mewn cyngbrair 
am ei fy wyd, ei atebiad oedd, " Betb 
a wnewcb cbwi yn wylo, ac yn tori 
fy ngbalon i1 canys parod wyf fi, 
nid i'm rbwymo yn unig, ond i farw 
hefyd yn lerwsalem, er mwyn yr 
Arglwydd lesu." Un o'r dynion 
mwyaf gwrol a fu yn y byd erioed 
oedd yr Apostol Paul. "Angenrbaid 
a osodwyd amaf, a gwae fi oni 
phregetbaf yr Efengyl." Paul a Silas 
a fu yn offerynol yn Haw Rhagluniaetb 
i bregetbu yr Efengyl gyntaf yn Berea 
yn gystal ag yn Thessalonica. Rboddir 
canmoliaetb ucbel i drigolion y ddinas 
bon am eu bymddygiad tuag at Paul 
a Silas: " Y rhai a dderbyniasant y 
gair gyda pbob parodrwydd meddwl, 
gan cbwilio beunydd yr Ysgrytbyrau, 
a oedd y petbau hyn felly." 

Yn bresennol, nodwn y pethau 
canlynol i sylwi amynt: — 

1. Ymddygiad y Bereaid. 

XL Y rbagoriaetbau ag sy'n perth- 
yn i'r Beibl fel dadguddiad dwyfol. 

I. Ymddygiad y Bereaid: " Y rhai 
hyn oedd foneddigeiddiach naV rhai 
oedd yn Tbessalonica." Nid ydym i 
gymmeryd y gair boneddigaidd yn 
ei ystyr cyffredin fel yn arwyddo 
rhai yn feddiannol ar gyfoeth ac 
urddas daiarol, o blegid yn yr ystyr 
yma nid oedd y Bereaid mor gyf- 
oethog a'r Thessaloniaid. Ond yma 
arferir ef i ddynodi ansawdd y 
meddwl a*r galon: yr oedd y Bereaid 
yn fwy rhydd, haelfrydig, a bonedd- 
igaidd eu teimladau. Y mae llawer 



Digitized by 



50 



TB HAUL. 



boneddwr mewn bwthyn tlawd, ao 
mewn heol gul a dinod, pan y mae 
lluaws o ddynion perffaith ddieg- 
wyddor a difoes mewn sefyllfaoedd 
anrhydeddus mewn oymdeithas. Yr 
oedd y boneddigeiddrwydd yma yu 
ymddangoB yn en hymchwiliad di- 
duedd i wirionedd yr athrawiaethau 
a gyhoeddid gan Paul a Silas. Nid 
yw y meddwl rhydd a boneddigaidd 
yn gwrthod unrhyw dystiolaeth beb 
wneyd ymcbwiliad manwl i'w tbeil- 
yngdod. Gwrandawodd y Bereaid 
yr Efengyl gyda'r parodrwydd mwyaf. 
ac wedi iddynt gael profion digonol 
o'i gwirionedd, rhoddasant y derbyn- 
iad mwyaf calonog iddi. Dyma y 
canlyniad yn gyffiredin a ddilyna 
ymcbwiliad diragfam o'r gwirionedd. 
Anfynych y bydd neb yn darllen yr 
Ysgrytbyrau mewn ysbryd priodol 
heb gael eu bargyboeddi o wirionedd 
Gristionogaetb. Rbagfarn at y gwir- 
ionedd ydyw un o brif aobosion 
angbrediniaetb; ond gwrandawodd y 
bobl byn yr Efengyl yn ystyriol a 
pbarcbus — "gyda pbob parodrwydd 
meddwl." Yr oedd propbwydi yr 
Hen Destament wedi parotoi eu 
meddyliau i .dderbyn Crist. " Gan 
chwilio beunydd yr Ysgrytbyrau, a 
oedd y petbau byn felly." Cbwilient 
y propbwydoliaetbau yn Esaiab ag 
oedd yn cyfeirio at ei fam, — " Wele, 
morwyn a fydd beicbiog, ac a esgor 
ar fab;" yn Daniel at amser ei ym- 
ddangos a'i farwolaetb; ac ym Micab 
at le ei enedigaetb — ''A tbitbau 
Betblebem Epbratab, er dy fed yn 
fecban ym mblitb miloedd Iwdab, 
eto o bonot ti y daw allan i Mi un i fod 
yn Llywydd yn Israel." Yr oeddynt 
yn chwilio yr Ysgrytbyrau gyda 
dyfalwcb ac astudrwydd, ''gan cbwilio 
beunydd yr Ysgrytbyrau." Dywedir 
fod Romaine wedi bod am 30 o flyn- 
yddau heb ddarllen yr un Uyfr ond 
y Beibl; ao y mae Chrysostom yn 
adrodd y byddai byd yn oed gwragedd 
a pblant yn crogi rhanau o'r Beibl 
wrth eu gyddfau. Mae yn rhaid i 
ninnau, os ydym yn awyddus i ddyfod 



o byd i'r gwirionedd, ei wnenthnr yn 
destyn myfyrdod gwastadoL** "Am 
yr bon iacbawdwriaeth yr ymofynodd 
ac y manwl cbwiliodd y propbwydi, 
y rbai a bropbwydasant am y gras a 
ddeuai i cbwi." — 1 Pedr i. 10. Mae 
myfyrdod ar yr Efengyl yn gystal a'i 
cbredu yn anbebgorol angenrbeidiol 
er iacbawdwriaeth. Rhaid ei chwilio 
yn barhaus: "gan cbwilio beunydd 
yr Ysgrytbyrau." Mae crefydd o 
angenrbeidrwydd yn sicr o gostio 
rhyw gymmaint o lafur ac ymcbwil- 
iad i bob dyn. Sant Awstin, yn 
gweitbredu yn ol cyfarwyddyd y llais 
nefol, ''TolU, lege—tolle, lege,"* "Cym- 
mer a darllen — cymmer a darllen," 
a waredwyd oddi wrth gaethiwed 
pecbod ac angbrediniaetb. Y mae 
yu rhaid darllen yr Ysgrytbyrau 
mewn teimlad a thymmer foneddig- 
aidd: "y rbai byn oedd foneddigeidd- 
iach na'r rbai oedd yn Thessalonica.** 
Ein dyben blaeuaf wrth ddarllen yr 
Ysgrytbyrau' a ddylai fod cbwilio am 
"yr bon iacbawdwriaeth," am "y 
perl ucbel bris," ac am " y trysor 
cuddiedig," ac nid er mwyn beimiadu 
a chwilio gwallau. " Os ceisi hi fel 
ceisio arian, os chwili am dani fel am 
drysorau cuddiedig." 

II. Y rhagoriaethau ag sydd yn 
perthyn i'r Beibl, y rhai sydd yn 
galw ein sylw ato mewn modd arbenig. 
Y niae yn rhaid fod rhyw bynodrwydd 
neillduol yu perthyn i'r Beibl neu 
fod ymddygiad y Bereaid yn fibl. 
Sylwn ar — 

1. Ei unoliaeth yng ngwyneb pym- 
maint o amrywiaeth awduron. Er 
fod yr Ysgry;thyrau wedi eu hysgrif- 
enu gan wahanol bersonau, mewn 
gwahanol wledydd, ar wahanol am- 
serau, ac mewn gwahanol ieitboedd, 
y maent oil yn cyduno yn eu tyst- 
iolaeth am ddyn, am yr unig wir 
Dduw, am anfarwoldeb yr enaid, ac 
yn arbenig am Grist fel cyflawnder y 
propbwydoliaetbau a sylwedd mawr 
yr boll gysgodau. Er fod y Beibl 
yn cynuwys banes dwy orucbwyliaeth^ 
eto yn y gwirioneddau a ddysgant, 



Digitized by 



TR 

a'r argraffiadau a gynnyrchant ar y 
meddwl, nid yw y ddwy oruchwyl- 
iaeth ond un. "Nid yw yr Hen 
Destament," fel y dy wedai un, " ond 
y Testament Newydd o dan guddlen. 
a'r Testament Newydd ond yr Hen 
wedi ei ddadlenu." Yr un amcan 
mawr sydd yn rhedeg trwyddo o'r 
dechreu i'r diwedd, yr un Duw sydd 
yn llefaru, a*r un " Cyfryngwr rhwng 
Duw a dynion — y Dyn Crist lesu." 

2. Mae yn dangos Tad y trugar- 
eddau. "Fob rhoddiad daionus, a 
phob rhodd berffaith, oddi uchod y 
mae, yn disgyn oddi wrth Dad 
y goleuni, gyda*r Hwn nid oes gyf- 
newidiad, na chysgod troedigaeth." — 
Sant lago i. 17. "Y mae Efe yn 
dyfrhau y bryniau o'i ystafelloedd: y 
ddaiar a ddigonir o ffrwyth dy weith- 
redoedd. Y mae yn piBri i'r gwellt 
dyfu. i'r anifeiliaid, a Uysiau i wasan- 
aeth dyn: fel y dygo fara allan o'r 
ddaiar."— Salm civ. 13, 1 4. Tybiwch 
am deulu tlawd ao amddifad yn 
derbyn yn barhaus gymmwynasau, 
ond fod y rhoddwr yn anadnabyddus, 
felly yn union y buasai y teulu 
dynol pe yn amddifad o'r trysor 
bendigedig hwu. Y mae y Beibl 
trwyddo yn cyfeirio at Dad y trugar- 
eddau. Yr oedd Elias, pan yn cael 
ei borthi gan y cigfrain ar Ian Cerith, 
yn gwybod Haw pwy oedd yn cyfranu 
ac yn gwneyd defuydd o'r creaduriaid 
direswm er diwallu ei angenion, sef 
Tad y trugareddau. Trugaredd Duw 
ydyw un o berlau dysgleiriaf ei goron, 
a hon ydyw ei hoff briodoledd. " Pa 
Dduw sydd fel Tydi, yn maddeu 
anwiredd, ac yn myned heibio i 
anwiredd gweddill ei etifeddiaeth 1 
ni ddeil Efe ei ddig byth, am fod yn 
hoflF ganddo drugaredd." Nid ydyw 
y Beibl ond rhyw arddangosfa o 
drugareddau yr Arglwydd. Mae yr 
Ysgrythyr yn amlach yn gosod Duw 
allan gyda'i deyrnwialen aur nag 
yn dwyn ei wialen haiarn, sef ei 
awdurdod, 

3. Yr amddiffyniad sydd wedi bod 
drosto gan Bagluniaeth ddwyfol. 



haihj. 51 

Methodd Diodesian &*i ddifodi pan 
losgwyd yr hoU gopiau o'r Ysgryth- 
yrau ag oedd yn bosibl dyfod o hyd 
iddynt yn goelgerth yn yr beolydd. 
Gwerthwyd yst&d Gibbon er belaeth- 
iad teymas y Qwaredwr. Symmud- 
wyd argraffwasg Voltaire i Geneva i 
argrafftt y Beibl; a chynnaliwyd 
cyfarfod cyntaf Cymdeithas y Beiblaa 
yn Edinbwrgj yn yr ystafell lie y 
bu Hume farw. Dy wedodd Thomas 
Payne unwaith na fyddai neb ym 
mhen pum mlynedd yn darllen y 
Beibl; ond yn fuan ar ol hyny 
sefydlwyd y Gymdeithas Feiblaidd, 
arwyddair yr hon ydyw, "Beibl i 
bawb o bobl y byd." Y mae am- 
ddiffyniad Bhagluniaeth ddwyfol wedi 
bod drosto ym mhob oes o'r byd. 

4. Y llafur mawr sydd yn angeu- 
rheidiol er deall ei gynnwysiad.^ 
Byddai yn ddymunol iawn deall yr 
ieithoedd ym mha rai y llefEurwyd y 
Beibl. Cymharu ysgrythyr ag ys- 
grythyr, ebai Esgob Horseley, ydyw 
y dull goreu i esbonio y Beibl; a 
dylem weddio llawer am oleuni yr 
Ysbryd Gl&n i gyfarwyddo ein medd- 
yliau i adnabyddiaeth o'r gwirionedd. 
Mae yn bosibl i ddyn feddu ar 
gynueddfau cryfion, a gwybodaeth 
naturiol eang, yng nghyd & lluosog- 
rwydd o fanteision, ac eto heb feddu 
gwir wybodaeth o Dduw. "Dad- 
guddia fy llygaid, fel y gwelwyf 
bethau rhyfedd allan o'th gyfraith 
Di."— Salm oxix. 18. Trwy offeryn- 
oliaeth yr Ysbryd Glsln y dadguddiodd 
Duw ei feddwl a'i ewyllys i'r pro- 
phwydi a'r Apostolion, ao y mae yn 
rhaid cael o ddylanwadau yr un 
Ysbryd er egluro y gwirionedd fel y 
mae yn yr lesu. " Ond pan dd^l 
Efe, sef Ysbryd y gwirionedd, Efe 
a'ch tywys ohwi i bob gwirionedd." — 
Sant loan xvi. 13. Gall y med4wl 
anianol ac annycbweledig ddywedyd 
uwch ben y gwirioneddau symlaf a 
mwyaf eglur, " Dyma wybodaeth ry 
ryfedd i mi: uchel yw, ni fedraf oddi 
wrthi." 

5. Un o'r rhagoriaethau neillduol 



Digitized by 



52 



TB RAUL. 



sydd yn perthyn i'r Beibl ydyw y 
gwahaoiaeth sydd rhyngddo a llyfr 
natur. Gofyn owestiynau y mae llyfr 
natur am ddyn, am anfarwoldeb yr 
enaid, am Dduw, am sefyllfa ddyfodol, 
am wared wr, ac am gyfiawuh&d dyn 
ger bron Duw; ond y mae y Beibl 
yn rhoddi atebiad boddhaol ac union- 
gyrohol i'r holl gwestiynau hyn. Nid 
yw y wybodaeth a ellir ei chyrhaedd 
trwy weithredoedd creadigaeth a 
Bhaglaniaeth, yn annibynol ar y 
Dadguddiad Dwyfol, ond bynod o 
ammberffaitb. Trwy y Dadguddiad 
hwn, yn unig y gwyddis yn sicr am 
Dduw, Crist, yr Ysbryd Gl&n, madd- 
euant pecbodau, oyfiawnb&d, sefyllfa 
ddyfodol, a pbetbau yng nglyn wrth 
iaohawdwriaetb — petbau na allodd yr 
boll atbronwyr paganaidd erioed eu 
cael allan trwy oleuni natur. 

6. Mae ei ysbrydoliaetb ddwyfol 
yn gofyn am barcb iddo. Dynion 
sanctaidd Duw a lefarasaut megys y 
cynbyrfwyd bwy gau yr Ysbryd Glsin. 
Llefarwyd pob rban o'r Dadguddiad 
Dwyfol yn enw yr Arglwydd, ac y 
mae tystiolaetb gadarn ac annile- 
adwy o'i ysbrydolrwydd yn argralFedig 
ar bob tudalen o bono. " Y nef a'r 
ddaiar a knt beibio, ond fy ngeiriau 
I nid kut beibio ddim." Yr hyn 
sydd yn gwneyd y Beibl yn anffael- 
edig ydyw ei ysbrydolrwydd. Nid 
yw cynghorau eglwysig na'r Eglwys 
buraf yn anffaeledig, ac un o'r 
athrawiaethau mwyaf rhyfygus a 
chableddus a gyboeddwyd erioed oedd 
anflFaeledigrwydd y Pab o Rufain. Y 
mae Gair Duw yn berffaitb: nid oes 
angen tynu dim oddi wrtho nac 
ycbwanegu dim ato. Mae y Beibl 
yn gyfundraith gryno o wirioueddau 
tragwyddol ao ansefydladwy. Nid 
oes eisieu hyawdledd dynol na dysg- 
ei(iiaeth y byd er ycbwanegu dim at 
ei awdurdod a'i rymusder. Nid ydym 
yn ammbeu nad oes yng ngweithiau 
beirdd a duwinyddion Gristionogol 
ryw fesur o ysbrydoliaetb, ' ond oddi 
wrth ysbrydoliaetb y Beibl y maent 
wedi eu derbyn, megys, "Mae'r 



iachawdwri«eth fel y m6r,'' &a 
"Caed ffynnon o ddwfr a gwaed," 
<fec. " Yn y dyfroedd mawr a'r 
tbnau," (fee. Ond am y Beibl, y 
mae pob rban o bono wedi ei roddi 
trwy gyfarwyddyd dwyfoL " Yr holl 
Ysgrytbyr sydd wedi ei rhoddi gan 
ysbrydoliaetb Duw."— 2 Tim. iii. 16; 
ao y mae y ffaitb fod y Beibl yn 
ysbrydoledig yn hawlio ein parch a'n 
hufudd-dod Uwyraf iddo. 

7. Mae yr ystyriaeth o'r hyn a 
fuasai y byd pe yn amddifad o'r Beibl, 
yn ga]w am barch iddo. Penabuasai 
y Beibl erioed wedi ei roddi, fe 
fuasai y byd yn amddifad o grefydd, 
celfyddyd, dysgeidiaeth, athroniaeth, 
rhyddid, a gwareiddiad: ni fuasai yn 
bosibl iV un o bonynt fodoli yn hir 
heb oleuni a dylanwad yr Ysgryth- 
yrau. Yn He crefydd ceid yr ofer- 
goeledd mwyaf gwrthun a diraddiol, 
ac yn lie athroniaeth, fympwyon flFol 
ac ynfyd. Arglwydd Bacon a Syr 
Isaac Newton a ddysgodd iV byd 
resymu yn rheolaidd a naturiol. Ni 
fuasai ond ychydig o drigolion yn y 
byd pe yn amddifad o*r Beibl, ac fe 
fuasai yr ychydig hyny yn malurio 
ac yn dinystrio eu hunain fel y lloerig 
ym mysg y beddau. Mae yr ystyr- 
iaeth hefyd o*r hyn a fyddai y byd 
pe GoUid y Beibl, yn galw am barch 
iddo. A chaniatau y byddai yma 
Eglwys Gristionogol, syrthiai yn fuan 
i gyfeiliornadau, ao elai gymmaint o 
dan lywodraeth ormesol yr offeiriad- 
aeth ag y bu y byd paganaidd erioed. 
Mae y Beibl genym yn awr i bender- 
fynu pob ymryson. "At y gair ao 
at y dystiolaeth," ydyw arwyddair yr 
holl Eglwysi Protestanaidd. 

8. Mae y Beibl hefyd yn teilyngu 
parch fel y mae yn ffynnonell cysur 
a dyddanwch yn holl amgylchiadau 
by wyd. Os tlawd fyddwn, " ei fara 
a roddir iddo;" os cystuddiedig, 
*'cyssegr bychan;" os amddifad, 
"Tad yr amddifaid, a Barnwr y 
gweddwon, yw Duw;" os yn ofni 
marw ac yn teimlo euogrwydd o 
herwydd pechod, "Cred yn yr Ar- 



Digitized by 



YR 

glwydd lesu Grist a chadwedig fyddi;" 
ac OB ar welj angeu, " Pe rhodiwn ar 
hyd glyn cysgod angeu nid ofuaf 
niwed, canys yr wyt Ti gyda mi; dy 
wialen a'th fFon a'm cysurant." " Pan 
elych trwy y dyfroedd, Myfi a fyddaf 
gyda thi, a thrwy yr afonydd fel Da 
lifont drosot." Y chweched Salm a 
deugain oedd un o hoff salmau 
Martin Luther; hon oedd ei ryfelgan 
yng Dghanol ei elynion gwaedlyd, 
" Duw sydd noddfa a nerth i ni, 
cymhorth hawdd ei gael mewn 
cyfyngder. Am hyny nid ofuwn pe 
symmudai y ddaiar, a phe treiglid y 
mynyddoedd i ganol y m6r; er rhuo 
a therfysgu o'i ddyfroedd, er crynu 
o'r mynyddoedd gan ei ymchwydd 
ef, y mae Arglwydd y Uuoedd gyda 
ni, y mae Duw lacob yu amddiffynfa 
i ni." Pan oedd Mrs* Hemans ar 
wely angeu, adroddai bennodau cyf- 
ain o Lyfr y Prophwyd Esaiah gyda 
gorfoledd mawr; a'r geiriau olaf a 
ddylifai dros wefusau Syr Walter 
Scott oeddynt adnodau toredig ac 
anhyglyw o Esaiah, yng nghyd & 
Salmau Dafydd. Mae y Beibl fel 
Ilusem wedi goleuo cenedlaethau 
lawer trwy ddyfFryn cysgod angeu i 
dir y bywyd tragwyddol; "Llusem 
yw dy Air i'm traed a llewyrch i'm 
llwybrau." Mae y Beibl fel math o 
argrafflen (chart) yn cyfarwyddo y 
Oristion pa fodd i fyned yn ddiangol 
trwy foroedd ystormus y byd, heibio 
i greigiau ysgythrog, lie y gwnaeth 
miloedd longddrylliad am eu ifydd, 
ac i mewn i'r porthladd dymunol. 
Mae y Beibl hefyd yn gweini cysur 
yng ngwyneb terfysgoedd, rhyfeloedd, 
a ohwyldroadau, gan nad yw y cwbl 
ond diwmod o fellt a tharanau o 
flaen tawelwch y mil blyuyddoedd. 
Y mae yn dywedyd am dynged y tri 
gelyn mawr sydd yn bresennol yn 
aflonyddu y byd, sef y Bwystfil, y 
Gau Brophwyd, a'r Diafol. 

Gan fod y fath ragoriaethau yn 
perthyn i*r Ysgrythyr LAn, ein dy- 
ledswydd yw "ei gwrando, ei darllen, 
ei chwilio, a'i dysgu, ac o*u mewn 



HAUL. 53 

ei mwynhau." Mae ffydd jn an- 
hebgorol angenrheidiol er deall y 
Beibl: **Y gair a glybuwyd ni bu 
fuddiol iddynt hwy, am nad oedd 
wedi ei gyd-dymmeru k flpjrdd yn y 
rhai a'u olywsant." Bu dadl am 
amser yn y Canoloe^oedd pa un ai 
ffydd ai rheswm oedd yn cael ei 
arferyd gyntaf yn iachawdwriaeth 
bersonol dyn. Yr oedd Anselm, 
Aquinas, a Bernard yn dal mai 
ffydd, tra ar y llaw arall yr oedd 
Abelard yn honi mai rheswm oedd 
gyntaf: ei arwyddair oedd, yn yr 
iaith Ladinaidd, yn yr hon yr oedd 
yn ysgrifenu, '^Intelligo ut credam^^ 
hyny yw, ".Yr wyf yn deall, fel y 
credwyf;" ac arwyddair Anselm o'r 
tu arail oedd, "Creao, ut intelligam,^ 
hyny yw, " Yr wyf yn credu, fel y 
deallwyf." Yr ydym yn credu mai 
ffydd sydd i gael y flaenoriaeth, fel y 
pleutyn yn credu tystiolaeth ei dad 
a*i athraw cyn chwilio a phrofi drosto 
ei hun; ond eto i gyd, y mae i reswm 
ei swyddogaeth briodol yn ei ym- 
chwiliadau Tr Gwirionedd Dwyfol. 
"Chwiliwch yr Ysgrythyrau." Nid 
oes dim rhaid i'r Beibl ohii oddi wrth 
ymchwiliadau rheswm, ond ei gyfyngu 
o fewn terfynau priodol. Y mae yn 
ddiau, yng ngwyneb anghyssonderau 
ymddangosiadol yn y Beibl, fod 
gosodiad Sant Awstin yn hollol gy wir, 
sef, OS gellir gweled Crist ynddo, fod 
pob anghyssondeb yn diflanu, ac fel 
prawf o hyn y mae yn dyfynu rhan 
o lythyr yr apostol at y Corinthiaid, 
"Eithr hyd y dydd heddyw, pan 
ddarllenir Moses, y mae'r gorohudd 
ar eu calon hwynt.'^ "Ond pan 
ymchwelo at yr Arglwydd, tynir ym- 
aith y gorohudd." Gallwn yohwanegu 
dwy enghraifft arall. sef labin, brenin 
Canaan, a Sisera, tywysog ei lu ef, yn 
cael eu dinystrio, a Deborah y bro- 
phwydes yn canu, yn hynod o fardd- 
onawl, gan o fawl a diolchgarwch i'r 
Arglwydd am eu dyfetha, megys, 
"Felly y darfyddo dy hoU elynion,. 
Arglwydd;" ond os cymmerwn 
hyn yn gysgod o Grist yn y dydd 



Digitized by 



54 



TR HAUL. 



diweddaf y mae yr anghyssondeb yn 
diflanu. Neu edrychwn ar lacob yn 
euog o aralwreigiaethj yr oedd Rahel 
a Leah yn gysgod o'r Eglwys luddewig 
a Ohristiouogol, a Bilha a Gilpah yn 
gysgod oV gwahanol gangenau yii yr 
Eglwys GristionogoL Mae Crist a*i 
Eglwys yma, ac o ganlyniad y mae 
pob anghyssondeb yn diflanu ar 
unwaith. Nid yw y Beibl yn nodi y 
pechodau hyn, ond y mae yn dangos 
fel y mae yr unig ddoeth Dduw yn 
tynu y daioni mwyaf allan o gwymp> 
iadau a llygredigaethau y natur 
ddynol. 

Ein dyledswydd yng ngwyneb y 
rhagoriaethan sydd yn perthyn i*r 
Beibl ydyw ei chwilio: "Chwiliwch 
yr Ysgrythyrau, oanys ynddyut hwy 
yr ydych yn meddwl oael bywyd 
tragwyddol," Mae yn wir ei fod yn 
cynnwys mwy o wir arucheledd, mwy 
o foesoldeb pur, mwy o hanesiaeth 
bwysig, a mwy o farddoniaeth ac 
hyawdledd na*r holl lyfrau a gyfan- 
Boddwyd ym mhob oes o'r byd, ond 
ei wirionedd moesol ac ysbrydol ydy w 
ei brif ragoriaeth. Gan fod yr 
"oraclau bywiol" wedi eu bym- 
ddiried i'n gofal, glynwn wrth y 
Beibl, a dangos wn y parch mwyaf 
iddo, "gan chwilio beunydd yr Ys- 
grythyrau." Amen. 



SALMAU EDMUND PRYS. 

LLYTHYR IV. 

Cefnag, Salm cix., pennill 31, — 

** O herwydd ar ddeheulawV tlawd 
Y saif ddydd brawd yn gefnog." 

Ystyr cyffjredin cefnog y w bod yn dda 
allan, bod yn feddiannol ar eiddo, 
bod gan ddyu ddigon wrth gefn, Ond 
yn y pennill dan sylw ystyr y gair 
yw bod yn gefnogwr, ac yn bleidiwr, 
ac yn amddiffynydd. Ac yn Salm 
cxvi., pennill 12, defnyddir y gair yn 
yr un ystyr fyth, — 

« Ond, O Dduw, bcth a wnaf i Ti 
Am dy ddaioni cefnog?*' 



Sef am dy ddaioni ag sydd i mi yn 
gefn. ac yn gynnorthwy, ac yn blaid, 
ac yn amddiflyniad. 

Dyma air nas gellir mewn nn modd 
ei esgusodi, Salm cxix., pennill 71, — 

*'Fy mlinder maith da iawn im* fa 
I ddysgu dy statudoedtV 

Statutes! Ond fe welir y gair statut 
mewn amryw hen lyfrau Cymreig am 
a statute. Ac y mae yn rhaid addef 
nad yw cyfraith, na deddf, na gor- 
chymmyn ddim yn gwbl gyfystyr & 
statute. Ac hwyrach nad oes genym, 
ar ol y cwbl, ddim rhyw lawer o 
achos i gondemnio'r gair. 
Salm cxix., pennill 100, — 

**Am gadw o honof dy ddeddf Di, 
Mwy na*m rhieni de*UdaiM,** 

Dywedir yn fynych dealUais yn He 
deallais. Mae rhyw duedd yn y 
Uythyren t i ddilyn yn uniongyrchol 
ar ol y Uythyren U, Yn lie hM 
dywed llawer hdU: yr hoUt bobl, yn 
He yr hoU bobl: hoUtalluog, yn lie 
hoUalluog. Yr wyf yn meddwl mat 
heb genad cyfreithlawn y daeth y t\ 
mewn yn y gair kaUt; nid oes a 
wnelo hi ddim k tharddiad y gair: 
halen, nid halten. Ond y maeV iaith 
wedi cyfreithloni y t hon yn y gair 
dealltwriaeth, yn He deallwriaeth. DalU 
bob amser a.ddy wed y Gogleddwr am 
y ferf deall Wyt ti yn fy nalU if 
Yr yd wyf yn eich doLlt chwi. Ao 
felly nid pell o'i le oedd Edmund 
Prys wrth ddywedyd deUdais^ sef 
dealltaisy yn lie dywedyd deellais neu 
deallais. 

Gorphywys (yn Ue gorphwys). Salm 
cxxv., pennill 3, — 
"Er na orphywys rhwysg cledd hir." 

Mae yn arferiad gan hen bobl yn 
Ynys Fon hyd heddyw ddywedyd 
gorphywys yn hytraoh na gorphwysw 
Ond prin y gellir amddiffyn y gair, 
gan mai pwys yw y gwreiddair. 
Gwifr, Salm cxxvii., pennill 5, — 

" Sawl *honynt sydd a'i wifr yn llawn.*' 

Beth ar y ddaiar las yw gwifr ? Wei, 
OS rhaid i chwi gael gwybod, llygriad 



Digitized by 



TB 

ydyw o quiver, cawell saethan. Hwyr- 
ach y bu gwifr ryw dro mewn arferiad, 
er hyny, pwy ^yr? Ymadrodd 
carbwl a musgrell ofuadwy yw cawell 
saethau. Gwyn fyd na buasaiV gair 
prydferth gwifr wedi meddiaunu'r 
tir, ac yotau yn air o flas ac arogl 
mor Gymroaidd. 

Salm cxxix., pennill 4, — 

Y cyiion Ner torodd yn frau 
Bleth-didaa'r annuwiolion." 

Sef, tidau neu rafiau plethedig. Ym- 
adrodd gwyoh iawn. 

Flan, Salm cxxxii. pennill 12, — 

"Dyfeibion .... 

blan i blan, o gainc i gainc, 
Hwy ar y fainc a farnant" 

Hyny yw, "Dy feibion, o blanigyn 
i blanigyn, ao o gainc i gaino o'r 
tenia (sef o genedlaeth i genedlaeth) 
a fyddant yn famwyr ac yn frenin- 
oedd ar fy mhobl Israel Flan yn y 
pennill hwn y w planigyn. Mae y rhif 
luoBOg yn Salm cxliv., pennill 12, — 

''Bydd ein m«ibioD fel planwydd en.*' 

Ond mae plan yn arwyddo befyd 
planedig, Salm i., pennill 3, — 

**E£ fydd fel pren plan ar Ian dol." 

Ao yn Salm oxxxvii., pennill 2, — 

" Lie yr oedd prenau helyg plan 
O ddentu glan yr afon." 

Salm cxxzix., pennill 7, — 

1 ba le ffoaf rhag dy ^ydd, 

Trwy gael ffordd rwydd i lathlyd?" 

Beth ar wyneb y ddaiar yw latfdpd? 
A oes rhyw berthynas rhyngddo a'r 
Uadin latire, ymgnddio? Yr wyf 
yn tybied fod: ac y mae'r ystyr o 
ymguddio yn gydweddol i synwyr y 
pennilL 

Dyma ymadrodd hapus dros ben 
pob peth yn Salm cxl., pennill 3, — 

" Fel colyn sarff yn Uithrig wau 
Yw eu tafodau Uymion." 

Nid oes dim modd dy wedyd am golyn 
sarff yn fwy darluniadol na dywedyd 
ei fod yn Uithrig wau, Un ystyr o 
gtoau yw myned yn ol ac ym mlaen. 



HAUL. 55 

Rhegain. Salm cxl., pennill 9, — 

**A'u holl ddymuniad drwg i mi, 
A*u rhegain weddi greulun.'* 

Mae rhegain yn frequentative verb o 
rhegu, Sylwais o'r blaen ar Uefain, 
ocbaiu, rbedegfain, wylofain, y rhai 
ydynt oil yn frequentative verbs. 
Dug, Salm cxliv., pennill 2, — 

" Fy nawdd, fy nerth, fy nug, fy nghred.** 

Dug yw duke; lluosog duciaid, Dug^ 
neu duc^ o*r Lladin dux, arweinydd, 
tywysog. £f allai mai dug (ac nid 
rfwc) yw'r ffurf oreu o'r rhif unigol. 
Duges y w ein gair am duchess, 

Dyma ymadrodd tarawiadol a 
phrydferth am yr HoUalluog. Salm 
cxl v., pennill 8, — 

''Hwyr ac aonyben yw i ddig, 
Llawnfrydig i drugaredd." 

Annyben^yw ein gair yn y Gogledd 
am slow, sluggish, tarrying, Nid oes 
dim modd canmol gormod ar y gair 
yna, llawnfrydig, gwrthgyferbyniol i 
hwyrfrydig. 

Daiarlan, Salm cxlvi., pennill 4, — 

** Fan el y ffun o'r genau gwael, 
A'r corff 1 gael daiarlan.'* 

Daiarlan; daiar y Llan (yr Eglwys) 
ef allai; y fynwent. Ond nid yw y 
tarddiad hwn ddim yn fy moddio. 
Ond beth yw ystyr y sill olaf yn y 
gair daiar-^an? Nis medraf ddy- 
wedyd gyda sicrwydd penderfynol. 

Wei, dyma air drwg yn Salm cxlvii., 
pennill 20, — 

" Ni wnaeth efe yn y dull hwn 
I neb rhyw nasiwn aralL" 

To any other nation!! Ow, Edmund 
Prys! Edmund Prys! Yr oedd yr 
Archddiacon yn awr ar derfynu ei 
orchwyl mawr o gyfieithu'r Salmau 
ar fesur cerdd; a dyma efe, yn ei 
brysurdeb i orphen, yn goddef i'r 
fath air ddiano o'i gelfydd law, ond 
Haw ag oedd yn awr wedi blino ar y 
gwaith, ac yn dechreu diflasu arno. 
Gresyndod! gresyndod! 

Yr wyf yn diweddu trwy nodi gair 
rhyfedd yn Salm cxlix., pennill 3, — 



Digitized by 



56 



TB HAUL. 



** Molant ei enw ar j bibell 
A thympanell a theljD.** 

Nid oes ond y gair enw yn y Uinell 
gyntaf oV ddwy nad yw wedi ei 
gamaceau! Oud yr wyf yn meddwl 
fod y gair tympanello yn ffurf Ital- 
aidd o'r gair tympan; gall hyn fod 
yn rhywfaiut o awdurdod dros y ffurf 
tympanell. Mae o*r un fath ffurfiad 
aV gair tunnell, neu tunell, 

Salm cl, pennill 1, — 

** Molwch Dduw yn ei gyssegr len.** 

Tmadrodd prydferth am o feum Uen 
ei gyssegr, neu oV tu fewn iw ten 
sanctaidd. Mae*r salm olaf hon yn 
un. oV Salman Ckn goreu o ran oyfan- 
soddiad. Yr ydym yn sylwi, yn 
adnod 4, — 

Molwch chwi Ef k Uawn glod glaii,'* 
fod dod yma yn y rhyw feuywaidd: 
clod glau. Yn y rhyw wrywaidd y 
mae'r gair yn gy%redin yn y dyddiau 
hyn. Ond mae awdurdod dros y 
rhyw fenywaidd yn 1 Corinthiaid it. 
5: Yna y bydd y glod i bob un gan 
Dduw." 

Ageippa. 



BWRW ALLAN O'R GYNNULLOG. 

" Ni chyfifesasant Ef, rhag en bwrw allan o'r 
synagoff. — Joan, xii. 42. 
" Nidydynt ond synagog Satan." — Dad. ii. 9. 



* Anathema. 



Tyred allan oV caethiwed, 

I of^oned ryddid rbed; 
Dryllia'n chwilfriw rwymau rhagrith, 
Ac mewD lledrith mwy na chred. 

Bwrw allan o'r gynnallogl 

Na fydd ofnog; traetbaV gwir; 
Y mae cynnallugaa anoaw 

Lawer heddyw'n britho'n tir. 
Ymddydola o'r gau demlau. 

Gad y samg wepau snr; 
Wrth badlewym pam y glyni? 

Canlyn y Golenni pur. 

Bwrw allan o'r gynnallogl 

Y gynnallug — beth yw hi? 
Gel gyffesfa dan rith crefydd, 

Chwil-lys newydd ein hoes ni; 
Troellwasg flin y torsyth "flaenor" 

I gaethiwoV traan yw: 
Paid a'r nebwr* anwybodas; 

Ffo i ddilys Eglwys Dduw. 

Bhtddbbch. 

lonawr 1, 1872. 



Y MEDDYGON A DTODYDD 
ALCOHOLAIDD. 

Ymddangosodd y sylwadan canlynol 
yn y Britisk Medical Journal am y 
30fed o fis Medi diweddaf, yn oyfeirio 
at ddefnyddiad ammhriodol o alcohol 
neu sylwedd meddwol gwirodydd, 
gwinoedd, a diodydd cryfion cyffredin: 
Gan ystyried mor annhraethadwy 
ydyw'r trueni, yr anffawd, y gwastraff* 
y diraddiad, y dyoddef, a'r troseddan 
a achosir yn barhaua yn y wlad hon 
a gwledydd ereill trwy ddiodydd 
meddwol, yr ydym ym mhell oddi 
wrth y fern y gellir gorystyried 
pwysigrwydd y pwno. Pe buasai'r 
meddygon o un meddwl ao un bwriad 
yn ei gylch buasai eu dylanwad bron 
yn anwrthwynebol; a dymunem yn 
fawr weled cynnadledd o feddygon, 
yn oynnwys y rhai yn y rhes flaenaf, 
yn cael ei dechreu gan rywrai o 
sefyllfa uchel, i'r dyben o roddi i'r 
pwno hwn ystyriaeth fwy dwfn nag 
y mae wedi gael hyd yn hyn. Dy- 
munem yn fawr glywed dadleuad yn 
yr hwn y cymmerai Parkes, Edward 
Smith, Hughes, Bennett, A. P. 
Stewart, Paget, Jenner, a rbai o 



* Mr. Nobody. Arferir y gair ym Morganwg. 



Digitized by 



BwBW allan o'rgynnuUogl 

Gwadai rhai Eneiniog nen 
Gynt, rhag tyna digter llidiog 

Y gynnullog am eu pen. 
Felly heddyw, yn ddiamwys 

Car y werin Eglwys lor; 
Ond ni feiddiant ei chyffesu, 

Nac ymgrymu yn ei chor. 

Bwrw allan o'r gynnullog! 

Delwa'r euog rhag y dydd! 
Cr^n o'i fewn ei galon feddal 

Megys gwammal ddeilen gw^dd. 
Unwaith yn y cylch cyfaredd, 

Mwy I'w adwedd ni chaiff droi: 
Bhag ei rhydwng* hi ni ddianc 

Neb o'i chrafane sydd am ffoi. 

Bwrw allan o'r gynnullog! 

Lyffetheiriog caeth, pa hyd 
Y-goddefi'r iau a'r gefyn 

Gorthrwm, megys milyn mud? 



TB HAUL. 



57 



feddygon enwooaf y Taleithiau eu 
rhan, fel y gellid trybrofi yr hoU 
bwDC. Pa mor bell ydyw meddygon 
yn rhydd i gydnabod alcohol fel math 
o luniaeth beunyddiol i rai mewn 
iechyd, ob ydynt yu rhydd iV gyfrif 
felly o gwbl] A ydyw yr arfer o 
gyDghori y defnyddiad o ddiodydd 
meddwol yn gweithredu yn niweidiol 
ar foesau a lies y bobll A ydyw yn 
bosibl neu yn ddymunol rhoddiV 
feddyginiaeth hon mewn dulliau llai 
denolT Yr ydym oil yn cydsynied 
yn y bwriad sydd mewn golwg gan 
y Temperance League. Nid oes ond 
ychydig o honom yn cydweithio k 
hwynt. A allwn ni mewn un fFordd, 
ac ym mha ffordd, gyn north wyo i 
achub y wlad hon rhag y meilltithion 
y mae diodydd meddwol yn dwyn ar 
ei phoblogaethi" 

Mewn canlyniad i'r awgiymiadau 
uchod, parotowyd ysgrif yn hysbysu 
barn rhai o feddygon enwocaf y 
deyrnas ar y pwnc; a chan yr ym- 
ddengys fod pobl yn gyfifrediu yn 
gorbrisio gwerth diodydd cryfion, ac 
yn lied dueddol i'w camddefnyddio, yr 
ydym yn rhoddi yr ysgrif ger bron 
ein darllenwyr fel y gallont fFurfio 
barn am ei phwysigrwydd: — 

" Gan y credir fod rhoddiad anys- 
tyriol o ddognau mawrion o ddiodydd 
alcoholaidd gan feddygon i gleifion dan 
eu gofal wedi achosi, mewn llawer o 
amgylchiadau, arferion meddwol, mae 
y rhai isod, tra yn analluog i roddi 
heibio ddefnyddiad alcohol wrth ym- 
drin k rhai achosion o glefydau, eto 
o'r farn na ddylai unrhyw feddyg ei 
roddi heb ystyriaeth o gyfrifoldeb 
difrifol. Y maent yn credu y dylai 
alcohol, ym mha ddull by nag, gael 
ei roddi gyda chymmaint o ofal ag 
unrhyw gyfFyr nerthol, ac y dylai y 
cyfarwyddiadau at ei ddefnyddiad 
gael eu gwneyd yn y fath fodd fel 
nas gellir ei esbonio megys esgus dros 
anghymmedroldeb neu dros barhsld 
i'w gymmeryd pan fyddo'r amgylchiad 
trosodd. I 

*' Y maent hefyd o'r farn fod llawer 
8— xvi. 



o ddynion yn mawrhau yn anferthol 
werth alcohol fel math o luniaeth, 
a chan nad oes unrhyw ddosbarth 
o ddynion yn gweled cymmaint o*i 
efFeithiau niweidiol, ac yn meddu y 
fath allu i attal ei gamddefnyddiad, 
a dynion o'u galwedigaeth eu huuain, 
y maent yn dal fod pob meddyg yn 
rhwyra i ddefnyddio ei ddylanwad 
eithaf i gymhell arferion o gym- 
medroldeb mawr yn nefnyddiad diod- 
ydd alcoholaidd. 

"Gan eu bod hefyd yn hoUol 
argyhoeddedig fod yr holl yfed o 
wlybyrau alcoholaidd ym nihlith 
dosbeirth gweithiol y wlad hon yn 
un ddrygau mwyaf y dydd, gan 
ddinyatrio — yn fwy nag unrhyw beth 
arall — iechyd, dedwyddwch, a lies y 
cyfry w ddosbeirth, ac yn gwrthweith- 
redu i raddau pell, y llwyddiant 
gweithyddol mawr ag y mae Bhag- 
luniaeth wedi osod o fewn cyrhaedd 
ein cenedl, gwnaethem gynnorthwyo 
yn llawen unrhyw fesurau Seueddol a 
dueddent i gyfyngu, o fewn terfynau 
priodol, ddefnyddiad diodydd a gwir- 
odydd alcoholaidd, a dwyn i mewn 
yn raddol arferion o gymmedroldeb." 

Arwyddwyd y dystiolaeth bwys- 
fawr hon gan y boneddwyr canlyuol, 
y rhai sydd yn sefyll yn rhes flaenaf 
meddygon y wlad: — 

George Burrows, M.D., F.R.S., 
President of the Royal College of 
Physicians, Physician Extraordinary 
to the Queen. 

George Busk, F.R.S., President of 
the Royal College of Surgeons. 

G. E. Paget, M.D., D.C.L. Oxon., 
President of the General Council of 
Medical Education. 

Thomas Watson, Bart. , M. D. , F. R. S. 
Physician in Ordinary to the Queen. 

Henry Holland, Bart.,M.D.,F.R.S., 
Physician in Ordinary to the Queen. 

Csesar H. Hawkins, F.R.S., Ser- 
geant Surgeon to the Queen. 

William Fergusson, Bart, F.R.S., 
Sergeant Surgeon to the Queen. 

James Paget, F.R.S., Sergeant- 
Surgeon Extraordinary to the Queen. 



Digitized by 



66 



TB HAUL. 



Richard Quain, F.R.S., Surgeon 
Extraordinary to the Queen. 

John Hilton, F.R.S., Surgeon 
Extraordinary to the Queen. 

W. White Cooper. F.R.C.S., 
Surgeon Oculist in Ordinary to the 
Queen. 

E. H. Shieveking, M.D., Physician 
in Ordinary to the Prince of Wales. 

George D. Pollock, Surgeon in 
Ordinary to the Prince of Wales. 

Thos. King Chambers, M.D., Hon- 
orary Physician to the Prince of 
\^ales 

Henry W. Acland, M.D., F.R.S., 
Regius Professor of Medicine, Oxford ; 
Honorary Physician to the Prince of 
Wales. 

Arthur Farre, M.D., F.R.S., Phy- 
sician-Accoucheur to her Royal High- 
ness the Princess of Wales. 

George T. Gream, M.D., Physician- 
Accoucheur to her Royal Highness 
the Princess of Wales. 

Francis Hawkins, M.D., Physician 
to the Queen's Household. 

T.Spencer Wells, F.R C.S., Surgeon 
to Her Majesty's Household. 

T. G. Logan, M.D., K.C.B., Direc- 
tor-General of the Army Medical 
Department, Honorary Physician to 
the Queen. 

Thomas Longraore, C.B., Deputy 
Inspector- General, Army Medical 
Staff; Professor of Military Surgery, 
Army Medical School; Honorary 
Surgeon to the Queen. 

J. Ranald Martin, Knight, G.B., 
F.R.S., Inspector-General of Hospi- 
tals; Physician to the Secretary of 
State for India in Council. 

H. H. Massy, M.D., C.B., Deputy 
Inspector- General; Head of Sanitary 
Branch, Army Medical Department. 

Thomas Crawford, M.D., Deputy 
Inspector- General of Hospitals; Head 
of the Medical Branch, Army Medical 
Department. 

T. Graham Balfour, M.D., F.R.S., 
Deputy-Inspector- General of Hospi- 
tals; Head of the Statistical Branch, 
Army Medical Department. 



W.C. Maclean, C.B.,M.D., Deputy- 
Inspector- General; Professor of Mili- 
tary Medicine, Army Medical School, 
Netley. 

E. A. Parkes, M.D., F.RS., Pro- 
fessor of Hygiene^ Army Medical 
School, Netley. 

William Aitken, M.D., Professor 
of Pathology, Army Medical School. 

William Johnstone Fyffe, M.D., 
Surgeon- Major; Assistant Professor 
of Medicine, Army Medical School 

A chan 237 o feddygon enwog 
cyssylltedig 4 chlafdai yn Lluudaiu 
a manau ereill yn y deyrnas. 



GWYLIAU YR EGLWYS. 

YB Y8TWTLL. 

GoPYNiAD. Beth yw ystyr y gair 
Ystwyin 

Atebiad. Y serenwyll, / sef yra- 
ddadguddiad Crist i'r Cenedloedd. 

G. Pwy oedd y Cenedloedd hyny 
i'r rhai y dangoswyd Crist ar gyfenw 
yr amser yma ? 

A. YDoethion, yrhaiaddaethanto'r 
Dwyrain, neu y Magi, y rhai oeddynt 
yn enwog am bob math o ddysgeid- 
iaeth, ac yn neillduol am eu gwybod- 
aeth mewn seryddiaeth; yr oedd yr 
ofFeiriaid a'r dynion mwyaf yn y 
Dwyrain yn cyflwyno eu hunain i 
astudio y gangen hon; er fod rhai 
awdwyr yn barnu fod y gair doethion 
yn cael ei gymmeryd yn y Beibl yn 
yr ystyr waethaf, canys yr oedd 
dynion yn arfer dewiniaeth. Os hyn 
yw meddwl y gair, y mae yn dangos 
gallu a gras Crist yn fwy, sef fod 
dynion oedd yn proffesu y fath 
gelfyddyd ym mhlith y Cenedloedd 
yn dyfod i'w addoli Ef o flaen pawb 
ereill. 

G. Beth yw ystyr arall y gair heb 
law yr Ystwyll 1 

A. Ymddangosiad Crist yn y byd. 
Gelwid ei enedigaeth gan yr Hynafiaid 
yn Ymddangosiad, neu Duw yn ym- 
ddangos. Ac yr oedd gwyl ei enedig- 
aeth yn parhau am ddeuddeg diwrnod: 



Digitized by 



TB HAUL. 59 



J cyntaf a'r diweddaf, yn ol arferiad 
yr luddewon, oedd yr uohel wyliau. 
Felly yn yr ystyr yma gellir galw y 
gair yn Ymddadgudd. 

G. Pa fodd y darfu i Dduw ddangos 
genedigaeth Crist i'r Doethion ] 

A. Trwy ddangosiad seren lachar 
yn y parthau isaf oV awyr. Gwelodd 
y Doethion y seren, a chanfyddasant 
fed rhywbeth ynddi yn wahanol i bob 
seren arall, a daethant iV penderfyn- 
iad fod rhyw ddygwyddiad hynod 
wedi oymmeryd He. Yt oedd y 
Cenedloedd yn edrych ar seren 
newydd yn wastad fel arwydd, a bod 
y plant & enid ar amser eu hym- 
ddangosiad yn sicr o ddyfod i allu 
mawr. Y mae Chalcidius y Platon- 
iad yn cofnodi ymddangosiad y seren 
a thaith y Doethion i lerwsalem. 
Dichon mai yr un oedd y seren hon 
a*r goleuni a welodd Bugeiliaid 
Bethlehem pan ddygodd yr angel y 
uewyddioji da o lawenydd mawr, a 
bod y goleuni hwnw yn yr un dull 
a seren. 

G. Pa fodd y gallai y Doethion 
^ ddeall fod ein Hiachawdwr wedi cael 

ei eni oddi wrth ymddangosiad y 
seren? 

A. Barna rhai eu bod yn gyfarwydd 
a phrophwydoliaeth Balaam, neu 
brophwydoliaethau Daniel, ond nis 
gellir penderfynu hyn. Y mae yn 
dra thebyg eu bod hwy fel cenedl- 
oedd ereill yn y byd yn dysgwyl 
am ymddangosiad y Brenin oedd i 
deyrnasu dros yr holl fyd; a thrwy 
ddysgwyliad yr luddewon am ddyfod 
y Messiah yn yr oes hbno, yr hyn, fe 
ddichon, oedd yn adnabyddus i'r 
cenedloedd cymmydogaethol, neu 
iddynt gael dadguddiad dwyfol. Yr 
i hyn sydd yn profi eu bod wedi cael 

gwybodaeth ym mlaen Haw yw, 
iddynt ei alw Ef yn "Frenin yr 
luddewon." Pan yr oedd Duw yn 
rhoddi arwydd gallwn fod yn sicr 
iddo ei eglurhau. 

G. Pa fodd y daethant i wybod 
fod Crist wedi cael ei eni ym Methle- 
hem? 



A. Pan ddaethant i lerwsalem darfu 
iddynt gyhoeddi both oedd eu neges, 
yr hyn a gyflFrodd Herod a holl 
lerwsalem. Yr oedd Herod yn eidd- 
iged4us o herwydd fod cydymgeisydd 
ag ef am yr orsedd wedi gwneyd ei 
ymddangosiad. Galwodd yng nghyd 
y rhai oedd yn gyfarwydd pro- 
phwydoliaethau, a gofynodd iddynt 
ym mha le yr oedd y Messiah dys- 
gwyliedig i gael ei eni 1 Pan ddeall- 
odd mai ym Methleheni, hysbysodd 
y flFaith i'r Doethion, a gorohym- 
mynodd iddynt chwilio yn ddyfal am 
y Mab Bychan, a dyfod yn ol i'w 
hysbysu, fel y gallai yntau fyned i'w 
addoli; ond ei amcan ef oedd Uadd 
ein Hiachawdwr. 

G. Pa fodd y daeth y Doethion o 
hyd i'r plentyn lesu 1 

A. Trwy gymhorth y seren, yr 
hon a'u harweiniodd o'u gwlad i 
lerwsalem: aeth y seren o'u blaen i 
Bethlehem, a safodd goruwch y fan 
He yr oedd y Mab Bychan^ a darfu 
iddynt lawenhau i Uawenydd mawr 
pan gawsant Ef. 

G. Pa fodd y darfu iddynt ym- 
ddwyn pan gawsant afael ynddo ? 

A. Syrthiasant i lawr ac a'i haddol- 
asant, gan agor eu trysorau, a'i 
anrhegu ag aur, thus, a myrr — ^y 
pethau gwerthfawrocaf oedd yn .eu 
gwlad, a chydnabod ei Fawrhydi, yn 
ol yr arferiad dwyreiuiol, sef rhoddi 
anrhegion wrth fyned ger bron brenin- 
oedd. Darfu iddynt ei anrhegu d 
myrr fel i ddyn ag oedd i gael ei 
roddi i farwolaeth er ein hiachawdwr- 
iaeth; aur fel brenin, yr hwn oedd i 
deyrnasu byth; ac arogldarth fel 
Duw. 

G. Pa ham y darfu i Dduw ddangos 
ei Hun i'r Cenedloedd ? 

A. Fel y byddai i'w ras gael ei 
ddangos i bawb. Yr oedd yr luddewon 
wedi cael gwybodaeth ym mlaen Haw 
am ei enedigaeth; yn awr derbyniodd 
y Cenedloedd y newydd trwy ym* 
ddangosiad y seren, yr hyn oedd yn 
dangos fod cauolfur y gwahaniaeth 
rhwng yr luddewon a'r Cenedloedd 



Digitized by 



60 



TR HAUL. 



wedi cael ei dori, ac y buasai i'r holl 
Genedloedd fod yn un gorlan dan un 
Bugail, eia Harglwydd lesu Grist. 

G. Ym mha beth y dangosodd y 
Doethioa eu sel a'u gwroldeb 1 

A. Pan welsant y seren, gadawsant 
eu gwlad a tbeithiasant fibrdd bell, 
gan fyned trwy lawer o beryglon, a 
cbyboeddi genedigaeth Breuin yr 
luddewon yn Ilys tywysog eiddig- 
eddus. 

G. Betb a allwn ni gasglu oddi 
wrtb yr wyl hon 1 

A. Nad yw gwir ddoethineb yn 
gynnwysedig mewn dealltwriaetb 
mawr. Nad oes neb yn rhy uchel i 
fod yn dduwiol, canys duwioldeb a 
rhinwedd a all ddyrchafa y meddwl; 
heb y rhai hyn nis gall na genedig- 
aeth uchel achau, na theitlau roddi 
cymmeriad parhaus i ddyn. Ufudd- 
hau i'r holl Ysbrydoliaethau Dwyfol: 
er fod Duw trwy ei ras yn ein 
rhwystro, eto y mae yn dysgwyl i ni 
^neyd iawn ddefnydd o bono. Peidio 
gwangaloni, pan ddaw rhwystrau i'n 
cyfarfod, i wneyd ein dyledswyddau, 
er y bydd i'r byd ein condemnio, ond 
i ufuddhau yn llawen i gyflawnu ein 
dyledswyddau — gadael ein gwlad a 
phob breintiau pan mae ufudd-dod i 
Dduw yn galw arnoui. I fod yn 
ofalus i ddangos fod ein fFydd yn un 
ddiffuant yn ein Harglwydd lesu 
Grist. Cyflawnu ein haddoliad allanol, 
a thalu addoliad i'r Duwdod, a rhoddi 
ein calonau iddo. 

G. Pa rinweddau y mae ofFrymau 
y Doethion yn ddangos i ni, y rhai 
sydd yn dderbyniol gan ein Hiach- 
awdwr ? 

A. Aur, yr hwn sydd yn arwyddo 
y pethau da yr ydym yn fwynhau, 
gyda pha un y gallwn ddiwallu y 
newynog a dilladu y noeth: y mae 
cariad yn arogldarth peraidd i Dduw. 
Yr oedd Dafydd yn dymuno ar fod 
ei weddiau yn arogldarth i Dduw. 
Y mae gweddl'au y saint yn dyrchafu 
i'r nefoedd fel y thus. Yr oedd rayrr 
yn cael ei ddefnyddio i gadw y corff 
rhag iddo lygru; y mae hwn eto yn 



galw arnom i roddi ein oyrff yn 
aberth byw, sanctaidd, a chymmer- 
adwy i Dduw. OfFrymau pob gwir 
Gristion ydyut, calon bur, cariad, a 
gweddi, &c. 

G. Pa fodd y gallwn ni wneyd ein 
cyfoeth yn dderbyniol gan Dduwl 

A. Trwy eu defnyddio i'r pwrpas y 
maent wedi cael eu rhoddi i ni — 
diwallu angenrheidiau ein teuluoedd, 
talu ein dyledion, peidio gormesu ar 
ein cymmydogion trwy gadw oddi 
wrthynt yr hyn sydd ddyledus iddynt, 
ac yn neillduol c^franu i'r tlawd a'r 
angenus. 

G. Pa bryd y mae ein gweddiau 
yn esgyn at Dduw fel arogldarth 1 

A. Pan yr ydym yn gweddi'o o'r 
galon am yr hyn yr ydym yn ofyn, 
gyda gwyleidd-dra a gostyngeidd- 
rwydd, a chyhoeddi ein hannheilyng- 
dod i ddyfod i bresennoldeb Duw, a 
chadw ein meddyhau oddi wrth y 
byd a'r bywyd hwn mewn flFydd 
ddiffuant yn addewidion Duw. 

G. Pa bryd y mae ein hunan- 
ymwadiad yn offrwm derbyniol ? 

A. Pan yr ydym nid yn unig yn 
ymattal oddi wrth ein peohodau 
allanol, ond yn ffrwyuo ein tueddiadau 
a'n hewyllysiau, y rhai sydd yn 
beryglus i ni, a rhoddi heibio pob 
pleserau gau. 

G. Pa fodd y dylem ni gadw mewn 
oof ymddangosiad Crist i'r Genedl- 
oedd 1 

A. Gyda diolchgarwch am i ni gael 
ein goleuo am ffordd iachawdwriaeth 
ac adnabyddiaeth o Grist, a thosturio 
dros y rhai sydd mewn tywyllwch ac 
anwybodaeth o'r Efengyl. 



Y CORFF DYNOL A'l SWYDD- 
OGAETHAU. 

{Parhdd o dudalen 29). 

Mewn adran flaenorol buom yn ceisio 
darlunio y gwaed fel hylif yn cyn- 
nwys amryw sylweddau meithrinol, 
ac hefyd rhai ysgarthiol, hyny yw, 
sylweddau wedi cyflawnu eu swydd 



Digitized by 



YB 

neu waith priodol jn j oorff, a diwedd 
pa rai yw cael eu halltudo o bono. 
Y peiriannau a ordeiniwyd i'r dyben 
hwn ydynt, fel y sylwyd, yr ysgyfaint, 
yr afu, y croen, a'r arenau. Yn yr 
adran ddiweddaf bu swydd yr ysgyfaint 
dan ein bystyriaethi a'r nesaf mewn 
trefn y w yr afu. 

Y mae yr afu yn gorwedd ar yr 
ocbr ddebeu, gyferbyn i'r cylla, yn 
sylwedd mawr llydan o liw llwyd- 
dywyll, yn wabanedig i ddwy ran, 
pa rai a elwir yn lobes. Y mae 
arwyneb ucbaf yr afu yn amgrom, 
a'i arwyneb isaf yn gau; y mae 
hefyd yn drwcbus yn ei ran ol, ond 
" y mae yn ymdeneqo tua'i ymyl flaen, 
lie y gorwedda dros ran o'r cylla a'r 
ymysgaroedd. Fe'i crogir yn ei le 
gan amryw rwymau sydd yn ei gys- 
sylltu Sir rbanau cymmydogol. Mewn 
ceuedd bycban yn ocbr isaf yr afu y 
gorwedda cod y bustl, sef y cwd 
bycban, tebyg ei lun i beren {pear), 
yr bwn sydd yn dal y bustl. Y mae 
pib, yr bon a elwir yn common bile- 
duct — pib gyffredinol y bustl, yn 
myned i mewn i ran ucbaf y m&n- 
goluddion o ddeutu tair modfedd oddi 
wrtb y pylorus, sef geneu debeuol y 
cylla, ac yn gwasanaetbu i gludo y 
bustl o'r afu i'r coluddion. 

Mae y gwytbienau mawrion, pa rai 
a ddycbwelant y gwaed i'r galon o'r 
cylla, y coluddion, y ddueg {spleen), 
y cefndedyn, a chod y bustl, cyn 
myned i mewn iddi yn tramwyo yn 
gyutaf trwy yr afu. Y maent yn 
ymuno H'u gilydd ao yn flFurfio un 
wytbien fawr, yr bon a elwir y vena 
portcB — gwythien y portb. Dyma'r 
wytbien ynte sydd yn cludo y gwaed, 
o ba un y rbidir neu y didolir y 
bustl, i mewn i'r afu, yn yr bwn y 
mae y wytbien yn ymgangenii, fel y 
gwna rbedweli, ac y mae ei rhaniadau 
manaf wedi eu trefnu yn y fath fodd 
fel ag y maent yn dosbartbu, neu fel 
y dywedir, yn mapo, yr boll afu i 
adraniadau hirgrwn yn mesur o'r 
ddeugeinfed i'r ugeinfed ran o fodfedd 
ar groes. O'r gwytbienau bycbain 



HAUL. 61 

byn y mae rhwydlestri m&n yn ym- 
saetbtt allan ar bob ocbr i'r adraniadau 
crybwylledig. Yn llanw cauol pob 
adran y mae gwytbi'en &'i cbangenau 
gwasgaredig, i ba rai y mae y gwaed 
ar ol myned trwy y rbwydlestri yn 
gwneutbur ei flfordd; mae y gwytbi- 
enau byn yn ymuno i flPurfio y 
gwytbienau mawrion, a elwir yr 
hepatic veins, gan ba rai y cludir y 
gwaed a ddaetb i mewn i'r afu trwy 
wytbien y portb, ar ol ei amddifadu 
o'r bustl, £dlan o bono. Y mae y 
gwytbienau byn ar ol hyny yn ffurfio 
un fwy fyth, yr bon sydd yn ymuno 
a'r wytbien fawr ag sy'n dycbwelyd 
y gwaed i'r galon. 

Yr ym felly wedi canlyn y gtoaed 
trwy yr afu — o'i fynediad i mewn 
trwy wytbien y portb byd ei ym- 
adawiad 4'r afu a'i fynediad i'r galon. 
Ni gawn yn nesaf ganlyn taitb y 
bmU, ac ar ol byny wneutbur rbai 
sylwadau ar ei natur a'i swydd. 

Y mae yn debyg fod y cylcbweitb- 
rediad o wabanu y bustl oddi wrtb y 
gwaed yn myned rbagddo yn barbaus, 
ond ymddengys ei fod yn cael ei attal 
i raddau pan fo dyn yn ymprydio, 
a'i brysuro ar ol bwyta. Fe brofwyd 
byn gau feddyg enwog, yr bwn (ar ol 
cylymu pib fustl ci a gwneutbur 
agoriad rbwng y god fustl a'r croen 
oddi allan, fel ag i beri \t boll fustl 
a fFurfiwyd yn yr afu ddylifo allan 
.yn y fFordd h5no) a sylwodd mai pan 
yr oedd y ci yn ymprydio na ddylifai 
dyferyn o fustl weithiau am amryw 
oriau, ond fod y bustl ym mben tua 
deng mynyd ar ol i fwyd ddisgyn i'r 
cylla yn decbreu dylifo yn belaetb o'r 
agoriad allanol, ac yn parbau 1 
wneutbur byny tra y byddai y bwyd 
yn cael ei dreulio. Y mae y bustl 
yn cael ei ridio neu ei wabanu oddi 
wrtb y gwaed mewn celloedd bycbain 
yn sylwedd yr afu, yna yn gwneutbur 
ei fiPordd mewn rbyw fodd dirgelaidd 
i fan gangenau y pibau bustl: oddi 
yno y mae yn myned rbagddo i rai 
mwy, trwy y rbai byn dracbefn i'r 
brif bib, ac oddi yno gall fyned i'r 

Digitized by GooqIc 



62 



TB HAUL. 



mkn goluddion ar unwaith. Ond y 
niae yn debyg nad yw hyn yn 
dygwydd 6ddi eithr pan fyddo treul- 
iad y bwyd yn cymmeryd lie; ar 
amserau ereill y mae yn dylifo o'r 
bib fustl gyflFredinol i'r bib sydd yn 
arwain i god y bustl, ao oddi yno i'r 
god, lie y mae yn ymgasglu hyd y 
pryd bwyd nesaf, pan y mae yn cael 
ei dy wallt i'r coluddyn. Ymddengys 
felly mai prif os nid unig swydd y 
god fustl grybwylledig yw fFurfio 
oadwfan (reservoir), canys y mae yn 
galluogi y bustl i gael ei fFurfio yn 
barbaus er puro y gwaed, ac etc 
yn sicrhau iddo gael ei ddefnyddio 
i gyd er treulio y bwyd, a hyny er 
fod y treuliad yn cymmeryd He yn 
awr a phryd arall, a didoliad y bustl 
yn myned rhagddo yn ddiattal. 

Y mae amryw gyfrifon wedi cael 
eu gwneuthur o swra y bustl a 
ollyugir i'r coluddion yn y 24 awr, 
yr hyn sydd yn amrywio mewn 
cyfartalwch V)c bwyd a gymmerir. 
Y pwysi a ollyngwyd allan trwy yr 
agoriad yng nghod bustl y ci cry- 
bwylledig oedd o ddeutu 12 dram 
neu wns a banner yn y 24 awr. Ao 
08 bydd i ni dybied fod afu dyn yn 
gollwng allan o bed war i bum cym- 
maint ag afu ci, rhoddai hyn o 6 i 8 
wns fel y pwysi cyfFredin a dywelltir 
allan, i'r coluddion yn y 24 awr. 

Cyn terfynu ar y pwnc hwn rhaid 
sylwi ychydig ar uatur y bustl a'i 
swydd. Y mae yn debygpl fod y 
gwaed a ddygir gan wythien y poi-th 
i mewn i'r afu yn cynnwys rhauau o 
sylweddau breisiou y bwyd mewn 
oyflwr doddiant. Mae wedi ei gael 
allan fod y gwaed hwn yn gwahan- 
iaethu oddi wrth y gwaed gwythi'euog 
yn rhanau ereill y corfF, yn gym main t 
a'i fod lai pwysi, yn dywyllach, ac 
yn analluog o gael ei gochi, sef trwy 
effaith halen neu oxygen yr awyr, 
Nid yw hefyd yn cynnwys ond yng 
nghylch banner y ffibrin sydd yn 
gyfFredin mewn gwaed, a hwnw mewn 
cyflwr ammherffaith, ac y mae yn 
cynnwys hefyd lai o albumen, ond 



mwy ronynau cochion, ao yn agos 
i ddau cymmaiut o sylwedd tew neu 
flonegog. Y mae y. bustl o ran ei 
gyfansoddiad yn hylif, gludiog fwy 
neu lai, o liw melyn-wyrdd, o flas 
tra chwerw, ao o ran arogl yn neill- 
duol wrthwyneblyd. 

Ei gynnwysiad sydd fel y canlyn: — 

Dwfr 904.4 

Bilin, neu y sylwedd bustlaidd 
ei hun (gyda sylweddau 

breision a lliwiol... ... 80.0 

Llysnafedd ... ... ... 3.0 

Gwahauol halenau ... ... 12.6 



1000.0 



Ystyr y dafleu hon ydyw, mai pe y 
rhenid y bustl i fil o ronynau neu 
ddramau, y pwysai neu y mesurai 
y gwahanol sylweddau a'i ifurfiant, 
megys uchod. 

Y hilinj neu y sylwedd bustlaidd 
wedi ei ryddhau neu wahanu oddi 
wrth y sylweddau ereill gyda pha rai 
y mae wedi ei gorfFori, sydd yn 
sylwedd o natur cwyraidd tebyg i 
rosin, toddol mewn dwfr, alcohol, nen 
wlybwr gwrthsur, ac yn rhoddi i'r 
gwlybwr liw a bias bustlaidd. Yng 
nghyd ar sylweddau breision, neu 
olewaidd, (fee, fe gynnwysa y bustl 
wahanol halenau. Y mae haiarn 
hefyd ynddo a chopr, yr hwn sydd 
bob amser yn bresennol mewn ceryg 
bustlaidd, pa rai a ymfFurfiant weith- 
iau yn y god grybwylledig, ac ydynt 
yn un o aoliosion y clefyd melyn. 
Y meddygon a'u galwaut yn biliary 
calculi. 

Y dybenion a atebir trwy ridiad 
neu wahaniad y bustl oddi wrth y 
gwaed ydynt o ddau fath, sef i'w 
ysgarthu o'r corfif ac i gynnorthwyo 
treuliad y bwyd. Gyda golwg ar y 
blaenaf y mae yn debyg nad yw y 
sylwedd bustlaidd yn cael ei ysgarthu 
yn uniongyrchol o'r corfif, ond mai 
yr hyn sydd yn rhoddi iddo ei liw 
melynaidd a rhai o'r sylweddau 
breision a ysgerthir trwy gyfrwng y 
coluddion^ eithr dim o egwyddor 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 63 



hanfodol y buBtl, sef y hilin. Ar y 
Haw arall y mae yr oil o'r bilin yn 
cael ei lyncu i fyny yn gorfiforedig 
gydaV rhan feithrinol o*r ymborth, 
gau y villi, fel y ceisiasom ddarluuio 
wrth ddysgrifio cylchweithrediad 
rhyfeddol y bwyd-dreuliad. Heb 
fyned i fanylu ar y pwnc ni allwn 
sylwi yma fod fFeryllwyr yn barnu 
fod y biliUf sylwedd hanfodol y bustl, 
yn cynnwys y nwyau, pa rai a elwir 
carbon a hydrogen, i raddau helaeth, 
ac mai uniad o'r blaenaf gydag oxygen, 
yr hwn a geir oddi wrth yr awyr, 
sydd yn cyf^nsoddi y carbonic acid 
gasj yr hwn a ddarluniwyd yn yr 
adran flaenorol fel yn cael ei ollwng 
neu cbwythu allan, wrth anadlu, gan 
yr yagyfaint yn gymmysgedig k dwfr 
ar lun tarth gwenwynig; ac mai 
dyma y modd ym mha un y mae y 
bUin yn cael ei ysgarthu or cyfan- 
soddiad corfforol. Felly ni welwn 
fod carbon ac hefyd hydrogen y bilin, 
yn lie cael eu hysgarthu trwy gyfrwng 
y coluddion, yn cael eu hadlyncu gan 
y m&n lestri a'u corfifori 4'r gwaed, 
sef yn ystod tramwyad y bwyd trwy 
y m&n goluddion, a hyny i'r dyben o 
ymuno gydag oxygen yr awyr yn yr 
ysgyfaint, ac y mae yn fwy ua tliebyg 
mai yr uniad hwn sydd yu achosi 
neu yn cynnyrchu gwres naturiol y 
corff. 

Er mai puriad y gwaed yw prif 
ddyben rhidiad neu wahaniad y bustl 
oddi wrtho, eto, fel y dangoswyd i 
raddad wrth ddarlunio treuliad y 
bwyd, y mae achos i gredu ei fod, 
tra yn y coluddion, yn cynnorthwyo 
yn y treuliad hwnw. Y mae araryw 
bethau yn cadarnhau y golygiad hwn. 
Ym mhob creadur braidd y mae y 
bustl yn cael ei ollwng allan, uid 
trwy bibell yn dwyn cyssylltiad o 
ran ei geneu ag arwyneb allanol y 
corff, ond a'r coluddion oddi fewn, fel 
ag i ymgymmysgu gyda'r chyme yn 
uniongyrchol ar ol ei ymadawiad a'r 
cylla. Y mae hyn yn dangos yn 
eglur fod perthynas bwysig o ryw 
fath yn bodoli rhwng y bustl a'r 



ymborth gyda pha un yr ymgym- 
mysgir ef yn ei daith feithrinol. 

Rheswm arall yw fod rhidiad neu 
wahaniad y bustl oddi wrth y gwaed 
yn myned rhagddo yn fwy bywiog, 
a'r swm yn fwy yn ystod treuliad y 
bwyd nag ar amserau ereill. 

Drachefu, y mae y bustl yn cael ei 
fFurfio ddefuyddiau na ragfodolant 
yn yr un cyflwr yn y gwaed, ac y 
mae yn hyn a phethau ereill yn 
wahanol i'r sylweddau hyny pa rai 
ni wasauaethant i un dyben arall yn 
y cyfansoddiad, ond a ysgarthir yn 
uniongyrchol allan o bono. 

Yng nghylch natur y dylanwad a 
arferir gan y bustl yn nhreuliad y 
bwyd ni wyddom ond ychydig iawn. 
Tybir ei fod yn cynnorthwyo mewn 
rhyw fodd i droi y chyme i chyle, ac 
i'w wneufhur yn alluog a chyfaddas 
i gael ei adlyncu gan y llestri priodol 
yn ei fynediad trwy y min goluddion, 
fel y ceisiasom ddarlunio o'r blaen. 

Mae y bustl hefyd yn troi elfenau 
siwgraidd y bwyd yn rai olewaidd, ac 
y mae yn debyg ei fod yn meddu y 
gallu i doddi sylweddau o natur 
cawsaidd. 

Y mae y bustl, ym mhellach, yn 
meddu galluoedd gwrthfraenol cryf, 
a dichon ei fod yn gwasanaethu 1 
rwystro braeniad neu bydriad yr 
ymborth yn ystod ei arosiad yn y 
coluddion. Y mae y prawfiadau a 
wnawd dan y pen hwn yn dangos fod 
cynnwysiad y coluddion lawer yn 
fwy drygsawrus ar ol i'r bib fustl 
gael ei chylymu, sef mewn creadur, 
nag ar amseroedd ereill; ac y mae 
cymmysgu bustl mewn rhyw wlybwr 
burym- weithiol (fermenting) yn 
rhwystro neu yn gosod .terfyn ar y 
cyfry w " waith " ynddo. Eto, y mae 
cynnwysiad y m^n goluddion yn 
wrthsur, er fod y chyme yn sur. 
Tybir mai y bustl, gyda nodd y 
cefndedyn ac eiddo celwrnod y coludd- 
ion, sydd yu peri y gwrthsuredd hwn. 

Y mao y bustl drachefu yn gweith- 
redu fel math o garthai naturiol, gan 
gynhyrfu y coluddion trwy eu hym- 



Digitized by 



64 



TB HAUL. 



grynoadau i yru ym mlaen eu cyn- 
nwysiad. Hyn a ymddengys yn 
debygol oddi wrth y bolrwymedd 
sydd yn gydymaith cyffredin i'r clefyd 
melyn, yu yr hwn nid yw y bustl yn 
dylifo trwy y bib i'r coluddion, oddi 
wrth y rhyddni sydd yn cydfyned k 
rhidiad anghyffredin o fustl gau yr 
afa, aU bresennoldeb raewn caolyuiad 
i raddau helaethaoh nag arferol yn y 
ooluddion, ac oddi wrth gynneddfau 
neu alluoedd oarthedigol bustl yr 
yoh, yr hwn a roddir fel meddygin- 
iaeth i aohosi y«yfryw ddybenion yn 
y oyfansoddiad dynol. Rhy wbeth fel 
hyn yna yw yr oil a wyddom am 
ddylanwad y bustl ar gynnwysiad y 
coluddion. 

Cyn terfynu mi a geisiaf daflu byr 
olwg ar y clefyd melyn, at ba uu y 
cyfeiriasom, a rhyfedd byth y meddyg- 
iniaethau a gymmerir mewn rbai 
parthau o'r wlad i ymiachau o hono 
— mooh y coed a siwgr! un o blau yr 
Aipht gyut mewn triagl!! 11 wy beutyr 
wedi ei rhaspo yn gymmysgedig i 
melyn wy!!! Er mor anghredadwy 
yr ymddengys y fath fryntni, y mae 
yn wir ei wala, ac y mae plant bach 
cyn hyn wedi cael eu gorfodi gan eu 
rhieni i gymmeryd y ddau flaenaf; 
yn wir, y maent yu favourite receipts 
gan rai math o bobl! Oud digon ar 
hyn yna. 

Eisteddle y clefyd melyn yw yr 
afu, ac ni ellir deall dim yn ei gylch 
oddi eithr i'r darllenydd gadw mewn 
cof yr hyn a ddywedwyd am ddull 
tramwyad y gwaed trwyddo, rhidiad 
neu wahaniad y bustl oddi wrth y 
gwaed, a*i ymadawiad trwy gangenau 
y gwabanol bibellau pa rai a ymunant 
i ffurfio paladr y bib fustl gyffred- 
inol," yr hon a el wir felly o herwydd 
ei bod yn eiddo cyfFredin i'r afu ac 
i'r god fustl, gan fod y pibau sydd yn 
dyfod allan o bob un o honynt yn 
ty wallt eu cynnwysiad, sef bustl, iddi. 
Gan na ellir rhoddi darlun cym- 
merwch gymhariaeth, a h5no o'r fath 
nid mwyaf clasurol a choethedig. 
Cymmerwch "raca wair" gyffrediu, 



symmudwch ymaith bren croes y 
dannedd, a thybiwch hi yn gau fel 
gaS'pipe. Tybier ym mhellaoh bod 
un o'r cangenau oau yn dyfod allaa 
o'r godfustl a'r Hall o'r afu. Nid 
annhebyg iawn i hyn yw y pibau 
sydd yn dyfod allan o'r afu a'r god 
yn y corff dynol. Yn awr, y bib 
fustl gyffredinol yw coes y rhaca, ond 
nid y bedwaredd ran mewn cyfartal- 
wch i'w hyd, ac y mae terfyn ei boa 
lie yr ymeflir &*r Haw yn ymagor i'r 
m&n goluddion. I ddychwelyd at y 
clefyd melyn. Nid clefyd ar ei ben 
ei hun, megys twymyn, ydyw, ond 
effaith rhyw achos naill ai yn yr afu 
neu yn y pibau sydd yn arwain o 
hono i'r ooluddyn. Y mae rhyw 
achos, yn y lie cyntaf, yn rhwystro 
rhidiad a dylifiad arferol y bustl o'r 
afu, a'r clefyd melyn, yr hwn sydd 
yn gynnwysedig yn ymgymmysgiad 
annaturiol y bustl hwnw a'r gwaed, 
ydyw yr effaith neu ganlyniad. Caf 
enwi yma ddau neu dri math o'r 
clefyd melyn. 

1. Clefyd melyn y meddwyn. Fe 
elwir hwn gan y Seison yn gin- 
dmnker^s liver, ac hefyd yn hob-nailed 
liver. Eisteddle hwn sydd yn yr afu 
ei hun, ac y mae, ysywaeth, yn profi 
yn augeuol i laweroedd bob blwyddyn'. 
Mae yn cael ei achosi trwy yfed gwir- 
odydd poethion yn anghymmedrol, 
yr hyn sydd yn cynnyrchu fflameg 
wan a pharhaol o sylwedd yr afu. 
Dan ddylanwad y fflameg y mae 
lymph gludiog yn cael ei oUwng o'r 
rhwydlestri, fel y crybwyllwyd o'r 
blaen, yr hwn sydd yn can i fyny 
eneuau y gwythienau m&n sydd yn 
cludo y bustl allan o'r afu. Y canlyn- 
iad yw fod bustl yn tramwyo i'r 
gwaed, a'r elfefyd melyn yw'r effaith. 
Dichon na niweidir ond rhan o'r afu 
ar y cyntaf, ac y bydd y rhan arall 
yn cyflawnu ei swyddogaeth. Os na 
ymattelir oddi wrth yr aferiad, yr hoU 
afu a ymgaleda, a marwolaeth a 
ganlyna. Pan agorir cyrfF y cyfryw 
rai y mae arwyneb allauol yr afu yn 
llawn pantau cyffelyb i'r rhai a wueir 



Digitized by 



TB 

gan hoelion esgid ar lawr meddal, ao 
o herwydd hya fe'i gelwir yn hob- 
nailed liver. 

2. Math arall o glefyd melyn yw'r 
UQ a aohosir gan eiddigedd, tristwch, 
a'r cyflfelyb. Tybir fod y nwydau 
hyn yn gwanhau gryin ner&idd yr 
afu, ao felly yn ei analluogi i gyflawnu 
ei swyddogaeth ridiol. Dyma an 
modd trwy yr hwn y mae "tristwoh y 
byd yn gweithio angeu," digUondeb 
yn Uadd yr ynfyd, a chenfigen yn 
lladd yr annoeth." Yr oedd Horace, 
y bardd Rhufeinig, yn gwybod am 
effaith niweidiol eiddigedd ar yr afu: 
"0 meum jecur fervidum/' meddai — 
" Ow fy afa boethlydl" 

3. Math arall o glefyd melyn yw 
yr un a achosir gan y tram wy ad o 
gareg fustlaidd o'r god trwy y bib ir 
ooluddion. Y mae y cydgasgliadau 
neu gyd-dyfiadau hyn yn fynych yn 
bodoli yn y god fustl, ac yn amrywio 
mewn maintioli i fyny hyd yr eiddo 
cneuen Ffreugig. Er eu bod yn 
bresennol yn fynych yn y god fustl 
heb achosi unrhyw arwyddion anny- 
munol, eto os bydd i un o honynt 
fyned rhagddi i'r bib fustl, y mae yn 
achosi poen wrwstaidd o'r fath lymaf, 
yr hwn sydd yn parhau gydag ond 
ychydig o seibiant hyd oni ddisgyno'r 
gareg trwy y pibau i'r ooluddj'n. 
Maintioli cyffredin y bib fustl yw o 
ddeutn eiddp cwilsen g^ydd, ac y mae 
y gareg fynychaf yn llawer mwy; y 
mae y tramwyad gan hyny yn fynych 
yn hirbarhaol. Tra y byddo y gareg 
yn arcs yn y bib sydd yn arwain o'r 
god fustl ni fydd unrhyw glefyd 
melyn, ond ar ol iddi wneuthur ei 
ffordd-ym mlaen i'r bib fustl gyffredin, 
gan y gwna yno rwystro dylifiad y 
bustl o'r afu, y canlyniad fydd iddo 
ymgymmysgu 4'r gwaed ac achosi yr 
arwyddion cyffredin o'r clefyd cry- 
bwylledig, sef troi gwyni y Uygaid a'r 
croen yn felyn, <ko. Pan fyddo careg 
fustlaidd yn ymweithio rhagddi trwy 
y bib, y mae poen angerddol yn 
ymosod yn ddisymmwth ar y fan, ac 
ni ddylid oedi cymhwyso gwlaneni 

. 9— xvi. 



HAUU 60 

wedi eu gwasgu allan o ddwfr poeth 
a'r cyffelyb ato. Y mae y cyfogiad 
{retching) yn fynych yn erwin, a suroi 
mawr yn y cylla. Yr oedd Dr. Prout 
gynt yn arferol o roddi traflyncau 
mynych o ddwfr twym yn cynnwys 
Uonaid Uwy de o carbonate of soda 
ym mhob peint o'r dwfr, pa un a 
arosai yn y cylla neu beidio. Dylid 
rhoddi ugain dyferyn o laudanum, 
neu belen yn cynnwys grain o opium 
bob banner awr hyd oni ddel meddyg, 
neu i'r poen linaru. Peth da hefyd 
fyddai cymhwyso poultice poeth o fran 
gwenith ar ba un y taenellwyd 
laudanum at y fan. 

4. Y math mwyaf cyffredin, -er 
hyny, o'r clefyd melyn, a'r olaf a 
souiaf am dauo, er fod rhai ereill, yw 
yr hyn a elwir catarrhal jaundice— 
clefyd melyn llysnafol. Yr oedd yn 
gyffredin iawn ar blant yn y parthau 
hyn bum mlynedd yn ol, yn ystod 
yr hin tra oer a gawd y pryd hyny. 
Y mae hwn yn cael ei achosi gan 
lysnafedd yn ymgasglu yn y bib fustl 
gyffredinol, megys yn y trwyn mewn 
aonwyd, yr hwn sydd yn rhwystro 
dylifiad y bustl i'r coluddyn. Gwelais 
flynyddau yn ol ddynes ieuanc ym 
mron k marw o herwydd triniaeth 
gyfeiliornus yn y dolur hwn. Y 
gwellawr a roes ddognau o calomel 
iddi, yr hwn ni allai lai na phroii yn 
niweidiol, canys effaith hwnw yw 
cyffroi yr afu i ridio neu wahanu 
ychwaneg o fustl, a chan fod y bib fustl 
yn llawn Uysnafedd ni allai ddylifo 
allan. Yr oedd yn felyn drosti, a'i phen 
yn felyn-ddu. "Yr oedd," meddai 
y fam, " wedi bod yn y cletyd melyn 
oddi ar y cafodd annwyd yn y ffair,^* 
Ychydig o feddyginiaethau cyffredin 
i wella annwyd a roddwyd iddi, megys 
nitre, carbonate of soda, ipecacmna, ac 
iodide of potash, a hi a ddaeth ar 
unwaith. Gan obeithio y gesyd hyn 
rai ar eu gwyliadwriaeth rhag bod 
yn rhy barod i gymmeryd a rhoddi 
calomel yn y clefyd melyn, ac i siglo 
ffydd ereill ym moch y coed, Uwyau 
peutyr, <fec., ac y teifl ryw oleuni ar 

Digitized by GooqIc 



66 



TB HAUU 



Bwyddogaethau y peiriant pwysig 
hwn, sef yr afa, yr wyf yii goaod 
heibio fy ysgrifell yn hresennol. 

{rw barhau.) 
Llanfynydd. W. 



BBDDEOD YR ANADNABYDDUS. 

PwY sydd yii wael ei wedd 

'Fan hoD mewn dwfn fedd, 

Heb faen i draethu pwy, 

Na pherthyn i ba blwy* ? 
Ond porfa las a meillion fyrdd 
A dyfant ar ei wely gwyrdd. 

A fu'r pererin hwn 

Yn hir o dan ei bwn, 

A hithau*r ystorm gref 

Yn euro arno ef ? 
Heb gar na chyfaill yn y byd 
Fw ddwyn i mewn i letty clyd! 

A gafodd ef ryw siom 
Oedd iddo yn rhy drom, 
Nes gyru'i ddagrau prudd 
Yn llynoedd dros ei rudd? 
A'i galon fach ymrwygai'n ddwy 
O herwydd dyoddef y fath glwy*? 

Os felly buodd hi 

Yn gwasgu arnat ti 

Pan oe't yn rhodio'r llawr, 

Fel arall mae hi'n awr : 
Mae*th wely bach, er gwaeled y w, 
*N esmwythach fyrdd na gwely*r byw! 

A thithau cysgu wnai, 

Dan fyrdd o feillion Mai; 

Mor drwm na fedr byd 

A'i dwrw mawr i gyd 
Byth mwy*th ddihuno hyd y dydd 
Y dyry Duw di o'th rwymau'n rhydd. 

Pebesik. 

Biwmarea, Ion. 6fed, 1872. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd^o dudalm 18.) 
Y LLYFRAU HANESYDDOL. 
Llyfr Ruth. 

Yn ol enw y Foabes, hanes yr 
hon yw y prif beth a gynnwysir 
ynddo. Y mae y llyfr hwn yn llenwi 
ei le yn gymmwys rhwng y Barnwyr 
a Samuel, yn gymmaint a bod yr 
hanes yn perthyn i'r " dyddiau yr 



oedd y brawd^ryr yn barnu," a'i fod 
yn cynnwys tarddiad teulu Dafydd, 
hanes yr hwn a draddodir yn Llyfrau 
Samuel; ac felly y mae yn fath o 
attodiad i Lyfr y Barnwyr, a rbag- 
arweinydd i Lyfrau Samuel. 

O achos newyn trwm yng ngwlad 
Iwdah, ymfudodd Ephratead o Feth- 
lehem Iwdah a'i enw Elimelech, yng 
nghyd a'i wraig Naomi a'i ddau fab, 
Mahlon a Chilion, i wlad Moab. 
Yno gwedi marw Elimelech, cym- 
merodd ei ddau fab wragedd o'r 
Moabesau, sef Orpah a Ruth, a 
hwythau hefyd a fuont feirw ym 
mhen deng mlynedd, " a'r wraig a 
adawyd yn ymddifad o'i dau fab ac 
o'i gwr" (i. 5). 

Bwriadodd Naomi ar hyn, gan ei 
bod hi wedi clywed bod y newyn 
trosodd, ddychwelyd i Bethlehem, ac 
felly cyfarchodd well i'w dwy waudd. 
Ond pan gusanodd Orpah hi, a throi 
yn ol at ei phobl a'i duwiau, Ruth 
a lynodd wrthi. " Nac erfyn amaf 
fi ymadaw a thi, i gilio oddi ar dy ol 
di," oedd ei deisyfiad duwiol a 
charedig, **canys pa le bynag yr 
elych di, yr af finnan; ac ym mha 
le bynag y llettyech di, y llettyaf 
finnau; dy bobl di fydd fy mhobl i; 
aHh Dduw di fy Nuw innau. Lie y 
byddych di farw y byddaf finnau 
farw, ac yno y'm cleddir : fel hyn y 
gwnelo'r Arglwydd i mi, ac fel hyn 
y ch wan ego, os dim ond angau a 
wna ysgariaeth rhyngof fi a thithau." 
Daethant i Bethlehem yn nechreu 
cynhauaf yr heiddiau, a digwyddodd 
i Ruth, wrth fyned i lofFa, ddyfod ar 
ddamwain i faes Boaz, yr hwn oedd 
wr cyfoethog a chyfathrach agos i 
Elimelech. Boaz, wedi holi pwy 
ydoedd hi, a ddangosodd iddi gar- 
cdigrwydd mawr, a chan gydnabod 
rhan cyfathrachwr a ryddhaodd eti- 
feddiaeth Elimelech, yn ol y ddefod 
yn Israel, ac a briododd Ruth, yr 
hyn beth nid oedd y cyfathrachwr 
nesaf ati foddlon i'w wneud. Y mab 
a aned iddynt oedd Obed, tad lesse, 
tad Dafydd y Brenhin. 



Digitized by 



YR 

Addysgiadau — 

I. Rhaglimiaeth Duw yn peri i'r 
pctbau mwyaf poenus gydweithio er 
daioni: — 

1. Y newyn. 

2. Cystuddiau Elimelecli. 

3. Pechod ei feibion yn priodi 
gwragedd o'r Moabesau. . 

4. Ymddifadrwydd Naomi. Pob 
un honynt yn bethau trallodus a 
chwerw, eto yn foddion i weithio 
allan droedigaeth Ruth a'i derbyniad 
i deulu y Messias! 

II. Cyflwr a nodweddiad dynion. 
Amlygir — 

1. Yn Naomi y cyfnewidiadau i ba 
rai y mae ein bywyd yn agored — 
'*deg mlynedd yn troi Naomi yn 
Mara," ei hymddygiad dilwfr ac eofn 
tanynt, a'i cbaredigrwydd teimladgar 
tuag at ei dwy waudd. Gwers i 
berthynasau. 

2. Wrtb Orpab yn wylo, ond er hyny 
yn dychwelyd at ei duwiau, gwelwn 
mor hawdd y diflanna bwriadau da, 
ac mor fawr yw y gwahaniaetb 
rbwng cycbwyn yn dda a pharhau 
felly hyd y diwedd. 

3. Yn Ruth gwelwn gariad at 
Dduw yn cael ei wobrwyo yn helaeth 
gan Dduw. Nid o serch at ei chwegr 
yn unig, ond ar egwyddorion cref- 
yddol iefyd yr ymadawodd hi a'i 
phobl ac a'i gwlad, fel y tystia ei 
hadduned, "A'th Dduw di fydd fy 
Nuw innau," pan lynodd hi wrth 
Naomi; yr hyn beth hefyd sydd 
amlwg oddi wrth eiriau Boaz, Bydd- 
ed dy obrwy yn berfFaith gan Ar- 
glwydd Dduw Israel, yr Hwn y 
daethost i obeithio dan ei adenydd," 
ii. 12. "A phwy erioed," medd yr 
Esgob Hall gyda golwg ar y pwnc 
yma, **pwy erioed a ymadawodd a 
Moab y byd hwn er mwyn y gwir 
Israel, heb dderbyn yn y diwedd 
lawenydd a gorfoledd yn ei le?" 

III. Y parottoad i*r Messias. O 
dan y pen hwn gwelwn pa ham y 
mae hanesyn teuluol mor syml yn 
cael lie mor bwysig yn yr Ysgrythyr 
Lan. 



HAUL. 67 

1. Rhag-hyspyswyd i'r luddewon 
y cyfodai y Messias o Iwyth Iwdah 
(Gen. xlix. 10), acyrhannai o deulu 
Dafydd (ler. xxiii. 5). Yr oedd, 
gan hyny, o fawr bwys gyda golwg 
ar y prophwydoliaethau hyn i achau 
teulu Dafydd fod yn ysgrifenedig 
cyn eu cyflawnu, rhag bod unrhyw 
ddrwgdybiacth yng nghylch natur 
eu cyfansoddiad. 

2. Hefyd trwy droedigaeth Ruth 
y Foabes, a'i mabwysiadu i deulu y 
Messias, cysgodwyd y dirgelwch 
mawr a ddatguddiwyd yn hyspys yn 
yr Efengyl, " Y byddai y Cenhedl- 
oedd yn gydetifeddion, ac yn gydgorfF, 
ac yn gydgyfrannogion o addewid 
Duw yng Nghrist," Eph. iii. 6. 

1 Samuel. 

Gelwir ef felly am mai hanea 
Samuel jyi y prif destyn a drinir 
ynddo, yn hytrach nag am y tybid 
mai efe a'i hysgrifenodd ; ond gelwir 
ef hefyd yn Llyfr Cyntaf y Brenhin^ 
oedd, am ei fod yn cynnwys yr hanes 
am osodiad cyntaf y frenhiniaeth yn 
amser Samuel, ac am deymasiad 
Saul, y brenhin cyntaf. 

Tybir yn gyfFredin mai Samuel a 
ysgrifenodd y pedair penned ar 
hugain flaenaf, ac mai Gad a Nathan 
a'i gorphenodd ar ol ei farwolaeth ef. 
Mae yr hanes yn ymestyn dros tua 
phedwar ugain o flynyddoedd — o 
enedigaeth Samuel hyd farwolaeth 
Saul; a gellir ei ddosparthu yn dair 
rhan — 

I. Am Eli Farnwr, fel rhagbarot- 
toad, i. — iv. 

II. Am Samuel yn barnu, v. — xii. 

III. Dewisiad Saul yn arwain at 
frenhiniaeth Dafydd, xiii. — ^xxxi. 

Yn lie manylu ar gynnwysiad yr 
amryw bennodau, bydd yn fwy defn- 
yddiol i gyfeirio'r sylw at yr hyn a 
awgrymmir ynddynt am — 

I. Briodoleddau Duw. 

II. Cymmeriad a chyflwr dyn. 

III. Y parottoad at ddyfodiad y 
Messias. 

I, Priodoleddau Duw. 



Digitized by 



68 



TB HAUIi. 



1. Ei gyfiawnder yn cospi pecbod 
Eli, Hophni, Phinees, yr Israeliaid, 
Agag, Saul, a Dafydd, yr hwn oedd 
bob amser yn ychwanegu at ei drall- 
odau pa bryd bynag y ceisiai ddianc 
rbagddynt trwy foddion angbyfiawn, 
megis yn acbos Acbis, 1 Sam. xvii. ; 
xxix. 4» 

2. Ei barodrwydd i wrando gweddi; 
e.g,j Hannah drosti ei ban, 1 Sam. 
i. 13. Samuel dros yr Israeliaid, 
vii. 9. Dafydd drosto ei bun, xxiii. 
11; XXX. 8. 

3. Ei Ragluniaetb yn gweitbio 
allan ei amcanion ei Hun, yr byn a 
amlygir nid yn unig yn ei waitb yn 
acbub Dafydd ei was rbag malais ei 
elynion (xxiii. 26), ond befyd yn yr 
amgylcbiadau syml a damweiniol, fel 
pe bai, trwy ba rai y cafodd Saul ei 
byspysu ym mlaen Haw am ei ddewis- 
iad i fod yn frenbin. Rbaid i Cis 
goUi ei asynod; rbaid i Saul fyned 
gyda'r gweision iV ceisio; rbaid i 
Samuel ymgyfarfod a bwynt ar eu 
cais, a'i byspysu ef a'i sicrbau trwy 
arwyddion. Mor ycbydig y gwyddom 
oddi wrtb ddecbreuad matter, betb 
yw amcan Duw yn y diwedd o bono." 
— Esgob HalL 

II. Cyflwr a cbymmeriad dyn. 

1. Y perygl o fod yn rby esmwytb 
a tbyner-galon. Eli yn bynod am 
ei ufudd-dod a'i ymostyngiad i ewyllys 
yr Arglwydd, ond yn esgeulus i 
geryddu ei feibion am eu ban- 
wireddau, ac am byny yn cael ei 
gyirif yn gyfrannog o'u pecbod, a 
thrwy byny yn tynu cospedigaetb 
arno ei bun a'i ddisgynyddion am 
lawer cenbedlaetb. Gwel Diarbebion 
xiii. 24. 

2. Canlyniadau yspryd cyndyn ac 
bunanol. Yr Israeliaid, er mwyn 
bod yn gyffelyb i'r cenbedloedd ereill, 
ar ddwylaw y rbai yr oeddynt wedi 
dioddef cystuddiau aneirif, yn troi 
eu cefnau ar ddyn fel Samuel, ac yn 
ymwrtbod a Duw ei Hun, yr Hwn 
oedd wedi eu bacbub o gynnifer o 
beryglon, i'e, ac yn parhau yn eu 
cyndynrwydd, er gwaetbaf pob rby- 



budd a pbob ymdrecb iV battal oddi 
wrtb byny (1 Sam. vii., viii). A 
gweler y canlyniad yn eu cyfyngdra 
yn Gilgal a'u tarawiad ofnadwy yn 
Gilboa. 

3. Y perygl o wneutbur yn ysgafn 

Air Duw (xiii., xxxi). Pecbod 
Saul yn abertbu yn Gilgal oedd y 
cam cyntaf tuag at ei wrtbgiliad 
oddi ar ol Duw, a'i bunan-laddiad 
yn y diwedd. 

4. Gallu ffydd. Dafydd yn fynych 
(xvii. 37; xxxi. 6), er ei yru gan 
Saul allan o'i wlad; a cban y 
Pbilistiaid allan o'u gwersyll ; er bod 
yr Amaleciaid wedi anrbeitbio ei 
ddinas, a'i bobl ei bun yn bwriadu 
ei labyddio, eto er y cwbl, " Dafydd 
a ymgysurodd yn yr Arglwydd ei 
Dduw," XXX. 6. 

6. Nodweddiad Samuel. Deliwch 
sylw amo fel — 

i. Plentyn duwiol— ei barcb a'i 
ufudd-dod i Eli; a'i eirwiredd manwl, 
i. 23; iii. 5, 18. 

ii. Fel gweinidog ffyddlon — ^zelog 

1 ddwyn dynion i edifeirwcb a gwell- 
bad bucbedd, vii. 3. 

iii. Pel bamwr didderbyn wyneb, 
yn barnu cwyn yr amddifad a'r 
weddw mewn ofa Duw, vii. 15, 16; 
xii. 3. 

iv. Mewn llwyddiant— ei ddiolcb- 
garwcb i Dduw; ac mewn adfyd — ei 
ymgais taer am Ei gymmortb, vii. 
12; viii. 21. 

V. Heb ofni dyn pan yn ceryddu 
ac yn cospi pecbod; e,g., Saul a'r 
Israeliaid. 

vi. Heb ortbrymmu neb mewn 
unrbyw ffordd, pan wedi ei ddyrcbafu 
i'r sefyllfa ucbelaf, ac ar air Duw 
yn ei roi i fyny yn foddion ac yn 
ddi-attreg. 

vii. Yn ei ymddygiad tuag at ei 
olynydd (Saul) yn ffafr y bobl, yn 
gwneutbur ei oreu i ynnill iddo eu 
sercb, ac i droi ymaitb ddigofaint y 
Gorucbaf oddi wrtbo pan ddarfu iddo 
becbu i'w erbyn. A tbuag at ei 
genedl — yn gweddi'o yn daer drostynt 
er iddynt bwy ei wrtbod ef; ac yn 



Digitized by 



HAUL. 



69 



achos Saul, yr hwn a fu yn ei erlid 
ef hyd yr eithaf, mae yn galaru 
drosto mor ddwys nes ei geryddu 
gan Dduw am hyny, xvi. 1. 

III. Y cysgodau a'r cyfeiriadau at 
y Messi'as. 

1. Samuel, y mwyaf o'r Prophwydi 
ar ol Moses, ac fel yntau yn hynod 
am eflfeithioldeb ei eiriolaeth; a*r 
blaenaf o'r enwogion hyny a fuont 
yn oljrnol yn hyspysu am y Messias. 

2. Dafydd, yr hynottaf o'r rhai 
hyny a fii yn cysgodi Crist o ran ei 
Berson. 

3. Yma (ii. 10) ceir y brophwyd- 
oliaeth gyntaf am yr lesu fel dan yr 
enw "Enneiniog" ac fel brenbin," 
cyn bod y fath swyddog ym mhlith 
yr luddewon. 

(Tybir mai yn amser Rehoboam y 
cyfansoddwyd y llyfr). 

4. Gwel Gan y Forwyn Fendigaid, 
Luc i. 46 — 55. Gwel hefyd ofyniad 
gwyr Bethshemesh, " Pwy a ddichon 
sefyll yn wyneb yr Arglwydd Dduw 
sanctaidd hwn?" yi. 20. Yr hwn 
nid ellir ei atteb ond trwy yr Efengyl 
yn unig, Rhuf. iii. 21—26; 2 Cor. 
V. 21. Gwel hefyd yr anrhydedd a 
berthyn i aberth yr Arglwydd, Dat. 
xii. 11. 

{Pw barhau,) 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Idwal, Bore da i ti, Ifor. Wei, 
mae'r amser yn d*od bellach i ni yr 
Ymneillduwyr gael mwynhau rbyddid 
crefyddol, ac nid ein caetbiwo mwyach 
gan yr Eglwys. Buom yn ymladd 
yn hir am y rbyddid hwn, ac o'r 
diwedd, dan lywodraeth Gladstone, y 
mae pob arwyddion y daw yn fuan 
Tn meddiant. 

Ifor, Yn enw, pob gallu, Idwal, pa 
ryddid ydych yn ymofyn yn yohwaneg 
nag sydd genych yn bresennol 1 Nid 
yw'r Eglwys yn caetbiwo dim arnoch: 
y mae genych ryddid i ddywedyd pa 
gelwyddau a fynoch am dani hi ac 
am bethau ereill, ac i ymladd &'cb 



gilydd hefyd os byddwoh yn dewis; 
ac y mae genych bob rbyddid i addoli 
fel y mynocb, ac i wneyd pa ddefnydd 
bynag fyddoch yn ddewis o'ch capeli 
— naill ai eu troi yn chwareudai i 
actio plays a chanu maswedd, neu yn 
siopau i werthu Uyfrau: nid yw'r 
gyfraith yn dywedyd gair yn eich 
erbynj ac o ran hyny, pe teimlech 
cbwant i addoli llo, ni fyddai neb yn 
eich rbwystro. Beth a fyni di gael 
yn rhagor ? 

Idwal. Y mae eisieu cael y degwm 
i lawr, fel na byddo i arian y wlad 
fyned i gynnal yr Eglwys: mae yn 
ortbrwm mawr ein bod ni yr Ym- 
neillduwyr yn gorfod talu at y cyfry w 
beth. 

Ifor. Mae hon yna yn hen ystori, 
Idwal, ac un sydd yn cael gwrandaw- 
iad ym mblitb rbai o'th fath di, nad 
ydynt yn deall dim. Ond ystori yw 
hi ag sydd wedi cael ei gwrthbrofi 
ugeiniau os nad cannoedd o weithiau, 
ac felly nid oes eisieu treulio amser 
yn ei chylch. Mae pawb o'r ysgrif- 
enwyr sydd wedi cbwilio i mewn i'r 
pwnc yn tystio mai rhodd wirfoddol 
oddi wrth yr hen bercbenogion tir- 
oedd oedd y degwm, wedi ei rboddi 
o'u meddiannau eu hunain at gynnal- 
iaeth yr Eglwys, ac felly nid arian y 
wlad mewn un modd ydyw. Mae 
hyd yn oed yr Ymneillduwyr mwyaf 
goleu a gonest yn cyfaddef hyny; nis 
gwnaf ond enwi Mr. Toulmin Smith, 
yr hwn sydd fargyfreithiwr tra enwog, 
dywed ar ol ymchwiliad manwl nad 
ydyw wiw i neb geisio haeru fel 
arall; felly gwastraffu amser fyddai 
dadleu ychwaneg ar y pwnc hwn. 
Ond gan i ti son am ryddid, Idwal, 
mi a gyfaddefaf yn union nad ydych 
chwi, y corff o Ymneillduwyr, ddim 
yn ddynioD rhydd, yr ydych yn hoUol 
mewn caethiwedj nid eich bod yn 
cael eich caetbiwo yn y gronyn Ueiaf 
gan yr Eglwys, ond gan eich pregeth- 
wyr a'ch blaenoriaid eich hunain. A 
dywedaf yn ddibetras eich bod yn 
slafiaid perfiaith dan law y rhai hyny. 

Idwal. Nyni yn slafiaid dan law 

Digitized by GooqIc 



70 



n HAUL. 



ein pregetLwyr a'n blaenoriaid! Pa 
fodd y mae hyny yn bod 1 Mae hoU 
aelodau ein cynnuUeidfaoedd yn eithaf 
rhydd; dros ryddid yr ydym wedi bod 
yn sefyll erioed, ac y mae ein pregeth- 
wyr mor belled oddi wrth ein caeth- 
iwo, fel y maent yn cymmeryd rhyddid 
yn destyn i'w pregethau yn barhaus. 

If or, Gelli di feddwl eich bod yn 
ddyniou rhydd; ao fe all eich pre- 
gethwyr siarad am ryddid fel y 
mynont, ond ychydig iawn o bono 
y maent yn ganiatau i chwi. Sylwa 
di, y mae dyn rhydd yn cael barnu a 
gweithredu drosto ei hunan, heb ofyn 
cenad g.in neb, ac heb fod yn gyfrifol 
i un dyn arall am ei ymddygiad. 
Ond nid felly yr ydych chwi yn y 
capeli: ni ellwch boeri, braidd^ ond 
fel yr ewyllysio'r pregethwyr a gw^r 
y cdr mawr. 

Idwal. Esbonia dipyn ar dy feddwl. 

I for. Pan fyddo etholiad yn cym- 
meryd lie nid ydych yn cael pleidleisio 
fel y mynoch; rhaid i chwi wneyd yn 
ol gorchymmyn eich gweinidogion 
a'ch blaenoriaid, onid e ni fydd fawr 
o esmwythder i chwi yn y capel 
wedyn. Y maent hwy yn gwneyd 
cyfraith, ac yr ydych chwithau yn 
rhwym i ufaddhau. Os beiddiwch 
bleidleisio fel arall, byddwch yn 
ddefaid duon am byth, oa yn wir na 
chewch eich troi allan; ac ond odid 
na fydd y Faner yn cyhoeddi am 
danoch — fod eich euwau yn haeddu 
cael eu "crogi i fyny yng ngwyneb 
yr haul, fel nodau o warth i'r oesoedd 
a ddel." Yr un fath oedd hi gyda'r 
Bwrdd Ysgol yn ddiweddar — yr oedd 
cannoedd o ddyuion yn gweled bod 
digon drethi ar y wlad eisoes heb 
gael treth drom arall atynt, na wyddys 
beth fydd ei pheu draw, ond eto yr 
oeddynt yn gorfod gwneyd arch y 
pregethwyr, a phleidleisio dros gael 
Bwrdd! Ai rhyddid, Idwal bach, y 
gelwi di hyn ? 

Idwal. le, fe ddylai pob dyn weith- 
redu yn unol ^'i egwyddorion, a phwy 
byuag ni wna hyny y mae yn haeddu 
cerydd am ei anfyddlondeb. 



Ifor. Beth yw dy feddwl di am 
egwyddorioni A oes rhaid i ddyn, 

blegid iddo ymuno ^yn grefyddol 
a'r Independiaid, neu'r Methodistiaid, 
neuV Bedyddwyr, aberthu ei farn 
bersonol yn y cwbl, a chymmeryd ei 
lusgo, draed a dwylaw, wrth olwynion 
y blaid y mae yn perthyn iddi 1 Os 
bydd y blaid am osod treth afreidiol 
ar y wlad, ac yntau yn gweled yn 
eglur nad oes ei heisieu, a raid iddo 
roddi ei farn ei hunan i fyny, a 
gweithredu yn ol mympwy Uy wodr- 
aethwyr y capel 1 Wei, y mae hya 
gydaV slafiaeth waethaf a glywais 
am dani erioed! Nid caethiwed ar 
gorfif dyn ydy w, ond peth sydd lawer 
gwaeth, caethiwed ar ei feddwl, ao 
nid oes dim yn waeth na hyn yn 
Eglwys Rhufain ei hunan. Meddwl 
di am ddyn yn cael ei dueddu i fyned 
at y Bedyddwyr, naill ai am ei fod 
yn dew is cael llymaid mwy o ddwr 
na'i gymmydogion, neu ynte (fel y 
mae yn fynych yn bod), am nad oes 
capel arall yn gyfieus iddo, a ydyw ei 
weithred yn hyn o beth yn ei rwymo 

1 wneyd pob peth yn ol arch blaenor- 
iaid y capel mewn materion gwladol 
— i gydweled k hwynt gyda golwg ar 
y dyn mwyaf cymhwys i ly wodraethu 
y deyrnas, a chyda golwg ar yr hoU 
fesurau a allout ddwyn perthynas i 
llwyddiaut neu aflwyddiant y Wlad- 
wriaeth ? Byddai cystal i ddywedyd 
na chai efe drefnu ei fferm, neu ei 
siop, neu ddodrefn ei dy, ond fel y 
gwelant hwy yn dda. Yr ydych yn 
dywedyd yn fynych, wrth siarad am 
yr Eglwys, nad yw "breniniaeth Crist 
o'r byd hwn," ac eto, dyma chwi yr 
Enwadau yn cymmysgu pethau cref- 
yddol k phethau gwladol yn y modd 
mwyaf gwrthun! 

Idwal. Er cymmaint a ddywedi, 
Ifor, yr wyf yn meddwl yn sicr y 
dylai pob dyn fyned gyda'r blaid y 
mae yn perthyn iddi. 

Ifor. Wrth ddywedyd hyn yna yr 
wyt yn myned yn hollol groes i 
egwyddor sylfaenol Ymneillduaeth (os 
oes egwyddor ganddi hefyd), sef y 



Digitized by 



YR HAUL. 



71 



dylai pob dyn farna drosto ei hunan. 
Yr wyt yn dywedyd yn awr mai 
nid barn y dyn ei hunan a ddylai ei 
lywodraethu, ond barn ereill drosto, 
ac yn fynych barn rhai sydd lawer 
llai cymmwys nag ef ei hun i farnu 
pethau, canys beth ydyw Uawer iawn 
o'r pregethwyr a'r diaconiaid sydd 
yn tra-arglwyddiaethu arnoch ond y 
dynion mwyaf anwybodus ym mheth- 
au'r deyrnas a ellir eu cael o Gaergybi 
i Gaerdydd. Mae'r pregethwyr am 
eich cadw yn rhyw lun gyda hwynt, 
i gael modd i fyw yn fras ar eich 
cefnauj a'r diaconiaid yr un fath, er 
mwyn esmwythau baich arian y 
weinidogaeth, ac ef allai i helpu tahi 
y ddyled sydd ar y capel, yr hwn 
sydd yn y dyddiau hyn yn drwm^ 
iawn mewn llawer o fanau; a chwareu 
teg iddynt, maent yn ddigon esgeulus 
yn y ffordd i gasglu ceiniogau; ond 
yn y rhan fwyaf o bethau heb law 
hyny, maent mor dywyll a thyrchod 
daiar. Yn awr, ai rhyddid yw bod 
dyn yn gorfod aberthu ei farn ei 
hunan i anwybodusion o'r fath hyn ? 
Cyfrifwn i y fath beth yn slafiaeth oV 
mwyaf. Nid fel hyn y mae Eglwys 
Lloegr yn gweithredu; tra y mae yn 
gwasgu athrawiaethau a dyledswydd- 
au crefydd megys pethau anhebgorol 
angenrheidiol ar ei haelodau, y mae 
yn caniatau rhyddid iddynt fFurfio eu 
barn eu hunain am faterion y Wlad- 
wriaeth, ac yn ganlynol i hyn, mae 
yn ddigon tebyg fod yn agos gynnifer 
o Flues ag o Reds yn eu plith. Mae'r 
Eglwys yn cauiatau rhyddid cyd- 
wybod yn y pethau hyn, tra nad oes 
dim ond y caethiwed gyda'r Enwadau. 

Idwal. Te, ond y mae egwyddorion 
ein henwad ni yn sicr o fod yn iawn, 
canys y maent yn unol a'r Testament 
Newydd, ac am hyny y mae yn 
bechod yn y neb a elo yn groes 
iddynt. 

If or. Felly y dywed y Bedyddwyr 
a'r Methodistiaid am eu hegwyddorion 
hwythau, yn gymhwys yr un fath ag 
y dywedi di, Idwal, am dy blaid yr 
Annibynwyr. I beidio dangos yn 



awr fel y byddai hyny yn gwneyd y 
Testament Newydd yn groes iddo ei 
hunan, canys ammhosibl eich bod 
chwi i gyd yn unol ag ef, nia gwnaf 
ond crybwyll fod yn rhaid bod eg- 
wyddorion y Testament Newydd yn 
rai cyfnewidiol iawn, os egwyddorion 
un o'r Enwadau pa bynag ydyw ei 
egwyddorion ef — y peth hyn heddy w 
a pheth hoUol groes yfory. Ond 
paid k gwneyd cam i'r Testament 
Newydd, da machen i, mae ei eg- 
wyddorion ef yn sefydlog, fel y 
mynyddoedd cedyrn; ond am eich 
hegwyddorion chwi, ni wyddys b'le i 
gael gafael arnynt, maent yn troi 
gyda phob gwynt, ac y mae eu cyf- 
uewidioldeb parhaus yn profi mai nid 

Dduw y maent. 

Idwal. Pa fodd y gelli ddywedyd 
fod ein hegwyddorion ni yn gyfnewid- 
iol, Ifor? Na, na, y maent yn parhau 
yr un o oes i oes. 

Ifor. Wei, mi gaf finnau brofi fel 
arall. Awn yn ol at amser Olifer 
Cromwel, pan yr oedd y degwm yn 
cael ei dalu i chwi yr Independiaid. 
Testyn hofF iawn gan eich pregethwyr 
y pryd hwnw oedd Malachi iii. 10: 
" Dygwch yr holl ddegwm i'r trysordy, 
fel y byddo bwyd yn fy nhy." Yr 
oedd eich hegwyddorion yr amser 
hwnw ochr y degwm, a thros undeb 
crefydd i'r Llywodraeth. Ond pan 
gymmerwyd y degwm oddi arnoch, 
a'i roddi yn ol i'w iawn berchenog, yr 
Eglwys, oddi ar ba un yr oeddych 
wedi ei ledrata, newidiodd yr eg- 
wyddorion, ac aethoch i ddywedyd 
mai peth drwg a phechadurus oedd 
y degwm. Ond i beidio myned yn 

01 mor belled a hyny, gelli gofio bod 
yr Enwadau i gyd tua deg mlynedd 
ar hugain yn ol yn gwrthod cyra- 
meryd arian y Llywodraeth at gynnal 
eu hysgolion, gan ddywedyd na allech 
yn gydwybodol eu derbyn; ond rhyw 
ddiwruod fe drodd y gwynt, a cheiliog 
y ty cwrdd gydag ef, a dyma'r 
Enwadau oil yn llyncu'r arian mor 
awyddus a neb! le, y mae yn ddrwg 

\ genyf ddywedyd fod rhai ysgolion 

Digitized by GooqIc 



72 



n HAUL. 



perthynol i'r Tmneilldawyr wedi 
ffaelu ymfoddloni ar yr hyn oedd yn 
dyfod yn onest iddynt oddi wrth y 
Llywodraeth, ao yn derbyn mwy nag 
oedd yn ddyleduB, trwy osod ar y 
llyfrau enwau mwy o blant nag oedd 
yn yr ysgol, a chasglu tyrfa fawr yng 
nghyd ar y dydd y deuai yr Inspector 
heibio o rai ag oedd wedi ymadael &'r 
ysgol flwyddyn neu ychwaneg cyn 
hyny. Gwyddost yn gystal a minnaa 

i hyny gymmeryd He yng Ngh 

I . Wei, dyna gyfnewidiad lied 

dda yn eich hegwyddoriou raewn mor 
lleied amser: yn gyntaf, cyhoeddi 
mai peth pechadurus oedd derbyn 
arian y Llywodraeth at yr ysgolion, 
ao yna agor eich safnau led y pen i'w 
Uyncu, a cheato'r Llywodraeth hefyd 
wrth wneyd hynyl Dyma enghraifft 
eto: buoch trwy'r blynyddau yn 
ymfFrostio mai*r Beibl oedd unig 
sylfaen eich crefydd; buoch yn dy- 
wedyd yng nghyfarfodydd y Feibl 
Gymdeithas, Y Beibl i bawb o bobl 
y byd! " ond yn awr dyma chwi wedi 
uewid eich c&u, ac yn treio can y 
Beibl allan o'r ysgolion, fel llyfr ag 
y byddai yn beryglus i blant ei 
ddatllenl Hawyr! beth, atolwg, yw 
eich egwyddorion, a pha beth yw eu 
gwerth, gan eu bod yn cyfnewid fel 
hyn un diwrnod i'r Hall 1 Paid 4 
chamsynied, Idwal bach, nld wyt ti 
a'r cyffredinolrwydd o'th enwad, a'r 
Enwadau ereill yr un modd, ond fel 
bytheiaid yn dilyn com y oynydd — 
yn gwrando ar chwit eich pregethwyr 
ac yn eu dilyn pa le bynag yr ewyllys- 
iant eich arwain: chwibanant arnoch 
weithiau i redeg y ffordd hyn, ac 
weithiau y ffordd acw, a flFordd bynag 
fyddo'r chwibaniad, yr ydych yn 
rhwym i fyned ar eu hoi. Ond dyma 
Llywelyn ar ei draed, ac ef allai y 
cawn ryw wers o'i eneu ef. 

Llywelyn. Wei, gan nad beth a 
ddywedir yn awr am bregethwyr yr 
Enwadau ereill (ac y mae yn rhaid 
cyfaddef mai go dyllog yw cyramer- 
iadau 11a wer oV rhai hyny), nis gall 
neb ddywedyd llai am weinidogion 



ein Corff ni nad dynion dawiol ydynt^ 
ao am hyny gallwn fod yn sicr na 
ddywedent ddtm ond y gwir, ac na 
fynent er dim ein caroarwain. Heb 
law hyn, mae ein Cyffes Ffydd ni yn 
cadw yr egwyddorion rhag cael eu 
cyfnewid, fel y dy wedi fod egwyddor- 
ion rhai ereill yn cyfnewid. 

Sierlyn. Pa beth bynag fyddo eu 
duwioldeb, yr wyf yn oredu bod 
mwy o ragrith a ffug-sancteiddrwydd 
yn perthyu i'th bregethwyr di, ao i'r 
Corff gyda'u gilydd o ran hyny, nag 
i un enwad arall. Mae eu duwioldeb 
yn ddigon ystwyth i ganiatau iddynt 
ddwyn camdystiolaeth yn erbyn yr 
Eglwys a'r Catecism, fel y gwnaeth- 
ant yn rhugl yn ddiweddar mown 
cyssylltiad a'r pwno addysg. Cym- 
meraut arnynt fod yn ddirwestwyr, 
ond y mae chwedlau go ddigrif ar 
led fod Uawer o'r gwirodydd poethion 
yn cael pasio dan enw moddion doctor, 

ran cyfnewidioldeb eich egwyddor- 
ion, nid oes un blaid ag sydd wedi 
cyfnewid cymmaint a chwi, ag ystyr- 
ied yr amser byr ag ydych wedi 
bodoli, sef dim ond trigain mlynedd. 
Ac o ran eich Cyffes Ffydd, nid yw 
hbno ddim yn cael ei chyfrif mor 
anffaeledig ag y buj mae son am ei 
haUro hi yn awr, gyda golwg ar yr 

ieuo yn anghymharus," a siawns na 
fydd cyfuewidiadau ereill yn canlyn 
heb fod yn hir iawn. Gofynaf, ynte, 

1 chwi oil unwaith eto, beth a fedd- 
y li wch wrth egwyddorion 1 Ai pethau 
sefydlog neubethau ansefydlog ydynti 
Ai pethau sydd yn parhau yr un o 
hyd, fel Gwirionedd Duw, neu bethau 
sydd i gyfnewid bob blwyddyn, neu 
bob mis, fel taflu cot haf heibio 
erbyn y gauaf? Coeliwch chwi fi, 
nid y w egwyddorion yr Enwadau ond 
egwyddorion gwneyd {manufactured 
principles), wedi eu ffurfio drosoch 
gan eich harweinwyr i ateb rhyw 
ddyben twyllodrusj a'r gydwybod 
fawr y soniwch gymmaint am dani, 
nid yw hithau ond yr un peth; 
manufactured conscience ydyw. Ond 
y mae yn dda genyf ddywedyd bod 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



73 



y wawr yn dechreu tori bellaoh ar 
rai o hoQoch, a bod Uawer o'r Ym- 
neillduwyr yn dangos na chjmmeraut 
yn hir mwy eu marchogaeth gan y 
pregethwyr fel y buont yn gwneyd. 
A glywBooh chwi pa fodd y bu ym 
Mangor? 

Idwal a Llywtlyn yng nghyd. Na 
ddo ni; rho glywed beth fu yno. 

Sierlyn, Wei, yr oedd yno ddigon 
o ysgolion i'r dref a'r plwyf, rhwng 
ysgolion yr Eglwys a rhai yr Ym- 
neillduwyr, fel nad oedd eisieu treth; 
end yr oedd yr Ymneillduwyr wedi 
blino tala at eu hysgolion hwy, ac y 
mae yn debyg hefyd fod cetyn o 
ddyled amynt; felly, pan ddaeth y 
ddeddf newydd, meddyliasant fod 
ganddynt gyfle hyfryd i gael gwared 
o'r baich o'u cynnal, ac o'r ddyled ar 
yr un pryd, trwy gael Bwrdd Ysgol, 
a thaflu'r baich ar y trethi. Yr 
oeddynt yn meddwl hefyd, gan eu 
bod mor lluosog yn y He, mai hwynt- 
hwy a •tholid yn fwyafrif ar y Bwrdd, 
ac y caent felly drefnu y cwbl yn ol 
en hewyllys eu hunain. Anfonasant 
yn dy at y Swyddfa yn Llundain, 
heb ymgynghori &*r Eglwyswyr, i 
ddyweyd bod eisieu Bwrdd. Cania- 
tawyd hyny, a bu pleidleisio gogyfer 
ag etholyr aelodau — ^yr Ymneillduwyr 
yn ymdrechu eu goreu, trwy eu trioiau 
a'u celwyddau arferol, i gael eu dynion 
hwy i mown. Yr oedd saith i fod ar 
y Bwrdd, a chan mai y Methodistiaid 
oedd y blaid luosocaf yn y lie, yr 
oeddynt yn dysgwyl cael mwyafrif 
mawr yn yr etholiad. Ond, 0!'r 
gresyndod! ar ol yr holl ddichellion, 
dyma fel y bu — etholwyd pedwar 
Eglwyswr, un Pabydd, dau Fethodistj 
ac yr oedd y ddau Fethodist hyd yn 
oed wrth gynffon y Pabydd o ran 
rhifedi y votes! Mae yn ddiammheuol, 
ag ystyried Uuosogrwydd y Method- 
istiaid a'r Ymneillduwyr ereill yn y 
plwyf, i lawer o'r rhai hyny bleidleisio 
droB yr Eglwyswyr, ie, a thros y 
Pabydd, yn hytrach na thros eu 
brodyr eu hunain, er gwaethaf 
taranau y seiet a'r pulpudau. Mae 
10— xvi. 



hyn yn arwydd er daioni — dengys 
fod y bobl berthynol i'r Enwadau yn 
dechreu adnabodtwyll eu harweinwyr, 
ac yn penderfynu ysgwyd ymaith y 
cadwynau sydd wedi eu dal hwynt 
cyh^d. Chwithau Idwal a Lly welyn, 
OS nad ydych mor dywyll a hyrddod 
pen mynydd, dangoswch dipyn o'r un 
ysbryd; mynwch feddwl a barnu 
drosoch eich hunain; ac ysgrifenwch 
y geiriau hyn mewn Uythyrenau 
breision uwch ben eich drysau pan 
eloch adref — " Rhyddid oddi wrth y 
pregethwyr; nis byddwn yn slafiaid 
mwy." 

NED A HARRL 
[Y mae Ficer Caernarfon wedi rhoddi 
her i Henry Richard i ddyfod i ddadleuaeth 

fyhoeddus ar Bwnc Addysg; ac y mae*r 
*arch. Dr. Massingham wedi herio Edward 
Miall i ddadleuaeth o*r un fath ar " Ddad- 
gyssylltiad yr Eglwys aV Wladwriaeth," 
fel y cai*r wlad wybod y jBPeitbiau a'r 
rhesymau yn deg ar y ddwy ochr. Y 
mae'r ddau wedi gwrthod derbyn yr her. 
At hyn y mae'r Uinellau canlynol yn 
cyfeirio.] 

Fe gwrddodd Henry Richard 

A Miall boeth ryw ddydd, 
A'i agwedd yn drallodus, 

A goiid yn ei rudd; 
"Beth sy arnat heddyw, Harri?" 

Medd Miall wrtho'n chwyrn, 
" Meddyliwn braidd i darw 

Roi codiad it' a'i gyrn." 

" Mae*r gwr sydd yng Nghaernarfon," 

Medd Harri*n drist ei lef, 
" Yn rhoddi sialens imi, 

Mewn unrhy w Ian neu dref, 
I ddadleu ar Bwnc Addysg, 

A chael y gwir i ma*s, 
A minnau'n ffaelu mentro 

I gwrdd k*r gelyn cas.** 

"Ow! Owl" atebai Miall, 

" Mae'n gymhwys yr un tro 
Yn fy nghyfarfod innau, 

Nes ydwyf bron o'm co*; 
Offeiriad erchyll arall 

A*m heria i Vun modd 
I ddadleu ar Ddadgyssylltiad ; 

Ond hyn ni rynga'm bodd. 

Mi fum yn dadleu *s dyddiau 
A Offeiriad Birkenhead,* 
Fe'm trechwyd yn g'wilyddus — 
Ei drin yn dost ga'dd Ned; 

• Dr. Baylce. 

Digitized by Google 



74 



TB HAUL. 



A'r plentyn losgodd nnwaith 

Ei fysedd yn y tan, 
A ofna*r aelwyd wedyn — 

Nid hawdd ei dynu *mla*n. 

'* Mae'n burion ini siarad 

Yng ngwydd y werin ffol, 
Pan na bo un gwrth*nebwr 

I daflu gair yn ol; 
Ond OS gwnawn ymresyma 

A gw^r o ddysg a dawn, 
Nis eallwn sefyll fymryn — 

I lawr i*r llwch yr awn." 

Ar hyn, rhwng Ned a Harri, 

Fe wnawd cytundeb call — 
I gadw at en gorchwyl 

O dwyllo'r werin ddall; 
Ac OS dygwyddant daro 

Wrth rai fai'n gwybod gwell, 
I lechu i'w twU yn union, 

A chadw'n ddigon pelL 



SYR HARRI DDU. 

At Olygydd yr "HauV 

Syr, — Y mae eich gohebydd yn 
ysgrifenu ei fod wedi dargaufod mai 
Porthwryd oedd hen enw y BerUan 
Dywylly ym mhlwyf Llangathen. Yr 
lawn enw oedd yn ddiau Poiih y 
Ehyd, mewn oyfeiriad at y rhyd trwy 
ba un y croesent afon y Tywi, dan y 
ty, hyd oni adeiladwyd pout Cilain., 
Y mae y d6n iV chael yn y 4:edd ran 
Gems of Welsh Melody. Fe ddy wed 
y gwr, yr hwn a droes i fyny flyn- 
ydd'au yn ol y llawr maen a chalch, 
Ue gynt y safai Goed y Garth, ei fod 
tua chan llath o hyd. 

W. 



ABAETH Y FAACH. L. M. JONES, FICEB BXST 
PEDB, CABRFYBDDIN, TM MANCEINION. 

Llefarwtd yr araeth ganlynol yng nghy- 
farfod "Undeb Addyse Cenedlaethol," 
Hugh Birley, Ysw., A.S., yn y eadair. 
Wrth eilio y cynnygiad " fod i gyfeillion 
addysg grefyddol ymdrechu i gynnal 
cyfarfodydd i anfon deiseban i'r Senedd 
o blaid addysg grefyddol," dywedodd y 
ficer: — 

••Yr ydym yn cychwyn yn erbyn ein 
gwrthwynebwyr dan anfanteision, canys 
yr oeddynt wedi cymmeryd y whip yn eu 



dwylaw oyli i ni ddeall beth oedd eu 
hamcanion. Y maent yn ein difno, s 
bygwth ein euro: yr ydym yn ormeswyr 
rhagfamllyd, a gelynion i addysg genecQ- 
aethol, ac felly yn y blaen; y mae yn 
rhaid iddynt gael en ffordd eu honain, y 
mae yn rnaid iddynt benderfyna pob pwnc 
cyfreithiol ar eu telerau eu hnnain, ac ni 



fydd iddynt fod yn dawel nes y cyrhaedd- 
ant y nod y maent yn syrchu ato. 



Yp 



wyf yn gobeithio na fydd iddynt gadw en 
gair: os gwn&nt hyn, yr wyf yn dywedyd 
wrthynt ym mlaen Ilaw na fydd iddynt 
gael 11a wer o gysen am hir amser: vr 
vdym yn arswydns o bendorfynol fel 
hwy thau, a phan yr una gallu a cnyfiawn- 
der &'u gilydd, fel yr w vf yn credu eu bod 
yn yr achos hwn, byddwn yn rhwym o 
ennilL Y mae ymddygiad yr xmneiUduwyr 



yn cynhyrfu yn erbyn y gyfiraith addysr 
yn un rhyfedd — ac yr wvf yn dywedyl 
yn blaen — yn anghyfansoadiadol^^n groes 



arferion y wlad, ac yn erbyn y Lly wodr- 
aeth Seneddol. Pan oedd y Senedd yn 
gwneyd oyfireithiau, yr oedd y bobl yn 
ymfoddloni, ac heddwoh vn ff^nn am nir 
amser. Y mae yn rhaid i ni ddeall yn 
awr fod y pulpud wedi cymmeryd lie y 
Senedd. A ydyw cvfreithiau seneddol 3m 
rhwym o gael eu hadolygu yn y pnlpudau? 
A ydym ni i gael ein llywodraethu gan 
* broclamasiwn * ymneillduedig neu gan 
gyfreithiau V deyrnas? 

**Ar ol oadleu am flynyddoedd, ar ol 
sessiynau caled, ar ol ymrafaelio mewn 
perthynas i'r iaith a ddylid ddefnyddio 

ng nffhyfansoddiad yr adranau, pender- 
ynwyd mewn modd sobr fod i*r gyfraith 



basic yn 1870, ac yr oedd pawb yn credu 
fod pob rhwystr crefyddol wedi cael ei 
symmud. Cyn i un o'r Byrddau adeiladu 
cymmaint ag un ysgoldy, cyn i un prawf 
gael ei wneyd o'r gyfraith, cyhoeddwyd 
rhyfel yn ei herbyn. Y maent wedi 
neillduo y bummed adran ar huniin, yr 
hon sydd yn awdurdodi y bwrdd i daiu 
am ddysgu plant mewn ysgolion enwadol. 

Y mae rhai yn dywedya ei bod yn cym- 
meradwyo yr egwyddor dalu am ddysj 
egwyddorion enwadol. Y mae yn gwahar 
hyn yn bendant; nid yw yr arian i ffael 
eu talu gwbl am ddysgu crefydd, ondyn 
hy trach am addysg fydol. Y mae yn beth 
rhyfedd i'r adran hon fvned trwy y ddau 
dy yn ddiwrthwynebiad; ni ddywedwyd 
un gair yn ei herbyn: yr oedd ysbryd 
aflan dyfais heb ymddangos y pryd hwnw. 

Y peth yr ydym ni am gael yw llonydd- 
wen, a gadael y gyfraith yn Uonydd — dim 
cynhyrfiadau gwylltion vn ei herbyn; yr 
ydym am adael y eytraith, yr hon % 
gostiodd gymmaint o lafur a gofal, fel a^ 
y mae; y mae pawb yn cytnno y dylai 
gael chwareu teg i weithio, ac na ddylai 
gael ei damio cyn i ni gael prawf honi. 



Digitized by 



Google 



TB 

Geilw Mr. Francis Taylor, o'r ddinas hon. 
ymddyg^ad ein gwrthwynebwyr yn afres- 
ymol ac yn rhwystr, a siarada am eu 
gwrthwynebiad gwallgof a'u Hid personol 
yn erbyn ei hawdwr. Y mae Canghellydd 
y Trysorlys, yr hwn sydd yn S^ulariad 

Senboeth, yn galw en gwrthwynebiad yn 
dialw a rhy gynnar, a gorchymmyna 
iddynt adael yr ysgolion presennol fel y 
maent, a threulio eu hamser i wneyd eu 
gwaith en hunain, i adferu yr hwn sydd 
wedi myned ar gyfrgoll, a dysgu yr 
annysgedig. 

Y mae o bwys mawr i ni wybod pwy 
y w ein gwrthwynebwyr. Diolch i*r anwyl, 
nis gellir eu galw yn Ymneillduwyr; yr 
wyf yn adwaen Uawer o Ymneillduwyr 
gwirioneddol, Ymneillduwyr politicaidd 
ydynt, y rhan bono sydd yn caru Dilke, 
Bradlaugh, ac Odger. Hyd yn ddiweddar 
yr oeddynt yn gwadu nad oedd dim a 
fynai Ymneillduaeth a gwleidyddiaeth— 
gallasai breninoedd deyrnasu a republic- 
aniaeth ly wodraethu — nid oeddynt hwy 
yn gofalu dim: nid oedd llywodraethwyr 
ddim ond cig a gwaed, yr oeddynt hwy yn 
edryoh ar bethau uweh. Cyfundebau 
ysbrydol oeddynt hwy, wedi ymuno er 
ymlaidd yn erbyn gelynion ysbrydol. Yr 
oeddym yn gwybod er ys blynyddoedd eu 
bod yn tueddu at wleidyddiaeth. Tra- 
ddododd Mr. R. W. Dale, o Birmingham, 
ddarlith yn ddiweddar yn y ddinas hon ar 
*BoIiticiaeth yr Ymneillduwyr.* 

"Yn awr, yr wyf am gael gwybod a 
ydvw hyn wedi cael ei benderfynu? A 
fydd i*r gwahanol Enwadau ei dderbyn? 
Wele deitl hynod— "Politiciaeth yr Ym- 
neillduwyr I" Beth yw Ymneillduaeth? 
Y mae yn ymneillduo oddi wrth rhywbeth, 
nid yw yn cadarnhau dim. Nid yw 
politiciaetn ymneillduedig ddim ond poli- 
tioiaeth nacaol. Ond -gadawn y ffolineb 
hwn ar y naill law. Yr wyf yn cael ar 
ddeall oddi wrth y ddarlith mai eu politic- 
iaeth hwy y w rhoddi cymmaint o drafferth 
ag y byddo yn bosibl i bob Lly wodraeth a 
wrthoda eu cynnorthwyo hwy, a chael eu 
ffordd eu hunain mewn pob peth. Y mae 
politiciaeth yn y parth lie yr wyf fi yn 
byw wedi cael ei dderbyn i'r capeli. Yr 
oeddynt yn gyfleus iawn ar amser yr 
etholiadau, ac mae arnaf ofn eu bod yn 
cael eu defnyddio fel neuaddau i ddarlithio. 
Tua thair wythnos yn ol cynnaliwyd 
ovfarfod mewn capel adnabyddus i mi, a 
rnoddwyd cyfreithiwr yn y pulpud. Nid 
wyf yn gwybod un rheswm pa ham, ond 
y mae yn ffaith, nad yw pobl yn edryoh 
ar gyfreithiwr fel angel y goleuni; modd 
bynag, rhoddwyd ef yno, sef Mr. Adams, 
cyfreithiwr y- League, Clywais iddo 
ddangos ychydig o bryder wrth fyned i'r 
lie nchel a chyssegredig; ond yr oedd 
pawb yno yn barnu mai ef oedd y dyn 



HAUL. 78 

addasaf i*w lanw, a dichon ea bod yn 
iawn. 

" Dylem wneyd cyfrif o'r galluoedd sydd 
yn ein herbyn. Nis gallwn eu cvfrif wrth 
y swn y maent yn gadw. Yr ydym ni yn 
rhy barod i roddi ffordd o flaen dychryn- 
feydd. Ychydig flynyddoedd yn ol cy- 
chwynodd y Ffeniaid o*r ddinas hon, a 
dychrynwyd yr hoU wlad wrth glywed 
eu bod yn bwriadu ymosod ar Gastell 
Caerlleon. Yn ddiweddar dychrynodd 
cyhoeddiadau y Bepublicaniaid ni. Mae 
yr International yn Uawn o ddirgelwch a 
dychrynfeydd, yr oedd cymdeithas yn 
dychrynu rhag i ffrwydriad gymmeryd Ue. 
Yr ydym wedi tynu Republicaniaeth allan 
o'i thyilau yn Hole-in-the- Wall, He yr oedd 
yr arweinyddion ar eu gorseddau budron» 
a'r benywod &*u bonneti budron yn siglo 
dice am wrthb^n, neu yn y gwaith an- 
rhydeddus o yfed pedwar gwydriad o gin 
yr un. Nid yw un o'r enghreifftiau hyn 
yn dangos faint yw gallu ein gelynion ar 
y pwnc hwn: ond y maent yn dywedyd 
wrthym am beidio dychrynu; ni ddylem 
eu cyfrif yn rhy uchel nac yn rhy isel. Y 
mae gan ein gwrthwynebwyr allu mawr o 
eiddo eu hunain; nid hyn yw y cwbl, y 
maent yn alluog fel cynghreiriaid: y maent 
yn ymuno ag Eglwyswyr Rhyddfrydol ac 
yn ennill y lecsiynau mewn bwrdeisdreii a 
siroedd: ymgynghreirio yw eu nerth yn y 
Senedd ac allan o honi. 

" Yr achos o*u digofaint yn erbyn y 
gyfraith yw, gweinyddiad y gyfraith a 
ilwyddiant a chynnydd yr ysgolion en- 
wadol. Nid ydynt mor elynol i*r act ag 
ydynt i'r gweinyddiad o honi. Yr oeddynt 
yn gobeithio un amser y gallasai eu 
happeliad at etholwyr poblogaidd Iwyddo 
i roddi y gallu yn eu dwylaw hwy. Pan 
drodd Manchester, Birmingham, Liverpool, 
a Sunderland yn en herbyn, pan oedd 
Llundain yn ammheus, a Ueoedd ereill yn 
troi yn eu herbyn, nid oedd dim terfynau 
i*w digofaint; o herwydd nad yw y gyfraith 
ond prin bod yn deg i*r ysgolion enwadol, 
y mae yn rhaid iddynt eu darnio. Rhodd- 
wyd attalfa arnynt ym Mangor dydd Linn. 
Ychydig amser yn ol aeth dirprwyaeth o 
Ymneilmuwyr yn ddirgel at Mr. Forster i 
ddeisyf cael Bwrdd Ysgol ym Mangor. 
Yr oeddynt yn sicr o gael y mwyafrif ar 
y Bwrdd. Yn anffodus iddynt hwy cyd- 
syniodd &*u cais. Dywedasant wrth yr 
Eglwyswyr nad oedd ganddynt hawl i 
ddim ond dau aelod, ond yr oeddynt mor 
garedig a rhoddi tri iddynt. Bu yr Eg- 
lwyswyr mor ddoeth a gofyn i'r treth- 
dal iwyr pa sawl Eglwyswr oedd i fod. 
Cymmerodd yr ethuliad le dydd Llun. 
Dychwelwyd pedwar Eglwyswr, a. hwy 
oedd ym mlaen ar y poll, a Fhabydd yn 
bummed, a dau Fethodist yn olaf. Y mae 
pob capel ym Mangor wedi cael ei wisgo 

Digitized by GooqIc 



76 



TB SAUL. 



yn dda. T maent yn ddig yno o herwydd 

Da fydd i*r ysgolion eglwysig farw. Yn 
He dadfeilio y maent yn bywhau— yn 
gryfach ac yn amlach nag erioed. Gallaf 
ddywedyd oddi ar fy adnabyddiaeth a 
Chymra eu bod yn penderfyna cario yr 
ysgolion ym mlaen yn annibynol ar y 
B^dau. Nid oes un achos i neb feddwl 
y bydd i bleidwyr yr ysgolion eglwysig 
wangaloni. Yr wyf yn sicr y bydd i 
Eglwyswyr danysgrifio a thalu treth hefyd 
— byddant yn fwy parod nag erioed i 
danysgrifio. Ni fydd i addysg grefyddol 
ddyoddef, serch fod y Llywodraeth ddim 
yn ei chefnogi j cyfrenir addysg grefyddol 
yn fwy selog nag erioed, nid yn nnig yn 
ein hysgolion. Deisyfodd Prifathraw C<9leg 
Hyfforddiadol Caerfyrddin arnaf ddyweyd 
yma, er nad yw y Llywodraeth yn noddi 
addysg grefyddol, na fu gwybodaeth Ys- 
grythyrol erioed yn uwch yn y coleg nag 
yw yn awr. 

"Cymmerwn ffugrau yr Hertfordshire 
Incumbent fel esampl. Y mae gan Eglwys 
Lloegr 20,000 o ysgolion, pan nad oes gan 
enwadau ereill ddim ond o 3000 i 4000; 
a adawn ni yr 20,000 yma a'u rhoddi dan 
ofal ein gwrthwynebwyr? Bydd yn rhaid 
Iddynt benderfynu amry w gwestiynau yn 
gyntaf. Nid ydynt yn gwybod pa un ai 
sectarol ai secnlaraidd ydynt, pa un a 
ddarllenir yr holl Feibl ynddynt ai peidio, 
a pha ran. Daeth Bwrdd Ysgol Merthyr 
i benderfyniad pwy ddydd fod yr holl 
Feibl i fod yn yr ysgol, ond ni ddarllenir 
y Diareblon, y Salmau, y Bregeth ar y 
Mynydd, a'r Dammegion. Clywais am 
weinidog Ysgotaidd a gymmerodd mewn 
rfayw fifordd destynau allan o ddau Feibl 
mewn deuddeg mis. Mae Bwrdd Merthyr 
wedi ei guro—darfu iddo dynu yn agos yr 
holl Feibl allan ar un eisteddiad. Y mae 
y cynghrair yn gwaeddi hen gwestiwn 
Pilat hyd — " Beth y w'r gwir." Nid oes 
un ateb yn dyfod o'r Nonconformist Central 
Committee; dim ateb oddi wrth y League i 
dim ateb oV Ysgolion Secularaidd. Y 
cwestiwn mawr yn ein gwlad ni yn awr 
yw, " Gadewch grefydd yn y fan y gadaw- 
odd Dnw hi — i ymdrechion gwirfoddol. Os 
gwnawn yr un peth ag addysg fydol, pa 
le y bydd hi? A ydyw Duw wedi gadael 
hyn i'r Wladwriaeth? Gadawn ni grefydd 
'He y gadawodd Duw hi. Bhoddodd hi 
yng ngofal pob enaid Cristionogol. Mae 
ein dyledswydd tuag at y plant yr un peth 
a'n dyledswydd tuag at ddynion—dysgu y 
gwirionedd iddynt pa le bynag eu cawn. 
Yr ydym yn casglu dynion i'r Eglwysi a 
phlant i'r ysgolion. Buasai yr un peth 
genyf seculareiddio yr Eglwys a*r ysgoldy. 
I)ichon fod ymdrechfa galed o'u blaen : na 
fydded i ni arbed na thraul na thraiferth. 
Yr ydym yn ymdrechu dros y gwir, dros 
Iwyddiant ein gwlad " (Uongyfarchiadau). 



LLTTHTB T FRENIKES. 

Yn ystod y mis diweddaf ysgrifenodd ei 
Mawrhydi y Frenines lythyr at ei deiliaid 
i dalu ei diolchgarwch am y oydymdeimlad 
a ddarfu i'r genedl ddangos ar yr achlysur 

afiechyd peryglus Tywysog Cymro. 
Bydd i'r Uythyr hwn gael ei drysori ym 
mhob calon; bydd iddo fod yn dudalen 
euraidd yn hanes teyrnasiad y Frenines 
Victoria. Teimlodd y wlad yn gyffredinol 
yn ddwys pan yr oedd Tywysog Cymru o 
fewn cam i r bedd. Yr oedd cydymdeimlad 
y genedl yn profi fod teyrngarwch y genedl 
yn fawr; nid oedd ymosodiadau y dinesydd 
X)ilke, na baldordd Odger a Bradlaugh, 
wedi effeithio dim arni. Nid oes genym 
hanes i gymmaint o gydymdeimlad gael ei 
ddangos erioed ag a ddangoswyd tuag at 
y Frenines a Thywysoges Cymru. Dang- 
oswyd fod Unbenaeth wedi gwreiddio yn 
rhy ddwfn yng nghalonau y I^rydeiniaid i 
un ystorm Badicalaidd ei diwreiddio. 
Buasai yr un peth iddynt gymmeryd iawn- 
derau a bywydau pobl ymaith a dadym- 
chwelyd yr Orsedd. Y mae yr ofnau oedd 
wedi meddiannu rhai dynion wedi cael en 
gwasgar i'r pedwar gwynt. Os oedd y 
llanw Badicalaidd yn rhedeg i mewn yn 
gryf y mae wedi myned yn drai er ys 
wythnosau, ac nid oes dim, o'i ol, mwy nag 

01 y neidr ar y ddol. 

Mae y Frenines yn feddiannol ar gof da 
— yng nghanol ei gofalon am y Llywodr- 
aeth, ac mae y rhai hyny yn fwy nas gall 
un dyn amgyffred : nis gall anghofio 
caredigrwydd. Pan oedd yn plygu uwch 
ben ei mab, nid anghofiodd anfon Uythyr i 
gydymdeimlo k gweddw swyddog enwog, 
sef Lady Burgoyne. Y mae hyn yn sicr 
o ennyn serch y bobl. Y mae Uythyr y 
Frenines yn un pwysig, a rhed fel y 
canlyn: — 

"CasteU Windsor, 

"Rhagfyr,26, 1871. 

** Y mae y Frenines yn teimlo yn bry- 
derus am dalu diolchgarwch i'r genedl am 
eu cydymdeimlad dwys ar yr achlysur 
afiechyd peryglus fy anwyl fab, Tywysog 
Cymru. Y mae y cydymdeimlad a ddang- 
oswyd gan ei phobl yn ystod y diwrnodau 
arswydus hyny ati hi a'i merch, Ty wysoges 
Cymru, yng nghyd a'r Uawenydd a 
ddangoswyd ar adferiad y Tywysgog, 
wedi gwneyd argrafiiad dwys ar ei chalon, 
ac nis geUir ei ddileu. Nid oedd hyn ddim 
yn newydd iddi, canys dangoswyd yr un 
cydymdeimlad tuag ati ddeng mlynedd yn 
oj, pan ddarfu i afiechyd cyffelyb ei ham- 
ddifadu o brif atteg ei bywyd, sef un o'r 
gwyr goreu, doethaf, a charedicaf. 

"Ac mae yn dymuno hefyd ar ran 
Tywysoges Cymru i ddiolch yn galonog 
i'r genedl; y mae hi yn gystal a'r Frenines 



Digitized by 



TB SAOIi. 



77 



yn tBimlo yn ddwyt am y oydymdeimlMl 
ft'r teyrng;arwch oyffredinol a ddangoswyd. 

**Nis gall y Frenines derfynn heb 
obeithio y bydd i*w phobl ffyddlawn barhau 
i weddio ar Dduw am adferu ei haowyl 
lab i'w iechyd a*i nerth." 

Dyna i chwi bictiwr byw o deimlad mam, 
nis gall un dyn ddarlien y Uythyr uchod 
heb dywallt dagrau. Y mae y cvfeiriad 
at farwolaeth y Tywysog Cydweddog yn 
oyffwrdd & phob teimlad, hyd yn oed pe 
byddai mor galed a'r adamant* 

LLANFTNYDD. 

G^yr llawer o ddarlien wyr Hattl 
am ymadawiad y foneddiges haelionus, 
Miss Jones o'r Pantglas (Mrs. Evans, 
Highmead, yn awr), yng nghyd a*i chwaer, 
o'r ardal hon ; ond ychydig ^yr am gelled 
plant yr Ysgol SuL £to, er i gwmwl du 
grogi uwch eu penau dros fwy na dwy 
fl^nedd o amser, teneaodd i raddau o r 
diwedd, ac yroddangosodd seren ddysglaer 
^n a wyr eu gobaith, gan yru y tywyllwch 
1 jBPwrod. Cafodd pob un o blant yr Ysgol 
Sal eu gwobrwyo eleni gan Miss Williams, 
merch ein parchus ficer. Cafodd y merched 
bob o het wedi oael eu trwsio ganddi ei 
bun ag artificial AowerR yn ddestlus dros 
ben; cafodd y bechgyn bob o gap o 
frethyn du hardd. Hir oes a gaffo i 
wneuthnr daioni, a llawer a*i hefelycho. 

Llawddog Bach. 

asaeth mb. miall tn nht t ctvfbedim 
ab tb eolwt8 yng nqhymbu. 

Ym mis Mai diweddaf, pan draddododd 
Mr. Miall ei araith yn Nhy y Cyffredin, 
oyfeiriodd at yr Eglwys yug Nghymru. 
Gan fod yr araith hdno mor llawn o 
gamddarlnniadau, ysgrifenodd Mr. Rowe, 
golygydd y CarmarVien Journat^ y llyth- 
yrau canlynol at Mr. Miall, ond ni welodd 
fod yn dda i dynu ei eiriau yn ol nac ateb 
y Uythyrau:— 

" SwyddfaV Jbwrna/, 

" Caerfyrddin, 

"Mai 13, 1871. 

"Syr, 

•* Yn y Times am y ddegfed o'r 
mis ymddangosodd adroddiad o'ch araith 
yn y Senedd y prydnawn blaenorol ar 
Ddadgyssylltiad a Diwaddoliad Eglwys 
Lloegr a'r Ysgotland; dywedasoch, 'Nid 
oes ond ychydig, heb law y tirfeddiannwyr, 
yn myned i'r Eglwys yng Nghymru.' A 
ydyw pr dyfyniad uchod o'ch araith yn 
adroddiad cywir? os nad ydyw, dylai gael 
ei gywiro} ac os ydvw ef yn gywir, yr 
ydwyf yn gofyn i chwi am brawf, a'ch 
hawdurdod dros ddwyn y fath haeriadau 
yn erbyn yr Eglwys yn y Dywysogaeth, 
y rhai a ystyrir gan nifer fawr o Gymry 



ddim ond ffag. Qan fod y pwBo hwn yn 

un cyhoeddus, yr ydwyf am i'r ohebiaeth 
gael ei chyhoeddi yn y newyddiaduron. 
"Ydwyf eich ufudd Was, 

" George E. fi. Bowe. 
"Edward Miall, Ysw., A.S., 
"Ty y Cytfredw." 

Gan na dderbyniwyd un atebiad, paroto- 
wyd y llythyr canlynol, ond ni chafodd ei 
anfon o herwydd absennoldeb oddi cartref : 

"Swyddfa'r Jbtimoi; 

" Caerfyrddin, 

"Mai 24, 1871. 

"Syr, 

" Yr ydych wedi cael digon o amser 
er y ISydd i gydnabod derby niad fy 
llythyr, os nad oeddych yn analluog i ateb 
fy nghwestiynau mewn perthynas Pr cam* 
ddarluniadau a roddasoch am nifer yr 
Eglwyswyr yng Nghymru. Dichon y bydd 
yn rhaid i mi dderbyn yr iaith haerllug a 
ddarfu i mi ddyfynu o'ch araith yn y 
Senedd fel eglurhad o'ch dystawrwyda, nea 
ar y Haw arall, a ydych chwi wedi troi yn 
anffyddtwr mewn dadleuon cyhoeddus? Yr 
ydych yn dangos gwroldeb dyfal yn y 
Senedd wrth saethu eich picellau gwen- 
wynllyd yn erbyn y rhai nad oes ganddynt 
gyfleusdra i sefyll o flaen eich gwyneb i 
amddiffyn eu hunain. Tra yr ydych o 
fewn muriau y Senedd yr ydych yn ddiogel 
i ddywedyd beth a weloch fod yn dda. A 
oes arnoch chwi ofn eu gwynebu yn ol 
Haw? Cofiwch y ddiareb Ladinaidd, 
Magna eat Veritas^ et prevalebit " — " Mawr 
y w'r gwirionedd, ac efe a Iwydda." Rhag i 
chwi esgusodi eich hun trwy ddywedyd 
nad yw yn beth arferol i ofyn i un o 
aelodau Ty y Cyffredin i gadarnhau 
sylwedd ei areithiau, gadewch i mi eich 
hadgofio eich bod chwi yn arfer, cyn i 
chwi gael eich hethol dros Bradford, sylwi 
yn barhaus ar y camddarlnniadau (»edd yn 
cael eu gwneyd yn y Senedd. Nid yw 
Aelod Seneddol i gael ei fibrdd ei hun; 
nis gall ddywedyd beth a fyno. Yr oedd 



rhwymedigaeth arnoch chwi i fod yn 
fed 

ryssyii 

Eglwysi Lloegr a'r Ysgotland. I^i ddarfu 



gywir yn yr hyn a ddy wedasoch ar y 
wrth bleidio y penderfyniad i ddadgyssylltu 



i chwi dalu un sylw i'r rhwymedigaeth 
bono; darfu i chwi ei throseddu trwy _ 
wneyd y fath ymosodiad ar yr Eglwys 
yng Nghymru, na feiddiech wneyd mewn 
un tref yng Nghymru. Felly y mae yn 
angenrheidiol i'ch hadgofio fod yr amser 
wedi dyfod o amgylch pan y mae yn rhaid 
i bob dinesydd, y tlawd a'r cyfoethog, i 
ymarfogi ei hun o blaid sefydHad ag sydd 
wedi rhoddi cymmaint o gynnorthwy i 
ddiwygio, cadarnhau, a pheri i'r Wladwr- 
iaeth Iwyddo. 

" Y mae hanesyddiaeth yn cael ei thafln 
o'r neilldu a'i gwada yn y dull mwyaf 



Digitized by 



Google 



78 



m Ekvu 



eywflyddnt mewn ejssylltidl & phoUtw- 
iMth y dyddiftu yma. T um ftrnthwyr 

wrwyneboi ft difecldwl yn myned heibio i 
wirioneddfta tftfadwy yn hollol ddisylw. 
Y maent yn tnghofio mai yr vmig sicrwydd 
sydd genym am ryddid gwladiu a ehref- 
yddol y w y Beibl agorad, yr hwn a roddwyd 
iV Eglwys Sefydledig ac i'r genedl mewn 
iaith a ddeallir gan y bobl; ao yr ydych 
chwi eich hun yn anghofio eich bod yn 
ddyledus i'r Egfwys hon am eich rhyddid 
i siarad yn gyhoeddua. Ymladdodd yn 
wrol dros iawnderau y Wladwriaeth, 
liberthodd ei gweinidogion ei hunan wrth 
yr ystanciau dros iawnderau y werin. Y 
mae eich hymddygiadau tnag ati yn hollol 
annlolohgar. 

•♦Yr ydwyf yn awr wodi dyfod ir 
penderfyniad fod y mynegiad a ymddang- 
osodd yn y Times yn gywir, canys y mae 
wedi cael ei gadamhau yn eich papyr chwi 
eich hun — y Nonconformut X mae yn 
rhaid i chwi yn awr naill ai addef eich 
hanwybodaeth neu eich bod wedi cael eich 
oamarwain, er hyny, trwy eich dystaw- 
rwydd, chwi eich hon sydd yn ateboi, felly 
yr wyf yn ystyried fod genyf hawl i 
ddadgan fy mam. Fe cyhuddwn chwi o 
ddywedyd anwiredd yn fwriadol, buasai 
hyny yn anghristionogol ao yn anghyfiawn. 
Yn awr nid oes modd y«goi oddi wrth y 
casgliadau a ellir dynu, sef eich bod yn 
hollol anaddas i ddadleu ar y pwnc yn 
Nhy y Cyffredin ar y 9fed. Darfu i chwi 
ddefnyddio eich gwag ddychymmygion yn 
He fieithiau. Yn awr y mae yn rhaid i mi 
symmud eich camsyniadau o'ch meddwl, y 
rhai a wnaethoch yn eich diniweidrwydd. 

"Nid oes aohos ail-ddywedyd mai prif 
bwno yr ohebiaeth yw, nad oes ond 
ychydig yn y Dywysogaeth heb law y 
tirfeddiannwyr yn glynu wrth yr Eglwys. 
Amoch chwi y mae y baich o brofi hyn yn 
gorphwysj yr wyf finnau yn barod i*w 
wrthhrofi, Dywedodd y diweddar Mr. 
Ernest Jones, yr hwn sydd yn cael ei 
ystyried yn awdurdod gan bob aelod o*r 
ysgol Badicalaidd, a chwi eich hun hefyd 
yn eu plith, yn ei ddarlith ar " Waith ag 
Arian/*^ yr hon a draddododd yn 1867 yn 
ein prif drefydd, fod yr amser hwnw yn 
y Deyrnas Gyfunol ddim Uai na 30,000 o 
dirfeddiannwyr-9000 yn yr Iwerddon, 
felly yr oedd 21,000 yn Lloegr, Ysgotland, 
a Chymru. Eto, T. CliflFe Leslie, Ysw., 
awdwr y traethawd ar y Gyfundrefn Dirol 
yn Ffrainc, yr hwn a gyhoeddwyd yn y 
gyfrol ar y Drefn o Ddaliad Tiroedd gan 
Glwb Cobden, a ddywed hefyd fod yn ol 

Census 1861 30,766 o dirfeddiannwyr yn 
Lloegr. Y mae yn amlwg mai y Deyrnas 
Gyfunol y mae ef yn olygu, yr un fath ag 
Ernest Jones. Pa un a oedd y ddau yn 
golygu yr un peth nid y w hyn o gymmaint 
pwys i*r cwestiwn mewn dadL Pan 



yttyrioB mftinUoU Cymrn, ml chyforbyiitt 
i*r Deyraai Gyfttnol, ym mha an y dy wed 

fod 30,000 o dirfeddiannwyr. nis gall tir- 
feddiannwyr Cymm ftid nwch law 10,0UO. 
A ydyoh ehwi, mewn sobrwydd, yn ereda 
nad oes ond ychydig nwch law y 10,000 
hyn yn myned i'r Eglwys yng Nghymm i 
addoli ? x mae hjm bron vn anghredad wy, 
er hyny, dyna y w eich haeriad chwL X 
mM% hyd yn oed Uythyrau Bir. Henry 
Richard ar Gymru yn et dryllio yu 
ddarnau. Y mae cyfrif Horace Mann am 
y gwahanol Enwadau yn 1851 yn eich taro 
i'r llawr. Yn Nhabl N., tud. 142, rhodda 
ef y nifer yn bresennol yn yr Eglwysi yng 
Nghymru a sir Fynwy ar y Sm hwnw yn 
132,940. Eto, o herwydd fod 10,000 neu y 
drydedd ran ar ddeg o honynt yn dir- 
feddiannwyr yr ydych chwi yn gweled bod 
yn dda i ddywedyd fod y gweddill (•^) 
ddim ond ychydig. 

A ydych chwi yn cam ohwaren teg? 
Os ydych, addefwoh yn ddibetrns na 
ddylasech alw 122,000 yn ychydig. A 
wnewch chwi yn awr alw eich geiriau yn 
ol? Dylech gofio fy mod i yma yn cym- 
meryd yn ganiataol fod holl dirfeddiannwyr 
Cymm yn perthyn iV E^wys. Nid ydynt 
felly, y mae nifer yr Eglwyswyr yn ol 
cyfrif 1851 yn llawer mwy. Ym mhellach« 
y mae pob un sydd yn adnabyddus ft 
Chymru yn alluog i bron fod yr Eglwys ae 
Eglwyswyr wedi cynnyddu yn fawr er y 
flwyddyn 1851, fel na fydd i chwi wneyd 
camsynied trwy gymmeryd y cyfrif hwnw 
fel safon. Y mae geoyf ffafth arall o 
bwys: nifer y boblogaetn oedd yn addoli 
yn 1851 oedd tua 50 y 100 o'r holl boblog- 
aeth. Nid oedd dim ond 623,503 yn 
bresennol yn y oyfarfodydd mwyaf poblog- 
aidd allan o 1,188,914, felly yr c»edd 565,41 1 
heb un cyfrif am danynt Yn awr, os 
gelwir banner miliwn yn baganiaid, byddai 
hyn yn anfri ar drigolion Cymm. Bydd 
eich gwaith yn gwneyd hyn yn ddistryw 
ar gymmeriad crefyddol y genedl, agadawaf 
y ddyledswydd arnoch chwi i brofi hyny. 
Os gellir gosod y rhai oedd yn absennol 
yn nosbarth yr Eglwyswyr a r gwahanol 
Enwadau, bydd i hyn wrthbrofi eich haer- 
iadau nad oes ond ychydig yn myned i'r 
Eglwys heb law tirfeddiannwyr; pe cym- 
merwn yn ganiataol f(»d ei banner yn 
perthyn i'r Eglwys, bydd i hyn ddadym- 
chwelyd eich sylwadau yn gyfangwbL 

•*Syr, nid wyf am eich blino a llythyr 
maith y tro hwn. Bernir achosion yn ami 
wrth y rhesymau a ddygir o'i blaid g^n y 
sawl sydd yn ffafriol iddynt; ac mae 
, trigolion Prydain Fawr yn cam chwarea 
: teg— nid ydynt yn hoffi ymladd o*r tu ol 
i'r Uwyn. 

I " Yr wyf yn awr yn foddlawn i ben- 
derfynu pa un a oeddych chwi, fel pen- 
I cadben y Uwyth Libertinaidd yn ceisio 



Digitized by 



Google 



TR HAUU 



79 



dinystrio yr Eglwys Sefydledig, yn ym- 
ddwyn yn anrhydeddus wrth ddefnyddio y 
filth foddion i ddwyn eich hamo&nion i ben. 
** Y mae genyf yr anrhydedd o fod, 
**£ich ufudd Was, 

•*GeorgeF. H. Bowe. 
Edward Miall, Tsw., A.S." 

IXAITFIHANOEL T CBSUDDTK. 

Y mae yn arferiad yn Llanfihangel ar 
ddechrea blwyddyn i roddi te a bara brith 
i hoU Eglwyswyr y lie; felly, trwy eared- 
igrwydd amry w o foneddigesau haelionus 
yr ardal cymmerodd hyny le eleni pryd- 
nawn dydd Gwener, y 19ead o lonawr, yn 
yr Ysgoldy CenedlaethoL Y rhai a 
weiniasant wrth y byrddao, yng nghyd 
a*r rhai a anrhegasant y wledd, oeddynt — 
Mrs. a Miss Jones, Ficordy; Mrs. Evans, 
Penawch Each; Miss Jones a Miss J. 
Jones, Abermagwr ; Mrs. Rowlands, Gynon 
Each; Miss Stedman a Miss J. Stedman, 
Tv'nbedw; Mrs. Rowlands a Miss Jones, 
Llwyn y Brain; Mrs. Hughes, Farmer's 
Arms; Mrs. Evans, Abertrinant; Mrs. 
Jones, Lisburne Arms; a Miss Morgans, 
Pentref. Yr oedd yr hin yn ddymunol 
neillduol, yr hvn oedd yn gysur mawr ar 
ddiwmod o'r fath, a chafwyd oynnuUiad 
llnosog rai ieuaino, canol oed, a henaf- 
gwyr. Hon ydoedd y drydedd wledd a 
gafwyd yma, a phasiodd mor Uwyddiannus 
ag y gellid dysewyl, Heb law amryw o 
foneddigesau a Doneddigion y plwyf, yr 
oedd yn bresennol y Parch. B. Edwards, 
ficer Yspytty Cynfyn, a'r Parch. D. D. 
Jones, Goginani Mae y canu yn Llan- 
fihangel ar y Sul a phrydiau ereill o dan 
arweiuiad Mr. John Evans, Abertrinant, a 
Mr. Morgan Evans, Gnwch. 

Wedi clirio y byrddau am saith yn yr 
hwyr cafwyd gwledd i'r meddwl, pryd y 
cynnygiodd y Parch. D. D. Jones, ac 
eiliodd y Parch. B. Edwards, fod iV Parch. 
J. D. Jones, ficer, gymmeryd y gadair, yr 
hwn a ufuddhaodd. Yr oedd y cyfarfod 
hwn yn cael ei wneyd i fyny o adrodd, 
areithio, a chann, ac yr ydym o dan 
rwymau i fod yn ddiolchgar i'r Parch. B. 
Edwards, a*r Parch. D. D. Jones, am eu 
parodrwydd yn dyfod drosodd mor fynych 
I'n cynnor^wyo, ac am eu hanerchiadan 
ft*u cynghorion gwir ddefnyddiol. Wedi 
talu y gwahanol ddiolchiadau, terfynwyd 
y cyfarfod trwy ganu "Hen Wlad fy 
Khadau;" ac ymwahanodd pawb i'w 
cartrefleoedd wedi cael eu Uwyr foddloni 
yng ngweithrediadau y dydd. 

BY&DDAU TSOOLION. 

Er fod y bvrddau hyn wedi cael eu 
aefydlu mewn llawer o fanau er ys tri mis 
ar ddeg, nid ydynt wedi gwney^ dim ond 
siarad. Y"mae Mr. Siarad Bwrdd Ysgol 
Caerfyrddin wedi costio ugeiniatt o bunnau 



i'r trethdalwyr; ac mae Bwrdd Abertawy 
wedi costi cannoedd. Nid oes gan yr olu 
ddim artan, y maent yn ceisio gorfodi y 
Gy nghor Trefol i wneyd treth; ac mae yr 
olaf yn pallu. Yr achos o hyn yw, os 
bydd idoynt wneyd treth eu hunain, y 
maent yn gw^bod y bydd i'r trethdalwyr 
agor eu llygaid mewn syndod. Gwnawd 
hyn yng Nehaerfyrddin, ac ni ^yr neb 
faint raid ioaynt dalu. Y mae y bwrdd 
yn Abertawy yn bygwth cael mandamus i 
orfodi y Gynghor i wneyd treth ; y mae yr 
olaf wedi rhoddi her iddynt i wneyd eu 
gwaethaf. A pha fodd y try pethau 
allan yn y diwedd? Y mae yn amlwg y 
daw y Byrddau Ysgol yn ammhobloeaidd 
yn y wlad er cymmaint oedd o waeddi am 
danynt Darfu i ni ragddywedyd hyn 
flwyddyn yn ol, ac mae ein geiriau yn 
dechreu cael eu gwirio. 

Y FSECH WEN. 

Dy wedir fod y clefyd alaethus hwn yn 
cael ei ledaenu trwy fod dvnion yn cael eu 
symmud o un He i'r Hall pan maent yn 
glaf. Yn ol y gyfraith y mae pob d^n 
vn agored i 5p. o ddirwy am ^ned i'r 
heolydd pan y mae yn glaf yn v frech 
wen. Gs aiff un i ryw gerbyd heb rodd^ 
rhybudd fod y frech arno, bydd yn rhwym 
o dalu y perchenog am y golled a'r gost a 
fydd iddo achosi. Gall unrhyw ynad 
heddwch orchymmyn i ddyn sydd yn 
dyoddef oddi wrth y clefyd fyned i yspytty 
sydd wedi cael ei barotoi i dderbj^n y 
cyfrvw. Os bydd i berchenogion tai ar- 
drethu eu tai, neu ran o'n tai, lie bu dynion 
yn dyoddef oddi wrth y frech, y maent yn 
agored i ddirwy o 20p. Mae yn rhaid i 
dafarnwyr fod yn ofalus hefyd i beidio 
derbyn dvnion i'w tai. Mae pob un a gluda 
blentyn a'r frech arno ar hyd yr heolydd 
yn agored i ml ei ddirwyo o 5p.; y ddirwy. 
am gario dillad personau d'r trech arnynt 
yn agored y w 5p. ; am wrthod gosod brech 
y fuwch ar y plant, Ip. Os bydd i nnrhyw 
berson drosglwyddo y frech i unrhyw 
berson arall, carcherir ef am fis. 

AOOBIAD T SBNBDD. 

Beth a wneir yn yr eisteddiad nesaf ? yw 
y cwestiwn a ofynir yn barhaus. Y mae 
pob sefydliad wedi cael ei fygwth y 
blvuyddoedd a aethant heibio. Deueain 
mlynedd yn ol yr oedd gan y rhai oedd yn 
dwyn cyssylltiad a'r India a'r Trefedig- 
aethau ddigon o ddylanwad i lywodraethu 
y wlad; ond y mae y dylanwad hwnw wedi 
myned i golli. Y mae nifer yr etholwyr 
wedi cynnyddu yn fawr, a gellir dy wedyd 
fod tynged y wlad yn eu dwylaw. Pa 
fath addysgiaeth maent am g^ael? Nid 
oes un o bob ugain o ddeiliaid Prydain 
Fawr yn foddlawn i ddysgu eu plant heb 
rhy w grefydd. Beth maeot am wneyd I'r 



Digitized by 



Google 



80 



TR HAUL. 



tafkrndAt? T maent am g^l llai o feddw- 
dod; 08 ydynt am gAel diwygiad bydd yn 
rhaid iddynt ddechrea gartref. Beth maeot 
am wneyd &*r Eglwy8? T mae rhai am 
ddarostwng ei phen, ond eto y maent yn 
glynu wrthi. Pa fath fyddin y maent am 
gael? Y maent am ei gwneyd yn fwy 
poblogaidd, ond ni fydd iddynt ufuddhaa i 
neb ond gwr boneddig. Beth yw ea 
teimladaa at Dy yr Arglwyddi? i maent 
yn ystyried y Ty Uchaf yn fath o Barad- 
wys o urddasolrwydd a sefyllfa, byddai yn 
ddrwg gan y wlad weled ei ddifodi. Beth 
maent am wneyd o'r tiroedd? Am gael 
ychydig o bono, ac wedi hyny cael mwy, 
a'i adael i'w plant henaf. Beth a wnftnt 
ag Unbenaeth? Yn gyntaf ei difrio, yna 
gweddio drosti. 

Camay nied dybryd yw rhoddi un vm- 
ddiried mewn teimladaa sydd yn cael eo 
Uyit^odraethu gan amgylchiadau. Tair 
blynedd yn ol yr oedd y seren Ryddfrydol 
yn y goruchaiion ; eleni y mae y blaid hon 
mewn perygl o ymddattod. Amser a 
ddengys pa n>dd y try petbaa allan. 



ENGLYNION 
Ar farwolaeth y Parchedig Ddr, James 
(Dewi Ddufed), 

Dbwi o Ddtfed i ddefion— ei wlad 
Boes le yn ei galon ; 
Yng ngwyneb gwrthwynebion, 
Cywir o hyd carai hon. 

I hanes ei wlad bu*n svlwedydd — craff, 
Cryf iawn fel rhesymydd; 
Ac eurieithog areithydd — 
Araul ydoedd haul ei ddydd. 

Cryfion athrawiaethau crefydd— y Beibl 

Oedd bwnc ei fryd beunydd ; 
Mel doniaa mal duweinydd,— ddyferai 
O'i enau, deuai i bob gwrandawydd. 

Edeyrn Dafod Aur ydoedd,— a'i ddoniau'n 
Hawdd ddeuu tyrfaoedd: 
A Rawer o allaoedd, 
Mawr ei werth i Gymru oedd. 

Yn aeg Lloegr enwog ei lien — yr ydoedd 
Yn siaradwr trylen ; 
Llywiai ei hwyl yn null hen 
Areithwyr clodfawr Athen. 

Ar ei ol bydd Cymru Wen — yn ei da, 
Am hir dalm, mewn niwlen; 
Trwm wylaw bydd yr Awen 
Gyda phwys heb godi 'i phen. 

GWTNIONTDD. 



ESGORODD, 
Llotd— lonawr 14, yng Nglangwili, 
priod LI. LL Price Lloyd, Ysw., ar ferch. 

PRIODWYD, 
Lswss^DsAKS^Ionawr 10, yn White 



Church, Wexford, Iwerddon, gan y Parch. 
G. Jones, rheithor, Wm. Price Llewelyn 
Lewes, Cadben Slfed Traedfilwyr Ysgain, 
mab henaf yr Is-filwriad W. P. Lewes, 
Llysnewydd, sir Gaerfyrddin, Y.H., LR.« 
& Sarah Cecilia, merch ieuengaf y diweddar 
John Deane Drake, Ysw., StokeadowD, 
Wexford. 

BU FARW, 
Llbweltn— lonawr 3, yn Heol y Prior, 
Caerfyrddtn, Jane, priod Mr. Andrew 
Llewelyn, dodrefnydd, a merch Mr. John 
Rowlands, 1, Petryal Nott, 32 oed. 



Y LLITHIAU PRIODOL, CHWEE- 
ROR, 1872. 



1=3 Td 



J3 ^ M 



51 

0< 



11 



^ s Ea ^ a 



, Kr . 50 J ^ *1 JO 

1 « §2 S « S « 



IS 7 



r 



Ml 



i 1 1 i 



* Salman Priodol am Ddydd Mercher y Llndw : 
Boreu, vi., xxxii., xxxviii.; Prydnawn, cii., 
czxx., cxliii. Gwasanaeth y Bygythiad i'w 
arfer ar y dydd hwn, 

Sylwer. — Y mae deugain niwrnod y Garawys 
gwedi eu penodi iV cadw fel dyddiau o ymprrd 
a gweddi. Colect Mercher y Lludw i'w arfer 
bob dydd yn y Garawys. 

t Credo Sant Athanasius i'w arfer. 

t Un o Golectau Wythnos y Gydgorian iV 
ar^r ar y dydd hwn a phob dydd o'r wythnos 
hon. 



CARMARTHEN: 
Printed and Publithed by William SpuaaxLL, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Wednes* 
day, the 81st of January, 1872. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



€^im (Canft|Tiiitin. 

"yng ngwyneb haul a llygad goleuni." 
"a gair duw yn uchaf." 



Rhip. 183. MAWRTH, 1872. Cyp. 16. 



GONESTRWYDD M ASNACH YDDOL. 



Mae poblogaeth Prydain Fawr a'r 
Ynysoedd Prydeinig yn cynnyddu 
yn ddirfawr er ys amryw oesoedd, 
yn ol fel y gwelir wrth y cyfrifiad 
deng-mlynyddol. Ac y mae cynnydd 
ein poblogaeth yn brawf o helaeth- 
rwydd ein hadnoddau, ac o'n llwydd- 
iant cyffreairiOl fel teyrnas, ac o 
gyflwr iechyd rhagorol deiliaid y 
FrenineSy ac o ausawdd boddhaol 
moesau da y bobl ar y cyfan. Mae 
anfoesoldeb, yn enwedig yn y mater- 
ion ag sydd yn dwyn cyssylltiad ag 
ystdd priodas, ac yng nghadwraeth 
Dydd yr Arglwydd, yn gwanychu 
cyfansoddiad oorfforol y bobl. ac yn 
tueddu i leihau en nifer, fel ag y 
mae Ffrainc annedwydd yn esampl: 
raae'r wlad hbno yn ddychrynllyd o 
ddifiygiol yn y ddau rinwedd pwysig 
hyny. Mae hi yn wlad anniwair, heb 
ganddi nemawr o barch i sancteidd- 
rwydd priodas, nac i sancteiddrwydd 
y Sabbath; ac y niae'r genedl oil, 
oddi gerth mewn rhai ardaloedd 
gwledig, lie maeV trigolion yn fwy 
rhinweddol, yn dyoddef o ganlyniad. 
Ac nid oes ond ychydig o olwg am le 
i obeithio y bydd yno ddiwygiad 
buan. 

Mae Uawer o effeithiau daionus yn 
deilliaw o gynnydd ein poblogaeth. 
Ond ar yr un pryd y mae yn rhaid 
11— xvi. 



i ni gyfaddef fod hefyd yn dilyn rai 
anfanteifiion. Ond byddai yr anfan- 
teision yn fwy pe na byddai Uawer 
o'r boblogaeth yn ymfudo i wledydd 
tramor. Heb hyn, byddai y deyrnas 
yn rhy lawn o bobl ym mhen ychydig 
o flynyddoedd; ac fe fyddaiadnoddau^ 
ein gwlad yn rhy fychan'ar gyler y 
preflwylwyr. Ac y mae cyfleusderau 
a manteision ymfudiad yn tueddu i 
gyfartalu poblogaeth yr amryw wled- 
ydd. Ond 08 a pethau ym mlaen 
am gan mlynedd eto fel y maent yn 
awr, bydd gwyneb y ddaiar breswyl- 
iadwy yn tynu yn brysur at fyned 
yn rhy fach i gynnal y trigolion. 
Ond, fel yn y byd anifeilaidd, mae 
gan ddeddfau Rhagluniaeth ddarpar- 
iaethau ar gyfer gwneuthur y gwrth- 
bwysiad angenrheidiol ar gyfer 
amrywiol amgylchiadau y byd dynol 
befyd. 

Un anfantais sydd yn dilyn yn 
naturiol oddi wrth gynnydd prysur 
ein poblogaeth, ydyw hyn — bod gyrfa 
bywyd yn myned yn yrfa rhy wyllt. 
Dan yr amgylchiadau sydd yn gys- 
sylltiedig wrth gynnydd nifer y 
bobl, mae yn fwyfwy* anhawdd enniU 
bywoliaeth; mae yn fwy fwy anhawdd 
cael sefyllfaoedd cysurus i ennill bara; 
ac y mae y rhedeg sydd yn yr yrfa 
hon yn rhedeg cyflymach ; ac mae yn 

Digitized by Google 



82 



TR HAUL. 



naturiol i'r cryf yn yr yrfa gymmeryd 
ei demptio i ddisodlfr gwan a*r llesg, 
er mwyn ennill y gamp. Mae yn 
peri i ddyn ystyriol arswydo wrth 
weled mor gref a difrifol y w yr ym- 
gystadleuaeth sydd yn awr yn ein 
plith am lEob sefyllfa wag, ac mor 
fileinig a ffyrnig y mae Uawer o 
honom yn cymraeryd mantais annheg 
y naill ar y Hall er mwyn ennill 
tamaid o fara iddynt eu hunain a'u 
teuluoedd. 

Ddeugain ralynedd yn ol, yr oedd 
bargenion pwysig yn cael eu dwyu 
ym mlaen rhwng gwr a gwr heb na 
thyst na thysteb; heb na 11 w ar air, 
na gweithred o gytundeb ar bapyr. 
Yr oedd yr yrfa am fywoliaeth yn 
yrfa lonyddach; ao nid oedd dim 
ymgystadlu ao ymryson gwyllt megys 
am fywyd, fel ag sydd yn bresennol. 
Yn y dyddiau hyn o boblogaeth fawr, 
mae nifer yr ymgystadleuwyr am 
fywoliaeth mor helaeth, fel mai prin 
y mae neb yn meiddio ymddiried i'w 
frawd ei hun mewn materion arianol. 
Cyfrwysdra pob dyn yn yr oes hon y w 
drwgdybio pawb arall yn y fath 
bethau, a dyfeisio pob cynllun i 
rwy&tro i ereill ei siomi a'i dwyllo a 
chymmeryd mantais arno. 

Ac y mae drwg arall hefyd yng 
nglyn k'r drwg uchod; a hyny yw, 
prymro % ymgyfoethogi. Mae llawer 
lawn o ddynion yn casglu cyfoeth 
lawer, a hyny yn sydyn, trwy amryw- 
iol fathau o'r hyn a elwir speculation, 
Nid ydys yn awr yn ymfoddloni ar y 
moddion diniweid a syml ag a fyddai 
mewn arferiad yn amser ein tadau 
a'n teidiau i gyrhaeddyd cyfoeth. 
Ehaid 1 ni yn bresennol arferyd ein 
doniau i gasglu golud yn gyflym, 
rhag i neb arall ei gasglu o'n blaen 
ni: yr ydym mewn brys a fFwdan yn 
y gorchwyl; nid oes braidd neb yn 
hyn yn euog o annybendod. Yr ydym 
yn y peth hyn yn dynwared cyflymder 
y gerbydres ar y rheilffordd; yr ydym 
yn ceisio ennill arian megys trwy 
north ager, 

Bhaid addef fod amgylchiadau yr 



amseroedd hyn yn gorfodi dynion i 
raddau i ymddwyn yn y dull a 
grybwyllwyd. Ac y mae hyn yn 
arwain yn anocheladwy (os na bydd 
synwyr, a gras, ac egwyddor dda 
yn gwasanaethu fel ckt(^ ac attalfa 
arnom) i fyw ym mhell awch law ein 
moddion; neu, mewn gair arall, i fyv 
ar goel {credit). A byw ymddangos- 
iadol a hocedus y w'r feth fyw a hyny. 
Edrychwoh ar ferched a gwragedd 
ffarmwyr a masnachwyr mewn Eg- 
Iwys a chapel, mewn fifair a marchnad, 
a phobmath o gyfarfodydd cyhoeddus; 
a chwi a dybiech eu bod yn gyfoeth- 
ogion. Ond os holwch chwi yn 
ddyfnach i*r mater, mae'r sidanau, a*r 
blonds, aV chignons, heb dalu am 
danynt; ac yn ami iawn nid oes ond 
crys gwael am y cefn dan y wisg 
sidan a melfed; ac y mae'r pwro agos 
mor wag a*r pen. Maent, lawer o 
honynt, mewn dyled; a dyna*r gwir. 
Maent yn byw yn ymddangosiadol a 
rhodresgar, ac ym mhell uwch law eu 
gwir foddiou: mewn gair, yn byw 
mewn dyled a thlodi- 

Y bobl sy mewn mwyaf o dem- 
tasiwn i gymmeryd eu camarwain yn 
y dull hwn o ymddwyn yn eu buohedd, 
ac o ymdd^ngOB y peth nid ydynt 
mewn gwirionedd a sylwedd, yw 
masTUichwyr; y dynion ag sydd yn 
byw ar brynu a gwerthu; y bobl ag 
sydd yn byw ar newid arian o law i 
law. Amcan y masnachwyr, fel pobl 
ereill, yw ennill arian; ac er mwyn 
hyn, y maent yn cymmeryd mewn 
Haw anturiaethau masnachyddol nad 
ydynt ddim yn alluog i'w triu yn 
gelfyddydol. Mae llawer o'r rhai hyn 
yn dechreu busnes, ao yn cario busnes 
ym mlaen ar hyd y blynyddoedd 
ar false capital, Ao wrth geisio 
gwneuthur y capital yn un gwirion- 
eddol, maent yn ei wneuthur yn fwy 
false fyth, mewn ysbryd speculation. 
Ac felly, yn He myned yn gyfoethog, 
maent yn myned yn fwy fwy tlawd. 
A hyn yw yr achos fod cynnifer o 
fethdaliadau yn cymmeryd lie. Mae 
He i ofni fod Uaweroedd o'n masuach- 

Digitized by GooqIc 



TB 

wyr ieuainc o fewn y dim i fod yn 
fethdalwyr. Anaml y maent yn gallu 
oyflawnu wholesale dealer^ trwy eu 
bod yn erchi gormod o nwyddau i 
lenwi'r siop, er mwyu peri i bobl 
feddwl eu bod yn gwneuthur busnes 
llewyrchus, yn gystal ag er mwyn 
spectUation persopol. Mae'r prynwr 
yn byw ar goel; mae'r siopwr yn byw 
ar goel; mae'r wholesale dealer yn 
byw ar goel; rnaeV manufacturer yn 
byw ar goel; a phrin y mae swUt o 
eiddo gwirioneddol gan ddim un o'r 
pedwar. Ac felly, ryw ddiwrnod, 
mae*r hank yn rhedeg ar y manufac- 
turer, y manufacturer yn rhedeg ar yr 
wholesale dealer, yr wholesale dealer 
yn rhedeg ar y siopwr, a'r siopwr yn 
rhedeg ar y customer, ac y maent ill 
pedwar yn myned yn fethdalwyr yr 
un wythnos, o ddiffyg sylwedd mas- 
naohol, ac o ddifi^g ystyriaeth o 
ansawdd treigliad arian, ac o athraw- 
iaethau Adam Smith. 

Maecyfundrefn fasnachol yn bodoli, 
a elwir y credit system. A rhaid 
addef fod masnachwyr yn rhoi gormod 
gefnogaeth i ddynion i brynu ar 
goel. Pan bo dyn yn alluog i dalu 
ei fiFordd, gwell yw gan lawer mas- 
nachwr iddo brynu ar goel yn ei siop 
na bod iddo dalu arian parod. Canys 
mae'r masnachwr felly yn gwybod yn 
dda sut i godi Hog am ddyled y bU, 
ym mhris y nwyddau: gwdl ganddo 
hyny na chodi llai am dalu arian 
parod. Ac y mae yn ofynol i'r prynwr 
fod ar ei wyliadwriaeth rhag y cyf- 
rwysdra hwn yn y siopwr. 

Yn yr oes hon, rhaid bod prynu ar 
goel. Ond nid hawdd yw olrhain y 
terfynau o fewn pa rai y dylai'r credit 
system weithio. Nid oes fawr o rym 
oyfraith ar y pwnc: a rhaid myned 
yn ol synwyr cyffredin: sef na bo i'r 
cwsmer, na'r r^it-dealer, ddim ordro 
mwy o nwydda^i nag y bo golwg 
resymol i dalu am danynt yn fuan. 
Un o reolau Mr. Jefferson, yr Amer- 
iciad enwog oedd, Feidiwch d gwario 
mwy arian nag sydd yn ekh medd- 
iant. Pe gweithredid ar yr egwyddor 



UAXJU 83 

hon, yn He ar false capital^ arbedid 
Uawer iawn o drueni plant dynion« 
Nid oes neb yn ei synwyr yn gwerthu 
ar goel (nid oes dim modd iddo), heb 
godi Hog rywffordd yn y bil am 
ohiriad y tM. 

Byddai yn llawer iawn gwell a 
mwy parchus i ddyn ieuanc gym- 
meryd rhyw swydd is law yr hon sy 
ganddo, a bod yn rhydd oddi wrth 
ddyled, na bod mewn sefyllfa uwch, 
yr hon nis gall mo'i thrin heb false 
capital, Byddai yn llawer iawn mwy 
diogel a mwy parchus i ddyn fod yn 
tori ceryg ar y ffordd fawr, na bod 
mewn sefyllfa sydd yn gofyn iddo 
wario mwy o arian nag sydd yn ei 
feddiant. 

Mae cwsmeriaid yn fynych yn 
gwneuthur cam i'r masuachydd, heb 
fwriadu hyny. Maent yn gyntaf, o 
wir gyfeillgarwch, yn ei ddewis ef yn 
lie masnachydd arall, ac y mae yntau 
yn ddiolchgar iddynt. Ond y maent 
yn ei gadw mor hir heb ei arian nes 
y mae yntau yn methu clirio ei ffordd 
gydag ereill; ond mae yn anfoddlawn 
i bwyso arnynt am y tdl, rhag colli 
eu cwsmeriaeth. Mae llawer siopwr 
yn myned i'w wely bob nos gan 
ocheneidio, "Gwareder fi oddi wrth 
fy nghyfeillion." 

Mae rhywbeth fel magic yn y dull 
y mae arian yn cynnyddu trwy iawn 
drefn a thriniad; ac y mae rhywbeth 
fel m^ic yn y dull y mae arian yn 
Ueihau ac yn edwino trwy gamdrefn 
a chamdriniad. Mae pawb yn gwybod 
hyn; ond nid pawb sydd yn trin 
arian a nwyddau ar yr egwyddorion 
ag y maent yn hysbys o honynt: mae 
trwst masnach yn eu byddaru; mae 
dysgleirdeb Uwydd masnach yn eu 
dallu. Mae llawer dyn yn synwyrol 
ym mhob peth ond mewn materion 
arianol. Mae llawer bachgen yn 
gwybod y multiplication table ar dafod 
leferydd yn berffaith pan yn yr ysgol; 
ond pan elo y bachgen hwnw yn 
fasnachydd, mae yn ei hollol anghofio: 
wrth gadw siop, ymddengys nad oes 
ganddo mo'r amgyffred Ueiaf fod deg 



Digitized by 



84 



TB HAIUi. 



o nwyddau a bryner am bum swUt, 
ac a bryner ar goal, yn costio mwy 
yn y diwedd na deuddeg o nwyddaa 
a bryner am y pedwar swUt, ond a 
daler am danynt wrth eu prynu: ac 
am hyny y mae, ar lawer achos, yn 
colli ei eiddo, ac yn colli ei gymmer- 
iad, ac yn colli ei ryddid personol. 
Ac y mae Uawer o'n hariandai new- 
yddion yn myned ar hyd yr un 
Uwybr dinystriol— -/a/w capital yn 
cychwyn, fahe capital yn y canol, a 
false capital yn y diwedd: nid oes 
dim gwirioneddol yn perthyn iddynt^ 
ond y squash yn y diwedd. 

Mae rhyw aiituriaeth newydd yn 
codi bob dydd yn y deymas mor 
gyflym a bwyd y boda, ac yn Uawn 
mor dfllSylwead, a darfodedig, a 
thwyllodrus: dim ond flFug a lledrith 
o*r dechreu i*r diwedd; ac y maent 
yn fynych yn dechreu ac yn diweddu 
ar unwaith. Mae ysbryd y SotUh-sea 
bubble yn ameer Law yn llenwi ein 
teyrnas yn y dyddiau hyn, ond mewn 
fiFurf arall. 

Mae hyn oil yn arwain i anonest- 
rwydd dirfawr. Pa gyunifer o*n 
crefyddwyr sydd yn cael eu dirwyo 
am arferyd pwysau ysgafn, a mesur 
owta, a llathen ferl Beth sydd yn 
peri hyn ? Yr achos y w, fod awydd 
gormodol am ennill arian yn dallu'r 
gydwybod ac yn pylu'r teimladau 
moesol. MaeV awydd am arian wedi 
myned yn nwyd mor gref, fel ag y 
mae yn rhaid i egwyddor, cydwybod, 
a chrefydd blygu o'i blaen hi. Yr 
acj gyddair y dyw hyn: ynoldywediad 
y bardd Lladin Horas: Bhaid cael 
arian: os mewn ffordd onest goreu oil; 
ond OS mewn ffordd anonestf rhaid cael 
arian, bid a fyno, 

Nis gwn yn iawn a oes gan grefydd 
ryw ddylauwad ar ddynion yn y 
mater hwn: yr wyf yn ofni fod 
^ dylanwad hunanoldeb yn llawer cryf- 
ach yn hyn na dylanwad gwir grefydd, 
er fod llais crefydd ar y pwnc yr un 
peth ag ydyw llais synwyr cyffredin; 
sef Bod i ni doti^r diUedyn yn ol fel 
y cyrkaeddo'r brethyn, Ac felly nid 

A*€ s//^ ^^^^ 



wyf yn sicr a gaiff y sylwadau 
canlynol wrandawiad gan y wlad ai 
peidio. Ond anturiaf eu gwneuthur, 
doed a ddelo. 

Os yw amgylchiadau y byd a'r oes 
yn cyfnewid; os yw y rheilffordd yn 
lie cerbydau, ac os yw'r pellebyr 
gwefrol yn lie llythyrau, ac os yw 
ager yn lie gwyut, mae egwyddorion 
cyfiawnder ac uniondeb yn ddigyf- 
newid. Nid yw newidiad amgylch- 
iadau masnachol yn newid dim ar 
leferydd yr Ysgrythyrau, cauwn ni 
hwynt o'r ysgolion neu beidio. Gyda 
Haw, nid yw yn ddim syndod fod yr 
oes fasnachol hon yn dewis cadw*r 
Beibl allan o'r ysgolion, gan ei fod yn 
cael ei gau allan o'r masnachdy. 
"•Cyfiawnder, cyfiawnderl" medd y 
Beibl. Ennill arian, ennill arian, 
aed cyfiawnder i'r lle'r elo," medd y 
masnachydd sydd yn ymysgwyd i 
glirio baich ei ddyledion. " Yr Ar- 
glwydd cyfiawn a gar gyfiawnder," 
medd yr Ysgrythyr. " Na fyddwch 
yn nyled neb o ddim," yw llais yr 
Ysgrythyr. Ond medd llawer mas- 
nachwr, "Yr wyf yn gwybod mai 
cyfiawnder yw'r goreu peth; ond sut 
y mae modd i mi dalu fy nyledion, a 
bod ar yr un pryd yn gyfiawn ? Mae 
fy nyledion yn fwy nag y gallaf eu 
talu mewn fibrdd onest: ond rhaid i 
mi dalu; ac felly rhaid i mi fod 
ychydig yn auonest." Ond pa ham 
yr oedd raid i ti fyned i ddyled o 
gwbl ? pa ham na fuasit yn cadw o 
fewn dy foddion 1 pa ham y prynaist 
fwy nag y gellit dalu am dano yn 
hwylus 1 pa ham y buost mor ffbl a 
byw ar gredit yn y dechreu cyntaf ? 
ac OS aethost yn y dechreu i ychydig 
ddyled, pa ham na buasit yn gwasgu 
arnat dy hun, ac yn ymarbed, hyd 
nes y gallesit ei thalu 1 Yr oedd yr 
Ysgrythyr yn dywedyd wrthyt yn 
gychwyniad masnachol cyntaf, 
"Na fydd yn nyled neb o ddim," 
Ond ti a anghofiaist y cynghor hwn, 
yr hwn yr oedd rheswm yn gystal a'r 
Ysgrythyr yn ei roi i ti, nes yr aeth 
ji^n rhy ddiweddar i ti fedru gwrando 



10 / 



YU HAUL. 



85 



dd 



aruo'. Mae dy sefyllfa ddybryd bres- 
ennol yn dysgwyl am notice of distraint 

ddydd i ddydd, fel yr ydwyt, yn 
effaith dy anuftidd-dod i iaith rheswm 
a iaith y Beibl: ac yn awr rhaid i ti 

mmeryd y canlyniad, trwy fyw 
mewn pryder ac ofn beunyddiol, neu 
ynte trwy geisio vmddadrys o'th 
ddyryswch mewn rnywTIorad an- 
onest, ac felly suddo yn ddyfnach 
ddyfuach i drueni meddwl a chy- 
huddiad oydwybod. 

Mae magic mewn cynnydd arian; 
ac mae magic mewn Ueihad arian. 
Wei, mae magic hefyd yn y pwnc o 
ddyhd. Auaml y gwelwch ddyn wedi 
myned unwaith i ddyled, yn alluog 
byth i ymysgwyd yn rhydd oddi wrth 
ddyled. Mae dyled yn cynnyddu er 
ein gwaethaf. Mae hyd yn oed ein 
hymdrech i glirio'r ddyled yn ein 
suddo yn ddyfnach ynddi. Canys 
nid oes gan ond ychydig iawn o bobl 
ysbryd ac egni i ymwadu k hwynt eu 
hunain ac i gwtogi eu pleserau i'r 
fath raddau ag a fyddo yn ddigonol 
i'w chlirio. Ac y mae'r duedd ddiog- 
1yd a diegwyddor ag a barodd i ui 
oddef i ni ein hupain ddechreu myned 

1 ddyled, yn parhau i weithredu arnom 
ac i'n dylanwadu, yn ddiarwybod i 
ni. Gwelsom ddafad wedi myned i 
ddrain a mieri, ac yn arfer pob 
moddion i ymryddhau; ond po mwyaf 
ei hymdrech i ymryddhau, mwyaf oil 
y mae y drain a'r mieri yn ymgylymu 
o'i hamgylch; a hithau o'r diwedd yn 
ymroi ac yn trengu. Dyna yn union 
yw cyflwr y dyn sy wedi myne»i i 
ddyled. Mae pob ymdrech a wnelo i 
ymryddhau yn llyffethair ychwanegol 
am ei draed a'i ddwylaw; ac o'r 
diwedd mae'r gyfraith yn cymmeryd 
gafael arno. Yr holl aches o'i drybini 
yw darfod iddo ar y cyntaf ebargofi 
y ddeddf ddwyfol sydd yn dyWedyd, 
" Na fyddwch yn nyled neb o ddim." 

Yr oedd y brenin Solomon yn 
fasnachwr mawr, ac yn deall natur 
masnach yn dda. Sylwn mor wir 
(gwell'gwir nag a ddywedodd Adam 
Smith erioed) yw yr hyn a ddywed 



efe yn Diar. xxii. 7 : " Gwas fydd yr 
hwn a gaffo fenthyg i'r'^wr a roSdrT 
fenifcy^-" Ac mae'r gair gwas yma 
yn arwyddo caethwas. Mae y dyn 
sydd yn byw ar gredit, sef ar arian 
pobl ereill, dan gaethiwed iddyut, ac 
yn eu power, Mor dost a gwarthus 
yw meddwl ein l)od yn gaethion i'r 
masuachydd, i'r crydd, i'r cyfrwywr, 
i'r tafarnwr, i'r rhai yr ydym mewn 
dyled! ac mai ar eu hamynedd a'u 
dyoddefgarwch hwy y mae yn ym- 
ddibyuu nad yw y County Court ddim 
yn gafael ynom! A pha fodd y 
gallwn ni yn gydwybodol deimlo yn 
annibynol ac yn ddynion rhyddion 
pan gyfarfyddom a hwynt, neu pan 
feddyliom am danynt? Ond nid 
anghyfiawnder sydd yn yr amgylch- 
iad; canys gan mai eu bara hwynt 
yr ydym yn ei fwyta, teg hollol yw 
ein bod dan fath o gaethiwed iddynt: 
wrth iddynt hwy werthu eu nwyddau 
i ni ar goel, gwerthasom ninnau ein 
rhyddid iddynt hwy than. Bargen 
anfanteisiol i ti oedd hon. Ond os 
teli di arian pared, yr wyt yn wr 
rhydd, ond nid heb hyny. Mae 
myned i ddyled nid yn unig yn fai 
ac yn bechod, ond mae hefyd yn 
fFolineb o'r fath mwyaf ynfyd, os 
gelli beidio mewn modd yn y byd. 

Mae llawer dyn sy wedi myned i 
ddyled fasuachol yn gwneuthur yn 
achlysurol fath o convulsive efforts i 
ymryddhau. Ond ni wna y fath 
ymdrechion goregni'ol byth mo'r tro. 
Rhaid gwneuthur yr ymdrechion yn 
rheolaidd, yn gyssou, a systematic. Y 
mae modd i ddyn ymryddhau o'i 
ddyled: ond yr unig ffordd yw hon — 
cwtogi yr expenses. Dyna yr unig 
ffordd. Os wyt ti mewn dyled, 
ymwad i thi dy hun yn gysson a 
pharhaus, nes dyfod yn rhydd. Bwyta 
yn deneuach; yf yn feinach; ymwisg 
yn rhatachj bydd fyw ar fara a dwfr; 
bydd fyw ar grystyn sych o fara 
haidd, nes y delych o'th ddyled. 
Canys cofia mai nid dy fara dy hun 
yr wyt yn ei fwyta, tra mewn dyled, 
ond bara dy gymmydog — o grydd, 



Digitized by 



Google 



86 



TB HAUL. 



neu saer, nen weydd, d^c. Nid oes 
genyt ti ddim hawl onest i fyw ar 
&ra pobl ereill, beb law y gwarth o 
wneuthur hyny. Mae Sant Paul yn 
ein haunog trwy ein Harglwydd lesu 
Grist i weithio trwy lonyddwoh, a 
bwyta ein bara ein hunain. 



E M Y N. 
**Morn amid the mottntainsj* 

T WAWR ar ^ib y mynydd, 
£r mor anial y w t 

A si y chwyrn afonydd, 
Tystiant—da yw Duw. 

Yr hyfryd haul yn ffrydio 
Aur ar hyd y rhiw, 

A*r glyn o'i gwsg yn deifro, 
Canant — da y w Duw. 

Mae odlau mawl^n seinio 
Trwy y goedwig werdd, 

Gan adar mwyn yn pyncio, 
Da y w Daw— eu cerdd. 

Cwyd dithau, a chydgana, 
Perchen enaid by w I 

Am wdn ei wedd cyhoedda, 
Diau— -da yw Duw. 
Bodvarif lonawr, 1872. 



NEILLDUOLION BYWYD 
CRIST. 

Mab yn bur amlwg wrtb graffu fod 
yr oes hon yn cymmeryd golwg mwy 
eang a cbyffredinol ar Gristionogaetb 
nag unrbyw oes sydd wedi ei blaenori. 
Pob parch i'r tadau a'r Diwygiad — 
eu henwau fyddo yn aros yn berarogl 
mewn cymdeitbas, eu gweithiau fyddo 
yn myned yn fwy poblogaidd, eu 
oymmeriadau fyddo yn cael eu 
gwerthfawrogi yn uwob, eu fiFyddlon- 
deb fyddo yn cael efelycbiad mwy 
cyffredinol, yr angylion fyddo yn 
gwylied dros eu llwcb, a*u heneidiau 
fyddo yn by nod o ddysglaer mewn 
gogoniant — ond er ein boll barcb i'r 
tadau, ni cbarem gymmeryd eu syn- 
iadau bwy am grefydd yn y oyfiEiDSwm 
fel arddangosiad o grefydd y Testa- 
ment Newydd. Cydnabyddwn eu 
bod yn neillduol am eu dysg, bynod 
am eu duwioldeb, ao yn selog angby- 



ffredin dros yr hyn a gredent, ond 
nid yw y oymbwysderau hyn yn 
wastad i ymddibynu amynt: gall yr 
un awelon yru llongau yn erbyn y 
creigiau ag sydd yn gyru ereiU i'r 
portbladd dymunol. Enwog yw 
Chrysostom a Basil, y tadau Groeg- 
aidd; Augustin ac Ambros, y tadau 
Lladinaidd; Luther, Melancthon, ac 
ereill, fel di?rygwyr: ni cbarem er y 
byd eu bamddi£Adu o fymryn o*u 
gogoniant, ond mae Uawei^ o bobl gy- 
ffredin yr oes hon a fedraut ar sail dda 
ganfod gwallau pwysig yng ngbred- 
oau y dynion hyn. Nid ydym am 
foment am osod y diffygion yma yn 
erbyn y tadau: fiyddloniaid Slon 
oeddynt: daliasant ganwyll crefydd 
yn gryf yng ngbanol yr ystormydd 
mwyaf. Ni buasai neb oV oes hon 
yn well na bwy o dan yr un amgylcb- 
iadau, eithr ar draul llafur y tadau 
yr ydym ni wedi gallu myned i mewn 
yn belaetbacb i fwngloddiau Grist- 
ionogaetb. Ar eu bysgwyddau bwy 
yr ydym wedi darganfod oyfandiroedd 
newydd yn pertbyn i wirionedd. 
Gwnaetbant bwy y caled-waitb, yr 
ydym ninnau yn cael yr anrbydedd 
o wneyd rbyw gymmaint i gyrbaedd 
gorpbeniad a pberffeitbiad. Am 
danom gellir dywedyd, "Ereill a lafur- 
iasant, a cbwitbau a aetbocb i mewn 
i'w llafur bwynt." Neillduolion yr 
oesoedd cyntefig oedd aros gormod 
ar un pwnc neu atbrawiaetb ar draul 
esgeuluso neu edrycb beibio i bynciau 
neu atbrawiaetbau ereill Uawn mor 
bwysig. Ond o bosibl eu bod wedi 
dilyn eu galwedigaetb wrtb wneutbur 
hyn, a'n bod ninnau yn gamweddus 
iV barnu. Er engbraifft, pwnc mawr 
y tadau oedd cyfiawnh&d — cyfiawn- 
hid ar sail angeu y Groes: pwnc 
pwysig neillduol, teilwng o sylw ac 
ystyriaetb y meddyliau puraf a 
galluocaf. Y mae yn ammbosibl i 
ni feddwl yn rby ucbel am y marw 
fu ar Galfaria, ac am rinweddau yr 
lawn a roddwyd gan y Person lesu 
ar y Groes. Ond goddefer i ni ddy- 
wedyd y buasai yn ddymunol genym 

Digitized by GooqIc 



TB 

pe buasai meddyliau cedyrn y tadau 
wedi craffu ychydig yn ychwaneg, 
a*a dwylaw wedi ysgrifena yohydig 
yn helaethach, ar elfenau bywyd y 
Gwaredwr yn gyBtal a*n haddysgu 
mor dda am rinweddau ei &rw. 
Marwolaeth yr lesu heb ei fy wyd nid 
yw yn cyfansoddi ond rhan o'r 
gyfundrefn Gristionogol. Ac y mae 
mor bwysig i*r byd i gael clywed am 
ei gymmeriad pan yn myned oddi 
amgylch i wneuthur daioni, ag am ei 
ingoedd a*i loesion fel aherth cym- 
modlawn rhwng Duw a dyn. Ei 
angea sydd yn symmud ymaith y 
digofaiut, ac yn dwyn maddeoant i*r 
pechadur, ond cymhwysiad o eg- 
wyddorion ei fywyd sydd yn parotoi 
i'r nefoedd. Trwy flfydd yn y Cyf- 
ryngwr y'n cyfiawnheir, ond ar sail 
ein gweithredoedd y'n bernir. Der- 
byniwn oil yn ol yr hyn a wnaethpwyd 
yn y corff, pa un byuag fyddo ai 
da ai drwg. Fel yr oedd yr hen bobl 
yn arfer dywedyd, " Rhaid cael nef- 
oedd faoh o'n mewn cyn y gallwn 
fwynhau y nefoedd fawr sydd yn 
aros pobl Dduw." Nid rbywfath o 
ffydd, rbywfath o broffes, sydd yn 
rhoddi teitl i'r bywyd tragwyddol, 
ond anian sanctaidd tebyg i eiddo y 
Gwaredwr, ac y mae yr egwyddor 
hon yn cymmeryd gafael ar y bywyd 
tragwyddol mewn moment ar y 
ddaiar, ac yn cynnorthwyo y peob- 
adur i anadlu yn awyrgylch y nefoedd 
tra yn byw mewn cnawd. Cystal y 
gallai dyn dall fwynhau y gweledig- 
aetbau mwyaf swynol; dyn byddar 
y gerddoriaeth fwyaf by fry d; dyn 
afiach y gwleddoedd mwyaf breision, 
ag y gallai dyn heb natur .Crist ynddo 
fwynhau y digonolrwydd llawenydd 
sydd yn aros y saint yn y nefoedd. 
Sylwn, ynte,ar hynodion bywyd Crist, 
gan obeithio y bydd i bob darllenydd 
o'r Uinellau hyn geisio ei efelychu. 

1. Yr oedd yn fywyd perfaitk. 
Nid wyf yn gwybod am neb dynion 
fyddai yn foddlawn i un mor graffus 
a galluog a'r diafol i ysgrifeuu cofiant 
iddynt; y mae wedi ein dilyn mor 



HAUL. 87 

fanwl, ac yn gwybod pyromaint o*n 
banes, fel y byddai ei ddyggrifiad o 
honom, er yn gy wir, yn bur anffafriol 
ac annerbyniol: ond yr oedd Crist yn 
foddlawn byd yn oed i'r diafol i 
ddywedyd ei helynt, a thystiolaeth 
y diafol am dana oedd, "Ni a*th 
adwaenom di, Sanct Duw." Nid 
rhy w foddlawn iawn ohwaith y bydd- 
em i gael bradwr neu lofrudd i 
drosglwyddo ein nodweddiou i*r dy- 
fodol: ond am yr lesu, nid oedd un 
gwahaniaeth ganddo pwy fuasai yn 
llefaru am dauo; yr oedd nerth pur- 
deb a didwylledd ei gymmeriad y 
fath fel y gorfodai i gymmeriadau 
o'r fath hyn ddywedyd yn dda am 
dano. Iwdas, ar ol cyflawnu ei fwriad 
dieflig, a dystiolaethai, "Pechaisl'* 
le, pechais, gan fradychu gwaed 
gwirion. A*r canwriad, y llofrudd 
creulawn fu yn euog o wan y waew- 
ffon i ystlys y Diniwed, nes dyfod 
allan ddwfr a gwaed, gorfu iddo 
yntau ddywedyd ei deimlad mewn 
perthynas i*r Gwaredwr. Gwnaeth 
y tywyllwch dudew, a rhwygiad yr 
elfenau, iddo siarad, a siarad yn 
groew. "Yn wir," meddai, "Mab Duw 
oedd y Dyn hwn." Nis gall neb, byd 
yn oed y ffolaf o ddyniou, ddadleu 
mai tywyllwch yw goleuni. Y mae 
y goleuni yn fi^chio mor danbaid yn 
ei lygaid nes gwneyd iddo gyfaddef 
y gwirionedd mewn moment. Yr un 
fath, purdeb mewn cymmeriad. Y 
mae pawb yn rhwym o'i weled, byd 
yn oed gelynion sydd &'u llygaid yn 
b^l gan ragfarn. Am y Cywir o 
galon rhaid dywedyd, " Wele Israel* 
iad yn wi^, yn yr Hwn nid oea 
dwyll." " Ystyr y jperffaith ac edrych 
ar yr uniawn, canys diwedd y gwr 
hwnw fydd tangnefedd." Patrwn 
anwyl o ddynoliaeth oedd yr Ar- 
glwydd lesu — wrth fodd y bodau 
perffaith yn y nefoedd, ac wrth fodd 
pob bod rhinweddol or y ddaiar. Yr 
oedd iechyd corfforol yn pelydru yn 
ei wynebpryd, a phurdeb fel afon 
loew yn rhedeg trwy ei boll natur. 
Ni ddarfu i neb erioed beri i'r natur 
Digitized by GooqIc 



88 



7R HAUL. 



Anfeidrol i gyffro gan foddlonrwydd 
ond yr Arglwydd lesu; am dano Ef 
dywedai y Tad, '* Hwn yw fy anwyl 
Fab, yii yr Hwn y'm llwyr foddlou- 
wyd." Rhwyddtioh fyddai genym 
gredu fod brychau ar wisgoedd yr 
angylion yn y uefoedd na chredu fod 
un bai yn yr Arglwydd lesu. Ym 
mbob dim a wuaetb erioed dangosodd 
yn amlwg fod y Dyn k'r Duwdod 
ynddo yn trigo. " Pwy," meddai Ef, 
hyd yn oed wrtb y bobl oedd yn ei 
adwaen oreu, " a*m hargyhoedda I o 
beohod." Lili oedd ym rahlith y 
blodau, pren afalau ym mblith prenau 
yr ardd, a chrynodeb o bob peth 
gwerthfawr a phrydfertb y gallasai 
y Duwdod feddwl am dano. 

2. Yr oedd yn fywyd kunanym- 
wadol. Cyfeillion agos ydyw purdeb 
a gostyngeiddrwydd; y maeut fel 
Dafydd a Jonathan, yn wastad gyda'u 
gilydd. Sanoteiddrwydd natur sydd 
yn gwasanaethu fel drych i ddangos 
i ni ein gwir gymmeriad. Ni ddaeth- 
om i gyflFyrddiad k neb duwiol erioed 
heb ei fod yn hunanymwadol. Y 
mae gras yn yr enaid fel clew ar y 
corfF yn uawseiddio yr holl feddwl, 
ao yn ei wneyd yn berfFaith ystwytb. 
Dyn wedi cael gras mawr oedd yr 
Apostol Paul, ond yr oedd nior 
ostyngedig a phlentyn. Yn ei gyfrif 
ei hunau, efe oedd y penaf o bech- 
aduriaid a'r lleiaf o'r holl saint, ond 
yngiighyfrif Duw a phobl grefyddol 
efe oedd oawr ei oes. Fe fedr medd- 
yliau mawr blygu ac ymostwng, y 
mae digon o uerth naturiol ynddynt 
i gyfodi drachefn o honyut eu hunain, 
eithr meddyliau bychain y maent mor 
sych a diaodd fel y torant cyn yr 
ymostyngant. Ond pa feddwl fel 
meddwl lesu?— meddwl yn gallu deall 
ac amgyffred pob peth, meddwl yn 
gallu caufod y diwedd o'r dechreuad, 
meddwl yn ei gyfaddasu i fod yn gyd- 
stad ^'r Duwdod, meddwl yn gallu 
cymmeryd i mewn dragwyddoldeb a 
thynged pob bod creuedig trwy y 
bydyssawd. Yr oedd erioed yn ffurf 
Duw ao nid oedd yn ei dybied yn drais 



I i gael ei ystyried yn ogyfuwoh 4 
Duw. Eto Efe a ddibrisiodd ei Hub 
gan gymmeryd arno agwedd gwas. 
Paciodd ei fawredd anfeidrol mewn 
coffr o glai er rawyn dangos ei 
drysorau i bechadur. 

Cryn dipyn o ymddarostyngiad 
fyddai i f renin eistedd wrtb fwrdd 
dyn tlawd i ymborthi: ond gwnaeth 
lesu, Brenin y gogoniant, fwy na hyn 
— daetb yn gyfaill publicanod a 
phecbaduriaid; ac eisteddodd i fwyta 
ac yfed gyda hwynt. Yn ymyl 
hunanymwadiad y Gwaredwr yr oedd 
pob gwahaniaethau daiarol yn diflanu 
o'r golwg fel cwmwl o flaen y gwynt, 
a rhai o'r cymmeriadau gwaetbaf 
trwy^rym ei addysg a dylanwad ei 
gymmeriad yn cael eu gwneyd yn 
fodau diwygiedig mewn moment. 

Mae dynion yn barod i ymffrostio 
ac ymfalchio ar ol cyflawnu gweith- 
redoedd pur gyffredin, ond yr oedd 
lesu mor ddifalch ar ol tawelu yr 
ystorm ar F6r Galilea, cyfodi Lasarus 
o'r bedd, a phofthi y pum mil k 
phum torth a dau bysgodyn, a phe 
buasai heb wneuthur ond peth allasai 
pawb ereill wneuthur. Yr oedd yn 
cyflawnu gweithredoedd oeddynt yn 
ddigon i' synu angylion, ac yn cyfranu 
bendithion na chlywodd neb erioed 
am eu tebyg, eto yr oedd yn gwneyd 
y cwbl megys heb yn wybod iddo. 
*'Ni ddaeth Mab y Dyn," meddai, 
" i'w wasanaethu ond i wasanaethu." 
Nid gwerthfawr ganddo ei einioes ei 
bun — er mwyn ereill gwnaeth ei Hun 
yn brid worth, cyfansoddodd lawn yn 
ei berson a'i haeddiant dros anwir- 
eddau y byd, a* thrwy efFaith ei 
^yfryngdod y mae yn ailgyssylltu 
dyn k Duw, ao yn dwyn meibion 
lawer i ogoniant. 

{Fw barJiau,) \ 



Y DYDD OLAF. 

I Dbuw hedd os ufuddhaf— (cyng;hor hedd) 
Ac yng Nghrist os credaf, 
Hedd a thrugaredd a gaf 
Yn y dwthwn diwaethaf. 

NiCANDER. 



Digitized by 



TR HAUL. 



89 



UNDEB EGLWYSIG. 
[T gyniaf o gyfrei o Bregdhau a 
draddodwyd yn St. Mary's^ Cefn, 
yn yr Adfent, 1871.] 

^^Anfonais attoch Timotheus, yr hwn a 
ddwg ar gof i chwi fy flFyrdd i yng 
Nghrist, megis yr wyf ym mhob man yn 
athrawiaethu ym mhob Eglwys."— 1 Cor. 
iv. 17. 

Yr oedd ein Hiacbawdwr Bendigedig 
yn oyfrif undeb raewn crefydd o 
gymraaiDt pwys, nes ei fod ar adeg 
mor ddwys a'r noson bono cyn ei 
fradycbu yn ei wneutbur yn destyn 
ei weddi ddtoyioaitk — yn gyntaf dros 
ei Apostolion, "fel y byddont un;'** 
ac yn air dros '* y rhai a gredant 
ynddo Ef trwy eu hymadrodd bwynt 
— fel y byddont bwytbau oil yn iin.*'* 
Yr oedd Efe befyd yn cyssylltu &'r 
undeb hwn y dymunai mor daer 
ddau betb mor bwysig k lledaeniad 
teymas ei Bad, "fel y credo y byd 
mai Tydi a'm banfonaist I;" a aanct- 
eiddrwydd a gogmiant ei ddisgyhlion, 
"fel y byddont wedi eu perfFeithio 
yn un." A chan ein bod, yn lie 
gweled undeb mewn crefydd, yn 
gweled yn y gwrthwyneb ymraniadau 
lluosog yn britho y wlad,* a phob 
plaid braidd yn groes i'w gilydd; 
augenrheidiol yw i ni, fel ei ddisgybl- 
ion Ef, holi yn gyntaf beth oedd jrwir 
natur yr undeb a weddiai ein Har- 
glwydd am dano — pa un ai undeb 
ysprydol yn unig, fel y myn rhai, ai 
undeb ysprydol ac eglwysig befyd ? 
Ac yn nesaf, ar ol cael hyn allan, 
dylem eh willed yn fanwl pa mor agos 
yr ym ni, fel Eglwys, yn cyrhaeddyd 
ato, a pha beth yr ydym yn ei wueyd 
er mwyn ei sicrhau. 

Bydd yr arholiad hwn yn fwyaf 
cymmwys ar y tymmor presennol, 
pan y mae ein sylw yn cael ei alw 
yn fwy neillduol at Adfent ein Har- 

* S. loan xvii. 11. 

» S. loan xvii. 21, 22. 

• Rhifedi yr £nwadau crefyddol yn 
Lloegr a Chymru ar y laf o fis Ilydref, 
1871, yn ol Returns y Registrar General^ 
oedd 117; a'u lleoedd addoliad, 20,330. 

12— xvi. 



glwydd, sef ei Ddyfodiad gogoneddus 
yn niwedd y byd i'n galw oil i roddi 
cyfrif am yr ufiidd-dod a roisom i'r 
gorchymmynion a roddodd Efe, ac 
am y defnydd a wnaethom o'r breint- 
iau a ennillodd i ni ar ei Ddyfodiad 
cyntaf, o blegid yn ddiau fe wna ein 
hiawn ddealltwriaeth oV undeb hwnw 
dneddu yn uniougyrchol at ein sanct- 
eiddiad presenol, ac fe fydd felly o 
bwys nid bycban tuag at benderfynu 
ein deilwyddwch tragwyddol. Cyfar- 
wydda ni gan hyny, nefol Dad, yn 
yr holtad hwn i llewyrch dy lAn 
Yspryd, ac arwain ni i'r gwirionedd: 
sancteiddia ni befyd yn dy wirionedd; 
dy Air sydd wirionedd.* 

Beth ynte oedd yr undeb y gweddiai 
ein Harglwydd am dano — beth oedd 
ei wir natur? Pa un ai undeb yspryd* 
yn unig, ai ynte undeb corff ac 
yspryd? Pa un ai undeb dirgel ac 
anweledig, ai ynte undeb ysprydol 
ac eglwysig, neu weledig hefydl Nid 
pa un oV ddau ydy w y goreu, neu pa 
cyn belled y dichon i'r naill fodoli 
hfeb y Hall, nid hyn ydy w y ewestiwn, 
ond pa un oedd yr Arglwydd lesu 
yn ei feddwl, Yn awr, y ffordd oreu 
i ni ganfod hyn fydd, nid trwy 
ddychymmygu pa beth, yn ol ein 
tybiadau ni yn yr oes hon, o dan 
amgylchiadau hollol wahanol, fuasai 
gymmwysaf iddo ei feddwl, na thrwy 
esponio ei eiriau yn y pedair Efengyl 
ar wah^n oddi wrth yr esponiadau 
ymarferol a roddid arnynt yn yr 
Actau a'r Epistolau, ond trwy edrych 
pa beth a ddeallai ei gyfeillion anwylaf 
a duwiolaf wrthynt — beth oedd "yr 
Apostolion a etholasai, y rhai a fu 
yn cydymdaith ag Ef yr boll amser 
yr aeth Efe i mewn ac allan yn eu 
plith, gan ddechreu o fedydd loan 
byd y dydd y cymmerwyd Ef i fyuy 
oddi wrthynt;"^ "i'r rhai befyd yr 
ymddangosodd Efe yn fyw wedi iddo 
ddioddef, gan fod yn weledig iddynt 
dros ddeugain niwrnod a dywedyd y 



' S. loan xvii. 17. 
2 Actau i. 21, 22. 



Digitized by 



Google 



90 



TR HAUU 



pethau a herthynent % deymas Dduw;^^ 
J rhai hefyd ychydig o ddyddiau wedi 
el esgyniad a dderbyniaaant nerth yr 
Ysbryd Glin, ac oeddynt o hyny 
allan yn gweithredu dan ei gyfar- 
wyddyd uniongyrohol Kf — pa beth 
oeddynt hwy yn ei gasglu oddi wrth 
ei eiriaul pa fodd yr oeddynt hwy 
yn deall ei feddwl, a pha sut yn ei 
ddwyn i weithrediadi 

Yn awr, un o fFrwythau cyntaf 
tywalltiad yr Ysbryd Glkn ar ddydd 
y Pentecost oedd galluogi yr Apostol- 
ion i bregethuV Efengyl mor nertbol 
fel ag i argyboeddi dim Uai na tbair 
mil o eneidiau ar unwaith, ac am y 
rhai hyn fe ddywedir yn bendant, 
fel pe bai i ddarlunio trefn a chynllun 
hanfodol yr Eglwys Apostolig, mai 
*y rhai a dderbyniasant ei Air Ef 
(sef Petr) yn ewyllysgar a fedydd- 
iwyd, ac yr oeddynt yn parbau yn 
athrawiaeth ac yng nghymdeithas yr 
Apostolion, ac yn torri bara ac mewn 
gweddiau;"* geiriau ag ydynt yn 
gosod sel yr Ysbryd G\kn ar yr 
hanfodolion eglwysig canlynol, sef 
Sacramentau y Bedydd a Swpper 
yr Arglwydd, — gweddiau cy£Fredin — 
"athrawiaeth yr Apostolion," h.y., 
gwirioneddau y fFydd yr hon a rodded 
unwaith i'r saint, a chymdeithas neu 
gymmundeb yr Apostolion ; a'r Ar- 
glwydd a chwanegodd beunydd at 
yr Eglwys hon y rhai fyddent cad- 
wedig."* Trachefn, pan oedd yr 
Eglwys yn cyunyddu, darfu i'r 
Apostolion ordeinio diaconiaid iV 
cynnorthwyo yn en gwaitfe;"* a phan 
ar bregeth Phylip, un o'r diaconiaid 
hyny, y credodd y Samariaid y Gair, 
danfon a wnaethant ddau o honynt 
eu hunain, sef Petr ac loan, i *' ddodi 
dwylaw arnynt," a'u conffirmio;* a 
pha bryd bynag y cyfodai rhyw 
gwestiwn mawr yng nghylch y ffydd 
ym mhlith yr Eglwysi ^wasgaredig, 



^ Actau i. 3. 

3 Actau ii. 41, 42. 

* Actau ii. 47. 

* Actau vi. 6. 

* Actau viii. 14, 17. 



megis y ddadl fawr yng nghylch yr 
Enwaediad yn Antiochia, fe'i pen- 
derfynid ger bron y cyngor yn lerw- 
salem.* Yr un modd, pan ehangid 
terfynau yr Eglwys a dosrannu 
meusydd llafur yr Apostolion, a 
danfon rhai at yr Enwaediad a rhai 
at y Cenedloedd, dilynid yr un drefh 
Apostolig ym mhob man — cedwid yr 
un gymdeithas ac athrawiaeth — ao 
fe'u cyughorid yn " un corph " i fod 
'*yu ddyfal i gadw undeb yr Yspryd 
yng nghwlwm tangnefedd." * Hyd 
yn oed yr Apostol Paul ei hun, er ei 
alw yn neillduol ar ol y deuddeg, ac 
er oa chwanegodd y lleill ddim 
iddo"' o ran ei gommissiwn a*i 
apostoliaeth, o blegid, " nid o ddynion 
na thrwy ddyn, eithr trwy lesu Grist 
a Duw Dad," y gwnaed Ef yn Apostol, 
a " thrwy ddatguddiad yr Yspryd "* 
y cyfaddaswyd ef i'r swydd. Eto, er 
hyny i gyd, ar ol gorphen ei deithiau 
cenhadol eilwaith a thrachefn, " efe a 
fynegai iddynt, bob yn un ac un, bob 
peth a wnaetbai Duw ym mhlith y 
Cenedloedd trwy ei weinidogaeth ef "* 
Heb law hyn hefyd, er mai efe oedd, 
yn ol pob golwg, y mwyaf diragfarn 
a rhyddfrydig o'r holl Apostolion, a'i 
fod yn cyfrif gwir grefydd o flaen 
pob peth arall, gan "ymwneuthur yn 
bob peth i bawb fel y gallai yn hollol 
gadw rhai."'' Eto, gwelwn ei fod ef 
yn wastad yn dysgu yr un athraw- 
iaeth, yii trefn u yr un ordinhadau, 
ao yn ordeinio yr un weinidogaeth, 
He bynnag y byddai yn plannu cangen 
newydd o'r Eglwys; o blegid, pa un 
ai yn Corinth neu yn Ephesus, yu 
Galatia neu yn Philippi neu Thes- 
salonica, dilyn a wnai yr un " ffyrdd 
yng Nghrist megis yr oedd efe ym 
mhob man yn athrawiaethu ym mhob 
Eglwys." Yn wir, nid oedd neb yn 
fwy taer a difrifol o ran cadw at y 



* Actau XV. 

2 Ephes. iv. 3. 

» Gal. ii. 6. 

* Gal. i. 1, 12. 

^ Actau XV. 4, a xxi. 19. 

« I Cor. ix. 22. 



Digitized by 



flyrdd hyn, nao yn fwy Uymdost wrth 
rybuddio rhag eu troseddu nag oedd 
St. Paul. " Deisyf arnoch yr wyf fi, y 
carcharor yn yr Arglwydd, ar rodio 

hoDOch yn addas iV alwedigaeth 
y'ch galwyd iddi; gan fod yn ddyfal 

1 gadw undeb yr Yspryd yng nghwl wm 
tangnefedd; o blegid, im Arglwydd 
sydd, ac un Yspryd, megis ag y'ch 
galwyd yn un gobaith eicb galwedig- 
aetb; un Arglwydd, un ffydd, un 
Bedydd, un Duw a Thad oil, yr Hwn 
sydd goruwoh oil, a thrwy oil, ao 
ynoch oil."* A tbrachefn, pan yn 
ysgrifenu allan o'r un carcbar yn 
Rbufain at ei blant ffyddlon ac anwyl 
yn Pbilippi, mae yn erfyn arnynt: — 
** Yn unig ymddygwcb yn addas i 
Efengyl Crist; fel pa un bynag a 
wnelwyf ai dyfod a'ch gweled cbwi, 
al bod yn absennol, y clywyf oddi 
wrtb eicb belynt cbwi, eicb bod yn 
sefyll yn un yspryd, ag un enaid, gan 
gydymdrech gyda (neu dros) ffydd yr 
Efengyl."' A pbau ar y Haw arall 
yn ceryddu y Coriutbiaid, mae efe 
yn y naill acbos yn terfynu y ddadl 
gyda*r rbeol ^'nad oes gennym ni 
gyfryw ddefod na chan Eglwysi 
Duw;" ac yn y Hall yn bygwtb, mai 
08 na fynnent iddo ddyfod mewn 
cariad ac yspryd addfwynder, y delai 
efe attynt & gwialen.' 

Hawdd fyddai dyfynnu amryw 
ysgrytbyrau ereill yn dysgu yr un 
gwirionedd, ond digou bellacb i brofi 
fod rhyw gyfundrefn bennodol gan yr 
Apostolion, a'u bod bwy yn dilyn ym 
mbob Eglwys, ym mhob man, yr un 
gymdeitbas ac atbrawiaetb, yr un 
egwyddorion ac arferion, yr un oorph 
yn gystal a*r un Yspryd. 

Y cwestiwn Hesaf ydy w, Betb oedd 
banfodolion y gyfundrefn hon, ac ym 
mha betbau y mae bi yn gynuwys- 
edig? Pa bam na cbeir petb mor 
bwysig a tbrefn teyrnas Dduw yn 
ysgrifenedig air yng ugair, neu o 
leiaf gyda rbyw faint o fauylrwydd 

* Ephes. iv. 1—6. 

2 Philip, i. 27. 

» 1 Cor. xi. 16, aiv. 21, 



^AUU 91 

ac eglurdeb yn Siarter Fawr yr 
Eglwys — y Testament Newyddl Ao 
OS na cbeir bwynt yno, at ba le arall 
credadwy y gallwn ni droi am gyfar- 
wyddyd ac eglurbadi I fianylu ar 
banfodolion y gyfundrefn, sef ei 
batbrawiaeth, ei gweinidogaeth, a'i 
ordinbadau, a bertbyn i'r pregethau 
sydd i ganlyn; ond dangos pa le i 
obwilied am danynt, pa fodd i'w dwyn 
at eu gilydd, a'r acbos pa bam nad 
osodid bwynt o'r decbreu, fel matb o 
ragymadrodd neu daflen ragflaenol 
iV Efengyl, megis ag y gwneir & 
rbeolau cymdeitbasau cyffredin, hyn 
a bertbyn i*r holiad presennol. 

Prif amcan ein Harglwydd Bendi- 
gedig yn ei ymadroddion, cyn belled 
ag yr ysgrifenid bwynt, oedd gosod 
i lawr egwyddorion ei deyrnas, yn 
bytracb na mauylu ar ei cbyfansodd- 
iad allanol; ond ar yr un pryd 
gwyddom ei fod wedi cymmeryd 
gofal neillduol i ddysgu ei Apostolion 
yn y petbau byny, nid yn unig ar 
byd amser ei weinidogaeth, ond yn 
fwy neillduol yn ystod y deugain 
niwrnod rbwng ei adgyfodiad o'r 
meirw a*i esgyniad i'r nef; ac o 
ganlyn iad y lie cyntaf i ni droi am 
eglurhad ac byfforddiad ar y pynciau 
liyn ydyw banesyddiaetb ac ysgrifen- 
iadau yr Apostolion byny fel y ceir 
bwynt yn yr Actau a'r Epistolau; ac 
wrtb wneud byn, rhaid i ni gadw ar 
gof natur a gofynion eu gwaith, yr 
amgylcbiadau o dan ba rai yr ysgrif- 
enent, a*r cwestiynau neillduol ag 
oedd yn gofyn eu trin ynddynt. Yn 
wir, wrth i ni ystyried y petbau hyn, 
braidd y gallem ddi^wyl cael ynddynt 
unrbyw gynnwysiad cyflawn o drefn- 
iadau y deyrnas. Beth bynag oedd 
yr acbos, pa un ai diffyg ysgrifenydd- 
ion, neu ddiftyg darllenwyr, neu ofn 
erledigaetb, neu rbyw acbos arall, yr 
ydym yn gweled y fFaith fod yr 
Apostolion yn gosod mwy o bwys ar 
weinidogaeth y Gair nag ar ei ysgrif- 
eniad, ac mai eu barfer hwyut pan 
yn pregethu yr Efengyl oedd danfon, 
nid llythyrau, ond dynion cymmwys, 



Digitized by 



92 



TB HAUL, 



ac "ordeiuio heuuriaid" yin mhob 
Eglwys; ac os byddai rhyw ymrysoii 
yu digwydd yiig nghylch y fiydd yn 
gofyn ei egluro yn ddioed. juegis 
yn Actau xv.; neu ryw achou neu 
drosedd neillduol yn gofyn ei drin 
yn uniougyrchol, inegia achos y gwr 
godinebus, y bwydydd a aberthid i 
eilunod, yr ymbleidio, a phethau 
cylFelyb yn Corinth, yna danfouent 
epistolau neu lythyrau i atteb y 
cyfryw angheuion. Dyna pa ham y 
mae y rhan flaenaf o*r EpiBtolau, 
bron yn ddieithriad, yn trin y cyfryw 
fatterion, at y rhai yr ychwaiiegid, 
mewn ffbrdd o attodiad, rai cyngorion 
a chyfarwyddiadau ymarferol. Yn 
y dyddiau hyuy, gan nad oedd. er 
esampl, ddim ymryson yng nghylch 
urddau y weioidogaeth na'r dull o 
weinyddu y sacramentau, nid ydym 
yn darllain llawer am dauynt oud yr 
hyn Bydd yn digwydd yu ddamweiuiol 
fel pe bai; ond ar yr un pryd mae 
eu tystiolaeth yn gadarnach o ran 
hyny na phe buasai wedi ei ysgrifenu 
yn fwriadol. Fel hyn, er engraifFt, 
gan fod yr Apostol Paul *' yn athraw- 
iaethu yr un pethau ym rahob Eglwys 
ym mhob man," ac yn gweithredu 
bob amser yn ol yr un " flFyrdd yng 
Nghrist," mae yn aralwg oddi wrth 
hyn mai pa awgrymiadau bynag a 
wneir am unrhyw arfer neu athraw- 
iaeth eglwysig mewn un Eglwys, a 
berthyn hefyd i'r Eglwysi ereill, er 
nad enwir mo bono yu yr Epistolau 
attynt; a bod yr hyu a ddywedir 
wrth yr Ephesiaid yn cyrhaedd hefyd 
at y Colossiaid, aV hyn a ganmolir 
neu a feuir arno yn Eglwys y 
Ehufeiniaid, neuV Corinthiaid, neu'r 
Thessaloniaid, yn ganmoladwy hefyd 
neu yn feius yn y Galatiaid a'r 
Laodiceaid. Yn gwbl gysson a hyn 
hefyd, gwelwn fod rhai o leiaf o'r 
Epistolau yn cael eu danfon o'r naill 
Eglwys i'r Hall fel cylch-lythyrau, 
a'u ** darllain i'r holl frodyr sanct- 
aidd."* Felly, gan liyny, casglu yr 



1 Colos. iv. 16, a 1 Thess. v. 27. 



awgrymmiadau a*r ymadroddion dam- 
weiniol hyu at eu gilydd a*u cyssoni 
y naill a'r Hall, ydy w y ffordd oreu i 
gael allan beth oedd y ffyrdd yng 
Nghrist," a nodweddiou undeb cym- 
deithas ac athrawiaeth yr Apostolion. 
Ond beth os digwydd bod rhyw 
ammheuaeth yng nghylch ystyr yr 
ymadroddion neu'r awgrymmiadau 
hynl yna yn ddiammeu y fPordd 
fwyaf naturiol a rhesymol ydyw holi 
beth a ddeallai yr Hen Dadau eg- 
lwysig a gydoesent a'r Apostolion, 
ueu a adwaeneut eu disgyblion a'u 
cyfeillion hwy; pa sut yr oeddynt 
hwy yu esponio pethau ag oeddynt 
eithaf hyspys ac hawdd iddynt? A 
dyma arfer ein H eglwys ni. Yn y 
canol oesoedd, pan yr oedd gwirion- 
eddau y ffydd wedi eu tywyllu a'u 
hychwauegu gan Eglwys Kufain, hyu 
oedd rheol ein Diwygwyr— ohwilied 
am hen £Fyrdd yr Eglwys fel ag yr 
oeddynt yn nyddiau yr Apostolion, 
gan geisio pa beth a ddywedid yn y 
Gair, a pha fodd yr oedd yr hen 
dadau yn eu deall. 

Y mae gan bob enwad ueu gym- 
deithas o Gristionogion ei chorph o 
Dduwiuyddiaeth, yu dwyn argraff 
golygiadau priod ei sylfaenwyr a*i 
phrif esponwyr; mae y Wesley aid yn 
dilyn esponiadau Wesleyaidd; y 
Method istiaid rhai Caliinaidd; yr 
Annibynwyr a'r Bedyddwyr eu hes- 
poniadau priod hwythau, ac felly yn 
y blaeu. Mae Eglwys Rufain, ar y 
llaw arall, yn cyfrif yr Ysgrythyr 
Lin a Thraddodiad Eglwysig (neu yn 
hytrach ei Thraddodiad hi ei hun) 
yu gyfartal i,'u gilydd o ran eu 
hawdurdod, a beunydd yn chwanegu 
rhyw athrawiaeth newydd at *'y 
ffydd yr hon a rodded unwaith i'r 
saint." Fel hyn mae y naill blaid, 
trwy ei hymranniadau diddiwedd, yn 
rhwygo corph Crist, ac yn troseddu 
yn erbyn "cymdeithas yr Apostol- 
iou;" a'r Hall, trwy chwanegu pynciau 
ffydd, yn gweithredu yn groes i un 
arall o nodweddiou yr Eglwys Apos- 
tolig, aC yn troseddu yu erbyn eu 



Digitized by 



YB HAUL. 



93 



" hathrawiaeth.** Safon ein Heglwys 
ni, ar y Haw arall, ydy w hyn — '* fod 
yr Ysgrythyr JAu yn oynnwys pob 
peth anghenrheidiol i iachawdwriaeth, 
fel nad ydys yn gofyn bod i neb 
gredu both ui ddarllenir ynddi neu 
na ellir ei brofi, megis erthygl oV 
fiydd, na^i fod yu anghenrhaid i 
iachawdwriaeth;"^ ond yn gyinmaiut 
a bod ammheuaeth ac ymryson yn 
fynych yn digwydd yng nghylch gwir 
ystyr yr Ysgrythyr Lan (a hyny ywr 
Ysgrythyr L&n,) mae hi yn rhoddi 
pwys dyledus ar espouiadau yr Hen 
Dadau Apostolig hyny ac ar awduron 
yr oesoedd nesaf attynt fel y rhai 
tebyccaf i wybod meddwl ac amcan 
yr Apostohon eu hunaiu ; ac ar y tir 
cadarn a rhesymol hyn mae hi yn 
caumo] ei *'threfn am weddio ac am 
ddarllain yr Ysgrythyr LUn, megis 
yn gwbl gysson a meddwl ac amcan 
yr Hen Dadau,"* ac yn cymmell ar ei 
hoffeiriaid i "fod yn ddyfal nid yn 
uuig i weddio ac i ddarllain yr 
Ysgrythyr LUn, ond hefyd i ddilyn y 
cyfryw astudrwydd ag a hyfforddio i 
wybodaeth yr unrhyw."' Ar y 
cynllun hwn mae hi yn trefuu ei 
'*ffyrdd yng Nghrist ym mhob Eg- 
Iwys ym mhob man" o fewu ei 
chyfundrefn, ac yn ymestyn o'i rhan 
hi at yr undeb hwunw y bu Crist yn 
g weddio am dano. 

Ond hwyrach bod rhyw uu yn 
barod i ddy wedyd mai ofer ydy w son 
am undeb yng ugwyneb ifeithiau mor 
groes i hyny, ac mai doethach fyddai 
distewi ar y matter ac i ni ymfoddloni 
i anghyttuno; hyn fyddai y ffordd 
esmwythaf yn ddiammeu, ond fel y 
gwelsom eisoes, byddai yn hollol 
anghysson 4 meddwl a dymuniad 
Crist, cystal ag k rheol a threfn ei 
Apostoliou. Eraill a dybiant, mai 
tra byddo y sail yn gadam nad yw o 
fawr o bwys pa beth fydd y goruwch- 
adeilad, ac mai cyhyd ag y credir yn 

» Erthygl VI. 

* Llyfr Gweddi Gyffredin — y Bhagym- 
adrodd am Wasanaeth yr Eglwys, 
3 Ffurf i Urddo Offeiriaid. 



yr Arglwydd lesu, na waeth pa fath 
fydd y ffyrdd, ond bod y naill drefn 
cystal aV Hall a phob un i'w cefnogi 
yn union yr un modd; ac yn ddiau, 
mae hyn yn edrych yn opiniwn hael 
a rhyddfrydig iawn, ond un disylwedd 
a chyfeilioruus ydyw, o blegid er y 
dichon fod amryw ffyrdd yn arwain 
yn yr uri cyfeiriad, ui ddichon iddynt 
fod i gyd mor uniougyrchol &'u 
gilyddj yn wir, ni ddichon ond un o 
honynt fod yn unionsyth — ** Cul yw 
y ffordd sydd yn arwain it by wyd, 
ac ychydig yw y rhai sydd yn ei 
chael hi" — ac nid yw y Ueill yn 
gywir ond yn unig cyn bialled ag yr 
agosantathon; heb law hynygwyddom 
y dichon dal y sylfaen. ond goruwch- 
adeiladu arno goed, gwair, a sofl yn 
He aur, ariau, a meini gwerthfawr; ac 
OS, yu nydd y prawf, gwaith neb a 
losgir, efe a geiff golled ^ Eraill 
trachefn a daeraut mai. er na ddichon 
i bob trefn fod yn ogystal a'u gilydd, 
ac er y rhaid i rai fod yn llawer mwy 
ys'grythyrol nag eraill, eto ei fod yn 
well i ymrauuiadau crefyddol fod yn 
y wlad nag i bawb fod o'r uu blaid, 
a bod y cystadleuaeth rhwug ao 
anghenrheidiau neillduol y gwahanol 
bleidiau yn magu bywyd ac yui 
crefyddol; ac yma yn wir rhaid 
cyfaddef eu bod yu magu zel ac yui 
crefyddol, ond mae He i ofni nad 
ydynt er hyny yn meithrin bywyd 
ysprydol; canys pa fodd y dichon i 
hyny fod pan y mae Efe, yr Hwn ei 
Hun yw "y Ffordd, y Gwirionedd, 
a'r Bywyd," wedi hyspysu mor ben- 
dant ei ewyllys am undeb rhwng ei 
ddisgyblion, a hyny am y rheswm 
neillduol hwuHw a honnir yma i'r 
gwrthwyneb, "fel y credo y byd mai 
Tydi a'm hanfouaist." 

Digon bellach i brofi na ddylem ni 
ddim, fel Cristionogion, ymfoddloni 
ar anghyttuno a'n gilydd; digon hefyd 
i ddangos fod gan yr Apostolion 
sanctaidd, er y dechreu, eu *' ffyrdd 
yng Nghrist, y rhai a athrawiaetheut 



' 1 Cor. iii. 15. 



Digitized by 



94 



TB BAUL. 



jm mhob Eglwys ym mhob man;** a 
digou, gobeithiaf, i'n argyhoeddi mai 
JD ol y byddwD tiinnau yu diljo y 
iiyrdd hyny ei fod yn ddyledswydd 
aruom wneud ein goreu drostyDt ao 
''yoidreohu ym oihlaid y ffydd yr 
hoD a rodded unwaith iV saint." Fel 
y gwnaeth meibioti Israel pan yu 
dydiwelyd oV caethglud ao yn de- 
obreu ail-adeiladu muriau lerwsalem 
pan yr oedd pob un yn cymmeryd 
rhan yn y gwaitb er adferyd y ddinas 
sanctaidd i rywfaiut oM harwddwch 
a'i obadernid oyntefig; " y rbai oedd 
yn adeiladu ar y mur, ac yn dwyn 
beichiau, a*r rbai oedd yn llwytho, 
oeddynt ag un Haw yn gweithio yn 
y gwaitb, ao i Haw arall yn dal arf;"* 
felly gwuawn ninuau befyd, o blegid, 
pan ar y naill law, y mae ein byni- 
ranniadau orefyddol yn gwanycbu ein 
gallu ysprydol ac yn attal Uedaeniad 
y deyrnas; ar y Haw araH mae an- 
fifyddwyr a gelyuion Croes Crist yn 
cynnyddu fwyfwy ao yn ymosod yn 
fwy baerllug yu erbyn hanfodolion 
y ffydd, ao byd yn oed yn gwawdio 
Crist ei Hun. Yng ngwyneb byn 
mae yn anhebgorol angbenrheidiol i 
bob Cristion ddeffro iV gwaitb — i 
yrru y gelyn yn ei ol ac i adeiladu y 
ddinas sanctaidd; ac y mae dyled- 
swydd neillduol yn gorwedd arnom 
ni fel Eglwyswyr i wneutbur byn, o 
blegid fod gennym sail cryf i gredu 
bo<l trefn ein Heglwys — ei ffyrdd, ei 
hatbrawiaeth, a'i gweinidogaetb — yn 
fwy Ysgrytbyrol nag un arall dan 
baul, ae mai yn yr ymdrecb dost 
sydd ar ddeobreu rhwng ffydd ac 
anffyddiaetb bi fydd debyccaf o bob 
eglwys ar y ddaear i fod yn ganolbwynt 
andeb rbwng Eglwysi Cred. *' Bydd- 
wu barod yute bob amser i atteb i 
bob un a ofyno i ni reswm am y 
gobaitb sydd ynom gydag addfwyn- 
der ao ofn."* Mae ugeiniau yu ein 
gwlad yn cyfeiliorni oddi wrtb y 
gwirionedd trwy auwybodaetb, ac yu 



* Nehem. ir. 17. 
« I S. Petr iii. 15. 



awyddos am gyfitrwyddyd; mae oan- 
noedd ar ganuoedd yu ein trefydd 
mawrion a*n gweitbfeydd poblog beb 
erioed gredu yn yr Arglwydd lesa, 
trwy ddiffyg gweitbwyr cymmwys i 
wasgu gwirioneddau y ffydd at eu 
oalon, ac y maent bwy than yn gwynna 
i'r oynbauaf Mae miloedd a mil- 
iynau mewn gwledydd tramor a 
pbaganaidd beb erioed eto gael cym- 
maint & cblywed am yr enw mawr, 
ao y maent yn aros, yn ol trefa 
Hbagluniaetb, am i ni a*n plant 
wneutbur y gymmwynas bon iddynt, 
" canys pa fodd y gal want ar yr Hwa 
ni cbredasant ynddo) a pba fodd y 
credant yn yr bwii ni cblywsant am 
danol a pba fodd y dy want beb 
bi-egetbwrf a pba fodd y pregetbant 
onis danfonir bwynt.*' ^ £r mwyn y 
rbai byn oU, er mwyn ein gwlad a'n 
cenedl, er eglurbad y gwirionedd i 
eraill, er adeiladaetb ein ffydd ni ein 
buuain, er Hedaeniad teyrnas Crist 
yn ol y drefn fwyaf Ysgrytbyrol ao 
Apostoiig trwyV boH fyd, er ein 
cynnydd ysprydol yn y byd bwn a'n 
parottoad ar gyfer y bywyd tragy- 
wyddol, — yr wyf yn tyunu eicb sylw 
raor neillduol yu awr at y "ffyrdd 
yng Ngbrist" a ddilynir yn ein 
Heglwys, fel y byddo i chwi yn 
gyntaf ddeall eicb rbagor-freintiau 
eglwysig yn well, betb ydynt ao ar ba 
dir y safant, ac yn ail fel y byddo i 
obwi eu biawn ddefuyddio yn y 
oyfryw fodd, fel trwy lewyi*ob eicb 
byniarweddiad cysson a*cb ffydd ddi- 
ffuant yr enniller Huaws o rai eraill 
befyd i *' ogoneddu eicb Tad yr Hwn 
sydd yn y nefoedd." 



Y DYMUNIAD OLAF. 
£l Ilvgaid glas wreichionent fwy na mwy, 
Ni allai-i gwefus welw wenu'n hwy ; 
Ac ar ei hucbel ael farmoraidd hir 
Y gwelid y wythten las yn glir. 

'Roedd yn y Haw fach wasgwn gynt yn lion 
(Deg rosyn per gyda gwywedig fron) 
}} looeuyn hardd, sef rnosyn ola'r haf, 
A dorodd awr neu ddwy cyn myn'd yn glaf. 

1 Bhuf. X. 15. 



Digitized by 



TR 

Ae ar y lie gorweddai'r eneth go, 
Heirdd wcnau'r healwen yn pelydru sy', 
Hoedd pobpeth gylch ei phen sancteiddiolgwiw 
Fel pe'n daeneoig esgyll engyl Daw. 

Yn cam baom, ond gwefasan drwg 
A greodd rhyngom ryw angenol wg; 
Gyfeillion gaa chwareusant eu rhan ddn, 
JSes tori calon bur Elvira gn. 

Wrth imi sefj^U wrth ei gwely'n fud 
I dremio ar ei swynol hawddgar fryd, 
Rhodd imi'r rhosyn coch cyn nuno'n glau, 
Anadlai, Madden, O anghoiia'm bai. 

A phan y sylwaf ar y gwanwyn gwyrdd 
Yn adduniedig sL heirdd flodau fyrdd, 
Adgpfion am y rhosyn sy'n parhan, 
A*r geiriao, " Madden, O anghofia'm bai." 
JJansUin, Henri Myllin. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd o dudaUn 69.) 

Y LLYFRAU HANESYDDOL. 

2 Samuel,' 

Neu fel y gelwir ef hefyd "Ail 
Lyfr y Brenhinoedd," a rydd hanes 
helaeth a manwl am y deugain 
mlynedd o deyrnasiad y Brenhin 
Dafydd — hanes ag sydd o fawr bwys 
tuag at iawn ddeall amryw rannau 
ereill o'r Ysgrythyr Lan, yn enwedig 
Llyfr y Salman, a'r hyn a ddywedir 
am y Messi'as fel " Mab Dafydd." 

Gyda golwg ar yr hanesyddiaeth 
digon yw cyfeirio at gynnwysiad y 
pennodau, lie y trinir ef yn olynol; 
ond gyda golij^g ar yr addysg ym- 
arferol a gynnwysir ynddo, ac er 
mwyn ei gymmwyso yn well at ein 
hamgylcliiadau ni ein hunain, buddio] 
fydd i ni ei drin dan y pennau 
canlynol, sef yr hyn a ddywedir am — 

I. Fuddngoliaethau Dafydd ar ei 
elynion. 

II. Ei gwymp a'i drallod. 

III. Ei gospedigaeth teuluol a 
gwladol. 

IV. Ei adferiad i'r orsedd. 

V. Y cysgodau a'r prophwydol- 
iaethau a geir yn y Llyfr yn cyfeirio 
at ddyfodiad y Messi'as a'i deymas. 

I. Buddugoliaethau Dafydd a'i 



HAUU 95 

ddnwioldeb mewn Uwyddiant. Megis 
yn y llyfr blaenorol y darllenasom 
am ei hirymaros tuag at Saul, felly 
yma, ar ol i^oiarwolaeth Saul, gwelir 
ei fawr ofal am gael ei hyflforddi gan 
Dduw cystal yn ei ymgais am yr 
orsedd ag yn ei holl ymddygiad fel 
brenhin pan wedi ei hynnill (ii. 1). 
Ac er i'r rhyfel cartrefol barhau am 
saith mlynedd wedi hyny, ni ddarfu 
iddo gymmaint ag unwaith trwy yr 
holl amser hyny ddadweinio ei gleddyf 
yn erbyn un o'i ddeiliaid ; ac ar ol ei 
orphen yr unig droseddiad a gospwyd 
ganddo oedd llofruddiaeth ei gydym- 
geisydd Isboseth (iv. 10—12). O 
ran yr anrhegion a'r yspail, efe a'u 
cyssegrodd i Dduw (viii. 11). Ar 
ol esgyn \h orsedd ei ofal pennaf 
oedd am ogoniant Duw a lies ysprydol 
ei ddeiliaid, fel y gwelir yn ei waith 
yn cyrchu'r Arch i lerwsalem, a'i 
ddymuniad cryf i adeiladu teml i'r 
Arglwydd, vi. 1 — 5; vii. 1, 2; a 
Salm cxxxii. 4, 5. 

II. Cwymp Dafydd a'i ymddygiad 
gostyngedig ac edifeiriol o dan y 
trallodau chwerwon a ddilynasant ar 
hyny. Dalier sylw ar — 

1. Ei ymddygiad parchus tuag at 
ei geryddwr, Nathan — rhagor ym- 
ddygiad dialeddgar a chreulon Herod 
tuag at loan Fedyddiwr: galwodd 
Dafydd hyd yn oed un o'i feibion ar 
enw y prophwyd, a dangosodd bob 
parch iddo tra bu efe byV. 

2. Cyfaddefodd ei bechod yn ddi- 
esgeulus ; mor groes i'r hyn a wnaeth 
Adda ac Efa, a Saul, Gen. iii. 12, 13; 
1 Sam. XV. 20, 21. 

3. Ei ymostyngiad mawr ger bron 
Duw a dyn, fel y gwelir yn ei weddi 
dros y plenty n; ac yn y Salm li., yr 
hon nid yn unig a gyfansoddwyd 
ganddo ar yr achlysur ond a gyhoedd- 
wyd hefyd, a hyny pan oedd wedi 
cael yr addewid o faddeuant, xii. 13. 

4. Ei ymostyngiad wedi hyny 
hefyd yn y rhan ddiweddaf o'i fywyd 
— ^pan yn cael ei wasgu gan law 
geryddol Duw, xv. 25. 

III. Y cospedigaethau allanc^ a 



Digitized by 



96 



TR HAUL. 



ddioddefodd o achos ei bechod, a'r j 
rhybudd i'n hattal ni rhag drwg; e,g,^ 
marwolaeth ei blentyn, xii. 19; tros- 
edd cywilyddusaf Amnon a*i lofrudd- 
iaeth gwaedlyd; gwrtbryfel Absalom 
a'r canlyniadau chwerw; ef ei bun 
yn ffoi o lerwsalem, xv. 30; yn cael 
ei fellditbio gaii Simei, xvi. 5, 8; ei 
fradychu gan Abithopbel, y gwr 
oedd anwyl ganddo, 8alm xli. 9; 
colli Absalom, ei fab anwyl, dan yr 
amgylchiadau mwyaf poenus — pan 
yn gwrtbryfela yn ei erbyn, xviii. 33 ; 
Seba yn codi plaid yn Israel, xx. 2 ; 
ac byd yn oed y cledciyf beb ymadael 
a'i dy ef un amser, xii. 10. O! pwy 
ag sydd yn ystyried byn, sef amldra 
a cbwerwder y cospedigaetbau a fu 
yn dilyn pecbod Dafydd, a byny ar 
ol madden yr euogrwydd o bono, a 
ryfyga gyfrif ei becbod a'i faddeuaut 
yn esgus am barhau mewn drvgioni? 
1 Pedr iv. 18. 

IV. Ei adferiad i'r orsedd a'i ofal 
adnewyddol am anrbydedd a gogon- 
iant Duw, megys y gwelir yn ei 
Salm o orfoledd, xii., ac yn ei eiriau 
olaf, xxiii. 1 — 5. Ond er y cwbl, 
yn syrtbio dracbefn i'r pecbod o rifo'r 
bobl, gan ddangos trwy byny duedd- 
iad i ymddiried mewn dynion yn 
bytrach nag yn Nuw, ac yn profi yr 
angen mawr oedd ar y goreu o 
ddynion am ymddangosiad y Messias 
i fod yn abertb ac yn iawn dros 
becbod, ac i'w cymmwyso, trwy 
sancteiddiad yr yspryd, i fwynhau 
cymmundeb a'r nef. 

V. Yr oedd Dafydd ei bun fel 
brenbin yn gysgod bynod o'r Messias. 

1. Caifodd ei goroni yn frenbin yn 
lerwsalem ychydig mwy na mil o 
flynyddoedd cyngeni ein Hiacbawdwr, 
a bu yn teymasu ar yr boll Iwythan 
tna'r un yspaid ag y bu Efe fyw ar 
y ddaiar — tua 32 neu 33 o flynydd- 
oedd. 

2. Gwnaetb lerwsalem yn brif- 
ddinas i'w deyrnas, rban o ba un, 
sef dinas Sion, a feddiannwyd gan y 
lebusiaid byd ei amser ef. 

3. Darostyngodd y Pbilistiaid, yr 



Edomiaid, yr Amaleciaid, yr Am- 
moniaid, a'r Syriaid, dan ei lywodr- 
aetb, ac a belaetbodd y deyrnas byd 
at derfynau eithaf y wlad bono a 
addawyd i bad Abrabam. Yn yr byn 
oil y gwelir ddarluniad amlwg ym 
mlaen llaw o allu dwyfol ac anorch- 
fygol yr lesu, ac o belaetbdra teyrnas 
ei Efengyl. 

Heb law byn, ceir rbai propbwyd- 
oliaetbau bynod am y Messias yn yr 
addewidion a wnaed gan Dduw i 
Ddafydd o ddaioni a benditbion yn 
ei bad, vii. 12 — 16, oddi wrth ba rai 
(y mae yn amlwg oddi wrtb Heb. 
i. 5; Act. ii. 30) yr arwyddocceid 
bod sicr drugareddau Dafydd yn 
cyfeirio at y Messias; ffydd gref yn 
yr Hwn oedd yn ei gynnal dan 
drallodau ac yn ei ddiddanu pan yn 
gwynebu glyn cysgod angau. 

Hefyd, trwy waitb Duw yn derbyn 
abertb Dafydd ar yr allor yn llawr- 
dyrnu Arafnab y Jebusiad, ac ar 
byny yn attal y pla, amlygir nad 
yw Duw yn ymfoddloni ar edifeirwcb 
y pecbadur yn unig, ond mai trwy 
ac er mwyn yr un abertb boUddigonol 
a offrymodd Crist lesu, y troir ymaitb 
ddigofaint Duw oddi wrtb y pecbadur 
edifeiriol. 

Y Brenhinoedd. 

I. Er dospartbu y llyfrau byn, er 
mwyn cyfleusdra, yn ddau lyfr: un 
ydynt o ran eu bamcan a'u cyfan- 
soddiad, yn cynnwys yr banes am 
tua 427 o flynyddoedd, sef o farwol- 
aetb Dafydd ac esgyniad Solomon i'r 
orsedd, yn y flwyddyn C.C. 1015, 
byd ddymcbweliad teyrnas Iwdab, 
dinystr lerwsalem, a Uosgiad y Demi 
yn y flwyddyn C.C. 1588. Yn eu 
dull a'u hagwedd presennol fe'u cyf- 
ansoddwyd yn ystod y caetbiwed, ac 
y mae y traddodiad luddewig yn 
priodoli'r gwaitb bwn i leremi y 
propbwyd; yr byn betb y mae dull 
ymadrodd priod a cbydrediad cytunol 
y ddau lyfr, sef yr banesol a'r 
propbwydoliaetbol, yn ei ddirfawr 
gadarnbau. 



Digitized by 



TB BAUk 



97 



II. Y defhyddian gwreiddiol o ba 
rai y cyfansoddwyd y llyfrau oeddynt 
amryiYiol, megys — 

1. Brut neu Chronicl neu Llyfr 
Gweithredoedd brenhinoedd Israel a 
Iwdah, 1 Bren. xi. 41; xiv. 29; 
xvi. 5. 

2. Llyfrau y Prophwydi cyfoesol, 
megis Esaiab a leremi. Gwel loremi 
lii; a 2 Bren. xxiv., xxv. 

3. Llyfrau neillduol yn perthyn^ 
oes y naill neu'r llall o'r brenhinoeda: 
c.^., am deymasiad — 

i. DAFYDD— Llyfr Samuel y 
gweledydd; Llyfr Nathan y pro- 
pbwyd; a Llyfr Gad y gweledydd, 

1 Chron. xxix, 29. 

ii. SOLOMON— Llyfr Gweithred- 
oedd Solomon, 1 Bren. xi. 41. 

iii. REriOBOAM— Geiriau Sem- 
aiah y prophwyd ac Ido y gweledydd, 

2 Chron. xii. 15. 

ir. ABIAH — Llyfr y prophwyd 
Ido, 2 Chron. xiii. 22. 

V. lEHOSAPHAT— Geiriaulehu 
mab Hanani, 2 Chron. xx. 34. 

vi. UZZIAH— Llyfr Esay y pro- 
phwyd mab Amos, 2 Chron. xxvi. 22. 

vii. HEZECIAH— Gweledigaeth 
Esay y prophwyd, 2 Chron. xxxii. 32. 

viu. MANASSEH— Geiriau y 
gweledyddion, neu Hozai, 2 Chron. 
xxxiii. 19. 

ix. lEROBOAM IL— Geiriau 
lonah mab Amittai y prophwyd, 2 
Bren. xir. 25. 

4. Mae yn debyg bod llyfrau eraill 
yn traethu hanes by wyd a gweithred- 
oedd ELIAS ac ELISEUS, y naill 
fe allai wedi ei ysgrifenu gan Eliseus 
a'r Hall gan Gehazi, 2 Bren. yiii. 4, 5. 
Dichon hefyd fod ysgrifeniadau ar 
led yn cynnwys prophwydoliaethau — 

i. AZARIAH fab Oded yn amser 
y brenhin Asa, 2 Chron. xv. 1. 

ii. HANANI (2 Chron. xvi. 7) a 
MIC AIAH mablmlah yn amser Ahab. 

iii. ELIEZER mab Dodafah o 
Maresa, yn amser lehoshophat, 2 
Chron. xx. 37. 

iy. ZECHARIAH mab lehoiada 
yn nyddian loas, 2 Chron. xxiy. 20. 
13— xvi. 



V. ODED yn nyddiau Pekah, 
2 Chron., xxviii. 9. 

vi. ZECHARIAH yn amser 
Uzziah, ac Hulda yn nyddiau y 
brenhin losia. 

Dichon fod y rhai hyn oil, neu o 
leiaf y rhan fwyaf o honynt, at 
wasanaeth yr ysgrifenydd. 

III. Y gwahaniaeth o ran. amcan 
ac amgylchiadau dau lyfr y Brenhin- 
oedd a dau lyfr y Chronicl, a ddaw 
i'r golwg yn fwy cymmwys pan yn 
trin y llyfrau hyny; ac fe geir cyn- 
nwysiad y pedwar llyfr yn lied fanwl 
yn y Daflen i ddangos enwau holl 
Frenhinoedd Iwdah ac Israel, yng 
nghyd a phrif amgylchiadau eu teym- 
asiad." 

IV. Digon gan hyny yn awr fydd 
tynu sylw at rai o brif wersi ac 
addysgiadau moesol y ddau lyfr, 

1. Mae cyfiawnder yn dyrchafo 
cenedl, ac anghyfiawnder yn felldith 
iddi. Safodd teymas Iwdah, sef 
Uwythau Iwdah a Benjamin y rhai a 
lynasant yn flFyddlon wrth Rehoboam 
mab Solomon, yn gadam os nad yn 
flodeuog iawn am 388 o flynyddoedd, 
dan ugain brenhin o deulu Dafydd, 
o ba rai yr oedd Asa, lehoshaphat, 
lotham, Hezekiah, a losiah yn fren- 
hinoedd da a duwiol; ac un arall 
hefyd, sef Manasseh, a drodd felly 
yn y diwedd er iddo ddechreu yn 
annuwiol. 

Teyrnas Israel jblt y Haw arall, yr 
hon oedd gynnwysedig o'r deg llwyth, 
y rhai gan wrthryfela yn erbyn 
Rehoboam a ddewisasant leroboam 
yn frenhin amynt, ni safodd ond am 
254 flynyddoedd; ac yn ystod yr 
amser hwnw bu 19 o frenhinoedd yn 
perthyn i naw o wahanol deuluoedd, 
a phob un o honynt yn annuwiol ac 
yn eilunaddolwr, a'r rhan fwyaf wedi 
marw o farwolaeth ofnadwy; e.g.j 
Zachariah, mab leroboam II., ar ol 
teymasu am chwe mis a laddwyd gan 
Shallum, ac yntau, ar ol teymasu 
un mis, a laddwyd gan Menahem; 
Pekahiah, mab ac olynydd Menahem, 
a lofruddiwyd gan Pekah, a Pekah 



Digitized by 



Google 



98 



yntau a roddwyd i farwolaeth gan 
Hoshea. Pan ddyrchafwyd Icroboam 
i'r orsedd cafodd addewid gan Dduw 
o'i siorhau ami (1 Bren. xi. 31, 38), 
ond ni cliredai efe mo Dduw, ond 
gan ofhi y byddai i'r Uwythau ddy- 
chwelyd iV hufiidd-dod i deulu 
Dafydd efe a ddyfeisiodd drefh 
newydd iV ysgaini yn effeithiol oddi 
wrth y teulu hyny ac iV rhwymo, 
fel y tybiai, at ei deulu ef ei hun. 
Yn lie yr un deml, yr un offeiriadaeth, 
a'r un allor yn lei-wsalem a ordein- 
iwyd gan Dduw, leroboam a osododd 
i fynu ddau lo aur neu Cherubim, y 
naill yn Dan a'r Hall yn Bethel, fel 
y gallai ei ddeiliaid addoli Duw dan 
lun y ddau eilun hyn, o fewn cyffiniau 
y deymas, fel na byddai raid iddynt 
mwyach fyned i fynu i lerwsalem, 
ac na byddai berygl iddynt trwy ym- 
gyfeillachu a'u brodyr gael eu had- 
ennill yn ol i deyrnas Iwdah; A'r 
ddyfais bechadurus hon a fwriadwyd 
ganddo er ei gadamhau yn y deym- 
gadair a aeth yn ddinystr buan i'w 
deulu, a gyfrifid yn bechod neillduol 
iddo ef ei hun, " yr hwn a wnaeth i 
Israel bechu," ac ydoedd yn achos 
penaf o aflwyddiant parhaus a diwedd 
cywilyddus y deg llwyth. 

2. Er gwaethaf eu hannuwioldeb 
nid yw'r annuwiol yn cael eu gadael 
yn ddirybydd. Danfonid **y pro- 
phwyd o Iwdah" at leroboam, nid 
yn unig i hyspysu y byddai i*r allor 
a gyfodai efe yn Bethel gael ei halogi 
ond hefyd i fynegu digofaint Duw 
yn erbyn ei waith yn mabwysiadu 
eilunaddoliaeth fel ei grefydd gen- 
hedlaethol, 1 Bren. xiii. Yr oedd 
cospedigaeth " Hiel y Betheliad" 
am adeiladu lericho, "yn ol gair yr 
Arglwydd yr hwn a lefarasai Efe 
trwy law losua mab Nun" (vi. 2G), 
mwy na phum can mlynedd o'r blaen, 
yn cadarnhau rhybuddion y prophwyd 
Ahia, y sicr ddiwreiddiai yr Ar- 
glwydd y genedl, os byddai iddi 
barhau yn anedifeiriol. Yr oedd 
gweinidogaeth Elias ac Eliseus yn 
dystiolaeth parhaus i'r genedl wrth- 



ryfelgar, yn eu rhybuddio rhag- 
canlyniadau arswydus eu pechodau, 
ac yn eu galw yn ol yn daerinaf at 
wasanaeth y gwir Dduw. 

3. Yr oedd y rhybuddion a'r 
cyngorion yn cael eu cadarnhau yn 
nerthol gan y gtoyrthiau a gyflawnid, 
e,g,^ Elias a gyfododd fab y wraig 
weddw Sarephtah i fyw, 1 Bren. 
xTii. 17; a agorodd ddrysau y nef 
^n ddwyn tan yr Arglwydd ar 
brophwydi Baal, 1 Bren. xviii. 36 — 38; 
a chael gwlaw ar y ddaiar sychedig 
mewn atteb i'w weddi, 1 Bren. xYiii. 
42 — 45, a lago v. 17, 18. Efe oedd 
y mwyaf o'r prophwydi er dyddiau 
Moses, ac yn ei farwolaeth a an- 
rhydeddid hyd yn oed yn fwy nag ef. 
Yn ei ddull a'i agwedd ef yr oedd 
Rhagflaenydd y Messi'as i ddyfod 
(Mai. iv. 5), ac yntau a Moses, yn 
cynrychioli y Gyfraith a'r Prophwydi, 
oedd y ddau a gydymddyddanent a'r 
Messias ar ei weddnewidiad ar y 
mynydd. Eliseus a holltodd yr 
lorddonen, ii. 14; a iachaodd ddyfr- 
oedd lericho, ii. 19; a ddistrywiodd 
ddau a deugain o blant eilunaddolgar 
a gwawdlyd Bethel, ii. 23, 24; pro- 
phwydodd am helaethrwydd o ddwfr 
i lehoshaphat yn anialwch Edom, 

iii. 17 ; amlhaodd olew y wraig weddw 
ddyledog, iv. 1 — 7; trwy ei weddi 
cafodd fab i'r Sunamees, ac wediiddo 
farw a'i cyfododd ef i fyw trachefn, 

iv. 17, 25, 36; iachaodd y cawl yn 
Gilgal, iv. 38 ; porthodd gan wr ag 
ugain torth o fara, iv. 44, gwel hefyd 
Mat. xiv. 20, a xv. 37; iachaodd 
Naaman, ac a drosglwyddodd ei 
wahanglwyf ar Gehazi ei was cy- 
byddlyd ei hun, 2 Bren. v. ; parodd 
i'r fwyall haiarn nofio, vi. 7; dat- 
guddiodd gyfrinach Benhadad, vi. 8 ; 
tarodd ei lu a dallineb, ac agorodd 
lygaid Gehazi i weled meirch a 
cherbydau tanllyd y llu nefol oedd 
yn ei amddiffyn ef, vi. 17; prophwyd- 
odd yr helaethrwydd anghredadwy 
yn Samaria a marwolaeth dychrynllyd 
y pennaeth ni choeliai, vii.; hefyd 
hyspysodd farwolaeth Benhadad, viii. 



Digitized by 



TR 

10 f a chrenlondeb Hazael, viii. 12; 
a'r hyn oedd rhyfeddaf o'r cwbl, fel 
cysgod a thystiolaeth neillduol o ad- 
gyfodiad y corph mewn oes anghred- 
iniol, pan ar ol ei farwolaeth y 
claddid gwr yn ei feddrod ef — pan 
aeth y gwr i lawr a chyffwrdd ag 
esgym Eliseus, efe a ddadebrodd ac 
a gyfododd ar ei draed," 2 Bren. 
xiii. 21. 

V. Y parottoad ar gyfer dyfodiad 
y Messi'as. 

1. Amser y Brenhinoedd, yn en- 
wedig ar ol leroboam XL, oedd oes 
neillduol y prophwydi, ac er nad oes 
Uawer o'u prophwydoliaethau am y 
Messi'as yn ysgrifenedig yn y ddau 
lyfr hyn, eto mae eu llyfrau priod, 
megis Esaiah a leremiah, yn gyflawn 
o gyfeiriadau atto — " Iddo Ef y mae 
yr holl brophwydi yn dwyn tystiol- 
aeth," Act. x. 43. 

2. Mae y disgrifiad ardderchog am 
adeiladaeth a chyssegriad y deml gan 
Solomon, a Duw yn cymmeryd medd- 
iant o honi, yn ein dysgu i beidio 
byth a meddwl yn isel am neu ddangos 
ammharch i d^ Dduw a*i wasanaeth, 
neu i anghofio ein breintiau goruchel 
ni fel aelodau o Eglwys ei Fab, 
rhagor breintiau yr Eglwys luddewig 
dan yr hen oruchwyliaeth. 

3. Y gofal neillduol a'r parch mawr 
a amlygwyd gan y brenhinoedd duwiol 
Hezekiah a losias mewn perthynas 
i'r Pasg oeddynt yn cael eu trefnu 
gan Kagluniaeth Dwyfol gyda golwg 
arbenig ar Eglwys Crist, gan fod 
gwyl y Pasg, rhagor pob un arall, yn 
cyfeirio yn uniongyrchol at aberth 
mawr Crist a sacrament pennaf ei 
deymas. 

4. Eto, cyfrifir teyrnasiad Solomon 
gan yr ysgrifenwyr sanctaidd yn 
gyffredinol y deymasiad fwyaf hedd- 
ychol, Uwyddiannus, ac ardderchog 
yn holl hanes cenedl Israel, ac am 
hyny yn gysgod arbenig o frenhin- 
iaeth gogoneddus a thragywyddol 
Crist lesu. 

VI. Dosparthir cynnwysiad y ddau 
lyfr fel y canlyn: — 



HAUL. 99 

1 Brenhinoedd — Hanes y Deymas 
Gyfunol dan Solomon frenhin, i. — xi. 

Hanes y Deymas Bannedig (xii, — 
xxii.), sef teyrnas 

Iwdah dan Rehoboam a'i olynwyr, 
Israel dan leroboam a'i olynwyr. 

2 Brenhinoedd — Hanes cydredol 
teyrnasiad Iwdah ac Israel hyd 
ddiwedd yr olaf, a'i chaethgludo i 
Assyria gan Salmanezer, i. — xvii. 

Hanes ymddattodiad a chwymp 
teyrnas Iwdah a'i dwyn hithau yn 
gaethglud gan Nebuchodonozor, bren- 
hin Babilon, xviii.— xxv. 

Meddylir fod enwau Omri, lehu, 
Menahem, Hoshea, Hezekiah, ac 
eraill a grybwyllir am danynt yn y 
llyfrau hyn, wedi eu darganfod a'u 
dwyn i'r goleu yn yr argraffiad boreol 
ac hynod hyny a elwir " The Cunei- 
form Inscriptions," y rhai sydd yn 
cynnwys hanesion lied helaeth am 
ryfeloedd Tiglath-Pileser, Sargon, 
Seimacherib, ac Esarhaddon. Tybir 
hefyd fod dau gyfeiriad at deyrnasiad 
Salmanezer yn y llechau yn awr yn 
y Gywreinfa Brydeinig; ac y mae 
dargynfyddiad diweddar y Moabite 
Stone," a'i ysgrifen hynafol, wedi 
bwrw goleuni newydd ar yr hanes am 
Mesa, brenin Moab, a'i ryfeloedd, 
2 Bren. iii. 4. 

{I*w harhau.) 



CWYN YR AMDDIFAD. 

Amddifad wyf, mewn dyrys fyd 
Yn wylo*n drist fy ngwedd o hyd, 
Heb unrhyw falm i wella'm clwy' 
Mewn gorthrymderau fwy na mwy. 
Mae'm rhiaint yn y fynwent draw 
Yn hunaw*m mreichiau brenin braw; 
A minnau'n drist a gwelw'm gwedd, * 
A'm gruddiau'n wlyb gan wlith y bedd. 
O ! mae adgofio gwedd fy mam, 
A'i hoff gynghorion dwys dinam, 
Yn creu gofidiau yn fy mron, 
A hiraeth am ei gwyneb lion. 
Mae cofio olaf weddi'm tad 
Pan ar gyffiniau'r Ganaan wlad, 
Yn cerfio galar yn fy ngwedd 
A chreu adgofion am y bedd. 
Ei weddi olaf ydoedd hoh — 
"O Arglwydd grasoll cofia John, 
Yng nehanol temtasiynau'r byd; 
Arglwydd, tywys ef o hyd 



Digitized by 



100 



TB BAtJL. 



I bareha dy oroh'mynion on, 

A rhoi ymadiried jmot Ti." 

A! y mae'r weddt hon i mi 

Tn awr y brofedigaeth ddu 

Fel cadarn far yn cadw draw 

ElynioD oreulawn ar bob Haw. 

Yog nghanol temtasiynau'r byd 

A*i droion dyrys, eron i gyd, 

Mewn ffydd dysgwyliaf wrth fy Nuw, 

Oan ddweyd fy Dghwyn : tragarog y w. 

Myvbnydd. 

Blaenpennal, 



Y CORFF DYNOL Al SWYDD- 

OGAETHAU. 

(Farhdd o dudalen 66). 

P£iBiANT arall gan ba un y purir y 
gwaed oddi wrtb ei egwyddorion 
niweidiol yw y croen. Heb law bod 
yn orobudd amddiffynol i ranau 
mewnol y oorff, y mae y croen yn 
gwasanaetbu dybeniou pwysig ereill; 
oanys y mae nid yn unig yn didoli 
oddi wrtb y gwaed sylweddau a 
fyddent yn niweidiol pe eu cedwid 
ynddo, ond y mae befyd yn rbeol- 
eiddio tymmeredd neu naws y oorff 
trwy y mygdartbiad o'i arwyneb. 

Y mae y croen yn gynnwysedig o 
ddwy ran wabano^ yr epidermist neu 
y croen allanol, aV cUrma neu cutist 
sef y gwir groen. Yr epidermis, neu 
y croen allanol, sydd yn bilen deneu, 
banner tryloew, yr bon a ymestyna 
droB arwyneb gwir groen y corff. 
Nid y w wedi ei gynny^gaeddu & Uestri 
gwaed, neu i nerfau» ac yn ganlynol 
y mae yn ddideimlad; y mae yn y 
modd bwii yn dra cbyfaddas er am- 
ddiffyn y rbanau dano; ac y mae 
wedi ei dryfritbo ag aneirif fan 
dyllau, y rbai sydd yn eneuau y Uestri 
bycbain mygdartbol. Y mae yn fwy 
trwcbus yng ngbledr y dwylaw a 
gwadnau y traed nag yn y rbanau 
ereill o'r corff. Dan yr arwyneb 
allanol bwn y mae pilen deneu, yr 
bon a ystyrid gynt megys rban ar 
waban u*r croen, ac a gyfenwid yn 
rete mucomm, Mae hon yn gwisgo 
gwabanol wawriau mewn gwabanol 
genedloedd, yr byn sydd yn achosi yr 
amrywiaetb Uiwiau yn yr bil ddynol 



— ^yn nhrigolion Ewrop y mae gan 
mwyaf yn wyn; ym mrodorion 
America y mae o liw oopr; yn y 
Negroaid y mae yn ddu boOoL Y 
dyb gyffredin yw fod binsawdd y 
wlad yn effeitbio ar liw y croen, gan 
mai mewn gwledydd poeibion yn 
unig y cyfarfyddir &*r croen du, ao 
fe'i profir gan y trigolion yn amddi- 
ffyn rbagorol rbag dylanwad oraa- 
boetbol pelydron yr baul. Negroaid 
a barb&nt yn oeraidd a cbysurus pao 
yn agored i baul yr bwn a fyddai ya 
annyoddefol i un gwyn-groen. Ym- 
ddeugys fod eu rbydd-cbwysiad o 
wasanaetb mawr iddynt. Yn union- 
gyrchol dan y rbwydwaitb bwn, sef 
y rete mucosum^ y mae y cu^, neu y 
gwir groen, pilen neillduolodeimladol, 
yr bwn sydd wedi ei gynnysgaeddu 
gyda man lestri gwaed a cbimgenau 
o*r nerfau mewn modd mor drwcbus, 
fel ag na all y nodwydd f wyaf pigfieiin 
ei glwyfo beb gyffwrdd & bwynt. Ar 
flaenau y bysedd, ygwefusau, a rbanau 
ereill y corff, y mae y llestri byn yn 
ami iawn, ao mewn canlyniad, y mae 
y cyfryw ranau wedi eu cynnysgaedda 
I cbynneddfau teimladol odiaetb. 

dan y croen y mae y bilen gellog 
{ceUvlar membrane)^ yr bon sydd 
rwydwaitb, cyfryngau pa un a lenwir 
& bloneg neu sylwedd tew, ac y mae 
felly yn gwasanaetbu i lanw i fyny y 
cyfryngau rhwng y giau, ao i wneyd 
yr ymddangosiad yn Uuniaidd a llyfn. 
Mewn acbosion o deneuad, megys ar 

01 bir dwymyn neu gystudd nycblyd 
a pbarbaol, y mae y sylwedd tew 
bwn yn cael ei dreulio ymaitb, ac 
yna y mae brasluniadau y giau a 
cbymalau yr esgyrn yn dyfod i'r 
amlwg. 

Fel y sylwyd, y mae yr epidermis 
yn ddideimlad. Y mae yn amrywio 
yn fawr mewn trwob ar fanau gwa- 
banol o'r corff, byd yn oed ar enedig- 
aetb, gan fod lawer yn fwy trwcbus 
ar y sawdl, y cefn, sJr rbanau ereill 
a ofynant fwy o amddiffyniad; er 
byny, y mae yn myned yn llawer 
mwy trwcbus ar unrby w ran o'r corff 



Digitized by 



TB HAUL. 



101 



sydd yn ddarostyngedig i wasgiad neu 
rigliad gwastadol; o'r byn j mae Haw 
pob gweithiwr yn esampl. Fel y 
g^yr pawb, y mae yrnddangosiad 
croen dyn yn amrywio gyda'i oedran. 
Y mae y gwir groeu, yr hwn sydd, 
fel y sylwyd, yn gorwedd dan y llall, 
yn Uawer mwy trwohus na'r olaf, ac 
y mae yn gynnwysedig yn benaf o 
edafedd cydweuedig, y rhai a am- 
gauant y Uestri gwaed, nerfau, (be, a 
gyfansoddant sylwedd y gorchudd 
hwn. T mae yn neillduol o deimladol, 
yn gymmaint felly, fel ag i ofyn 
amddiffyniad y oroen allanol o angen- 
rheidrwydd. G^yr pawb a ddyoddef- 
asant oddi wrth ysgathriad neu rigliad 
ymaith o'r croen allanol yn brofiadol 
am deimladrwydd poenus y gwir 
groen. Yn ei arwyneb, He y mae 
mewn cyssylltiad &*r croen allanol, 
y mae y gwir groen yn cael ei 
ddyrchafu i godiadau bychain: mae 
y rhai byn yn fwyaf amlwg ar flaenau 
y bysedd, ac ar y rhanau ereill lie 
y mae y teimlad yn fwyaf by w, ac y 
mae pob un o*r oodiadau bychain byn 
yn ifitio, fel y dywedir, mewn ceudod 
cyfatebol yn y oroen allanol. 

Yn awr, pe byddai swydd y croen 
yn gynnwysedig yn unig mewn bod 
yn orchud4 teimladol a chyffredinol 
¥r corflF, byddai y trefniadau a gry- 
bwyllwyd yn barod yn ddigon, ond y 
n^ae ganddo swyddi ereill yr nn mor 
bwysig i'w cyflawnu, ar gyfer pa rai 
y mae darpariaeth wedi ei wneuthur 
dros ei arwyneb eang. Y mwyaf 
pwysig o*i swyddi, fe ddichon, yw yr 
ysgarthiad o'r byn a elwir yn "chwys," 
yr hwn sydd yn myned rhagddo yn 
barhaus. Nid gollyugiad allan o 
ddwfr trwy y croen yn unig yw y 
chwys, ond rhidiad neu ddydoliad 
rheolaidd ydyw oddi wrth y gwaed 
trwy offerynoliaeth aneirif gilchwyrn- 
au bychain, y rhai sydd yn gorwedd 
yn sylwedd y gwir groen. Y mae y 
cilchwyrnau chwys byn yn gynnwys- 
edig ben crwn wedi ei ffuriio o 
ymddyrwyniad pib fechan, yr hon 
sydd yn ymagor i arwyneb y croen, 



a thna ohwarter modfedd o hyd. 
Heb law y cilchwyrnau chwys hyn, 
y mae y croen wedi ei gynnysgaeddu 
i math arall o beirannau ysgarthiol, 
pa rai ydynt yn dra thebyg i'r blaen- 
orol, ond a elwir yn gilchwyrnau 
olewaidd. Swydd y cilchwyrnau hyn 
yw dydoli' oddi wrth y gwaed ac 
ysgarthu rhai sylweddau olewaidd, 
yr hwn saim neu olew sydd yn gwa9- 
anaethu i ireiddio y croen, ac i'w 
gadw rhag agenu gan sychder ; a hyn, 
y mae yn debyg, yw y rheswm pa 
ham y mae y cilchwyrnau olewaidd 
hyn yn fwy ami yng nghrwyn bro- 
dorion gwledydd poethion, sef i'w 
hamddiffyn rhag effeithiau syohol y 
gwres. Mae y rhai olaf hyn yn fwy 
ami ar y wyneb ac o ddeutu y trwyn 
nag mewn manau ereill. Mewn llawer 
bersonau, yn enwedig mewn rhai 
yn by w mewn trefydd myglyd, y mae 
geneuau y cilchwyrnau hyn yn myned 
yn ddu, ac yn cyfansoddi yr hyn a 
elwir yn "bendduon." Pan wesgir 
y rhai hyn, y mae y sylwedd seimlyd 
yn dyfod allan ar lun abwydyn byoban 
gyda pben du, ac y mae y sylwedd 
hwn oddi wrth ei debygolrwydd wedi 
cael ei gymmeryd am bryfyn o'r fath 
grybwylledig. Nid yw y sylwedd 
hwn bono ei bun yn bryfyn byw, 
ond y mae wedi ei gael allan o fewn 
yr ychydig flynyddau diweddaf ei fod 
mewn llawer o bersonau yndriglepryf- 
yn bychan yn mesur o ddeutu y ganfed 
ran o fodfedd. Y mae yn gyffredin 
ddau neu ychwaneg o honynt yn y 
pentwr neu delpyn bychan o sylwedd 
seimlyd a wesgir o'r agoriad. Dy- 
wedir eu bod yn preswylio hyd yn 
oed yn y crwyn iaohusaf yr olwg, 
heb achosi unrhyw gynhyrfiad oddi 
eithr eu bod yn bresennol mewn 
rhifedi gormodol. Pan fyddo oyn- 
hyi-fiad yn cymmeryd He mewn 
cilchwyrnen olewaidd, y mae yn 
achosi fflameg a ffurfiad o grawn, yr 
hyn sydd yn cyfansoddi y codiad 
bychan cyffredin a adnabyddir gan y 
Sais wrth yr enw pimple. 

Ond i ddychwelyd at y croen yn 



Digitized by 



102 



gyffredinol: heb law y cilohwyrnaa 
uohod 7 mae yn meddu llestri gwaed 
a nerfau yn belaeth, fel y aylwyd o'r 
blaen; ao y mae ya oynnwys llestri 
adlynool befyd. Y mae nifer y 
oilcbwyrnau cbwys ac olewaidd braidd 
yn aneirif, ac y mae rbai cyfrifiadau 
cywrain wedi cael eu gwneutbur o 
boaynt gan un ysgrifenydd tra ad- 
nabyddiis ar y oroen, yr bwn sydd 
yn dywedyd, " Mi a gyfrifais y tyllau 
cbwys ar dor y llaw, ac a gefais fod 
3528 bonynt mewn modfedd ysgwar. 
Yn awr, yn gymmaint ag mai agoriad 
pib fechan cwarter modfedd o byd 
ydy w pob un o'r tyllau cbwys, y mae 
yn canlyn fod byd y pibau byobain 
byn mewn modfedd ysgwar o groen 
ar dor y llaw yn mesur 882 o fodfeddi, 
neu 73^ o droedfeddi. I gael amcan 
o byd y pibau cbwys dros boll ar- 
wyneb y corfF, 2800 a ellir ei gym- 
meryd fel cyfartalwcb teg o nifer y 
cbwys dyllau mewn modfedd ysgwar, 
a cban fod pob cbwys- bib yn mesur 
cwarter modfedd, yna mesuriad yr 
boll rai mewn modfedd ysgwar fyddai 
700 modfedd o byd, byny yw, pe eu 
gosodid at eu gilydd. Yn awr, y 
nifer o foddfeddi ysgwar a fesura croen 
dyn o uwcbder a maintioli cyfifredin 
yw 2500; nifer y tyllau cbwys, gan 
byny, fyddai 7,000,000, a mesuriad y 
cbwys- bibau fyddai 1,750,000 o 
fodfeddi, neu 145,833 o droedfeddi, 
neu 48,600 llatben, neu yn agos i 28 
milldir" !! 

Oddi wrtb yr eglurbid uchod o 
swyddogaetb y croen bydd y darllen- 
ydd yn barod i gredu mai efe yn 
fynycb yw yr ysgartbydd mwyaf o 
wlybwr yn y corfF, gan flaeuori yn 
byn oddi eitbr dan amgylcbiadau 
neillduol, hyd yn oed ar yr arenau 
a'r ysgyfaint befyd. Yn ol y prawf- 
iadau ym mba rai yr yoiddiriedir 
fwyaf, y swm a ollyngir allan o 
wlybwr o ysgyfaint a cbroen y corff 
dynol yn y 24 awr mewn tymmeredd 
cyfFrediu yw o ddeutu 54 wns, o ba 
rai y mae 33 yn cael ei oUwng ymaitb 
gan y croen, a'r gweddill o 21 gan yr 



ysgyfaint. Mae yr ysgarthiad hwn 
o wlybwr, er byny, yn alluog o gael 
ei gynnyddu yn fawr, ac y mae yn 
ffaitb fod dyn cryf yn gweitbio yn 
galed, pan yn agored i wres mawr, 
wedi colli cymmaint a pbump powud 
o'i bwysau mewn awr. Y mae swm 
y cbwys felly yn ymddibynu llawor 
ar naws yr awyr, fe ddylauwadir 
amo befyd yn fawr gan gyflwr yr 
iecbyd corfforol. Dan amgylcbiadau 
cyffredin y mae cbwysiad yn cym- 
meryd lie yn annbeimladwy, byny 
yw, ar lun tartb, yr bwn gan ym- 
gymmysgu a'r awyr o amgylcb, fel 
ag y mae yn cael ei ollwng ymaith, 
ni rydd unrbyw ymddangosiad amlwg 
o'i breaennoldeb; os, er byny, y 
caethiwir ef, sef trwy droi gwydryn 
wyneb i waered ar y croen, y mae 
gwlybwr yn ymddangos ar unwaith 
arno. Pan y mae y gwlybwr yn cael 
ei ollwng allan mor gyflym gan y 
croen, fel ag na all ar unwaitb ym- 
anweddu ymaitb o'i arwyneb, y mae 
yn cymmeryd fFurf o ddyferynau 
cbwys mewn mwy neu lai o gyflawn- 
der. Y mae yn amlwg mai pan 
fyddo yr awyr allanol yn Uwytbog 
iawn wlybwr, y bydd i'r cbwys 
ymauweddu ymaitb lawer yn llai 
cyflym, ac yn gaulynol ymddangos 
lawer yn gynt na tban amgylcbiadau 
gwrtbwynebol. Hefyd, gan fod yr 
arenau a'r croen yn gweitbredu bob 
yn ail i raddau yn eu bysgartbiad o 
wlybwr o'r corff, rbaid i'r byn a 
gy nnyddo waitb y naill leihau gwaitb 
y Hall; ac felly mewn binsoddau 
poetbion y mae swm gwlybwr y croen 
yn cynnyddu yn fawr, tra y mae y 
rhidiad o ddwfr gan yr arenau yn 
cael ei leibau. Y mae yr un petb 
yn cymmeryd lie yn y dyfrlif, yn yr 
hwn ddolur y mae y croen yn sych. 

Nid oes ammheuaeth nad un cyf- 
rwng mawr trwy ba un y mae naws 
y corff yn cael ei gadw i lawr i'w 
gyfartalwcb priodol pan dan ddylan- 
wad gwres yw mygdartbiad y cbwys. 
Eitbr nid gollyngiad ymaitb o ddwfr 
yn unig a gymmer le yn y cbwysiad, 



Digitized by 



TR HAUL. 



103 



gan fod y gwlybwr oymmysg a 
ollyngir ymaith o'r oilchwyrnau 
olewaidd yn cynnwys swm fawr o 
Buredd llaethog a elwir yn Ictctic acid, 
ao halenau, megys carbonate of soda, 
calch ao affimonia, muriatic acid, <fec. 
At y rhai byn rhaid ychwanegu 
carbonic acid a nitrogen, pa rai a 
brofwyd eu bod yn cael eu bysgartbu 
o'r corff gan y croen. Yn ol un 
ysgrifenydd ar y pwnc, y mae y 
cbwys bob amser yn sur, y sylwedd 
olewaidd yn wrtbsur, neu alkalaidd, 
y mae y gwlybwr cyfansawdd neu 
gymmysgedig o ganlyniad yn sur neu 
wrtbsur, yn ol fel ag y mae y naill 
neu y liall yn blaenori. 

Y swm carbon a ysgarthir gan y 
croen, yn ol Dalton, yn y 24 awr, y w 
cwarter wns — bron cymmaint ag a 
ollyngir ymaitb gan yr ysgyfaint. 
Weithiau y mae carbonic acid yn cael 
ei oUwng ymaitb gyda nit7vgen, 
weitbiau nitrogen yn unig, ac weitbiau 
nid y w un o'r ddau yn bresennol. Y 
mae nitrogen yn cael ei ysgartbu yn 
fwy belaetb ar ol ymbortb cigol, a 
carbonic add ar ol ymbortb llysieuog. 
HoU ysgarthiad y croen yn ol prawf- 
iadau Seguin yw tua saitb gronyn y 
fynyd mewn cyflwr o orpbwysdra, yr 
byn mewn 24 awr ni fyddai ond 
ycbydig dan l^R. 

Yn awr, y mae synwyr cyflfredin 
yn ein dysgu fod yn rbaid fod y fatb 
gylchweitbrediad eang yn ateb rbyw 
ddybenion pwysig yn y cyfansoddiad. 
Dracbefn, y mae yr efTeitbiau niweid- 
iol, fel y g^yr pawb, pa rai a ganlynant 
attaliad disymrawtb o'r cylcbweitb- 
rediad bwn, yn profi fod pertbynas 
agos iawn yn bodoli rbwng y cyflawn- 
iad o swyddogaetb y croen ag iecbyd 
y corff; ac, yn olaf, y mae y prawf- 
iadau a wnaed ar y mater yn 
cadambau byn. 

Darfu i Fourcault brofi mai os 
byddai i'r cbwysiad gael ei rwystro 
trwy orcbuddio crwyn creaduriaid 
byw k gorcbudd o varnish oil oddi 
eitbr y pen, y by d dent feirw ar fyr 
mewn cyflwr cyffelyb i fogiad; eu 



calonau a'u hysgyfaint wedi eu gor- 
lenwi k gwaed, a naws eu cyrff gwedi 
syrtbio amryw raddau yn is na'r 
safon naturiol. Pe gorcbuddid dyn 
yn y modd bwn ni fyddai byw dros 
cbwecb awr. Y profiad bwn a 
wnawd unwaitb ar blentyn yn 
Florence. Y Pab Leo y Degfed, ar 
ei esgyniad i'r gadair babyddol, a 
ewyllysiai gael rbyw berson byw i 
arddangos yr " Oes Auraidd," ac yn 
ganlynol efe a orcbuddiodd blentyn 
bycban drosto i varnish ac eurddail 
{gold leaf). Y plentyn druan a fu 
farw mewn ycbydig oriau! Pe byddai 
i flew cwningen neu groen mocbyn 
gael eu gorcbuddio ag India-rMer 
wedi ei doddi mewn naphtha, y 
creadur a beidiai ag anadlu mewn 
dwy awr. Effeithiau mor niweidiol 
a byn ni allent ganlyn y cadwraetb 
ddwfr yn unig yn y corff, canys 
bwnw a ellid ei oUwng ymaitb trwy 
gyfrwng yr arenau, yr ysgyfaint, neu 
y coluddion. 

Yn ycbwanegol at ei swydd y«- 
garthiol y mae y croen yn meddu 
gallu adlyncol, sef o adlyncu gwlyb- 
yrau {fluids), nwyau, a sylweddau 
ereill i'r cyfansoddiad. Er esampl, 
y mae gan gyffeiriau metelaidd, os 
rbwbir bwynt i mewn i'r croen, yr 
un gweitbrediad neu effaitli a pban 
yn cael eu rhoddi trwy gyfrwng y 
genau. Y mae mercury wedi ei 
gymbwyso yn y modd bwn yn achosi 
poerlifiad; antimony a gynhyifa gyf- 
ogiad neu darddiant dros yr boll gorff. 
Sylweddau llysieuog a gynnyrchant 
eu beffaitb yn yr un modd. Effaitb 
y rhwbiad, y mae yn debyg, yw 
trosglwyddo m^n ronynau y sylwedd- 
au meddygol i eneuau y cilcbwyrnau 
ba rai y maent yn cael eu hadlyncu 
yn fwy pared nag a gaent trwy y 
croen uchaf. Pan yn cael eu gadael 
ar y croen, nid yw sylweddau, oddi 
eitbr eu bod mewn cyflwr gwlyb, yn 
cael eu badlyncu ond yn anfynycb. 
Os bydd i'r corff gael ei drochi am 
ry wfaint o amser mewn dwfr clauar, 
y mae yn ennill pwysi trwy adlynciad 



Digitized by 



o*r dwfr, ao y mae sjched, os yn 
bodoli, yn cael ei dori trwy hyn. Y 
mae morwyr wedi profi fod troohi eu 
dillad yn nwfr y mdr a'u gwisgo yn 
y cyflwr hwnw yn tori syched; or 
l^yny, dichon bod yr effeithiau hyn 
mewn rhan yn ddyledus i rwystriad 
mygdarthiad dwfr o'r croen. 

Mae adlynciad gwahanol nwyau 
gan y croen yn fFaith brofedig. Yn 
yr achosion hyn y mae nwyau ad- 
lyncedig yn uno gyda gwlybyrau y 
corflF, ac yn colli eu ffurf nwyoL Y 
mae amryw physigwyr wedi gweled 
adlynciad nitrogen gan y croen; ac y 
mae gwr enwog yn tystio ei fod wedi 
gweled braich Negro yn myned yn 
Jlwyd am ychydig amser pan yn 
drochedig mewn chlorine. 

Y mae y ffaith fod nwyau yn cael 
eu hadlyncu gan y croen yn ychwan- 
©gu y pwysigrwydd o fod y corff yn 
cael ei amgylcbu gan awyr bur; ac 
yn wir, fe dybir gan rai fod nwyau 
gwenwynig, tarthoedd niweidiol, a'r 
cyffelyb, yn cael eu hadlyncu yn fwy 
pared Vr cyfansoddiad trwy y croen 
na thrwy yr ysgyfaint. Y mae yn 
debyg hefyd y dichon sylweddau, pa 
rai unwaith a daflwyd ymaith gan 
y croen, gael eu hadlyncu ganddo 
drachefn, ac achosi afiechyd. 

Bellach, ynte, y mae digon wedi ei 
ddweyd i ddangos yn amlwg i bawb 
fod swyddogaeth y croen o bwys 
dirfawr yn y cyfansoddiad dynol, mai 
tra nid ydyw mewn ymddangosiad 
end yn unig yn amddiffyn a gorchudd 
i'r rhanau tu fewnol, eto, ei fod yn 
oyfansoddi un o'r cyfryngau mawr 
trwy ba rai y mae sylweddau treul- 
iedig, ac mewn canlyniad niweidiol, 
yn cael eu dydoli oddi wrth y gwaed, 
ac ym mhellach, na ellir ymyraeth 
&'i swyddogaeth beb niweidio ei gyd- 
weithwyr tufewnol, sef y ooluddion, 
yr arenau, yr ysgyfaint, un neu yr 
oil honynt. 

Drachefn, os ystyrir fod y tramwy- 
ad hwn trwy y croen yn myned 
rhagddo bob eiliad o*n bywyd, ac 
mai tra fyddo y dwfr yu dianc ei 



fod yn gadael y sylweddau halenog, y 
sureddau, y saim, a'r oyfry w ar ol ar y 
croen yn gymmysgedig gyda llwch^ 
9eurf y croen allanol, fe rydd i 
ni ryw feddylddrych o'r angen o 
gadw y croen yn Un, a pha mor agbs 
y mae glendid corfiforol ao iechyd yn 
gyssylltedig &'u gilydd. Gwlanen a 
ddylai gael ei gwisgo gan bob un yn 
nesaf at y croen a'i newid yn fynych. 
Ac ni a ddylem fod yn neillduol ofalos 
rhag gwisgo dillad Uaith, neu ea 
cadw amom pan fyddont wedi cael 
eu gwneuthur felly gan wlaw neu ein 
chwys ein hnnain. Os na allwn eu 
newid ar unwaith, y duedd i gym- 
meryd annwyd, fel ei gelwir, a ellir ei 
ochelyd trwy gadw y corff mewn 
ymarferiad neu waith hyd oni aller 
eu cyfnewid, yr hyn ym mhob aohoa 
a ddylai gael ei wueuthur mor gynted 
ag y gellir, yn neillduol y dillad nesaf 
i'r croen, megys yr hosanau, y crys, 
<kc.; neu, ynte, bydd i ryw afiechyd, 
tnegyB y gewynwst, yn sicr o ymosod 
ar y cyfansoddiad. Mae yn ffaith 
hynod fod y dolur a elwir y gewyn- 
wst Ilym, neu fel ei gelwir ar la&tr 
gwlad, " y dwymyn reumUU,^ yn cael 
ei achosi gan y presennoldeb yn y 
gwaed o ormodedd o'r suredd a elwir 
lactic acidj dydoli ac ysgarthu yr hwn 
o'r corff yw rhan bwysig o swyddog- 
aeth y croen. Ac y mae yr un mor 
wir mai alltudo y suredd hwn o'r 
cyfansoddiad trwy gyfrwng y croen, 
yr arenau, a'r coluddion, yw yr iawn 
dduU i adferu y claf. Ni raid dweyd 
gair yng ughylch y perygl yng ngl^ 
k gwely Uaith. Clywais am un yr 
hwn a fyddai arferol cyn myned i 
wely dyeithr o osod y looking-glass 
rhwng y dillad tra y byddai yn ym- 
ddiosg, ac os gwelai unrhy w argoelion 

leithder ar ei wyneb efe a ymwisgai 
drachefn ! Hen lefarwr pan y dael£ai 

1 lettya i dy dyeithr, ac na fyddai yn 
sicr yng nghylch cyflwr y gwely, a 
fyddai yn arferol o fyned yn gynnar 
i orphwys ac o gamsynied ei ystafell; 
ai ar unwaith i'r gwely, ac ammhosibl 
fyddai ei ddeffroi. " Yr oedd/' meddai 



Digitized by 



TB HAUL. 



105 



dranoeth, " wedi bod, trwy drugaredd, 
dros ei oes yn gjsgwr tound iawn." 

Fe wel y darllenydd befyd y mawr 
bwysigrwydd o gymmeryd ymarferiad 
coitforol digonol yn yr awyr agored 
bob dydd os gellir. Mae ymarferiad 
yn bywiogi holl swyddogaetbau y 
corff, ac eiddo y croen yn neillduol, 
gan ei gyffroi i ysgarthu allau oV 
gwaed y sylweddau gwenwynig a 
niweidiol a grybwyllwyd. Cof genyf 
ddarllen am frenin daf, yr hwn y 
methai ei physigwyr yn deg ei wella. 
O'r diwedd danfonwyd am ben wr, 
yr hwn a roes i'w lawrhydi foth o 
law-bren a phel, ao a*i cyngborodd i 
daro y bel &*r pren gan ei dilyn gyda*i 
gymdeithion hyd nes y byddai wedi 
blino bob dydd; ac efe a ddywedodd 
ym mhellach wrth y brenin ei fod 
wedi gosod cyffeiriau meddygol yng 
nghoes y pren, ba rai a weithient eu 
£Pordd i mown iV gyfansoddiad trwy 
ei law pan fyddai yn dilyu ar ol ac 
yn ergydio y bel Y brenin ar fyr a 
wellaodd er syndod i bawbl Y pren 
aagorwyd, ond nid oedd yno ddim 
Tw gael. Pa beth a wellaodd y 
brenin o'i anhwyldeb) Dyna gwestiwn 
i ddarUenwyr yr Haul iV ystyried 
a'i benderfynu erbyn y mis uesaf. 
Llanfynydd, W. 
{l^w harhau.) 



DAMMEGION ESOP. 

LX. 

T DUW MERCRUR A'R CYMMYNWTR COED. 

Gynt yngwlad Groeg, pan oedd hi'n wlad 
Paganiaeth, 

(Nid yw hi heddyw nemmawr gwell, ysywaeth I) 
'Koedd dyn jn torri coed ar fin yr afon ; 
Llithrodd ei fwyall i'r cenllifoedd dyfnion, 
Ac aeth i'r gwaelod. Galwodd yntau'n nchel 
Ar ei dduw Merchur. Ac ar asgell awel 
Daeth Merchur atto. Sttddodd yn y funud 
IV dwfr, a dag i fyna fwyall cynnud 
OV puraf aur. "Ai hon yw'th fwyall di ? " 
"Nag e; un arall oedd fy mwyall i." 
Suddodd iV dwfr drachefn ; ac wedi disgyn, 
Dygodd i fynu o'r gwaeled, mewn amrentyn, 
Glws fwyall arian. " Hon y wV eiddot ti ? " 
" Nag g ; un haiarn oedd fy mwyall i." 
Suddodd drachefn, a dug oV gwaelod iddo 
Ei fwyiUl haiarn; a dywedodd wrtho, 

1 14— xvi. 



"Am dy onestrwydd, fy addolwr mwynlan, 
" Cymmer V fwyall aur, aV fwyall arian. 
" Ynghyd rr fwyall ag iV dwfr a lithrodd,** 
Gymmerodd yntauV tair; a gwlr ddiolchodd. 

Aeth y cymmynydd at ei gymmydogioo, 
A thraethodd wrthynt fel y hn, yn gyson. 
Ac eb un wrtho, *' Ti, y penffol ynfyd, 
" Pa'm na buasit ti yn taeru*n adybryd 
" MaiV fwyall aur ydoedd yr hon a goUaist ? 
" Fel hurtyn gwirion pendew yr yniddygaist." 
Ac ebe'r dyn, " Y rheswm am fy ngwaith 
" Oedd mai nid honno, naV un arian chwaitb, 
" Ydoedd fy mwyall i." " Gwn beth a wnaf, 
" (Ac felly' bwyall aur yn sicr a gaf,) " 
Medd yntan, " yn lie siarad geiriau ofer 
A fifwl fel di, i golli'm poen a m hamser." 

A pheth a wnaeth ond myned i'r an lie, 
I dorri coed ; gan demtio galluV Ne'. 
Llithrodd ei fwyall yntau; (nid damweiniad; 
Kfe ei hun a'i taflodd, mewn rhyfygiad:) 
Galwodd ar Merchur egni nerth ei hen; 
Daeth Merchur atto'n chwim o entrych nen. 
Suddodd iV dwfr mewn moment; dygodd fwyall 

aur or puraf— nid y fwyall arall. 

I'r dyn gofynodd, " Hon yw'th fwyall di ? " 
" Oh, le ! diolch filoedd fo i chwi.'^ 
Ond fTrommodd Merchur wrth ei ra^ith enbyd : 
"Ni chei mo hon; ac mi a'th daflathefyd 
"IV dyfnder chwym i chwilio am dy fwyall 
" Dy hun, i'th ^ospi am dy gelwydd anghall." 

1 lawr a'r dyn I'r Uif, gan sydyn suddo; 
Ac yno mae efe a'i fwyall etto. 

A gly waist ti a gant Marllwydd ? 
Nid oes o ragrith Iwydd : 
Prif gallineh, gonestrwydd. 

NiCANDER. 



GWYLIAU YR EGLWYS. 

SUL Y PA8C. 

GoPYNiAD. Beth yw yr wyl a 
gedwir ar y dydd bwnl 

Atebiad. Cedwir yr wyl hon er 
cof am un o'r pethau mwyaf pwysig 
a gymmerodd le yn ein byd ni erioed, 
sef adgyfodiad ein Hiachawdwr oV 
bedd. Hon y w yr wyl fwyaf hyuafol 
a phwjeig o'r boll wylau. 

G. Pa bryd y decbreuwyd cadw 
yr ^yl honi 

A. Mor fore a dyddiau yr Apos- 
tolion, fel y gwelir yn banes yr 
Eglwys foreuol. Yr oedd crefydd y 
pryd hwnw yn ei phurdeb. Nid 
oeddynt, y mae yn wir, ar y pryd 
bwnw yn cydweled am yr amser i 
gadw yr wyl, ond yr oeddynt yn 
cydweled yn hoUol am yr wyl ei hun. 

G. Beth oedd y gwahaniaeth oedd 
rhyngddynti 

A. Yr oedd Eglwysi Asia yn ei 



Digitized by 



106 



n bavTm 



ohadw ar yr un dydd a'r Pasc ludde wig, 
sef y pedwerydd dydd o'r mis cyuti^, 
yr hwn sydd yn ateb i*n mis Mawrth 
ni; ao nid oedd dim gwahaniaeth ar 
ba ddydd o'r wythnos yr oedd yn 
cael ei cbadw. Yr oedd yr Eglwysi 
Gorllewinol yn ei cbadw ar y Sul 
cyntaf ar ol yr wyl luddewig. Yr 
oedd yr olaf yn dal traddotiiadau 
Apostolaidd; ac Eglwysi Asia yn 
oyfeirio at arferiad yr Apostolion eu 
hunain. 

G. Pa bryd y penderfynwyd y 
ddadl) 

A. Yng Ngbymmanfa Nicea, yr hon 
a alwyd trwy orchymmyn yr Ym- 
herawdwr Cystenyn. Penderfynwyd 
cadw y Paso ar yr un diwrnod trwy 
yr boll fyd; nid yn ol yr arferiad 
luddewig ar Ddydd yr Arglwydd. 
Cyboeddwyd y Uytbyrau ymherodrol 
yn yr hoU Eglwysi. 

G. Betb sydd raid i ni gredu am 
adgyfodiad ein Hiachawdwr? 

A. I dragwyddol Fab y Tad gael 
ei groesboelio a marw dros ein 
pecbodaUj ac na welodd ei gorff 
lygredigaetb; ao iddo gyfodi trwy ei 
sJlu anfeidrol ei Hun ar y try dydd 
dydd yn yr un corflf ag a gladdwyd. 

G. Pa brawf sydd genym iddo 
adgyfodi o feirw f 

A. Y mae genym dystiolaetb sicr 
a diymwad tystion geirwir. 

G. Pwy oedd y tystion hynl 

A. Y gwragedd duwiol a aetbant 
at y bedd k pberarogiau i eneinio ei 
gorff. Cawsant ef yn fyw. Yr 
Apostolion, y rhai ddarfu siarad ag 
Ef yn ami ar ol ei adgyfodiad: darfu 
iddo fwyta ac yfed gyda bwy, yr byn 
nis gallasai wneyd beb iddo gyfodi 
yn yr un corff. Gwrtbododd Sant 
Tbomas gredu nes iddo roddi ei 
fysedd yn ol yr boelion, a tbeimlo 
ei ystlys. Ymddangosodd i bum 
cant o'r brodyr ar un amser. Ym- 
ddangosodd i Sant Stepban ar ei 
ferthyrdod; ao i Sant Paul ar ei 
droedigaeth. 

G. A oedd ganddynt seiliau digonol 
dros gredu mai yr u;i oedd? 



A. Nid y w yn bath tebyg y bnaaai 
i bersonau annysgedig fod mor' 
gyfrwys a thwyllo, pan oedd yr 
atbrawiaetb oeddynt yn ddysgu yn 
gwabardd dan boon damnedigaetb i 
ddywedyd celwydd; ac ym mbellach, 
darfu iddynt selio eu tystiolaetb 
gwaed. 

G. A ellir cael tystiolaetb gelyn i 
brofi y ffaitb, canys y mae byn o 
bwys mawrl 

A. Gellir: y milwyr oedd yn gwylio 
y bedd: crynodd y ddaiar dou eu 
traed, a gwelsant wyneb yr angel fel 
mellten &*i wisg yn wen fel eira, a 
syrtbiasant yn feirw ar y Uawr. 
Daetb yr Hwn oeddynt yn wylio yn 
fyw; aetb rbai o bonynt i*r ddinas, 
a dywedasant wrtb yr offeiriaid am 
yr byn oedd wedi cymmeryd He. 

G. A oes tystiolaetb arall i*w cbael 
beb law eiddo dynioni 

A. Oes; tystiolaetb angylion. 
Treiglodd un y maen ymaitb, ac 
eisteddodd arno, medd Sant Mattbew. 
Dywed Sant loan i un eistedd wrtb 
draed a*r Hall wrtb ben y &n y 
gorweddodd yr lesu, a dywedasant 
wrtb y gwragedd-, " Pa bam yr ydych 
cbwi yn ceisio y byw ym mblitb y 
meirw? nid yw Efe yma, canys y mae 
Ef wedi adgyfodi." 

G. Betb oedd yr achos na fuasai 
i*n Hiaobawdwr ddangos ei bun i*r 
luddewon befyd? 

A. Yr oedd yn angenrbeidiol i*r 
rbai oedd i gyboeddi y genadwri gael 
eu boddloni fod Crist wedi adgyfodi 
yn wir. Gellir gofyn ar yr un tir, 
pa bam na fuasai iddo ymddangos 
i*r boll genedl Rufeinig befyd. Yr 
oedd yr luddewon trwy eu bangbred- 
iniaeth wedi gwrtbod credu yn ei 
wyrtbiau, sef codi Lasarus, mercb 
lairus, a mab y weddw o Nain, ao 
mae yn bur debyg y gwnelent yr un 
petb y tro bwnw. 

G. A oedd yn anbebgorol i'r 
Eglwys gadw yr wyl? 

A. Oedd, er dangos fod y ddyled 
wedi ei tbalu, a'i fod wedi gwneyd 
perifaitb lawn am ein peobodauj oni 



Digitized by 



YB HAUL* 



107 



buajsai iddo wneyd hyuy buasem ni 
yn ein pechodau eto. Ac i brofi mai 
Efe oedd y gwir Fessiah, a bod yr 
athrawiaetb oedd ya ddysgu yn 
ddwyfol ao yn wirionedd, yr oedd 
wedi appelio at ei adgyfodiad fel 
arwydd o wirionedd ei swydd fel 
prophwyd. Fe na buasai iddo ad- 
gyfodi buasai ein ffydd yn ofer. 

G. Faint o amser y bu Efe yn y 
bedd) 

A. Adgyfododd yn anllygredig ar 
foreu y trydydd dydd. 

G. Pa fodd y gellir dywedyd iddo 
fod yn y bedd dri diwrnod a thair 
nos? 

A. Bu yno dri diwrnod yn ol y 
dull cyffredin o gyfrif amser, ac yn 
neillduol yn ol y cyfrif ysgrythyrol. 
Dywedir i Lasarus fod yn y bedd am 
bed war diwrnod, er iddo gyfodi ar 
y pedwerydd, yr hwn oedd yn un o'r 
pedwar. Dywed yr Ysgrythyr i 
Grist gael ei enwaedu ar yr wythfed 
dydd, ond yr oedd dydd ei enedig- 
aetb a dydd yr enwaediad yn cael eu 
cyfrif. 

G. A ydyw adgyfodiad ein Hiach- 
awdwr yn profi y bydd i ni gael ein 
badgyfodi) 

A. *Yr oedd adgyfodiad Crist yn 
flaenffrwyth o*r adgyfodiad cyfFrediu- 
ol, fel yr oedd ysgub y blaenSrwytb 
yn ernest o'r cynauaf luddewig. Yr 
ydym ni yn aelodau o Grist; Efe yw 
y Pen; ao os adgyfododd y Pen, nis 
gall yr aelodau fod ym mbell ar ol. 

G. Ym mba beth y mae bendithion 
yr adgyfodiad i Gristionogion yn 
gynnwysedig? 

A. Yn y oyfnewidiad mawr a 
gymmer le yn ein cyrfF gwael a 
llygredig. Bydd i'r gwir Gristion 
fwynhau dedwyddwcb didrai, bydd 
i*r corff a'r enaid gael eu buno a'u 
puro. 

G. Ym mba ddull yr oedd y Grist- 
ionogion boreuol yn dangos eu Haw- 
enydd ar yr wyl honi 

A. Trwy gyflawnu gweithredoedd 
da. Yr oedd yr Ymberawdwr yn 
rbyddau y carcharorion, ond y rbai 



oedd yn euog o droseddau arswydus; 
yr oeddynt yn cyfranu i'r tlawdVr 
angenus. Yn byn yr oeddynt yn 
esampl i ni i'w hefelyohu. 

G. Beth a allwn ni ddysgu wrth 
gadw mown cof adgyfodiad ein Hiacb- 
awdwr) 

A. Sefydlu ein cred mewn crefydd, 
yr hon sydd yn cael ei oLadarnhau 
yn ei adgyfodiad; a'i fod wedi gwneyd 
lawn am ein camweddau; ac y bydd 
iddo ein cyfodi i fucbedd dragwyddol 
yn y dydd olaf yn rhydd oddi wrth 
bob gofid a gwae; a rboddi ein serch- 
iadau ar bethau sydd uchod. 

G. Pa bryd y gellir dywedyd ein 
bod yn rboddi ein serch ar bethau 
sydd uchod? 

A. Pan yr ydym yn rboddi ein 
boll feddwl ar Dduw — ei garu &'n 
holl galon ac 4*n boll feddwl. Canys 
y mae yn rhaid i ni ddwyn fFrwythau 
sanctaidd oyn y cawn etifeddu bywyd 
tragwyddol. Pan ydym yn meddwl 
yn ami am fateriou ysbrydol, a starad 
am Dduw, a myned i dy gweddi, a 
chyfranogi o'r Cynimun Bendigaid, a 
dewis yn hytraoh gadw drws yn nhy 
Dduw na thrigo ym mhebyll anuuw* 
ioldeb. Pan y gallwn edrych ar 
angeu fel cyfrwng dedwydd Tn tros- 
glwyddo i'r fuchedd anfarwol, heb 
ofni ei ymddangosiad; gan wybod 
pan ddattodir ein daiarol dy, fod ty 
nid waith Haw yn ein haros yn y 
nefoedd. 



DYDDANION. 



Yr oedd athrjlith, rhij^wedd, a c^jm^^ir^^l^u^ 
meria d yn gyfeillion, a phenderfyn- ^ ^^f^ 
asant deithio trwy Gymru er mwyn^ '"^ 
gweled beth oedd deilwug o'u hef* 
rydiaeth. Penderfynasant trwy ba * 
foddion y deueut o hyd i'w gilydd, 
OS dygwyddai iddyntgael eu gwahanu. 
Dywed ai athrylith, os dygwyddai 
iddynt ymadael, y deuent o hyd iddi 
hiyn penliuio wrth feddau Huw Morns 
neuGwallterMechain,neu mewn rhyw 
lanerch lie y bu Goronwy Owain yn 
cyfansoddi *' Cywydd y Farn Fawr,'» 



Digitized by 



Google 



108 



TB HAUU 



neu ynte yn y He y derbynlodd leuan | 
Glan Geirionydd y dwyfol eneintad. ' 
Dywedai rhinwedd nad oedd ei chyf- , 
eillion yn llao80g, .ond y oymmerai 
noddiad yn nhemlau orefydd, ym 
mhalasau y mawrion, neu yn y&- 
tafellau dirgel y swyddogion gwleid- 
yddol; os na cbai dderbyniad i'r 
lleoedd hyn, yr edrychai am fwthyn 
He y trigiannai boddlonrwydd. Dy- 
wedai cymmeriad y gellid dyfod o 
hyd i*r lleill os byddent yng ngboll, 
ond erfyniai arnynt yn wastadol ei 
gadw ef o flaen eu golygon, o herwydd, 
OB unwaitb y ooUir ef nad ellir bytb 
bron ei adferyd. 

Tr oedd gan dad y cyfreitbydd 
eowog, Mr. Sergeant Glanville, eti- 
feddiaeth eang, a bwriadai ei gadael 
iV fab henaf, yr bwn a drodd allan 
yn wyllt ao afmdlawn; nid oedd un 
gobaith am ei adferiad, a disgynodd 
yr etifeddiaetb i*r ail fab, sef y 
Sergeant Ar ol marwolaeth y tad 
oafodd y mab benaf allan fod bygjth- 
ion yr hen wr digofus yn wirionedd, 
ac felly aeth yn bynod brudd. 
Gwnaeth hyn gyfnewidiad mawr 
ynddo, ac effeithiodd yr byn nad 
allai y tad ei wueuthur tra yn ei 
fywyd. Canfyddodd ei frawd hyny, 
a gwahoddodd ef, yng nghyd k llawer 

gyfeillion, i wledd ysblenydd. Ar 

01 i lawer o ddysgleidian ddyfod i*r 
bwrdd, gorohymmynodd i ddysgl 
orchnddiedig gael ei gosod o flaen ei 
frawd, gan ddymuno amo godi y 
cauad, pryd, er ei fawr syndod, yr 
oedd yn orlawn o ysgrifmiadau, Dy- 
wedai y Sergeant ei fod yn gwneyd 
yn bresennol yr hyn fuasai ei dad yn 
sicr wneuthur pe bnasai byw i 
weled y oyfnewidiad dedwydd yn ei 
frawd, ao felly yr oedd yn adferyd 
yn ol iddo yr oll o^r etifeddiaetb. 

. Rhai blynyddau yn ol yr oedd 
Hong fasnachol yn Uwythog o yd yn 
myned o Gymru, pryd y cymmerwyd 
hi gan long Americaidd. Aeth y 
oadben Tr caban er mwyn archwilio 
ei wobr, pryd y canfyddai gist fecban. 
Wrtb ei gweled gofynodd y cadben 



iV Cymro betb ydoedd, gan gyfeuio 
ati &*i fTon. Dywedodd y Cymro ei 
fod ef a*i gymdeithion tlodion yn 
arferol o roddi ceiniog bob un yu 
y gist bob dydd Llun er mwyn anfon 
cenadon i bregethu yr Efengyl iV 
paganiaid, ond bod hyny drosodd 
yn bresennol. Dywedai yr Americwr 
fod hyny yn weithred dda; ac ar ol 
ymbwyllo ychydig, dywedai, "Ni 
wnaf un niwed i flewyn o*ch pen, 
nac i*ch lloiig ychwaith.** Cafodd y 
Cymro dyngarol lonydd i fyned ym 
mlaen ar ei fordaith. 



Henbt Rowlands. 



Llanntin, 



PA BETH A DDAW? 

Os medr GUdstone, Bruce, a. Bright, 
Yng nehyd a Dilke gyd-dynu, 

Cawn wded gorsedd Frydain Fawr 
Vn d*od i lawr eleni. 

Caiff Charli ei roi yn lly wydd gwiw, 

A Miall ryw esgobaeth; 
Daw Richard gyda byddin ewn 

I Gymru mewn arfogaeth. 

Hwy ranaut holl Eglwysi'r wlad 
Vvt plaid yn rhad fel 'sgubor, 

Ni thalant ddimai goch o dretb, 
Pvvy wyr pa beth yn rhagur? 

Mae*n amser rhyfedd, beth dal dweyd? 

Pa beth sy i*w wneyd, gyfeillion? 
Mae'n bryd i adoV blue o i ble, 

A throi i*r He cymmodlon. 

Mae ffermwyr Lloegr nerth y geg 
Yn gwaeddi'n deg dros Derby, 

Mi waeddaf finnauV gweithiwr baoh . 
Yn lath dros hoff Disraeli. 

Tubal. 

[Ysgrifenwyd yr nchod gan weithiwr o sir 
Aberteifi.] 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Dewi. Pa fodd yr ydyob chwi yn 
teimlo eich hunain, fechgyn, ar y 
ty wydd gwlyb yma ? GelUr meddwl 
fod y byd wedi cyfnewid, y mae y 
bobl wedi cyfnewid, a'r hinsawdd 
wedi newid: nid oes dim oV hen 
dywydd tymmoraidd, rhew ac eira, 
i'w gael yn awr, dim o'r ben gyfeill- 
garwob cymmydogol gynt ar glawr. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



109 



Iwan, T mae angen arnom am gael 
rhyw dywydd i dyneru calonau y 
gwyr mawr yma — y gormeswyr tra- 
chwautus sydd yn ysoriwio dyniou. 
Mae y meistri tiroedd yn cydfwriadu 
yn erbyn eu deiliaid, a'r meistri yn 
erbyn y gweithwyr. 

Hyv>el, Beth sydd yn bod yn awr, 
Iwani pwy yw y gormesmwyri mi 
wmnta eicb bod wedi codi ysgyfarnog 
newydd o'i gwal er cael helfa newydd, 
canys y mae yn bur fflat yn awr — 
nid oea un helfa wedi bod er ys tro. 

Iwan, Dywedodd Mr. Mundella, 
Aelod Seneddol, yn Sheffield, i ddyn 
o Derby, yr hwn oedd yn gweithio 
yn sir Forganwg, gael ei droi allan o 
waith am iddo ddynoethi y truck 
system i Mr. Mundella, a methodd 
gael gwaith yn un man. Nis gallaf 
enwi y He, ond mae yr ystori yn 
wirionedd. 

GwUym, Mae Mr. Henry Richard 
yn arfer dywedyd y gall ef roddi y 
bennod a'r adnod am yr hyn y mae 
ef yn haeru, ond nid ydyw wedi 
gwneyd hyny eto; ac mae yn bur 
debyg fod Mundella yn yr un dyrys- 
wch. Ystori pen bys yw hon eto, 
wedi cael ei thori a'i sychu i fyny 
yn siopSlip-slop-y-glep yng Nghymru. 

Dewi, Nid wyf yn credu y beiddia 
un Aelod Seneddol gyhoeddi anwiredd 
noeth. 

GwUym, Nid wyf yn eu cyhuddo 
o ddywedyd anwiredd yn fwriadol, 
ond yr wyf yn gwybod am rai sydd 
wedi bod yn euog o wyntyllu anwir- 
eddau a ddyfeisiwyd gan ereill yn 
wholesale ar lawr y Ty. Dywedwyd 
fod ugeiniau o ffermwyr Cymreig 
wedi colli eu ffermydd o achos cyd- 
wybod: Lol'i gyd. Os cymmerodd 
y fath beth le, pa ham na fuasai i*r 
oyhuddwyr brofi hyn? pa ham na 
chawsem y chapter and verse? Dim 
oV fath beth. Gwneir y cyhuddiadau 
mewn lleoedd nas gall y cyhuddedig- 
ion amddiffyn eu hunain. Gwnawd 
hyn ym Manchester o'r newydd yn 
ddiweddar, o flaen cannoedd o'r 
brodyr o'r un Uiw a Ilun politicaidd, 



yng nghanol hwr& y parchedigion 
politicaidd oedd wedi ymgasglu yno 
oV pedwar gwynt. I beth feddyliwch 
chwi] I siarad am foesoli y werin? 
Nag e ddim. I siarad am addysgu y 
to sydd yn codi, yn yr Ysgrythyrau 1 
Nag e; ond i siarad am holUicSy ac i 
siarad am roddi addysg ddigrefydd i'r 
plant. 

Gruff ydd. Nid ydym ni yn ymofyn 
y Beibl gwbl yn yr ysgol ddyddiol, 
ac yr ydym yn penderfynu ei gau 
allan hefyd; y mae Mr. Gladstone 
yn crynu yu ei esgidiau, ac fe fynwn 
fyrddau ysgol ym mhob plwyf. 

Hywel. Gan bwyll, Gruffydd, nid 
wyf yn credu fod y wlad mor ffafriol 
i'r byrddau ysgol ag wyt ti yn feddwl, 
y mae y trethdalwyr yn dechreu agor 
eu llygaid a gweled eu fPoliueb. Y 
mae Toum Council Abertawy wedi 
gwrthodgwneyd treth rhag i hyn dynu 
gwg y trethdalwyr, ac mae y bwrdd 
ysgol yn myned i'w orfodi. Gwariwyd 
cannoedd o bunnau am ddim. Dyna 
blwyf gwladaidd Llanbedr Felffre, yr 
oedd yno ddwy ysgol gampus, ond 
yr oedd yno haid o biown aflonydd 
ac uchelgeisiol am gael y bwrdd, a 
chawsant ef; costiodd yn barod 23p. 
i'r plwyfolion, a gelwir arnynt i dalu 
29p. arall; ond nid yw hyn ond 
dechreu. Nid oea un fuwch yn y 
plwyf a all odro digon o arian i'r 
byrddau hyn: Moes, moes," yw eu 
ori. 

Dewi. Dywed y papyrau mai dyn 
cas, gormesol, ac uchel-eglwysig yw 
yr ofFeiriad. Cafodd ysgrifenydd y 
Bwrdd ei ddirwyo yn y swm o bum 
punt a'r costau o'i achos. 

GwUym. Serve him right. Darfu 
i'r ficer ofyn am ganiatad, fel treth- 
dalwr, i edrych dros lyfrau y bwrdd, 
ond gwrthododd yr ysgrifenydd. 

Iwan, Dylai alw mewn pryd, ao 
nid allan o amser. 

Gwilym, Os nad yw banner awr 
wedi deg y bore yn amser priodol, 
fFarwel am amser priodol; y mae 
banciau a swyddfeydd ereill yn agor 
am ddeg, ond yr oedd yr amser yn 



Digitized by 



no 



TB HAUL. 



rhy fore i swyddog bwrdd goleuedig 
Llanbedr Felffre. Gwysiodd y fioer 
ef o flaen ei well, a gorfu iddo dalu 
5p. a*r costau, am droseddu yn erbyn 
y gyfraith. 

Dewi, Pa fusnea oedd gan yr 
offeiriad i ymyraeth 1 

GwUym. Fel trethdalwr y mae 
hawl gan bob un i edryoh dros lyfrau 
y bwrdd. A wyt ti yn meddwl nad 
oes gan y trethdalwyr ddim i'w 
wneyd ond talu eu harian a bod yn 
foddlawn % Ond y mae yn lied debyg 
y bydd y wers a ddysgwyd i ysgrif- 
enydd Llanbedr FelfFre fod o lea i 
ereill. A wnaiff y Gymdeithas Radi- 
oalaidd sydd yn arfer oyfarfod yn yr 
Ysgoldy Bryttiuaidd roddi cwarter o 
ysgol i'r ysgrifeuydd i ddysgu y 
gyfraith iddo, canys nid yw ef ya 
gwybod dim mwy am dani nag a ^yr \ 
mul Morgan yr hwcster am gyfraith. | 

Gruffydd. Ni gawn gyfnewidiad ! 
yng Nghyfraith Addysg: y mae Mr. 
Henry Richard ac ereill wedi cym- 
meryd y gwaith mewn Haw. 

Hywel, Y mae arnaf ofn na fydd 
iddo Iwyddo, yn fwy nag ateb ficer 
Caernarfon. Y mae yr aelod dros 
Ferthyr yn ddyn mawr yn eich golwg 
ohwi, ond yr oedd aruo ofn cyferfod 
y ficer ar yr esgynlawr. 

Iwan, A wyt ti yn meddwl fod 
Aelod Seneddol yn myned i ddar- 
ostwng ei hun i ddadlu k ohraoh 
ofieiriad: buasai yn ddrwg genyf ei 
weled yn derbyn yr her. 

Crwilym. Yr wyf yn gwybod yr 
achos pa ham — yr oedd arno ofn cael 
ei orchfygu fel Miall ; dyhuddodd Dr. 
Baylee hwnw unwaith; ac nid oedd 
dan arwr mawr y Libertiniaid am 
gael ail brawf Peidiwch son mwyach 
am eich dynion mawr, eich dynion 
galluog, y maent yn rhy Iwfr i ddyfod 
allan i amddifFyn yr egwyddorion 
dinystriol y maent yn ddysgu i'r 
werin anwybodus. Peidiwch dy- 
wedyd un gair mwyach am eich 
ex-reverends a*ch Members of Farlia- 
mmt Ciliodd Henry Richard ac 
Edward Miall o'r golwg pan heriodd 



Dr. Massingham a fioer Caernarfon 
hwy. 

Dewi, Mae yn rhaid bod ficer 
Caernarfon yn feddiannol ar lawer 
iawn o haerllugrwydd; ouid e ni 
fuasai iddo feiddio herio Mr. Richard, 
ac yntau yn byw ar arian yr Ym- 
neillduwyr. 

Hywd, Nid yw yr Ymneillduwyr 
yn talu yr un geiniog at gadw ficer 
Caernarfon, nac un ficer arall: rhodd- 
wyd yr arian at gynnal yr ofieiriaid 
gan bersonau haelionus ganrifoedd 
yn ol. Yr ydych chwi y Sectwyr yn 
bradychu eich anwybodaeth pan yr 
ydych yn dywedyd eich bod ohwi yn 
cadw yr ofieiriaid. Eich arian ohwi, 
yn wir, y mae yn gas genyf eioh 
clywed yn l)aldorddi: beth sydd a 
fynoch chwi arian, yr Eglwys biaa 
ei meddiannau, ac os cymmer y 
Llywodraeth y meddiannau hyn oddi 
arni, ni fydd hyny ddim amgen na 
lledrad a chyssegrysbeiliad mwyaf 
digywilydd. 

Iwan, Onid yw meddiannau yr 
Eglwys yn eiddo y genedll Onid 
tai y plwyf yw yr Eglwysi? Gall y 
genedl ddefnyddio yr arian at achofih 
ion bydol, a throi yr Eglwysi yn 
Goncert Booms, neu rywbeth arall, 
fel yr awgrymodd Mr. Miall a'r 
gweinidog hwnw o sir Fynwy. Clyw- 
ais un gweinidog ieuanc yn dywedyd 
mai y plan goreu fyddai eu gwerthu 
a'u troi yn arian. 

Gwilym. Pwy oedd hwnw, ai y 
gweinidog ieuanc a dynodd ddwy 
ferch ieuanc dros y fFordd, ac wedi 
hyny dianc i America a'u gadael 
mewn gwarth. 

Gruffydd. Paid agor hen ddoluriau, 
Gwilym, yr wyt yn caru erlid pobl. 

Gwilym. Hold, hold, Gruffydd, pwy 
sydd mor hoff o erlid a chwil yr 
ydych a ch cyrn yn ystlysau rhywun 
yn barhaus, nid oes neb jtx ddifai 
ond eich gweinidogion chwi. Beth 
sydd yn myned ym mlaen yn nhy 
bach y capel, cyn ac ar ol y cyrddau, 
dim ond hel decs yr ardal — erlid y 
gwahanol Enwadau, ac Eglwys Lloegr 



Digitized by 



Google 



XR HAUL. 



Ill 



aV offeiriaid, a*r gweinidog yn ami 
yn arwain yr ymosodiad; ond yn y 
capel yr ydych yn dangos eich 
phylacterau, wedi glanhau y tu allau 
i'r cwpan a'r ddysgl. Beth yw hyn 
dim ond Phariseaeth rone) 

Iwan, Nyni yr Enwadau sydd 
wedi diwygio Cymru yn grefyddol ao 
yn foesol, nyni sydd yn dysgu pob 
rhinweddau da i'r werin. 

Hyv>eL Yr wyf yn addef i'r hen 
Ymneillduwyr wneyd lies mawr yn 
eu dydd, canys dynion da, duwiol, a 
chydwybodol oeddynt, a'u hamcan 
oedd g wneyd daioni; ond y mae lie 
i ofni fod y gogoniant wedi ymadael 
o'ch gwersylloedd, y mae yr hen d4n 
a gynneuwyd ar eich allorau wedi 
diffodd. Yn He swn addoli o fewn 
muriau y capel, clywir hwr^, euro 
traed a dwylaw, a'r pulpudau yn cael 
eu Uanw gan Aelodau Seneddol a 
chyfreithwyr, ysgwaetheroedd. Y 
felltith fwyaf ddaeth i Gymru erioed 
y w y pregethwyr politicaidd, y maent 
yn peri i'r werin adael y sylwedd a 
rhedeg ar ol cysgodau a godwyd i 
fyny gan ymenyddiau gweinion; y 
maent wedi dwyn crefydd i lawr i 
lefel y lecsiwn. 

Dewi, Dywed y Meudwy fod Ym- 
neillduaeth wedi gwneyd cymmaint 
dros sir Aberteifi fel nad oes un 
angen am Fwrdd lechyd nac Inspec- 
tors; y mae gwe y pryfgopyn yn 
ymgilio o'r golwg o flaen y pregethwr, 
llenwir tyllau yn y llawr, prynir 
Uestri newyddion, ceir dillad newydd- 
ion, rhoddir gwaith i gryddion, teil- 
wriaid, nodwyddesau, &c», o flaen y 
gyramanfa neu y cwrdd misol. 

Owilym. Nid yw hyn yn un prawf 
fod y bobl yn grefyddol, y maent yn 
gwneyd yr un peth o flaen ffbiriau 
mewn pentrefi, ac yn wir nid oes 
dim fawr o wahaniaeth rhwng sassiwn 
a ffair yn ein dyddiau ni: nid myned 
yno er mwyn addoli y maent, y mae 
rhan fawr yn myned yno er mwyn 
cael difyrwch, ac ereill er mwyn eu 
boliau. Yn amser Sassiwn Llan- 
geitho, yr oedd y wlad yn cael ei 



llanw & dyeithriaid ; y mae Uawer yn 
edrych ar sassiwn neu gymmanfa fel 
gwyl i gael tipyn o adloniant corfibrol, 
ac nid Fel gwyl grefyddol. 

Gruffydd, Wei, yn wir fachgen, 
wedi y cwbl, yr wyt ti yn dywedyd 
llawer o wirionedd — y mae ein cym- 
manfaoedd ym mhell oddi wrth yr 
hyn a ddylent fod; y mae yn wir, fel 
y mae gwaethaf, eu bod yn myned 
yn fwy llygredig. Yr oedd y Phari- 
seaid yn ofalus i lanhau y tu allan, 
ac felly mae pobl sir Aberteifi yn 
gwneyd, ond nid yw hyny yn gwella 
y galon a'r egwyddor. 

Hywel. Dy wedodd dyn o Ddowlais, 
yr hwn sydd yn enedigol o ardal 
Llangeitho, i'r Meudwy wyngalchu 
llawer gormod ar y Cardies; enwodd 
un ardal neillduol, lie y mae Ym- 
neillduaeth yn teyrnasu yn rampant^ 
ac y mae deddfau iechyd yn cael eu 
troseddu ^n barhaus; nid yw y budr- 
eddi yn cilio o flaen y pregethwyr. 
Nid oes dim sylw yn cael ei roddi 
i awyriad anneddau, y mae y bwth- 
ynod wedi cael eu gwneyd yn y fath 
fodd fel nad oes modd i awyr bur 
ddyfod i fewn; am wyngalch, y mae 
allan o'r cwestiwn. 

Gwilym, Po henaf y mae dyn yn 
myned, flblach, ffblach yr a hefyd; yr 
wyf yn synu ac yn rhyfeddu fod y 
Meudwy efo ei wallt hirllaes yn 
ysgrifenu f fath fi^wlbri; os na all 
dyn o'i ddysg a'i ddawn ysgrifenu 
rhywbeth arall, goreu po gyutaf iddo 
gau ei hun yn ei ogof fel hen bererin- 
ion Llanfihangel gynt. 



(l^njitliiaBtliaii. 

SYR HARRI DDU ETO. 

At Olygydd yr ''HauV 

Syr, -^Y mae dau bendefig Cymreig 
o'r enw hwn wedi bod — un yng 
Nghocd y Garth, Ystrad Tywi, a'r 
Hall yn NyfFryn Clwyd, swydd Ddin- 
bydh. Daeth teidiau yr olaf gyda 
Gwilym y Goresgynydd o Normandi. 
Mae y Salsbri'aid yn deulu digon 

Digitized by GooqIc 



112 



TR HAUL. 



adnabyddus yng Ngbymru. Yn ol 
yr arwyddfeirdd, mab i'r Salsbri 
cyntaf yn Nyffryn Clwyd oedd loan 
Salsbri, a fu farw yn 1089; a dywed 
Peter Elis mai mab i hwn oedd Syr 
Harri Ddu; ond Rheinallt a ddywed 
mai y pedwerydd Salsbri yng Ngby- 
mru oedd y Syr Harri Ddu ucbod, 
ac iddo briodi Nest, wyres Ithel 
Fycban, a marw yn y flwyddyn 1 289. 
Nis gwn yn beudant oddi wrtb pa 
un o'r ddau Syr Harri Ddu y mae 
y ddn adnabyddus hbuo yn dwyn ei 
henwj ond yr wyf yn gogwyddo 
credu mai y pendefig o Ddyffryn 
Clwyd a'i piau. 

Yr eiddocb, Ac, 

Pawl Hen. 



Y MAEN CHWYF. 
At Olygydd yr ''Haul'' 

Syr, — Y Maen Chwyf neu y Maen 
Arch sydd yn sefyll ar lain o dir 
rhydd {common) o fewn i blwyf Eg- 
Iwys Eilian neu Ilian, ac o ddeutu 
milltir i'r dwyrain o Bont y Pridd. 
Bernir i'r tir hwn fod yn gyssegredig 
unwaith, o herwydd fe geir o fewn i 
ychydig latheni i'r gorllewin oddi 
wrtb y gareg, amryw o feddau, a 
gweddillion derwyddawl ereill, digon 
felly i brofi saucteiddrwydd a chyn- 
urddasolrwydd y lie rhyftddol hwn. i 

Mae maintiolaeth y gareg hon, yng I 
nghyd &'r cywreinrwydd o'i gosod i 
chwyfiaw mor ysgafu, i'w ryfeddu yn I 
ddirfawr, ag ystyried ei bod yn amryw I 
o dynelli o bwysau. Ys dywed y ' 
bardd, " Gellwoh chwareu hyn o | 
bwysau ag un o'ch bysedd." Ond 
fel mae yn ohwith genyf ddywedyd, ' 
nid ydyw felly yn awr, o herwydd i | 
rai dynion drygionus ymdrechu eu j 
goreu i'w thafla o'i hysgogiad; ond 
methasant k chyflawnu ou hanicanion j 
distrywgar, er iddynt wneyd drwg ' 
mawr iddij ond er hyny, mae yr 
hen Faen Chwyf yn fyw heddyw, ac 
yn si'o gwersi moesol ac addysgiadol i 
blant Anian, a hyny yn rhydd ac yn I 



rhad. I^, gyfaill caredig, a digon 
tebyg mai byw fydd y deml hon 
befyd o leiaf cyhyd ag y bydd byw 
y gwr mawr hwnw, le, yr hynaf- 
ieithydd trwyadl a dwfn-dreiddiawl, 
Myfyr Morganwg, yr hwn sydd & 
pharch mawr i'r deml hon, ac yn 
yraweled k hi, yng nghyd il'i ddysgybl- 
ion, ac amryw o wrandawyr ereill, bob 
blwyddyn, ac yn cynnal eu cyfarfod- 
ydd yno " yng ngwyneb haul, llygad 
golouni," ac yn proffesu yr egwyddor 
euraidd h5no, — 

" Y gwir yn erbyn y byd,*' 

ao yn dal ati yn ddiysgog yng 
ngwyneb pob rhwystrau a gogan rhai 
o segurwyr yr oes bresennol. Ac 
mae yr athraw derwyddawl hwn yn 
deal! athroniaeth yr AfaUan ag mae 
Myrddin yn son cymmaint am dani 
yn ei weithiau penigamp. 

Tebyg y synwch am fy mo<l yn 
beiddio eich hysbysu bod yng ngl}^n 
4'r deml hon wrthddrychau ag syddyu 
wir deilwng destyn c&n neu alareb 
am " Goll Gwynfyd," a hyny mewn 
gwir brydferthion a symlrwydd an- 
iauawl. Trueni na buasai Miltwn 
yn fyw yn awr i gyd-wledda & ni ar 
ddadguddiad y rhyfeddodau hyn. 

^^o> gyfaill myg, mae rhai pethau 
neillduol yng ngl^ &'r Maen Arch 
hwn ag sydd yn ei gyssylltu &'r ardal 
hon, fel mae yn debyg y dangosir 
hyny cyn bo hir. Eto, teilwng nodi 
hefyd mai peth tebygol yw mai oddi 
ar y maen hwn y tarddodd yr yni 
mawr eisteddfodawl ag sydd wedi 
dyfod i gymmaint bri ac urddasryn 
y dyddiau presennol; o herwydd, ni 
gawn i'r hen lolo Morganwg gynnal 
eisteddfod a gorsedd yma yn y 
flwyddyn 1813, ao wedi hyny i Tal- 
iesin ei fab, yng nghyd k Gwilym 
Morganwg ac ereill, eu cynnal yn 
achlysurol hyd ddiwedd eu dyddiau. 
Ac ar eu hoi hwynt, cymmerodd yr 
athraw derwyddawl, Myfyr Morgan- 
wg* at y gorchwyl o'u cynnal yn 
rheolaidd ao yn flynyddol hyd yn hyn. 

Ym mhellach; gyfaill^ mae yn 



Digitized by 



Google 



n HAUL. 



113 



debygol bod rhai o'r beirdd gallaocaf 
ag a fu erioed, wedi cael eu metthriD 
i fyny o dan ddylauwad gorsedd y 
Maeu Chwyf. Tebyg luai un o'i 
phlant ydoedd awdwr y pennill cau 
lynol: — 

'* Cyn barn Cain vaglag bum ty 
A'r cyonwysiad yng nghvnfyd 
Pwys, paradwys Cymry." 

£to, priodol iawn i ni gasglu mai un 
feirdd yr orsedd hon ydoedd Rhys 
y Prydydd, awdwr y Uinellau canlynol, 
y rhai sydd yn cael eu hystyried 
y mwyaf campus a gyfansoddwyd 
erioed: — 

**BychaDaf oV bychenydd 
Mymryn fo gloewyn ei gledd," See, 

Os rhydd y brasluniad uchod ryw 
ddyddordeb 1 chwi mewn perthynas 
i*r Maen Clwyf, Ac, bydd yn fodd- 
lonrwydd i mi. Ysgrifenais hwynt 
mewn brys ac oddi ar fy nghof. 
Yr eiddoch mown brys roawr, 

Cydidwo. 



THE CHURCH IN WALES. 
The Liberation Society and the 
Quarterly Review. London: Riv- 
ingtons. 

Ahoan y llyfryn bychan hwn yw 
gwrthbrofi rhai haeriadau a roddwyd 
ar led gan y Liberation Society a'r 
British Quarterly Review mewn perth- 
ynas i'r Eglwys yng Nghymru. Mae 
ein darllenwyr yn hysbys fod yr 
haeriadau mwyaf disail wedi eu 
gwneuthur o dro i dro gan elynion 
yr Eglwys er mwyn creu rhagfarn 
yn ei herbyn. Dywedir fod yr Eg- 
lwys yn cysgu, a'r Ymneillduwyr yn 
gweithio; yr Eglwysi yn wag, a*r 
capeli yn 11a wn; yr Eglwyswyr cyn 
lleied eu rhifedi aV ciconia a'r pelican 
yn yr anialwch, a'r Ymneillduwyr 
mor Uuosog a thywod y mdr neu ser 
y nefoedd. Mae'r Liberation Society 
a'r British Quarterly Review nid yn 
unig yn cyhoeddi y fifeithiau rhyfeddol 
uchod, ond y maent wedi anturio 
15 — xvi. 



gosod i lawr ffugrau i brofi eu pwnc. 
Mae awdwr y llyfryn dan sylw 
yn eu trin yn ddidrugaredd, yn eu 
collfamu &*u geneuau eu hunain, ac 
yn eu gwneuthur yn wrthddrychau 
tosturi ei ddarllenwyr o herwydd y 
cyflwr truenus y roae wedi eu gosod 
hwy ynddo. 

Dymunwn ar ein darllenwyr fynu 
y llyfr ar unwaith, gan nad yw ei 
bris ond chwecheiniog. 



LLWFRDRA TR YM2VSILLDUWY&. 

Fan draddododd Mr. Miali ei araith ar 
y Dadgyssyllttad yn Nhy y Cyffredin ym 
mis Mai, yr ydym yncofio yr noli ganmol 
a fu arno am y duli medriis a gaTluog y 
triniodd ei bwnc. Traddododd wedi hyny 
amryw anerchiadau cyhueddtis, pryd 
y taflodd ei faneg i lawr, fel yr hen farwn- 
iaid gy nt, i ddadleu ar gyssylltiad yr 
Eglwys aV Wladwriaeth. Gan fod yr 
amser wedi dyf(»d i ben 'i alw Mr. Miall i 
gyfrif, penderfynodd Cymdeithas Eglwysig 
sir Gaerefrog i roddi her iddo i ddadleu 
yn gyhoeddus a Dr. Massingham, ficer 
Sant Paul, Warrington. Gwrtnododd Mr. 
Miall; ei esgus oedd, fod ei sylwadau yn y 
Senedd yn agored i ymchwiliadau mwy 
galluog a manwl nag eiddo Dr. Mas- 
singham. Edrychwch ar anghyssondeb 
Mr. Miall: pedair blynedd ar hugain yn 
ol heriudd Doctor Baylee o Birkenhead 
i ddadl gyhoeddus o*r un natur; a chafodd 
ei Iwyr orchfygu: ac mae yn debyg mai 
ofn cyfarfod aV un dynged a barodd iddo 
gilio yn ol yn awr. Gorchfygwyd Mr. 
Miall y tro hwn heb un ymdrech, canys y 
mae llais cyflfredinol y wlad wedi cyhoeddi 
y ddedfryd, nas gall amddiffyn yr athraw- 
iaethau dinystriol y mae ef yn ddysgu. 
Ni chymmer y wlad ddim o"\ esgusodion; 
nid yw yr esgusawd. ei fod yn Aelod 
Seneddol ddim ond gwynt; rhwygodd Dr. 
Massinaham hwn yn ddarnau m&n, a 
thaflodd ef iV pedwar gwynt. Wale 
lythyr y Doctor: — 

**Ficerdy, 

St. Paul, 

" Warrington, 

"Rhag. 26, 1871. 

'Anwyl Syr, 

" Y mae gen y eh berffaith hawl 
i wrthod fy nghyfaribd i ddadleu yn 
gyhoeddus, canys y mae doethineb weith- 
iau yn cael ei ystyried y rhan oreu o 
wroldeb; ac mae genyf finnau hawli feim- 
iadu eich rhesymau dros wrthod. Y mae 



Digitized by 



Google 



lU 



TR HAUL. 



genyoh faes yn Nhy y Cyffredin, i ba 
no 018 gallaf ddyfod i fewn, canys nid yw 
cyfartaledd ddim ond breuddwyd. Nid 
oes y fath beth yo bod yo y nefoedd nac 
ar y ddaiar. Pe cawswo bamdden i gyf- 
arfod a chwi i ateb eich baeriadau am 
ddwy awr ar yr un cad faes buaswn yn 
foddlawn. Gall pregethwr fyned yno, ond 
yr wyf fi fel ofiPeiriad yn cael fy nghau 
allan. Ar y maes hwnw yr ydycb cbwi 
wedi defnyadio y fraint i'r eithaf i osod 
eich bun i fyny fel arwr Cymdeithas y 
Dadgyssylltiad. Yr oedd rhaniad y Ty yn 
profi na ddarfu i cbwi Iwyddo. Wedi i 
chwi gael eich gorchfygu yno, appeliasoch 
at y bobl o*r tu allan, gan obeithio y buasai 
i'w cri bwy Iwyddo i wneyd yr hyn ddarfu 
i chwi fethu yn Nhy y Cyflfredio. Gan i 
chwi appelio at y cyboedd am gymhorth, 
darfu i minnau eich herio, trwy i Mr. 
Scales eich cyfarfod ar yr esgynlawr i ba 
nn y darfu i chwi eich hun ymostwng. He 
y gallasem gael chwareu teg ein dau; oud 
mao yn amlwg fod arnoch ofn na fuasai i 
hyn ateb eich piwrpas; sef cyfarfod y 
miliynau yn lie cyfarfod eich edmygwyr 
eich hun. Pe buasai i chwi gyfyngu eich 
ymosodiadau ar yr Eglwys yn Nhy y 
CyfTredin, ni fuaswn byth yn beiddio eich 
blino; ond ^an i chwi ddisgyn o'cb safle 
uchel a neidio i ben y stwmp o flaen 
cynnulleidfaoedd dewisedig, y mae yn 
awr yn rhy ddiweddar i ymguddio tu cefn 
i urddas Seneddol. Gan eich bod wedi 
gwrtfaod dadleu ar eich hofif destyn ar dir 
cyfartal — ar esgynlawr agored— y mae yn 
rhaid i mi ddywedyd nad yw eich esgus 
ddim ond dichell, y mae yn sawru mwy o 
ochelgarwch nag ymddiried o ddoethincb 
a gwroldeb. 

•* Gadawaf i'r cyboedd dynu y casgliadau 
cyfreithlawn oddi wrth eich hesgusodion, 
er mwyn i chwi fod yn gysson a chwi 
eich hun, y bydd i chwi gyfyngu eich 
hyawdledd i Dy y CyfFredin, a phcidio 
ceisio cael cydymdeimlad y rhai nis gellir 
gael yn y Ty, neu o flaen cynnulleidfa a 
wna gydymdeimlo fwy a chwi na Thy 
y CyflFredin." 

"J. D. Massingham, D.D., L.L.D. 
"Edward Miall, Ysw., A.S." 

Peidied neb o hyn allan fostio am 
wroldeb Mr. Miall. Dywedodd yn Aber- 
aeron fod yn ofynol iddynt fod yn gyfrwys 
gyda'u symmudiadau Ueol. Cadwodd of 
el air y tro hwn. 

Eglwyswr. 

abdalydd bute. 
Nid oes un dyn wedi cael cynnifer o 
anwireddau 'cyhoeddus am ei briodas ag 
Ardalydd Bute. Y mae y papyrau wedi 
cyhoeddi drosodd a throsodd am ei briodas, 
ond maent wedi dyfod o hyd i*r gwirionedd 
o*r diwedd: y mae yn ffaith ei fod yn 



myned i briodi a Miss Howard, mereh 
Arglwydd Howard, a chyfhither i'r Dug 
o Norfolk. Yr oedd eisieu gwraig yng 
Nghastell Caerdydd, a bydd mwy o'i 
hangen eleni nag o'r blaen : y mae Tywysog 
Cymru a*r Dywysoges yn bwriadu ym- 
weled a Chaerdydd yn amser yr Arddang- 
osfa Amaethydd(»l Freninol. Cymmer 3- 
briodas le ym Mai neu Mehefin. Y mae 
trigolion Caerdydd yn falch i glywed y 
newydd. 

UCHELWYL YMNEILLDUEDIG MANCHESTER. 

*• Llawer o waeddi ac ychydig o wlan " 
oedd gwyl fawr Manchester wedi*r cwbL 
Ni ddarfu i ddegau o*r cynnulleidfaoedd 
ymneillduedig anfon cynnrychiolwyr Vr 
gynnadledd; ao nid oedd ond pump Aelod 
Seneddol yno. Y mae ymgais y cy- 
nghreirwyr wedi fHeiddio eu pleidwyr. Y 
mae y Mil wriad Akroyd. aV Meistri Ripley, 
Winter, Cotham, Hugessen, a Lubbock wedi 
eu gadael, Rhyddfrydwyr fel ag ydynt. 
Y mae yr Ymneillduwyr yn casaa yr 
Eglwys yn fwy nag y maent yn earn 
Cristionogacth; y maent wedi aberthu yr 
ysbryd crefyddol oedd yn eu plith ar allor 
y Mam mom politioaidd. Swm a sylwedd 
yr areithian a draddodwyd ym Manchester 
oedd mabwysiadu yr egwyddor secularaidd 
yn He yr egwyddor enwadol mewn cys- 
sylltiad ag addysg. Yn ail, gwrthryfela 
yu erbyn y Rhyddfrydwyr, oa na fydd 
iddynt blygu eu gliniau a Ilyfu'r Uwch o 
flaen y ddelw bridd secularaidd; nid yw 
o un pwys pa un a ydyw y mwyafrif yn 
cydweled a hwy ai peidio, ond iddynt bwy 
gael eu ffordd. Siaradwyd am lawer o 
bethau ereill, ond yr oedd y cwbl yn troi 

amgylch yr un post fel merry-go-round 
pen ffair. Pan oedd bill Mr. Forster yn 
myned trwyV Senedd gwnaeth y Secular- 
iaid, dan arweiniad Mr. Dixon o Birming- 
ham, ymdrech deg i daflu addysg grefyddol 
dros y bwrdd; ond gwelodd y Ty y buasai 

1 hyn anfoddloni y genedl, ac o ganlyniad, 
gwrthodwyd mabwysiadu cynnyg y cy- 
nghrair. Nid oedd yr Ymneillduwyr Beibl- 
aidd yn foddlawn i'w canlyn. Yr oedd y 
llif yn rhy nerthol i*r cynghreirwyr i 
noflo yn ei erbyn. Nid oedd yn bosibl i'r 
Senedd daflu yr Eglwys o'r neilldu, wedi 
iddi wario cymmaint o arian i addysgu y 
genedl, a chynnal 78 o bob cant o'r 
ysgolion. Y mae yu well gan ein brodyr 
anwyl yr Ymneillduwyr aberthu y Beibl 
yn hytrach na thalu un geiniog at 
ysgolion enwadol, y rhai sydd yn cyfan- 
soddi y drydedd ran allan o bedair o hoU 
ysgolion y deyrnas. Y maent yn gwrthod 
edrych ar y cwestiwn o ochr cyfiawnder. 
Nis gallant lai na gweled fod un Gymdeithas 
Eglwysig wedi gwneyd mwy dair gwaith 
dros addysg y genedl nag a wnaeth yr 
boll Enwadau ymneillduedig gyda'u gilydd. 



Digitized by 



TB HAUL. 



116 



*'Ni cheweh," meddai y Seculariaid, " wneyd 
fel y gwelocb fod yn dds B*r adeiladau a 
godasoch a'ch harian eich hunain; ac er 
eich bod yn eu cynnal, nid oes uii gwahan- 
iaeth am hyn, y mae yn annheg i chwi 
gael eu cadw." Gallasent wcJed, pe buasai 
i'r Uywodraetb wario arian y trethdalwyr 
i godi ysgolion i wrthwynebu y rhai 
presehnol, na fuasal hyny ddim ond 
gwastrafiP ar arian. Yr oeddynt yn gweled 
pe buasai iddynt ddinystio pob ysgol oedd 
yn gwrthod bod yn anghrefyddol eu bod 
yn ergydio yn erbyn addysg y tlodion. Y 
gwirionedd yw, y mae yr Ymneillduwyr 
yn edrych mwy am ucbafiaeth politicaidd 
nag am y ffydd. Cyhuddir y Rnyddfryd- 
wyr o anniolchgarwch o herwydd eu bod 
yn gwrthod cymmeryd eu harwain gerfydd 
eu trwynau gan yr Ymneillduwyr politic- 
aidd, ond nid oes un sail i'r cyhuddiadau a 
ddygir yn erbyn y Rhyddfrydwyr. Mae 
yr Ymneillduwyr yn ymuno a'r Rhydd- 
frydwyr er mwyn elw, ac nid er mwyn 
cariad a serch at yr achos. Y mae yr 
Ymneillduwyr yn beio yr esgobion am eu 
bod yn eistedd yn Nhy yr Arglwyddi, ond 
nid ydynt yn gweled un niwed i'w Rever- 
endiaid hwy eistedd yn Nhy y CyfiPredin. 
Pan mae yr oflfeiriaid yn cael eu cau allan, 
nid yw yn bossibl peri iddynt ddeall nad 
oes ganddynt un bawl i gymmeryd yr hyn 
nad yw yn perthyn iddynt— pethau nad 
oedd wedi cael eu gadael er eu budd; y 
maent yn meddwl fod hawl ganddynt 
gymmeryd pob peth ond eiddo personol 
oddi ar yr Eglwys. Dyna fiU y,mynwent- 
ydd fel esampl. Nid yw yr Eglwyswyr 
wedi ymdrechu banner cymmaint ag y 
dylent i*w ewrthwynebu. 

Yr oedd y gynnadledd yn oael ei 
ohyfansoddi o elfenau mor wahanol i*w 
gilydd a dwfr a than. Yr oeddynt yn 
cyduno ar un peth, sef rhoddi yr ysgriw 
ar y Weinyddiaeth er ei gorfodi i roddi 
pob peth y maent yn ofyn am dano; ac 
08 cant hyn, bydd iddynt ymladd a*u gilydd 
fei cathod Kilkenny, ac ni fydd dim ond eu 
oynifunau ar ol, canys y maent yn casiiu 
eu gilydd o waelodion eu calonau; nid 
ydynt byth'yn un ond pan y maent yn 
euro ar Eglwys Lloegr. 

Cbaio t Foelallt. 

y pjibch. mr. ryle a chtmdeithas t 
dadgy88ylltiad. 

" Yr wyf yn credu fod genyf hawl i ofyn 
iV Ymneillduwyr i fy ngwrando. Yr wyf, 
ac wedi bod ^n wastad, yn isel-Eglwyswr, 
fel y dywedir. Ni ddarfu i mi erioed 
ymyraeth a'r Ymneillduwyr, na dangos un 
math o oerfelgarwch tuag atynt. xr wyf 
wedi bod yn bleidiwr i'r Feibl Gymdeithas 
a'r Genadaeth Ddinasol; ac yr wyf wedi 
sefyll ochr yn ochr a hwy ar esgynloriau. 
Ni ddarfu i mi erioed wrthod cyanabod eu 



' gwasanaeth. Ni ddarfu i mi wadn nad yw 

yr Ymneillduwyr wedi ac yn gwneyd 
1 gwaith mawr dros eneidiau. Ni ddarfu i 
I mi erioed eu difrio, a*u condemnio fel 
I sismaticiaid. Yr wyf yn ddieuog o*p 
pethau hyn. Felly, pan yr wyf yn cynnyg 
gair o gynghor, yr wyf yn gofyn iddynt 
am roddi gwrandawiad i mi. Yr wyf yn 
eu cynghori i wneyd un peth — i farnu 
drostyut eu hunain, a pheidio cymmeryd 
eu camarwain gan haeriadau disail Gym- 
deithas y Dadgyssylltiad mewn perthynas 
1 Eglwys Lloegr. 

**Anwiredd yw yr haerlad y bydd iV 
wlad leihau y trethi o chwech miliwo ar 
hugain yn flynyddol os dadgyssylltir ac y 
diwaddolir yr Eglwys. Nid y w holl waddol 
yr Eglwys ddim uwch law num miliwn y 
fiwyddyn. Anwiredd yw foa yr esgobion 
yn ymdreiglo mewn cyfoeth, a bod yr 
offeiriaid yn cael gormod o gyflogau. Mae 
yr esgobion a'r offeiriaid yn gorfod cyfranu 
cymmaint ncs y maent yn cael gwaith i 
ddvvyn y ddau ben yng nghyd. Pe rhenid 
eu cyflogau yn gyfartal, ni fyddai ond tri 
chant yr un. Nid yw yn wir fod yr 
offeiriaid yn cael eu talu gan y Llywodr- 
aeth, a bod y bobl yn cael eu trethu i'w 
cadw. Ni ddarfu i'r Llywodraeth ro<Idi 
tiroedd neu ddegymau i'r Eglwys. An- 
wiredd yw mai gweinidogion wedi cael eu 
gwneyd gan y Llywodraeth y w yr esgobion 
a'r offeiriaid; nis gall y Llywodraeth urddo 
gweinidogion, ac nis gall wneyd dim ond 
pennodi esgobion, y rhai sydd wedi cael 
eu hurddo yn barod. Anwiredd yw mai 
gweddiau y Llywodraeth yw y Llyfr 
Gweddi, yr hwn a gyfansoddwyd gan y 
Diwygwyr Frotestanaidd. Anwiredd yw 
mai llyfr pabyddol yw» canys y mae y 
rhan fwyai o bono yn Ysgrythyr bur. 
Anwireddau gwarthus yw y rhai hyn, a 
dylai fod cywilydd ar bob un sydd yn eu 
taenu; ac yn anfri i bob un a'u cred. Yr 
wyf yn gofyn i'r Ymneillduwyr gonest, pan 
y clywont yr haeriadau hyn, farnu drostynt 
eu. hunain a gofyn, A ydyw hyn yn wir? 
Yr wyf yn rhoddi cynghor arall i'r Ym- 
neillduvyr gonest — i gofio y ffaith fod eu 
cyndeidiau a thadau Ymneillduaeth yn 
ffafriol i'r Eglwys Sefydledig, ac yr oedd- 
ynt yn groes i'r egwyddor na ddylai y 
Llywodraeth wneyd dim a chrefydd. Dylai 
yr Ymneillduwyr fod yn falch o goffadwr- 
iaeth Owen, Baxter, Flavel, Howe, a 
Mathew Henry. Yr oedd y dynion da 
hyn yn anrhydedd i unrhyw Eglwys. Yr 
oeddynt oil yn ffafriol i gyssylltiad yr 
Eglwys a'r Wladwriaeth. Ni charodd neb 
ryddid yn fwy na hwy, ac ni wnaeth neb 
fwy o aberth dros Ymneillduaeth na'r 
dynion da hyn. Ni ddarfu i un o honynt 
freuddwydio fod y cyssylltiad yn un halog- 
edig, ac nad oedd dim a fynai y Llywodr- 
aeth a chrefydd. Owl gallwn ofyn pa 



Digitized by 



116 



n BAUU 



fodd y lljgrodd yr aur ooeth da? Tr wyf 

?i credu pe buasai modd i hen dadaa 
mneilldaaetb gyfodi o*u beddau heddyw, 
aa fuasai oeb yn fwy blaenllaw i gondemnio 
Cymdeithas y Dadg^ssylltiad na hwy. 

"Yn olaf, yr wyf yn gofyn i'r Ymneill- 
duwyr gonest i ddangos cymmaint ag 
QD gormes y maeut yn ddyoddef oddi wrtho 
a fydd yn debye o gael ei synimud (»8 
dadgyssylltir yr Eglwys. Enwer un. Nis 
gallaf roddi fy mys ar un. Gallant achwyn 
nad oes c^'mmaint o sylw yn cael ei dalu 
i'r Ymneillduwyr ag i weinidogion yr 
Eglwys, ac nad ydynt yn yr un sefyllfa 
gymdeithasol. Os yw byn yn ormes yr 
wyf yn eu herio i brofi y bydd i ddad- 
gyssyllttad ei symmud. Y gwirionedd 
noeth yw, hyd oni fydd i*r Ymnelllduw^nr 
berswadio y rhan fwyaf o drigolion Lloegr 
roddi i fyny esgobyddiaeth a*r Llyfr 
Gweddi i droi yn Independiaid, Westeyaid, 
neu Fedyddwyr, &c., ni fydd yn bosibl 
iddynt rwystro y bobl i wneyd yn fawr 
o*u gweinidogion, a rhoddi blaenoriaeth 
ffymdeithasol iddynt. Gan nad oes dim a 
ryu yr acbwyniad hwn &'r cwestiwn, sef 
undeb yr Eglwys a'r Wladwriaeth, pa 
bam na all yr Ymneillduwyr fod yn dawel 
a gadael yr Eglwys yn llonydd?— /?ye*« 
Tracts, 

CYMDEITHAS AMDDIFFTyOL EOLWTSIO. 

Yn ysiod y mis diweddaf cynnaliwyd 
cyfarfodydd er sefydlu cangenau o'r 
gymdeitnas uohod yn Cydweli, Llanbedr, 
Aberteifi, a Hwlfturdd. Traddodwyd ar- 
eithiau hywadl ym mhob lie. Sefydlwyd 
un ym Mangor Fawr yn Arfon hefyd. 

YSORIF y MYNWENTYDD. 

Y mae yr ysgrif hon o eiddo Mr. Osborne 
Morgan a*i gyfeillion wedi cael ei hail- 
ddarllen yn Nhy y Cyffredin. Deorwyd 
ar y mesur hwn yng Nghymru. Yr achos 
iddo gael ei godi i*r gwynt oedd claddedig- 
aeth y Parch. Henry Bees. Claddwyd 
Mr. Rees yn sir Fon. Nid oedd gan 
gyfeillion Mr. Rees un hawl i ofyn am ei 
giaddu yno, canys nid oedd dim un cys- 
sylltiad rhyngddo a sir Fon ; dim mwy na 
bod merch iddo yn briod a'r aelod Method- 
istaidd dros y sir. Gallasai yr offeiriad eu 
rhwystro i'w giaddu yno o gwbl, ond ni 
wnaeth hyn. i r oeddynt ar y cyntaf am 
gael gwasanaeth o eiddo eu hunain, ond 
darfu iddynt newid eu barn. Yr oedd yr 
ofieiriad yn foddlawn iddynt gael canu 
hymn ar Ian y bedd ond iddo ef gael ei 
rhoddi alian; ond ni wnai hyu eu boddloni. 
Anfonwyd teiegram digofus o Ian bedd 
Henry Rees, un o brif arwyr y Corff, i 
Lundain, a chyn pen dwy awr yr oedd 
Osborne Morgan ar ei goesau yn y Ty ; ac 
o'r amser hwnw y roae y wlad wedi cael ei 
chynhyrfu o blaid un o'r mesurau mwyaf 



dialw a diangenrhaid a ddygwyd i Senedd 
Prydain Fawr. Cafodd Mr. Morg^ fwy- 
afrif o 70. Y mae yn amlwg fod Ty y 
Cyffredin yn barod i aberthu pob peth ar 
allor yr Ymneillduwyr politicaidd; ac nad 
ydynt yn hidio pen botwm am glwyfo 
teimladau y nifer luosocaf o ddeiliaid y 
Goron. Yr ydym wedi clywed llawer am 
glwyfo teimladau yr Ymneillduwyr, ond y 
mae yn ymddangos nad oes gan Eglwys- 
wyr deimladau i'w clwyfo o gwbl, o leiaf 
nid yw ein seneddwyr yn cydnabod hyny. 
Er fod yr Ymneillduwyr yn cael pob pedi 
maent yn ofyn am dano nid oes modd 
diwallu eu gwanc — moesi moes eto! yw hi 
o hyd; ac ni fydd iddynt ymfoddloni nes 
dinystrio yr Eglwys yn Uwyr. Nid y w y 
raesur hwn ddim ond yr hoelen gyntaf yn 
arch yr EgU vs. Yr oedd yr Ymneill- 
duwyr yn arfer dy wedyd, " Gadewch i ni 
gael y peth a'r peth, ni a fyddwn yn 
foddlawn ar ol hyny." Pa ddefnydd y 
maent wedi wneyd o honynt; dim ond 
trosolion i godi seiliau yr Eglwys i fyny. 
Yr oedd yr Eglwyswyr yn foddlawn iddynt 
gael yr un chwareu teg a hwythau. Yn 
awr nis gellir dysgwyl dim ond rhyfel at 
y cam ; ac mae yn ddyledswydd ar bob 
Eglwyswr i ymuno. Galwasom sylw Eg- 
lwyswyr Cymru at weithredoedd Cym- 
deithas y Dadgyssylltiad yng Nghymru 
yn yr Haul er ys blynyddo^d bellaeh; 
ond gadawyd iddynt gael eu ifordd; nid 
ydym yn feddiannol ar ddoniau prophwyd- 
oliaethol, ond y mae pethau yn dyfod o 
amgylch fel yr oeddym yn dysgwyl— fel y 
darfu i ni ysgrifenu. Yr oedd yr Vmneill- 
duwyr yn dosbartbu eu cyhoeddiadau a'u 
traethodau ar hyd ao am draws y wlad, ond 
nid oedd yr Eglwyswyr yn gwneyd dim i 
ledaenu egwyddorion eglwysig trwy gyf- 
rwng y wasg; ac yr ^dym yn gwybod am 
lawer o w^r eglwysig y fynyd hon nad 
ydynt yn derbyn un cyboeddiad eglwysig 
Cymreig; er cywilydd iddynt yr ydym yn 
ysgrifenu hyn. Mae yr amser wedi dyfod 
o amgylch pan y mae yn rhaid i Eglwys- 
wyr ddihuno i amddiifyn eu heiddo eu 
hunain. Mae yr Ymneillduwyr yn debyg 

gael myned i'r mynwentydd, ao nid oes 
ond cam bychan o'r fynwent i'r Eglwys. 
CaifP yr Ymneilldiiwr politicaidd gyfle 
anwyl yn awr i "i focio y ficer" yn ei 
wyneb. 

Y peth nesaf a ofynir am dano yw hawl 

1 droi yr Eglwysi i fod yn Goncert JRooms, 
ac at gynnal darlithiau ao eisteddfodau 
sectol. Dichon y bydd i'r luddewon 
angrhediniol, Mahometiaid, a hereticiaid 
ofyn am yr un fraint, sef cael cyflawnu 
eu seremon'iau yn y mynwentydd. Beth 
pe buasai i Eglwyswyr ofyn i'r Senedd am 
eu hawdurdodi hwy i fyned i weinyddu i'r 
capeli, buasai i'r Ymneillduwyr godi yr 
iwb fawr— Gormes! Gormes! &o. Yroae 



Digitized by 



TB HAUL. 



117, 



Miall yn dadlea mai eiddo y genedl y w yr 
Eglwysi a*r myowentydd. Dim o'r fath 
beth: nid y genedl ddarfa fyned iV gost 
u adeiladu yr Eglwysi a*u gwaddoli, ond 
personau haelionus, ganrifoedd yn ol cyn 
bod son am na Salem na Soar, na Chalfin 
Da Wesley, na Mormon nac Annibynwr, 
cyn bod son am Ailfedyddiwr nac un sect 
arall. Yr ydym yn gwybod am gapeli 
sydd wedi cael eu gwaddoli. Er esampl, 
gwaddoliidd Morgan Thomas gapel yr 
Independiaid yn Ffynnon Dnf. Ai y genedl 
biau gwaddol y capel? Os oes hawl gan y 
genedl i gymmeryd gwaddol yr Eglwys 
y mae ganddi hawl i gymmeryd gwaddol 
y capel hefyd. 

"NAW O BOB DEG." 

Yr ydym yn clywed yn ami ein cyfeill* 
ion ymneillduedig yn haeru fod naw o bob 
deg o*r Cymry yn Ymneillduwyr; y mae 
yr haeriad hwn wedi cael ei wneyd ar 
amryw seiliau — Horace Mann, Henry 
Kichard, y Parch. Thomas Rees, ac yn 
olaf Mr. Bowstead; y mae ein darllenwyr 
yn adnabyddus a gweithiau y rhai cyntaf, 
ond nid flawer a gafodd y fraint o weled 

Samphlet Mr. Bowstead, yr hwn a ddos- 
arthwyd yn gyfrinachol. Gan ei fod 
wedi cael ei ddwyn o iiaen y cyhoedd gan 
un o bamphledwyr Cymdeithas y Dadgys- 
sylUiad, rnoddwn ddyfyniad allan o bono. 

"Cynnygiwyd addysg yn unci ag eg- 
wyddorion Eglwys Lloegr i*r Cymry yn 
yr ysgolion dyddioi ac wythnosol; y mae 
naw o bob deg o honynt yn Ymneillduwyr, 
ac yn lie ei dderbyn y maent yn ymdrechu 
codi ysgolioa'eu hunain — ysgolion an- 
sectaraidd."^ Yr oedd y nifer wedi cyn- 
nyddu o 1868 i 1870 i 11 allan o bob 
deuddeg o boll boblogaeth Cymru. Wrth 
gwrs yr oedd ef yn golygu, os oedd ef yn 
golygu dim, yn 1868 fod naw o bob deg o 
holl drigolion Cymru yn Ymneillduwyr. 
Fan roddwyd ei ystadegau ef ar eu prawf 
dywed nad oedd ef yn golygu yr holl 
boblogaeth. Yn awr nid oes un prawf o'r 
hyn a ysgrifenodd. Nid aeth ef tu allan i 
gylch y gweithfeydd i chwilio am brawf. 
Yn y rhan bono o Gymru y mae ganddo 
ystadegau oddi wrth 30 o ysgolion an- 
sectarol, lie nad oedd un ysgol eglwysig. 
Cafodd ef y plant yn yr ysgolion hyn yn 
9 o Ymneillduwyr am bob Eglwyswr. 
Cymmerodd ofal i gasglu ystadegau lie 
yr oedd yr Eglwys yn wan. Dywedodd 
yr adolygydd yn y Quarterly Review na 
ddarfu i Mr. Bowstead roddi cymmaint a 
chysgod o brawf; ac mae ef yn anfoddlawn 
am hyny. Nid oedd yr hyn a ysgrifenodd 
ef ddim amgen na chysgod. 

Dywed fod ganddo bro6on ereill, ond ni 
ddarfu eu cyhoeddi o herwydd fod ysgolion 
eglwysig yn eu hymyl, felly nas gallasai 
gael cyfrif. Y mae ef yn addef fod 5 



bob cant yn blant Eglwyswyr. Os oedd 
y plant yn yr ardaloedd hyn yn blant 
Eglwyswyr ylr oedd nifer yr Eglwyswyr 
yn llawer mwy, canys y mae yn addef fod 
pump o bob cant yn yr ysgolion an- 
euwadol. Nid yw yn wiw iddo ddywedyd 
mai plant yr Ymneillduwyr oedd yn 
ysgolion yr Eglwys; onid e pa fodd y 
gellir cyssoni ei haeriad fod yr Ymneill- 
duwyr yn gwrthod addysg yr Eglwys. 
Y mae Mr. Bowstead lawr ar ystadegau 
ysgol fawr Dowlais. Dywed Mr. Clarke 
yn ei lythyr na fuasai i'r Ymneillduwyr 
anfon eu plant i ysgolion yr Eglwys pe 
buasai ysgol ansectarol ger Haw. Noda 
blwyf Gelligaer fel esampl. Y mae yn 
ddigon amlwg fod Mr. Clarke yn cam- 
synied. Rhan fwyaf poblogaidd o blwyf 
Gelligaer yw Pontlottyn. Yr oedd dwy 
ysgol Frytanaidd yn ymyl Rhymni, er eu 
bod yn sefyll mewn plwyf arull, ac un arall 
yn y Deri; er hyny, yr oedd y rhieni yn 
anfon eu plant i'r ysgolion eglwysig. Yn 

01 y mynegiad am 1868 ac 1869 yr oedd 
646 yn ysgolion yr Eglwys, a 246 yn yr 
ysgol Frytanaidd. Gellir gweled yn amlwg 
fod llawer mwy o blant yn myned i ysgol- 
ion yr Eglwys yn Rhymni a Phontlottyn 
nag oedd yn myned i'r ysgolion Brytan- 
aidd.* Mae Mr. Clarke neu Mr. Bowstead 
wedi g wneyd camsynied dybryd. Y mae 
hyd yn oed y daflen a gyhoeddodd Mr. 
Bowstead am ysgol Dowlais yn croes- 
ddywedyd yn erbyn yr hyn a ysgrifena. 

Gellioaerian. 

addysg ddigreftdd. 

Nid oes achos i gyfeillion addysg gref- 
yddol ofni o herwydd bygythion ySecular- 
iaid, er fod y cynghrair yn ymosod arnynt 
yn ffyrnig. Y mae ein darllenwyr yn 
gwybod eisoes beth yw y nod y maent yn 
gyrchu ato. Y maent am seculareiddio 
addysg ym mhob tref, pentref, ardal, a 
chwmwd; nid yw o un pwys ganddynt pa 
un a ydyw y bobl am ei gael ai peidio. Y 
maent am orfodi rhieni i ddwyn eu plant 
i fyny yn anffyddwyr rhonc, a rhoddi eu 
sodlau haiarnaidd ar yr ysgolion sydd wedi 
cael eu sefydlu eisoes trwy haelioni Eg- 
lwyswyr a chyfeillion y Beibl. Ar y 
pummed o Fawrth y mae yr arch-seculariad 
Dixon yn myned i ddwyn y mater o flaen 
y Senedd. Y mae eu hymddygiadau yn 
hoUol annheg. Darfu iddynt unwaith 
gydsynio a'r mesur, ond y mae ysbryd 
aflan gormes wedi eu meddiannu. Nid 
ydynt yn foddlawn ar gau y Beibl allan 
o'u hysgolion hwy eu hunain, ond maent 
am ei gau allan o bob ysgol arall, er fod 
Eglwys Lloegr yn cyfranu addysg gref- 
yddol ar ei thraul ei hun, ar yr amser sydd 
wedi cael ei orchymmyn gan Adran Cyd- 
wybod y Llywodraeth. Y maent yn 
dywedyd yn ddigon difloesgni, **Nid ydym 



Digitized by 



118 



TB HAUL. 



ni yn myned i addysgn ein plant i gam 
Duw a*i ofni, oadw ei orchymmyoion, a 
gweddlo, a charu eu cymiDydo|rion ; ni 
chewch chwiihau wneyd liyn." Eu hesgus 
yw, nad yw yn deg i arian y Llywodraeth 
gael eu defnyddio i dalu am gyfranu 
addysg grefyddol mewn ysgolion enwadol. 
Nis gall dim un egus fed yn fwy rfaagrith- 
iol na hwn. Y mae pob un sydd yn 
gwybod dim am y gyfraith yn deall yn 
amgen. Y mae yn amlwg odd! wrth y 
camddarluniadau sydd yn cael eu g wneyd 
gau yr Ymneillduwyr nad ydynt yn 
gwybod dim Ilawer am y dull y mae 
addysg y genedl yn cael ei ddwyn ym 
mlaen. Y ffaith yw, y mae yn anhawdd 
iddynt wybod, o herwydd eu hesgeulusdod 
yn yr amser sydd wedi myned heibio. Yn 
lie ymdrecbu acMysgu y werin, yr oeddynt 
yn ymfoddloni ar erlid yr Eglwys a*i 
bysgoliun. Y mae pawb yn gwybod fod 
yr arian sydd yn cynnal yr ysgolion yn 
dyfod o dair ffynnonell - tanysgrifiadau, 
ceiniogau y plant, ac arian y Llywodraeth. 
Nid y w arian y Llywodraeth na cheiniogau 
y plant yn ddigon i dalu am gyfranu 
addysg fydol i'r plant: nis gellir dysgu y 
rule of three iddynt heb danysgrifiadau. 
Y mae pleidwyr y Beibl yn foddlawn i 
gyfranu tuag at ei ddysgu iV plant, ond 
nis gall gormeswyr Birmingham oddef 
hyn; y maent yn ymdrechu dallu pobl a 
llwch trwy lusgo rhyw holwyddoreg o 
eiddo person au neillduol am draws y wTad, 
fel y gwnawd a Chatecism Llangollen, er 
creu rhagfarn yn erbyn yr Eglwys a'i 
hysgolioD. A chaniatau fod ambell i 
berson plwyf mor annoeth a chyfansoddi 
holwydaoreg o*r fath, nid oes un perygl 
iddo gael ei ddefiiyddio, canys y mae 
Adran Cydwybod yn diogelu y plant. Y 
gwirionedd yw, y maent am gael gwared 
oV Beibl yn hoUol— dyna oedd iaith y 
gynnadledd a gymmerodd le yn Llundain 
y nos o*r blaen. Ni fu un gyfundrefn mor 
ormesol a Phuritaniaeth y cyfnod Crom- 
welaidd, ac mae heb farw eto^y mae yn 
fyw o hyd yn Lloegr, ac yn neillduol yng 
Nghymru. Yn awr, yr ydym yn gofyn, 
a ydym ni yn myned i gymmeryd ein 
harwain gan y gormeswyr hyn— y dynion 
culaf a meinaf eu barn o bavvb? Y mae 
Dixon, Miall, a Henry Richard yn ddarlun 
byw o Vavasor Powell, Cadben Jenkin 
Jones, a chreaduriaid haerllug ac ysglyf- 
aethgar Cromwel. 

Y mae yn dda genym fod yr Undeb 
Cenediaethol wedi dyfod iV maes i ymatlyd 
yng nghyrn y teirw Puritanaidd: y mae 
wedi anfon cylchlythyr i bob plwyf i alw 
ar y plwyfolion i ddeisebu yn erbyn cynnyg 
Dixon. Ceir pob hysbysiad gan ysgrif- 
enydd y National Educational Union, 
18, Parliament-street, Westminster. 



OWEIirrDDIAETH MR. GLAD8TONB. 

Y mae gweinyddiaeth Mr. Gladstone yn 
ymollwng yn raddol. Pan ffurfiwyd hi yr 
oedd ganddi 100 o fwyafrif, ond y mae y 
cant wedi dyfod i lawr i 27. Ar y 193'dd o'r 
mis dygodd Mr. Cross benodiad Syr 
Robert Collier o flaen y Ty; parhaodd y 
ddadl am ddwy noswaith, a phan ran w yd 
y Ty yr oedd gan y Llywodraeth fwyafKf 
bychan o 27, yr hyn a fu yn foddion i*w 
hachub rhag myned i*r cysgodion. Hwn 
oedd y rhaniad mwyaf pwysig a gymmer- 
odd le y liwyddyn hon. Nifer y Ceidwad- 
wyr yn y Ty yw 276, a phleidleisodd 232 
allan o*r nifer; ni phleidleisiodd ddim 
cymmaint ag un Ceidwadwr gyda'r Wein- 
yddiaeth: pleidleisiodd naw o*r Rhydd- 
frydwyr yn erbyn Mr. Gladstone. Y mae 
hon yn ffaith bwysig, sef fod Ceidwadaeth 
wedi ennill tir cyn y gallasai dynu y 
mwyafrif i lawr o 100 i 27. Y mae y Ty 
yn cael ei gyfansoddi o 650 o aelodau; 
pleidleisiodd 514; yroedd 136 yn absennol 
—90 o Ryddfrydwyr, 42 o Geidwadwyr, 
a 4 Nationalists, 

ETHOLIAD BWBDD YSQOL HOMFORD. 

Yn etholiad y Bwrdd Ysgol a gymmer- 
odd le yn ddiweddar yn Romford, Esseca, 
ar ol ymladdfa galed, yn yr hon vr oedd 
hoU north yr Ymneillduwyr wedi ei ddwyn 
allan, ac er gwaethaf y mesurau annhes; a 
chywilyddus yr oeddynt yn ymwneyd a 
hwynt, llwyddodd yr offeiriad a phump 
Eglwyswr i ddyfod mewn yn erbyn un 
pregeth,wr, dros yr hwn yr oedd y blaid 
wrtheglwysig yn cydweithio. Hi aeth yn 
ffrit ar yr Ymneillduwyr. 

PRIODA8A.U ANOHTFREITHLAWN. 

Darllenwyd mesur cywilyddus arall yn 
Nhy y Cynredin gyda mwyafrif o 48, sef 
cyfreithloni priodas gwr k chwaer ei wraig. 
Nid oedd gan bleidwyr y mesur hwn ddim 
un gair i ddywedyd drosto, ond fod y 
gyfraith fel ag y mae yn ormesol. Taflwyd 
y mesur hwn allan dair gwaith oV blaen 
er y flwyddyn 1859. Yr unig ddynion 
sydd am ei gael yw y rhai sydd wedi tori 
y gyfraith eisoes. 

Bydd iV mesur hwn ddarostwng safon 
foesol y genedl os byth y daw yn rhan o 
gyfraith y tir. Mae pleidwyr y mesur 
ffiaidd hwn yn anghysson a*u hunain. Y 
rheswm a roddant dros eu cynnygiad aflan 
yw, nad yw gwr a chwaer ei wraig yn un 
gwacd. Pa ham ynte nad ydynt yn 
gwneyd eu deddf yn ol eu hegwyddorion? 
Pa ham nad ydynt yn ceisio cyfreithloni 
priodas g wraig a brawd ei gwr, neu dad 
ei gwr, neu fab ei gwr? A pha ham na 
phleidiant briodi gwr a mam ei wraig, neu 
ferch ei wraig? Maent oil yn sefyll ar yr 
un tir. 



Digitized by 



tB HAtTXi. 



119 



BWADD Y800L CAERFTRDDIN. 

Yng nghyfarfod diweddaf y bwrdd uchod, 
darllenwyd cofeb oddi wrth weinidogion 
yr Ymneillduwyr goleuedig sy^d yn y 
dref, yn dymuno ar y bwrdd i beidio 
gorfodi y plant i fyned i*r ysgolion. Y 
rheswm a roddwyd oedd, y buasai y plant 
yn myned i ysgolion yr Eglwys. 

Y mae yr Ymneillduwyr wedi baldorddi 
Uawer yn ddiweddar am addysgu y werin, 
ond y gwir yw, nad ydynt yn gofalu dim 
am y plant; gelyniaeth at Eglwys Lloegr 
yw y cwbl, fel y dangoswyd yn y gofeb a 
ddarllenwyd yn y bwrdd. Maent mewn 
petrusder, gan fod eu hegwyddorion yn eu 
bar wain i orfodiaeth, ond y maent yn ofni 
cynbyrfu tymmerau rhieni y plant, ac ar 
yr un pryd dan arswyd rhag llenwi yseol- 
ion yr Eglwys; canys nid addysgu'r plant 
yw pwnc mawr Ymneillduaetb, ond eu 
cadw rhag yr Eglwys. Maent yn ddiam- 
mbeu yn ofni y danfona'r tlodion eu plant 
i ysgolion yr Eglwys yn hytrach nag i 
ysgolion y bwrdd. 

Siaradodd tri o aelodau y bwrdd yn 
erbyn rhoddi arian y trethdalwyr at gynnal 
plant tlodion, o berwydd buasai hyny yn 
anghyfiawnder iV Ymneillduwyr. Siarad 
am ormesu ar gydwybodau y trethdalwyr, 
n wir; onid yw y bwrdd yn gwneyd yr 
yn y mae'r gweinidogion yn gondemnio, 
sef gosod treth anehyfiawn ar Eglwyswyr 
i gynnal ysgolion di-Dduw a di-Feibl; gall 
yr Eglwyswyr wrthod talu y dreth ar dir 
cydwybod, canys y mae talu at ysgolion a 
fydd yn feithrinfa i anffyddiaeth yn y pen 
draw yn groes i'w cydwybodau. 

GWEITHIWR. 
DTRCHAPIADAU EGLWY8IG. 

Rhoddodd Arglwydd Esgob, Ty Ddewi 
ficeriaeth Llangan i*r Parch. Mr. Jones, 
ficerBettwsIfan, aBryngwyn,Llangorwen. 

Dyrchafwyd y Parch, Mr. Francis, curad 
Seisonig Maesteg, i ficeriaeth Llangorwen. 
Noddwr, Esgob Ty Ddewi. 

MARWOLAETH MR. WILLIAM ROWLAND 
JAMES, ABERCWMDOLAIJ. 

Mab ydoedd Mr. William Rowland 
James i John a Margaret James, Aber- 
cwmdolau, Capel Bangor, ger Aberystwyth. 
Gofidus genym gofnodi ei farwolaeth, yr 
hyn a gymmerodd le yn nhy ei dad ar y 
27fed o lonawr diweddaf, yn 21 oed. Yr 
oedd yr ymadawedig yn foneddwr ieuanc 
gobeithiul iawn, ac yn aelod o Goleg Dewi 
Sant, Llanbedr. Derbyniwyd ef yn aelod 
yno ym mis Ebrill, 1869. Tra yn y coleg 
enwogodd ei hun yn fuan yng ngwahanol 
gangenau gwybodaeth. Dewiswyd ef yn 
ysgolor 24p. y flwyddyn. Ennillodd 
Natural Licence Exhibition (^Botany)^ 
gwerth lOp. y flwyddyn; a phrofodd ei 
hun yn Gymro da trwy ennill y Welsh 



Exhibition^ gwerth lOp. y flwyddyn. Felly 
gwelir ei fod yn derbyn o'r coleg 44p. yn 
flynyddol. Heb law hynyna ennii llodd 
wobrwyon yno hefyd mewn Natural 
Science (Botany), a Chymraeg, ac yr oedd 
yn Hebrewr gwych. 

Ar y Sul cyntaf yn Chwefror, yng 
Nghapel y coleg, cyfeiriodd y Parch. Canon 
Perowne, y Vice-principal, yn barchus at 
farwolaeth Mr. James: cymmerodd ei 
destyn oddi ar Salm xxxix. 4, "Arglwydd, 
par i mi wybod fy niwedd, a pheth yw 
mesur fy nyddiau; fel y gwypwyf o ba 
oedran y by ddaf fi.*' Cladd wyd Mr. J ames 
ym Mangor dydd lau, y laf o Chwefror, 
pryd y daeth tyrfa luosog yng nghyd o'i 
gyfeillion, ei gymmydogion, a'i berthyn- 
asau, i dalu y deyrnged olaf o barch iV 
weddillion marwol. Gweinyddwyd wrth 
y ty ac yn yr Eglwys gan y Parch. J. 
Rees, ficer, aV Parch. B. Edwards, ficer 
Yspytty Cynfyn, Pregethodd y Parch. J, 
Rees yn yr Eglwys yn eifeithiol iawn oddi 
ar 1 Thes. iv. 13, "Ond ni ewyllysiwn, 
frodyr, i chwi fod heb wybod am y rhai a 
hunasant, na thristaoch, megys ereill y 
rhai nid oes ganddynt obaith. Yr ydym 
yn hoUol gredu na wnawd dim anghyf- 
iawnder a'r testyn trwy ei gymhwyso at 
yr ymadawedig fel un wedi **huno yn yr 
lesu." Yr oedd ei fuchedd o'i febyd yn 
ddifrycheulyd; ac fel y dywedodd Canon 
Perowne yn ei bre^^eth, "yn esampl i 
ereill." Nid oedd ei lechyd yn gryf er ys 
blynyddau, yr hyn oedd yn rhwystr mawr 
iddo yn ei yrfa golegawl. Er hyny, nid 
oedd yn rhoddi i fyny. Pasiodd ei arnoliad 
cyntaf yn y coleg yn llwyddiannus ym 
Mehefin, 1870. Rhestrwyd ef yn uchel ar 
y list. Gan fod yr hen glefyd, "darfod- 
edigaeth," wedi ymaflyd yn ei gy fansoddiad, 
methodd a myned i mewn i arholiad 
Mehefin, 1871. Yng nghorff yr haf di- 
weddaf yr oedd yn gwaethygu yn raddol, 
ond nid yn gyflym. Bu mor ddiweddar a 
Nadolig yn fuddugol ar draethawd mewn 
eisteddfod jrn agos i*w gartref. Yr oedd vr 
ymadawedig o dymmer liawddgar, garuaidd, 
a gostyngedig. Yr oedd yn anwyl gan 
bawb, a phawb yn anwyl ganddo yntau. 
Pe cai fywyd ac iechyd byddai yn anrhy- 
dedd iV goleg ac i Gymru. Ei iaith ef 
wTthym yn awr yw, "Am hyny byddwch 
chwithau barod, canys yn yr awt ni 
thybioch y daw Mab y Dyn." 

Galarwr. 
HANESION TRAMOR. * 

LLOFRUDDIO lARLL MATO. 

Cafodd y pendefig enwog uchod ei lof- 
ruddio gan un o'r Mahometiaid pan 
oedd yn ymweled ag Ynysoedd Penydiol 
Andaman gyda'r Milwriad Stewart a 
Major Burne. Rhuthrodd yr adyn gwaed- 



i 



Digitized by 



120 



TB HAUL. 



]yd arno yn ddisymmnrth a gwsnodd ef a 
chyllell ddwywaith, a bu farw yn y fan. 
Taflwyd holl India a LU»egr i brudd-der 
dwys pan gy rhaeddodd y newydd am ei 
farwolaeth, canys yr oedd yn un oV 
llywodraethwyr doethaf a mwyaf gallung 
a fa yn dal awenau Lly wodraeth India yn 
el ddwylaw. Nid oes Uawer o amser er 
pan lofruddiwyd y Prif-ynad Norman yn 
Calcutta yn yr an dull gan fPanaticiad. 
Tori oedd larll Mayo, a cbadwyd Ilawer 
o swn pan benododd Mr. Disraeli ef; ond 
profodd ei bun yn hollol addas i lanw y 
swydd. Y mae pob plaid yn ystyried fod 
ei farwolaeth yn golled cenedlaethol. Y 
mae y swydd yn werth 30,000p. yn flyn- 
yddol. 

TR ALABAMA. 

Y mae y cwestiwn mewn perthynas iV 
colledion a wnaeth yr Alabama heb ei 
benderfyna eto; yr ydym yn gobeithio er 
mwyn Cristionogaeth, dynoliaeth, a gwar- 
eiddiad, a phob peth da, na fydd Vr ddwy 
wlad fyned i ryiel. Nid oes an ammheu- 
aeth, er gwaethaf udiadau John Gordon 
Bennett a'i bapyr, nad y w pob dyn pwyllog 
a rhesymol yn America yn groes i ryfel 



& phobl Lloegr. Bernir y bydd i gyn- 
nadledd Genera ddiflanu mewn mwg, ac 
y bydd Vr cytundeb ddyfod yn llytbyren 
farw. Dy wedodd Arglwydd Cairns ei fod 
yn ddeueiriog ac yn dywyll. Gwadodd y 
Weinyddiaetfa hyn. Os bydd iddi droi 
allan yn fetbiant bydd iV Senedd gon- 
demnio y Lly wodraeth, ac nid heb achos 
ychwaith; y maent wedi cadw y wlad mewn 
pryder, ac ni wyr neb pa mor agos y mae 
V march rhyfel i'n drysau. Y mae Ym- 
herawdwr Bwssia yn Uawenhau wrth 
feddwl fod camddealltwriaeth rhyngom ag 
America. Pe dygwyddai i ryfel gymmeryd 
lie disgynai yntau fel y fwltur ar Twrci. 



ESGORODD, 

Pryce — Chwefror 6, priod y Parch. 
Shadrach Pryce, A.C., y Ehodfa, Caer- 
fyrddin, ar ferch. 

Rowland— Ion. 31, yn Llwyn y Brain, 
Whitland, priod y Parch. Evan Rowland, 
periglor Eglwys Fair Glan Taf, ar fab. 

BU FARW, 
Jones— Rhagfyr 20, Mr. John Jones, 
gwerthwr halen, Caerfyrddin, 78 oed. 



Y LLITHIAU PRIODOL, MAWRTH, 1872. 



Maw. I Saliag a Gwyliaa. 



3 Sal 


3 Sul yn y Garawys ... 


10 Sul 


4 Sul yn y Garawys ... 


17 Sul 


5 Sul yn y Garawys ... 


24 Sul 


6 Sul yn y Garawys ... 


25 Llun. 


Llun flaen y Pasc, a 
Chyf. y Fair Forwyn 


26 Maw. 


Mawrth o flaen y Pasc 


27 Mer. 


Mercher o flaen y Pasc 


28 lau. 


lau flaen y Pasc 


29 Owe. 


Gwener y Croglith* ... 


30 Sad. 


Noswyl y Pasc 


31 Sul 


Sul y Pascf 



Boreu. 



Genesis xxxvii. 
Marc vi. h^d 14 
Genesis xlii. 
Marc ix. 30 
Ecsodus iii. 
Marc xiii. 14 
Ecsodus ix. 
Matthew xxvi. 

Galar.i.hyd 15,neu 

Gen. iii. hyd 16 
loan xiv. hyd 15 
Galar. iii. hyd 34 
loan XV. hyd r4 
Galar. iv. hyd 21 
loan xvi. hyd 16 
Hosea xiii. hyd 15 
loan xvii. 
Gen. xxii. hyd 20 
loan xviii. 
Sechari'ah ix. 
Luc xxiii. 50 
Ecsod. xii. hyd 29 
Dad. i. 10 hyd 19 



Prydnawn. 



Gen. xxxix. neu xl. 
Rhuf. xii. 
Gen. xliii. neu xlv. 
1 Cor. iii. [14 
Ecs. T. neu vi. hyd 
1 Cor. ix. 
Ecsodus X. neu xi. 
Luc xix. 28, neu xx. 

9 hyd 21 
Galar. ii. 13, neu 

Esai Iii. 7 hyd 13 
loan xiv. 15 
Galar. iii. 34 
loan XV. 14 
Daniel ix. 20 
loan xvi. 16 
Hosea xiv. 
loan xiii. hyd 36 
Esai Iii. 13 a liii. 
1 Pedr ii. 

Hosea v. 8 hyd vi. 4 
Rhuf. vi. hyd 14 
Ecs. xii. 29 neu xiv. 
loan XX. 11 hyd 19, 
neu Dad. v. 



• Salman Priodol am Ddydd Gwener y Croglith.— Boreu 22, 40, 54. Prydnawn 69, 88. 

t Salman Priodol am Sul y Pasc— Boreu 2, 57, 111.— Prydnawn 113, 114, 118. Yr Anthem 
Briodol yn lle'r Venite. Credo Sant Athanasius i'w arfer. Y Rhaglith Priodol yng Ngwasanaeth 
y Cymraun, yr hwn hefyd sydd i'w arfer am y saith diwrnod canlynol. 



CARMARTHEN: 

Printed and Published by William Spukrell, at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the County of the Borough of Carmarthen, on Thursdayi 
the 29th of February, 1872. 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL. 



"YNG NGWYNBB HAUL A LLYGAD GOLEUNl.'* 
"A GAIR DUW YN UCHAF." 



Rhip. 184. EBRILL, 1872. Cyp. 16. 



DYLEDSWYDD EGLWYSWYR YN Y DYDDIAU HYN. 



Dylbdswydd pob Eglwyswr yn y 
dyddiau hyn, yug Dgwyueb yr ym- 
osodiadau haerllug a digywilydd a 
wneir ar ei Eglwys, ydyw llen^i ei 
eneu a rhesymau cedyrn o'i phlaid 
yn erbyn ei gelynioii, a dyfod allau 
yn ddiofn i'w haniddiff'yn. Mae 
gelyniou yr Eglwys yn lluosog — rhai 
o honynt yn groes i bob math o 
grefydd, ao yn gwadu*r Bod o Dduw, 
megys Bradlaugh a'i gyfeillion; ercill, 
megys Henry Richard a'i frodyr, ddim 
yn myned mor bell a hyny, ond eto 
a fyddent yn foddlawn i aberthu pob 
crefydd er nuvyn cael yr Eglwys i 
lawr; ac ereill drachefn, ag sydd yn 
barohus o grefydd, ond yn cael eii 
camarwain, o herwydd eu hanwyl^od- 
aeth, gan y ddwy blaid arall, i 
wneuthur pob peth a allont yn erbyn 
yr Eglwys, gan gredu eu bod yn 
gwneuthur gwasanaeth i Dduw trwy 
hyny. Peth hynod iawn, yn wir, eu 
bod yn tybied mai gwneuthur gwas- 
anaeth i Dduw yw ceisio tynu i lawr 
ei achoa — achos ag y mae Efe wedi 
Iwyddo dros gynnifer o oesoedd i 
oleuo a throi pechaduriaid, ac i daenu 
crefydd Crist dros y byd! Ond dyma 
fel y mae yn bod: mae dynion yn y 
wlad mor rhyfeddol o dywyll ac an- 
wybodus a hyny. Dynion gwirion a 
diniwed ydynt, dymunent wneyd yr 
16 — xvi. 



hyn sydd iawn; ond gan leied eu 
gwybodaeth, cymmerant eu Uusgo 
ffordd bynag y byddo dynion cyfrwj's 
a diegwyddor yn dewis eu harwain. 
Ond i*r pregethwr ddywedyd wrthynt 
fod afon Teifi yn rhcdeg i fyny o'r 
mdr i Dregaron, coelient ef yn union; 
ni chwiliant ddim drostynt eu huuain 
a ydyw pethau yn bod fel ag y maent 
yn cly wed, ond llyncu yn un crynswth 
y cwbl a ddywedir wrthynt gan ryw 
grydd neu deiliwr a ddygwyddo fod 
yn y pulpud, fel pe buasai wedi dyfod 
o eneu Duw ei hunan. druenus- 
rwydd cenedl y Cyrary! Mae llawer 
honynt yn berchen digonedd o dda 
a defaid, ef allai, ond nid ydynt yn 
berchen ar ddigon o synwyr i wahau- 
iaethu rliwng yr hyn sydd yn wir a'r 
hyn sydd yn anwir, nao ychwaith i 
weled mai gwneyd creflft ar eu cefnau 
y mae'r pregethwyr, pan y maent yn 
eu llanw o ragfarn at yr Eglwys i'r 
dyben o'u cadw yn y ty cwrdd, a 
thrwy hyny gadw eu ceiniogau. Mae 
y pregethwyr, yn ddiammheu, yu 
chwerthin yn dda yn eu cefnau, am 
eu bod mor wirion a meddal. Dim 
ond i ddyn fod yn feddiannol ar 
ddigon o bres yn ei dalcen, a thipyn 
lais go dda, a chydwybod ddigon 
ystwyth i ddywedyd pa gelwyddau 
a fyno, ac yna fe gaiflF fywoliaeth 

Digitized by GooqIc 



122 



YB HAUL. 



gysurus heb ymdrafferthu mwjach 
gydaV gaib a'r rhaw, neu'r nodwjdd, 
ueu'r mynawyd. 

Eglwyswyr, deuwch allan yn wrol 
yn erbyn twyllwyr o'r fath hyn; 
amddiffynwch eich Eglwys ya erbyn 
yr anwireddau haerllug a ddywedir 
am dani; sefwcb dros eich egwyddor- 
ion, dadleuwch dros ragoriaethau eich 
Eglwys, dangoswch pa fodd y mae 
wedi ei hadeiladu ar graig ansyfladwy 
y Gair Dwyfol, ac yna chwi a Iwydd- 
wch ym mben tipyn i osod taw ar y 
dynion diegwyddor hyn. Y mae yn 
amser i chwi weithio, agweithioyn 
rymus, a gosod eich gwynebau fel 
callestr yn erbyn y twyll sydd yn 
gorchuddio*r wlad. 

Dywedwch yn gyntaf wrth yr 
Ymneillduwyr (a hyn yw yr uuig 
reswm a enwaf yn awr) mai un 
Eglwys, a dim ond un, a sefydlodd 
Crist ar y ddaiar, a bod ymrwygiad 
oddi wrth yr Eglwys hbno yn bechod. 
Un Eglwys sydd i fod, fel y mae yn 
amlwg oddi wrth yr adnodau can- 
lynol: — "Y Tad sanctaidd, cadw 
hwynt trwy dy enw, y rhai a roddaist 
i Mi; fel y byddont un, megys 
Ninnau." — loan xvii. 11. "Ac nid 
wyf yn gweddio dros y rhai hyn yn 
unig, eithr dros y rhai hefyd a gredant 
ynof Fi trwy en hymadrodd hwynt: 
fel y byddont oil yn un; megys yr 
wyt Ti, y Tad, ynof Fi, a Minnau 
ynot Ti, fel y byddont hwythau un 
ynom Ni; fel y credo y byd mai 
Tydi a'm hanfonaist I." — loan xvii. 
20, 21. *'Ao yr wyf yn atolwg i 
chwi, frodyr, trwy enw ein Harglwydd 
Tesu Grist, ddywedyd o bawb o 
honoch yr un peth, ac na hyddo ym- 
hleidio yn eich plUk; eithr bod o 
honoch wedi eich cyfan-gyssylltu yn 
yr un meddwl ac yn yr un farn." — 
1 Cor. i. 10. "I7n corf sydd, ac un 
Ysbryd, megys ag y'ch galwyd yn un 
gobaith eich gafwedigaeth; un At- 
glwydd, un fFydd, un bedydd, un 
Duw a Thad oil, yr Hwn sydd 
goruwch oil, a thrwy oil, ac ynoch ! 
oU."— Eph. iv. 4, 5, 6. "Llywodr-j 



aethed tangnefedd Daw yn eich 
oalonau, i'r hwn hefyd y*ch galwyd 
yn un corf; a byddwch ddiolchgar." 
— Col. iii. 15. Dyna'r adnodau yn 
gyfain o'ch blaen, fel y galloch weled 
yn amlwg beth y w ewyllys a gorchym- 
myn Duw ar y pwnc. Dywed rhai 
Ymneillduwyr mai digon y w os bydd 
Crist ionogion o'r un ysbryd ac o'r un 
galon, ac nad oes eisieu dim yn rhagor; 
oud gwelwch yma fod gorchymmyn 
am iddynt fod yn un corff. Nid oes 
fFordd i ochelyd y gorchymmyn yn ei 
helaethrwydd; y mae yn eithaf amlwg. 
Gofynwch yn awr i'r Ymneillduwyr, 
A oes rhyddid i droseddu un o 
orchymmynion y Beibl yn fwy na'r 
llain Onid ydym yn rhwym i ufudd- 
hau iddynt oil fel eu gilydd? Onid 
yr un Awdurdod Dwyfol sydd wedi 
eu rhoddi hwynt i gydl Coffawch 
iddynt yr adnod hon, " Pwy bynag a 
gadwo y gyfraith i gyd oil, ac a ballo 
mewn un pwnc, y mae efe yn euog 
o'r cwbl." A hon yma drachefn, 
" Pwy bynag a doro un o'r gorchym- 
myuion lleiaf hyn, ac a ddysgo i 
ddynion felly, lleiaf y gelwir ef yn 
nheyrnas nefoedd." Nid yw yn 
gyfreithlawn, ynte, i droseddu un 
gorchymmyn o eiddo Duw. Yr un 
Bod Dwyfol ag sydd wedi gorchym- 
myn i ni beidio lladd a lledrata sydd 
hefyd wedi gorchymmyn i ni beidio 
ymranu oddi wrth yr Eglwys, a chodi 
gwahauol bleidiau crefyddol; ac y 
mae Efe yn gofyn ufudd-dod i'r 
gorchymmyn hwn yn gystal ag i'r 
lleill. 

Ond ym mhellach: pe na buasai 
un gorchymmyn pendant yng Ngair 
Duw i fod yn un corff, ac i beidio 
ymranu, buasai digon o reswm dros 
y pwnc yn y pethau rhyfedd ag a 
welir yn y dyddiau presennol. Mae 
ymraniadau yn codi cenfigen a gelyn- 
iaeth o'r fath chwerwaf yn y naill 
blaid tuag at y Hall, ac yn yr boll 
bleidiau ymneillduedig tuag at yr 
Eglwys; ac felly, yn lie ymuno yn 
un fyddin gref yn erbyn y Diafol, y 
jcnawd, a'r byd, mae Cristionogion 



Digitized by 



TR HAUL. 



123 



proffesedig yn treulio eu nerth a*u 
cynneddfau i ymladd &'u gilydd. 
Dywed ein Hiachawdwr mewn perth- 
ynas i bersonau^ " Wrth eu flFrwythau 
yr adnabyddwch hwynt;" a gellir 
dywedyd yr un peth am egwyddorion, 
neu systems, Ffrwythau naturiol 
ymraniad yw cenfigeu a chynhen, a 
ohau fod y ffrwythau fel yna yn 
ddrwg, rhaid fod y pren hefyd felly. 
Pa beth a welwn yn y dyddiau hyn ? 
Y mae cymnia'mt o genfigen yn yr 
holl Sectau o Ymneillduwyr tuag at 
yr Eglwys, er eu bod yn profiesu 
credu yr un athrawiaethau sylfisienol 
ag y mae hithau yu gredu, fel y 
byddai yn well ganddynt weled yr 
ieuenctyd yn codi i fyny yn baganiaid 
hollol, heb ddarllen gair o*r Beibl, na 
bod un siawns iddynt dyfu i fyny yn 
Eglwyswyr. Beth ond hyn sydd yu 
peri eu bod am gau y Beibl allan o*r 
ysgolion dyddiol trwy'r wlad, fel na 
chafib'r plant un cyfle trwy ystod yr 
wythnos i weled gair o bono, ^eu o 
leiaf ddim ond rhyw bigion a welont 
hwy yn dda ? Yn wir, y maent yn 
cyfaddef mai ofn y try y plant yn 
Eglwyswyr sydd arnynt. Onid yw 
hyn yn beth arswydus i feddwl, ynte, 
fod dynion sydd yn cymmeryd arnynt 
garu crefydd Mab Duw yn dew is yn 
hytraoh i*r plant fyned yn baganiaid 
nag yn Eglwyswyr? Och! Och! y 
fath gyflwr gresyuol y mae Cymru 
dlawd wedi myned iddo trwy ym- 
raniadau crefyddolj ac oni ddengys 
yn eglur mai un o weithredoedd y 
cnawd" ydyw ymi*aniad, gan fod ei 
ffrwythau mor ofnadwyl 

Nis gallaf lai na sylwi, wrth 
derfynu, ei fod yn arwydd o wendid 
mawr yn achos yr Ymneillduwyr eu 
bod yn ofui y darlleuiad o Air Duw 
yn yr ysgolion. Onid yw yn daugos 
na t\xk\ eu hacbos ddim ei chwilio 
yng ngwyneb y Beibl, gan eu bod 
mor awyddus i'w gau ef allan? 
Gwyddom fod y Pabyddion yu groes 
i ddarlleniad y Beibl, oddi eithr rhyw 
bigion bono, rhag i'w cyfeilioruadau 
ddyfod i'r golwg trwy hyny; ac yn 



awr, dyma'r Ymneillduwyr yn ym- 
ddwyn yn yr un modd, a diammheu 

lierwydd yr un achos. Ond gau 
nad pa fod4 y mae*r Pabyddion a'r 
Ymneillduwyr yn teimlo, nid oes 
arnom ni, Eglwj^swyr, un gronyn o 
ofn y Beibl; fe dal ein hegwyddorion 
ni eu chwilio wrtho, a pho fwyaf y 
chwilir hwynt yng ngwyneb y Llyfr 
hwu, mwyaf cywir a gogoneddus i 
gyd y dangosir eu bod; gwelir yn 
fwy amlwg o hyd fod ein H eglwys 
wedi ei hadeiladu ar graig gwirionedd 
yr Ysgrythyr. Am hyny, y Beibl i 
ui yr Eglwyswyr. A thra y dy wedom, 
" Y Beibl i bawb o bobl y byd," nid 

1 ddynion mewn oed yn uuig, ond i 
hlant hefyd, dywed wn gyda hyny, 
" Y Beibl i gyd^ ac nid rhyw ddaruau 
o bono wedi eu pigo allan i wasan- 
aethu amcauion dynion sydd yn ofiii 
y gwirionedd!** 

Caf ryw amser eto ddwyn ger bron 
rai rhesymau ereill pa ham y dylai 
Kglwyswyr sefyll yn wrol dros eu 
Heglwys a*u hegwyddorion, ac yn y 
cyfamser gallant fod yu sicr eu bod, 
wrth amddiffyn yr Eglwys y peithyn- 
ant iddi, yn **ymdrechu o blaia y 
ffydd a rodded unwaith i'r saint.** 

Clio. 



DAMMEGION ESOP. 

LXI. 

Y CI YN Y PBESBB. 

DiGWYDOAi fod gwair yn y preseb; 
A chi digywilydd ei wyneb 

Kyw ganol dydd aetb iddo, ' 
Ac a orweddodd ynddo. 
Daetb dan neu dri chefF^l 
I'r 'stabl i ymborthi; 
Ni chaent fjrn'd'ar gyfyl 
Y gwair, ean y corgi 
Oedd ynon dig-chwyrnu, 
A'r meirch yn new^nu. 
Medd y march hynaf, '* Ni fn 'rioed a^asach 
" Bwystfil na hwn, na bwystfil anghynawnach : 
"Ni chawn ni ganddo gyffwrdd dim oV ebran, 
" Ni's bwytty yntau cbwaith mo bono 'i bunan.'' 

LXII. 

Y TAllW a'r GWYBEDYN. 

Gwybedyn bacb bacb, 

Ag uagorn main main, 
EbccTai'n fursenllyd 

gwmpas y llain. 

Digitized by GooQle 



124 



rn HAUL. 



Yn T Uain jr oedd tarw 
Mawr mawr yn ymbortlii 

Ar 7 glaswellt m.^n imln, 
Ac weitliiau'n pystodi : 

'Roedd y tea yn frwd frwd, 
Ynghanol mis Medi. 

Fe'i gwelaiV gwybodyn, 
Ar ei gom ef disgvnodd; 

'Roedd yiitaii'n flin fiin, 
Ac yno gorphwysodd. 

Yn ei olwg ei hnn, 
Gwr mawr oedd yr ednog, 

O bwysau trwm trwm 
Ac nodwcdd mawreddog. 

Anesmwytli oedd ef 
Rhag I'w bwysau drallodi 

Y tarw tew tew ; 
Edn moesgar aneiri', 

dommen y dref, 
Tref ieirli ac arglwyddi. 

" Gobeithio nad wyf," 

Medd cfe wrtli y tarw, 
"Ar gammedd dy gom 

" Yn pwvso n rhy arw : 
" Ond mae r liin yn boeth boeth, 

"A minnau bron bron, 

" Ysywaeth ! is hon, 
" Gan ludded, a marw. 

" Ond OS wy' 'n rhy drwm, 
" Ti darw mwyn mwyn, 

"Af ymaith toe toe, 
" Os adroddi dy gwyn." 

"Ddiddym greadur!" eb y tarw'n fwyna', 
"Ar fy ngair gwir, ni's gwyddwn dy fed yna : 
" Dwg dv holl genedl yma, druan byd ! 
" Ni themdaf ddira oddi wrthych oil ynghyd." 

NiCANDER. 



Dyffryn Tanad. 



H. R, 



Y WRAIG ANNYNAD. 

Mil gwell yw bod allan ar noson annyddan, 

Yn huno ar fin ceulan yn druan o dre', 
Na nod i ergydiad y wreigan annynad, 
Oer rinciad gerwiniad ei geirie'. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parkdd o dudalen 99.) 

Y LLYFRAU HANESYDDOL. 

Y Chronicl. 

Yr enw hwn a roddwyd ar y 
cyntaf i'r "Brut," neu Goflyfrau Cof- 
iaduron awdurdodedig teyrnasoedd 
Israel a Iwdah. Gelwid y ddau lyfr 
gan y LXX. Gyfieitliwyr, Paralei- 



^pomenan Proton a Deuteron, h.y. y 
! Llyfr Cyntaf a'r Ail o'r pethau a 
^adawyd allan, i arwyddoccau eu bod 
yn eu cyfrif fel ychwanegiad neu 
attodiad at ddau Lyfr y Brenhinoedd. 

I. Ymddengys cystal oddiwrth dra- 
ddodiadau cysson yr luddewon ag 
oddiwrth rediad a thystiolaeth y 
llyfrau eu hunain, ddarfod eu hys- 
grifenu naill ai gan Ezra neu gan 
ryw un o*i gyfoedion dan ei arolyg- 
iacth ef, ar ol y dychweliad o Babilon ; 
ac mai eu prif anican oedd i ail- 
drefnu cyfundrefn eglwysig a gwladol 
y genedl yn ol yr hen gynllun. At 
hyn bvddai dau beth yu anhebgorol 
I angheiirhoidiol, sef ail gyfrannu y 
I tiroedd rhwng eu hen berchenogion 
yn ol eu llwythau a'u teuluoedd, a 
chynnal gwasanaeth y Demi yn ol 
y trefniad blaenorol : a thuag at hyn 
byddai yn rhaid gwybod llin ac achau 
yr amryw deuluoedd, ac yn enwedig 
yr offeiriaid hyd y caetbgludiad, a 
rhifedi a dosparthiad y Lefiaid. Ac 
yn ateb yn gymmwys i hyn gwelwn fod 
Ezra, neu pwy by nag oedd yr ysgrif- 
enydd, wedi dyfynu yn helaeth o 
achau ceuhedlaethol yr Israeliaid, gan 
ddechreu gydag Adda a dilyn ei 
linach trwy Noah a'r Patriarchiaid 
hyd yr oes honno, fel y gellid sicrhau 
i'r gwahanol deuluoedd eu hen dir- 
feddiannau; a'i fod yn ofalus iawn i 
osod i lawr drachefn nid yn nnig 
achau meibion Lcfi, ond hefyd rifedi 
a swyddau y cantorion, a'r porthorion, 
a'r rhai oedd ar y trysorau, a phawb 
eraill ag oeddynt wedi eu pennodi i 
drin unrhyw ran o'r gwasanaeth 
eglwysig. Ac yn gymmaint a'i fod 
o'r pwys mwyaf i ail-ennyn yspryd 
gwladgarwch a dewrdor cenhedlaethol, 
gwelwn yma adgoffa prydlon o gyf- 
amod Duw a'u tadau (yr hwn a 
rwystrid neu a attelid ond ni ddi- 
ddymid gan y caethglud) : darluniad 
bywus o Iwyddiant ac anrhydedd y 
genedl dan Ddafydd, a desgrifiad o'r 
pechodau gwrthun hynuy am ba rai 
y cospwyd hwynt trachefn a thrachefti 
trwy eu goresgyn dan ddwylaw eu 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



125 



gelynion, ac o'r diwedd eu caethgludo 
i wledydd dieithr. Ac yn fwy iieill- 
duol ysgrifenir yn fanwl am waitli 
rhai o'u brenhinoedd goreu a gallu- 
occaf, fel Dafydd, Solomon, Hezekiali 
a losias, yn adeiladu ac yn adforu y 
Demi, yn diwygio llygriadau crefydd, 
ac yn gofalu yn fanwl am iawn drefiui 
defodau a gwasanaeth Ty yr Ar- 
glwydd. 

II. Er bod y rhan fwyaf o gyn- 
nwysiad y ddau lyfr hyn i'w chael yn 
y llyfrau blaenorol o'r Beibl, eto mae 
ynddynt rai pethau neillduol, e.g,^ 

1. Yr hanes am y brenhinoedd a 
deyrnasasant yn nhir Edom cyn teyrn- 
asu o frenhin ar fcibion Israel, 1 CLr. 
i. 43—51. 

2. Lladrad mei^)ion Ephraim a'u 
lladd gan ddynion Gath, 1 Chr. vii. 21 . 

3. Arglwyddiaeth meibion Silah ar 
Moab, 1 Chr. iv. 21, 22. 

4. -Yr hanes manwl am feibion 
Reuben, eu trigian a'u gorfodaeth ar 
yr Hagariaid, ac am feibion Gad, eu 
trigleoedd a'u pennaduriaid, a'u cacth- 
iwed herwydd eu pechod, 1 Chr. v. 

III. Crybwyllwyd eisocs pan yn 
trin Llyfrau y Brenhinoedd am jt 
ysgrifeniadau gwreiddiol a'r llyfrau 
ag oeddynt wrth law ac a ddefnyddid 
yn y cyfansoddiad o'r llyfrau hyn. 
Digon fydd sylwi ychydig yma ar y 
gwahaniaeth sydd i'w weled yn amcan 
ac amgylchiadau y ddau lyfr, sef y 
Brenhinoedd a'r Chronicl. 

1. Ysgrifenid y Brenhinoedd at 
Tvasanaeth yr holl gencdl, cyn iddi 
Iwyr golli ei hannibyniaeth. Ond 
ysgrifenid y Chronicl at wasanaeth 
neillduol yr luddewon ar ol eu 
dychweliad o Babilon. 

2. Mae y Brenhinoedd yn rhyddach 
oddi wrth ymadroddion Syriaeg na'r 
Chronicl. 

3. Maent yn cynnwys yr hanes am 
ddwy ran y genedl, sef teyrnas Israel 
ac Iwdah, ac nid oes ynddynt ddiih 
ol o'r casineb cenhedlaethol tuag at 
y Samariaid a welir yn y Chronicl. 

4. Yn y Brenhinoedd, pan oedd y 
prophwydi yn blodeuo yn fwy neill- 



diiol, megis Elias, Eliseus, Esaiah, 
lonah, Amos, Iloseah, Ezckiel, a 
Daniel, gwnoir cyfrif mawr o'r bwvdd 
brophwydol, fcl y gcllid disgwyl gnn 
' awdwr fel Icreinia, yr hwn ei liun 
oedd yn brophwvd eiiwog. Ond yn 
y Chronicl a gyfansod^lid gan Ezra 
yr offciriad, pan yr oedd y pioplnvvdi 
yn anaml, a'r offeiiiadaeth yn dyfod 
I mwy i'r golwg, fel oft'eron rhaglun- 
, iaeth Duw i ddysgu y bobl yn ei 
ffyrdd Ef, gwelwn fod pwys neillduol 
yn Gael ei roi ar adferiacl y Demi a'i 
gwasanaeth, ac adnewyddiad y gosod- 
iadau Mocseai<]d. 

5. Yn gwbl gyttun a Iiyii, gwelwn 
ym mhellach fod y Brenhinoedd yn 
cynnwys hanes gwleidyddol (fel pe 
bai) Israel a Iwdah; a'r Chronicl ar 
y Haw arall, hanes eglwy.^ig Iwdah, 
yr hon a ddychwelodd o'r caethglud 
i'w gwlad ei hun. 

IV. Cynnwysiad y llyfr cyntaf. 

1. Achau yn cyrhaedd o A<lda hyd 
Ezra, wedi eu cymniysgu ag amryw 
hanesion byr, i. — ix. 

2. Hanes Saul gyda golwg ar 
drosglwyddiad y dcyrnas oddiwrtho 
ef i Ddafydd, x. 

3. Hanes Dafydd, gyda golwg yn 
fwy neillduol ar ei drefniadau tuag at 
addoliad cyhoeddus Duw; dosparth- 
iadau a swyddau yr offeiriaid a'r 
Lefiaid; a'i barottoad ar gyfer adeil- 
adu y Demi, xi. — xxix. 

Hcblaw y siampl o haolioni a 
duwiolfrydedd zclog a gynnygiv i ni 
ym mywyd Dafydd (1 Chr. xxix. 
2 — 10, 14) mae bys rhaglnniaeth i'v,^ 
weled yn y gofal a andygir yma o 
ran achau y tculuocdd liynny o ba 
rai yr oedd y Mos;sias i hannu: ac y 
mae yn ffaitli rliyfedd a tharawiadol 
mai cr gwaethaf holl ofal yr luddewon 
i gadw eu liachau teuluol yn gywir 
hyd ddyfodiad ein Hiachawchvr i'r 
byd, na fu ganddynt cr y pryd hynny 
ddim achau yn haeddu crcd. 

V. Ail lyfr y Chronicl. 

1. Mae y llyfr hwn yn dechrcu 
gyda tlieyrnasiad Solomon ac adeil- 
adaeth y Demi, ac yn cynnwys yr 

Digitized by Google 



126 



TR HAUL. 



bancs am 480 o flynyddoedd, hyd y 
dychweliad o gaethiwed Babilon. Mae 
yr hanes yn cyfatteb gan mwy af i'r hyn 
a ddarllenir yn nau lyfr y Brenhin- 
oedd, oddieithr bod haues Israel ac 
banes Iwdab wedi eu rboddi yn gym- 
mysg a'u gilydd yno; end yma nid 
oes dim son braidd am Israel, cystal 
o ran bod y llwytbau wedi eu caetb- 
glado i wledydd pellenig a dieitbr, ag 
o ran bod y gweddill o bonynt a 
adawyd yn y wlad wedi ymgyfeillacbu 
a'r Samariaid estronol a tbroi yn 
elynion cbwerw i ddycbweledigion 
Iwdab. 

2. Gwelir yr angbenrheidrwydd o 
gydmam y naill lyfr o'r Beibl a'r 



I Hall, er lawn ddeall cymmeriad enw- 
! ogion yr Ysgrytbyrau, pan ddy- 
I wedir nad oes yn y llyfrau byn ddim 
' son am wrtligiliad Solomon, nac yn 
llyfrau y Brenbinoedd ddim crybwyll- 
j iad am edifeirwcb Manasseb! 
I 4. Yr un modd er gweled gwir 
nodweddiad meibion Israel yn amser 
y brenbin losias ; rbaid gosod ar gyfer 
y canmoliaetb a roddir iddynt yn 
2 Cbr. xxxiv. 32, 33, y ceryddon 
Ilym a gyboeddid yn eu herbyn gan 
y Propbwyd leremi (iii. 10), a'r hyn 
a ddy wedir yn 2 Bren. xxiii. 26, mai 
er gwaetbaf duwioldeb losias, " ni 
tbrodd yr Arglwydd oddiwrtb lid ei 
ddigofaint mawr." 



Toflen i ddangoB emoau holl frenhinoedd Iwdah ac Israel^ yng nghyd d 
^ phrif amgylchiadau eu teymasiad. 



Saul 

DaMd 

Solomon 

Rehoboam mab Solomon 
y deg Uwyth yn gwrthryfela 
ac yn gosod i fynn deyrnas 
Israel, gan wneud leroboam 
yn frenhin 

Breniiinoedd Iwdah. 

Rehoboam. 1 Bren. xi. 
YspeilioV Demi gan Sisac, 

brenhioyrAipht. SChron.xii. 
Abiam neu Abia. 1 Bren. xv. 
Gorchfygu leroboam. 2 Chr. 

xiii ! 

Asa, 1 Bren. xv ! 

Yn dileu delwaddoliaeth hyd 

atddiorsedduei fam,Maachah. 

2 Chr. XV 

Gorchfygu Zera a'r Ethiopiaid. 

2 Chr. xiv. 12 ... ' ... 

EigyfammodaDuw. 2 Chr. x v. 
Ei gyngrair a Benhadad. 1 

Bren. xv 

Bwrw Hanani iV carchar, ac 

yn ei glefyd yn ymgais nid 

a Duw ond a*r physygwyr. 

2 Chr. xvi 

Tehosaphat 

Yn teyrnasu yn dda ac yn 

dduwiol. 2 Chr. xvii. 



c.c. 
1095 
1055 
1015 
975 



1'^ 



975 

971 
958 

957 
955 



941 



940 



914 



40b 
40 
39 



25 



Brenhinoedd Israel. 

leroboam * 1 Bren. xii. 
Gosod i fynu y ddau lo aur i'w 
haddoli, ac er ei rybuddio 
gan y prophwyd o Iwdah, a 
thrachefn gan y prophwyd 
Ahiah, yn parhau yn ei eilun- 
addoHaeth. 1 Bren. xiii. .., 
Ei farwolaeth druenus. 2 Chr. 
xiii 

Nadab mab leroboam. 1 Bren. 

XV 

Llwyr ddinystr teulu leroboam 
Baaska* 

Bu yn parhau yn y cyflawniad 
o'r pechodau hynny o her- 
wydd pa rai y dyrchafwyd ef 
i*r orsedd i ddifetha ty ler- 
oboam 

Elah mab Baasha ... ' 

A lofruddiwyd, pan yn feddw 
gan Zimri, yr hwn a ddileodd 
holl deulu Baasha. 1 



Bren. 



xvi. 9 



Digitized by 



9 3 

1^ 



975 



954 
953 
953 



930 



Google 



22b. 



TB BAUU 



127 



Brenhinoedd Iwdah. 



Yn pechu trwy ymgyfathrachu 

ag Ahab. 2 Chr. xviii. 
Yn myned yn erbyn Rarooth 

Gilead; ei aflwydd. 1 Bren. 

xxii 

Yn myned i Ophir, a*i lono^au 

yn dryllio. 2 Chr. xx. 36 ... 
Mewn cyngrair a lehoram a 

brenhin Edom yn erbyn y 

Moabiaid, yn eu cyfyngder 

am ddwfr yn cael eu gwared 

trwy Eliaeus. 2 Bren. iii. ... 
Ei waredigaeth rhag meibion 

Ammon a Moab. 2 Chr. 

XX. 1—26 

lehoram 

Yn 11 add ei frodyr, ac yn 

gwneud Vr bobl eilun-addoli. 

. 2 Chr. xxi. 4 

Edom a Libuah yn gwrthryfela 

yn ei erbyn. 2 Chr. xxi. 8... 
Y Phiiistiaid aV Arabiaid yn 

ei orthrymmu. 2 Chr. xxi. 16 
Prophwyduliaeth Elias yn ei 

erbyn. 2 Chr. xxi. 12 
Ei anaele glefyd a'i warad- 

wyddus farwolaeth. 2 Chr. 

xxi. 18 

Ahaziah 

Ei lywodraeth annuwiol. 2 
Bren. viii. 27 

Ei gyngrair k loraro, lehu yn 
ei ladd ef. 2 Chr. xxii. 1--9 
Athaliah, merch Ahab, gweddw 
lehoram, a mam Ahaziah ... 

Yn cymmeryd arni y frenhin- 
iaeth ac yn diPelhaV holl had 
brenhinoi ond loas. 2 Chr. 

xxii. 18 , 

loas , 

Lladd Athaliah. 2 Chr. xxiii 
Yn cy weirioV deml. 2 Chr. xxir 
Yn teyrnasu yn ddaionus tra 
fu fy w lehoiada, ond ar ol ei 
farwolaeth ef yn troi at ddel w- 
addoliaeth ac yn lladd Zech- 
ariah ei fab; gofyn ei waed 
ef am hynny, a'r Syriaid yn 
ei anrheithio ef, a Zabad a 
lehozabad yn ei ladd ef 

Amaaiah.,, ' 

Yn dcchreu yn dda ac yn 
gorchfyguEdom. 2Bren.xiv 
Yn balchioam ei fuddugoliaeth, 
yngwasanaethuduwiauEdom, 
ac yn cyflFroi loas i'w ddinystr 
ei hun. YspeilioV deml gan 
loas, a lladd Amaziah trwy 
fradwriaeth. 2 Chr. xxt. 



Is 



897 



896 



895 



895 
892 



885 



884 



878 



856 



839 



826 



40 



29 



Brenhinoedd Iirael. 



Zimri* 

Lladd odd ei hun trwy osod ei 
bias ar d&n, ar ol iddo deyrn 
asu saith niwrnod 

Ei deyrnas yn ymrannu yn 

ddwy blaid 

Omri* 

Khyfelcartrefol am chwe mlyn 
edd, lladd Tibni yr ymgeisydd 
arall, Omri yn teyrnasu ac yn 
adeiladu Samaria 
Ahab mab Omri 

Yn myned tu hwnt i*w dad 
mewn eilunaddoliaeth, o dan 
ddylanwad lezebel ei wraig 

Elias yn hyspysu am y newyn. 
1 Bren. xvii 

Elias yn aberthu ac yn lladd. 
prophwydi Baal. 4 Bren. xviii 

Ahab yn cymmeryd meddiant 
winllan Naboth. 1 Bren. xxi. 
Ahaziah mab Ahab. 2 Bren. i. 

Erlid Elias 

lehoram brawd Ahaziah a mab 
Ahab 

Dwyn Elias i'r nef mewn cer- 
byd tanllyd. 2 Bren. ii. 

Gwarchae Samaria. 2 Bren. vi. 

Lladd lehoram gan lehn ym 
maes Naboth. 2 Bren. ix. 
lehu,* 2 Bren. X. 

Yn lladd prophwydi Baal, 
am hyny yn cael addewid oV 
orsedd am hwy amser na neb 
arall o frenhinoedd Israel. 
Er hynny, ei ufudd-dod yn 
hannerog, ac o herwydd ei 
dwyll a'i greulondebachynnal 
o bono addoliad y ddau lo 
aur, yn cael ei ymddifadu o'i 
feddiannau y tu hwnt i'l 
lorddonen. Hosea i. 4 
Joahaz, mab lehu. 2 Bren. xiii. 

Y Syriaid yn gorthrymmu 
Israel aVbrenhin yn ei adfyd 
yn gweddio ac yn cael ym- 

wared 

Joas mab loahaz 

Yn ymweled ag Eliseus ar ei 
glaf wely, ac yn ol ei addewid 
ef yn taro'r Syriaid dair 

gwaith 

Jeroboam II. 2 Bren. xir. 

Yn ei amser ef y cyrhaeddodd 
y deyrnas ei gradd uchaf o 
allu a gogoniant, ac ar ol ei 
farwolaeth hi a ddirywiodd 
ac a aeth waeth waeth bea< 
nydd ••• •• 



n 



928 

928 

917 

910 

906 

899 
897 

896 

893 

884 



7d. 



12b. 



20 



1 

12 

28 



857 



839 



825 



17 



14 



Digitized by 



Google 



128 



YR flAUL. 




Azariah neu Uzziah. 2 Bren. xv. 

Yn llywodraethu yn dda tra fu 
f y w Zec'.h a r i ah , a c y n 1 1 w y d d o ; 
wodi hynny yn balchio, ac yn 
cynimeryd arno yr offoiriad- 
aeth, ac yn cael ei daro a 
gwahanj^lwyf. 2 Chr. xxvi. 

lool ac Esaiah yn prophwydo 
yn oi amser ef. Esai. vi. ... 
Ivthani ... 

Yn toyrnasu yn dda ac yn 
darostwnjT yr Ammoniaid. 
2 Chr. xxvii. ... 

Am dano ef yn iinig; o holl 
fr(^nhinoedd Iwdah nid oes un 
peth drwg yn ysn^rifenedig ... 

Micah yn prophwydo... 
Ahaz 

Yn teyrnasii yn ddrygionns, 
yn can y dcinl ac yn llosgi ci 
blant i Moloch, ac yn arogl- 
darlhu yn yr uclulFeydd. 2 
Chr. xxviii 

Ei flino gan y Syriaid dan 
Rezin a Pec ah 

Caethgliido Iwdah gan wyr 
Israel, a'li gollwng yn rhydd 
wrth gyngor y prophwyd 
Oded 

Yn cyfiogi Tiglath-Pileser yi 
erbyn Rezin a Pecah, a hynny 
heb ei lesu ; yn yspcilio'r dcml 
ac yn chwanegu at ei ddelw- 
' addoliaeth. 2 Bren. xvi. ... 
Hezcciah... 

Yn adforu g.vir ddefosivvn, ac 
I yn cynnal Pasg arberiig. 2 

Chr. xxix.; 2 Bren. xviii. 
Senacherib yn dyfud yn 

erbyn, a Seth, Hezcciah, a 

llabsaceh yn cablu. Esai 

xxxvi.; xxxix. 
Angel yn dit'etha llu'r Assyr- 

iaid 

Micah, Esaiah, a Nahum yn 

prophwydo ... 
Manassch 

Ei annuvviolJeb yn adferiidelw 
addoliaeth ac yn llenwi lerw 
salem a gwaed. 2 I>ren. xxi. 

Ei gaethgludo i Babilon, a'i 
edifeirvvoh. 2 Chr. xxxiii. 

Yn tynnu i lawr yr alhjrau 
Anion 

Ei deyrnasiad annnwiol; ei 
wcision yn ei ladd ef, a'r bobl 
yi) eu Uacid hwythau. 2 Breix 
xxi.; 2 Chr. xxxiii. ... 



8101 52b. 



7C5 
758 



742 



72: 



713 
710 

698 



643 



16 



16 



29 



Er bod llawer o Brophwydi 
wedi codi er amser Samuel, 
megis Nathan, Gad, Hanani, 
Micaiab, lehu, Elias, Eliseus, 
dyma'r amser yr oeddynt 
fwyaf flodeuog ac y gadaw 
sant ar eu holau fwyaf o 
ysgrifeniadau,pan oeddlonah, 
Amos, Hosca yn Israel yn 
gyfoest)l a loel ac Esaiah yn 
Iwdah... 

Zachariah y pedwerydd a'r olaf 
o deulu lehu. 2 Bren. xv.; 
X. 30 

S/iallum* a lofruddiwyd, ym 
mhen un mis, gan 

Menahem * 

PekahiaK mab Menahem, ei 
lofrnddio gan 

Pekah* 

Ar ol i'r llwythau oeddynt yn 
trigo y tu hwnt i'r lorddonen, 
sef Reuben, Gad, a banner 
Manasseh, gael eu caethgludo 
gan Tiglath-pileser, Brenhin 
Assyria, yn cael ei ladd gan 
Hoshea. 1 Chr. v. 26 
Terfysg ac annhrefn am naw 
miynedd 



floshea,* 2 Bren. xvii. 
Ynnill Samaria gan Salmaueser 
mab Tiglath-pileser a'u caeth- 
gludo i Assyria a'u cyHeu 
yn Ilalah ac yn Habor ac yjj 
ninasoedd y Mediaid 



7/' 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



129 



Brenhinoedd Iwdah. 



losiah 

£i dduwioldeb a*i ael mawr 
dros grefydd. 2 Bren. xxii, 
xziii 

Yn cy weirioV deml, cael Llyfr 
y Gyfraith, adnewydduV cyf- 
ammod, difetha'r eiluuaddol- 
wyr a chad w Pasg ardderchog, 
2 Chr. xxxiy.; xxxv. 

Yn cyffroi Pharaoh Necho, ac 
yn cael ei ladd yn Megiddo.. 

leremiah a Zephaniah yn de- 

chreu prophwydo 

loahaz nea Shall lum 

Eiannuwiol lywodraeth: Fha 

' raoh Necho yn ei ddiswyddo 
a'i ddwyn iV Aipht 2 Bren, 
xziii.; 2 Chr. xxxvi. 
Joachim, brawd loahaz 

£t orchfyeu gan Nebnchodon- 
osor. 2Bren. xxiv. 

Yn gwrthryfela yn ei erbyn. 
2 Chr. xxxvi , 

Ei ddwyn yn rhwym i Babilon. 
Dan. i. 2 , 

Heb ei ddiwygio trwy adfyd, 
efe a laddodd Uriah y pro- 
phwydr ac a geisiodd fadd 
leremiah hefyd. ler. xxv.; 
xxri 

Ei farwolaeth ddirmygus. ler. 
xxii. 18 

Habacuc yn prophwydo 
loachin ncu Coniah mab loachim 

Ei ddrygioni ; vnnill lerwsalem 
a*i gaethgludo ef i Babilon, 
2 Bren. xxW. ; 2 Chr. xxxvi. 

Bren bin Babilon yn gorchfygu 
brenhin yr Aipht. ler. xxii. 
— xxiv. 

Caethgludo Ezekiel a Mordecai 
gydag ef. Ezek. i. 2 ; Esther 

ii. 6 

Sedeciah nen Mattanhiah mab 

losiah 

Yn gwrthryfela yn erbyn Ne< 

. buchodonosor. 2 Bren. xxir. 

Ei ddal, lladd ei feibion 
thynnu ei lygaid. 2 Chr. xxxvi. 

Difrodi lerwsalem a dwyn y 
bobl i gaethiwed yn Babilon 

Ezekiel ac Obadiah yn pro- 
phwydo 



3 a 



641 



610 



610 



599 



599 



588 



Idb. 



3m. 



lib. 



dm. 



lib. 



Brenhinoedd Israel. 



Dinystriwyd y Demi a chaeth- 
gludwyd Iwdah i Babilon 468 
u flynyddoedd ar ol i Ddafydd 
ddechrou teyrnasu ami; 388 
o flynyddoedd ar ol gwrth- 
ryfeliad y deg llwyth, a 134 
o flynyddoedd ar ol cwymp 
teyrnas Israel. 



* Pennau-teuluoedd brenhinol newydd. 
bs=blwyddyn. dadiwmod. msmis. 

Mae y daflM uchod wedi ei cbymmeryd allan o Nicholl't Help lo reading the Bibli, page 245. 

(Pw harlulu,) 

17— XYi. rf^c^n\o 

Digitized by VjOOQ IC 



130 



rn HAUL. 



NEILLDUOLION BYWYD 
CRIST. 

(Parhdd o dudalen 88). 

3. Yr oedd yn fywyd o weithgaruck 
difefl, Y mae pob peth a greodd 
Duw erioed sydd wedi aros yn ei 
gyflwr dechreuol yn gweithio, ac yn 
gweithib yn ddiwyd. Nid oes eisieu 
i'r Meistr Mawr achwyn arnynt. Yr 
afon ddolenog yn ffrydio ac yn rhedeg 
tua'r m6r mor rheolaidd a chysson 
ag ymddangosiad goleiini'r wawr. Y 
m6r yn treio ac yn llanw mor 
brydlawn a phe buasai diluw heb fod 
erioed, nac un Moses wedi bod yu 
attal ei derfysg; aV haul yn fflachio 
mor danbaid bob dydd a phe buasai 
yn meddwl ei fod yn fflamio am y 
waith olaf yn ei gylch goruchel a 
breiuiol; bodau deddf a chreaduriaid 
greddf, y maent wrth law y Pen- 
llywydd fel olwyn yn Haw y peiriau- 
nydd cywrain yn gwueiithur ei erch 
iV dim. Onid ydyw yu syn ynte fod 
bodau rhesymol sydd yn meddu ar 
alluoedd llawer amgenach yn gallu 
dywedyd na wrth ewyllys yr Hwn 
a'u lluniodd. Yr oedd lob mewn 
syndod pan yn dywedyd y geiriau 
hyny, "Ai m6r wyf neu forfil dy fod 
yn gosod cadwraeth arucaf." Nid oedd 
yn meddwl nac yn ystyried fod mwy 

angen am gadwraeth ar ddyn nag 
unrhy w greadur arall. " Yr ych a 
edwyn ei feddiannydd aV asyn breseb 
ei berchenog, ond Israel," meddai 
Duw, **nid edwyn, a fy mhobl ni 
ddeall." Y mae yn rhaid i Dduw 
wrth y fflangell yn barhaus i gael dyn 

1 weithio, neu fe erys yn segur. Y 
wialen yn fynych yn Haw yr Anfeidrol 
sydd yn gwneyd i ddyn ion ddysgu a 
deall, fel yn Haw yr ysgolfeistr cy- 
fFredin pan yn ceryddu y plant o dan 
ei ofal. Cyfaddefwn fod anfanteision 
yn cyfarfod a dynion weithiau agsydd 
yn eu hattal i weithio a gwneyd eu 
dyledswyddau : talentau cedyrn a 
dysglaer yn cael gorwedd yn ddi- 
ffrwyth o herwydd diflfyg addysg — 
tlodi, afieohyd corfForol, neu helyntion 



helbulus ereill nad allant oddi wrth- 
ynt; ond nid felly y mae yn bod gyda 
y rhan fwyaf o ddynion: y mae eu 
haflwyddiaut i'w briodoli Tw heageu- 
lusdod a'u difaterwch hwy eu hunain. 
Gellir dywedyd wrth hwn a*r Hall 
mewn gwahanol gylchoedd, " Dos di 
ddiogyn at y morgrugyn a dysg ei 
ffynid ef, a bydd ddoeth." Ond am 
y dyn difrif sydd yn teimlo gwerth 
bodolaeth, byrdra amser, ei worth i 
gymdeithas, ei gysur a'i anrhydedd 
personol, a'i Iwyddiant yn y dyfodol 
peH, y mae yn gweithio fel pe byddai 
pob diwrnod ond moment — pob cyf- 
leusdra er gwneyd daioni ond cysgod 
anhawdd ei ddal, a phob anhawsdra 
neu elyn ond dychymmyg gwag. 

Mae genym eughreiflPtiau o rai 
o'n prif ddyuion yn gweithio wedi i'r 
haul ddarfod — yn dcil i lafurio o dan 
oleuni y Heuad a'r ser, a boreu 
dranoeth yng nghanol eu myfyrdodau 
yn cyfarch Brenin y Dydd mor siriol 
ag erioed. Nid oes llwyddiant heb 
waith, nac anrhydedd heb ymdrech. 
Ond ni fu gweithiwr erioed yn y byd 
fel lesu: yr oedd yn gweithio mor 
ddyfal a phe buasai yn credu ei fod i 
farw y diwrnod ar ol iddo fod yn y 
deml pan yn ddeuddeg oed yn cyfar..h 
y doctoriaidj neu fod ei dragywydd- 
oliaeth i gael ei ddyhy^pyddu yn ei 
angeu ar y Groes. " Rhaid," meddai 
gyda phwyslais dwyfol, "i Mi weithio 
gwaith yr Hwn a'm hanfonodd tra yr 
ydyw yn ddydd, y mae y nos yn 
dyfod yn yr hon nas dichon neb 
weithio." Gallesid meddwl y buasai 
Ef, yr Hwn oedd yn cadw dorau 
amser ac yn medru eu cau a'u 
hagoryd wrth ei ewyllys, yn mwynhau 
ei oes yn dawel ac esmwyth; ond yn 
He hyny, yr oedd yr Hwn oedd yn 
gweled y diwedd o'r dechreuad mor 
llafurus bob awr a phob mynyd a phe 
buasai yn meddwl y byddai ei gyf- 
ryngwriaeth yn myned i'r llawr os 
buasai yn esgeuluso unrhyw gyfleus- 
dra i wneyd daioni. Yr oedd ei 
dafod, ei gymmeriad, neu ei weith- 
redoedd, yn cael mynegu daioni a 



Digitized by 



TB HAUL. 



131 



chysur bob mynyd. "Ni lefarodd 
neb fel y Dyn Hwu," meddai un; 
" Sanct Duw ydy w," meddai un arall ; 
ao meddai y trydydd, "A fedr pech- 
adur agoryd llygaid un a anwyd yn 
ddall." Pob gair a siaradodd, pob 
agwedd a ddadblygadd, a phob gwyrth 
a gyflawnodd, yr oeddyiit oil yn arogli 
o'r Dwyfol: yr oeddynt yn dwyu 
argraff o'r Hwn nad yw yn blino 
ddydd neu nos wrth gyflawnu y 
gweithredoedd mwyaf pwysfawr. 
Methodd y dysgyblion wylio gyda'r 
ffyddlawn lesu am un awr. Ond yr 
oedd Ef yn meddwl cymmaint am ei 
ymdrech, fel mai hi oedd o flaeu 
ei feddwl yn barhaus — hi oedd yn 
achosi y weddi ddyfalach yn yr ardd; 
hi barodd iddo chwysu dafnau o 
waed; hi dynodd y geiriau dolefus 
hyny o'i eneu, **Fy Nuw, fy Nuw, 
pa ham y'm gade waist;" i'e, hi barodd 
ei hoU ingoedd a'i loesion, ac yn y 
diwedd ogwyddo ei ben i farw ar y 
Groes, gan ddywedyd, *'Nid fy evvyllys 
I ond dy ewyllys Di, Dad, a wneler." 
Y mae delw anfarwol ar boll weith- 
redoedd lesu. Gofynwyd i arlunydd 
unwaith pa ham yr oedd yn cym- 
meryd cymmaint o drafFerth gyda'i 
ddarlun. "I am not making a paint- 
ing for a day, but for ages to come," 
meddai. Felly y Duw ddyn, yr oedd 
rhywneillduolrwydd ym mhobgweith- 
red a gyflawnodd erioed yn dywedyd, 
"y mae y dyn Hwn i fyw byth." 
Nis gwyddom a fydd cofio am dano 
yn y nefoedd yn iachau y cleifion, yu 
codi y raeirw, ac yn cyflawnu gweith- 
redoedd aruthrol ereill, ond yn sicr 
bydd yno, son mawr am dano yn 
achub Mair Magdalen, y lleidr ar 
y Groes, a miloedd ereill o blant y 
llwch a gymmerid ganddo megys o 
ymyl uffern i wynfyd bythol, ac 
mai eu llais oil fydd, "Iddo Ef, iddo 
Ef, yr Hwn a wnaeth gymmaint 
erom a throsom, y byddo y gallu a'r 
gogoniant yn oes oesoedd. Amen.'* 

4. Bywyd o garedigrwydd neillduol 
oedd. Nid y w caredigrwydd yn ddim 
amgen na natur uchel wedi ei hadd- 



urno ag ysbryd rhinwedd a daioni yn 
dadblygu ei hunan mown gweithred- 
oedd allanol. Ac i'r graddau y mae 
llinellau cariad yn amlwg mewn 
bywyd ac ymarweddiad y mae yr 
egwyddor yn tyfu ac yn blaguro oddi 
fewn. Y mae dyn yr hyn y mae 
cariad yn ei wneuthur yn ei hoU 
gyssylltiadau. Tr graddau y mae ef 
yu gariadu? y mae yn foneddigaidd, 
yn hawdd ei drin, yn gyfiawn, yn 
onest, yn eirwir, yn ffyddlawn, ao 
yn ddefuyddiol. Cadwer brenines 
cariad ar orsedd y meddwl, ac yna 
bydd i bob cynneddf o eiddo yr enaid, 
pob teimlad o eiddo y galon, pob 
tueddiad o eiddo y natur, a phob 
ewyllys o eiddo y corff" neu y natur 
anifeilaidd, yn sicr o weithredu mewn 
cyfeiriad priodol. Eithr esgeuluser 
gwneuthur hyn a bydd y canlyniadau 
yn ofnadwy. Aiff" y meddwl, yr hwn 
yw gogoniant ein natur, hanfod ein 
bodolaeth, prydferthwch ein dyrchaf- 
iad, tlws penaf ein boll drysorau, 
rhan o natur Duw ei Hun, delw yr 
anfeidriol mewn gallu a doethineb, 
a'r unig sylwedd dan haul sydd i arcs 
yn anfarwol, a y penaeth anrhydeddus 
hwn yn gaethwas i Satan a phechod, 
ac yn agored i'r drygau a'r gofidiau 
penaf. 

Nid peth yn per thy n i ras ydyw 
caredigrwydd, eithr elfen naturiol ein 
bodolaeth — dechreuad ac hanfod cysur 
a dedwyddwch ym mhob teulu, cym- 
deithas, a gwlad dan haul. Dyfod 
ar duedd i'r golwg y mae crefydd, 
wedi i bechod fiod yn ei phardduo am 
amser lawer, neu mewn geiriau ereill, 
symmud ymaith y maon oddi ar eneu 
yr ogof lie y mae wedi bod mewn 
caethiwed maith, iddi gael daugos ei 
gwyueb teg a phrydferth unwaith yn 
rhagor. Cwyna am bell i un ei fod 
yn analluog i ddangos ei gar i ad. " Fe 
garwn," meddai, "i allu gwneyd y 
peth hwn a'r peth arall, ond nis 
gallaf." Camsynied mawr. Y mae 
yng ngallu pob un i garu i fodd- 
lonrwydd, ac nid yw cariad gwir- 
ioneddol byth yn ceisio ysgoi ei waith. 



Digitized by 



132 



TB HAUL. 



Nid dywedjd wnaeth y weddw gynt 
yn y deml, *' Carwn roddi cymmaint 
a'r mawrion," ond rhoddodd ei dwy 
hailing mewn moment, fel yr oedd 
ei cbalon yn ei chyfarwyddo. Fe fyn 
oariad ddangos ei hun mewn rbyw 
jOfurf neu gilydd yn wastad. Ar 
gysuro a dedwyddo ereill y mae ei 
fodolaeth ei hun yn ymddibynu. Ond 
ym mha le y canfyddwn gariad fel 
ym mynwes Mab Mair: y mae yma 
yn pelydru allan yn ei ogoniant 
dwyfol, ac yn destyu syndod i'r bodau 
mwyaf goruchel yn Uy wodraeth Duw. 
Llawer o son sydd wedi bod am luaws 
o wladgarwyr, dyngarwyr, a chyfeill- 
garwyr, megys Wilberforce, Howard, 
Cobden, ac ereill, ond nid oedd 
cariad y dynion yma, a'u cyffelyb, 
ond megys dyferyn o ddwfr y m6r 
wrth gariad lesu. Y mae terfynau i 
gariad y goreu o ddynion — ni fedr 
fyned dros y ffin yma a*r ffin arall 
ar un cyfrif — cara un yn dda, ond 
dim ond ym mhlith ei gydnabod; un 
arall a gymmer i mewn ei genedl, a'r 
mwyaf ei galon nid a ym mhellach 
yn ei garedigrwydd na'i wlad ei hun. 
Eithr am fynwes drugarog lesu, y 
mae yn gallu cymmeryd i mewn 
ddynoliaeth yn y cyfanswm, a gwueyd 
yr un chwareu teg i phawb. Coffor 
cariad oedd natur lesu fel yr eiddo 
yr Anfeidrol ei Hun, ac arllwys allan 
o'i gyflawnder diderfyn oedd ac yw 
ei hyfrydwch penaf. Gwelsom ddar- 
luniau tlws o garedigrwydd dynol 
wedi eu paentio lawer tro: yr oeddynt 
yn cyfodi dagrau gorfoledd yn eiu 
llygaid, ac yn gwneyd i ni deimlo yn 
ddedwydd a Uawen. Ond wrth fy- 
fyrio ar gariad lesu yr ydym yn cael 
ein cyffro nid yn unig mewn rhan, 
eithr yr ydym megys yn ymgoUi yn 
hoUol. Mae iddo uchder sydd uwch 
law gwybodaeth, dyfnder yn is na 
thrueni dyn, lied yn gyfartal k natur 
y Duwdod, a hyd nas gall tragwyddol- 
deb ei fesur. Wele Ef wrth fedd 
Lasarus; ac yn edrych ar gjflwr 
lerwsalem: y mae yn wylo; a phwy 
wylodd fel Efe 1 Ei ddagrau — maent 



wedi dyfod allan o ffjrnnon ddyfnacti 
a phurach na'r eiddo neb arall a 
wylodd erioed. Dyferynau cariad 
oedd pob perl grisialaidd a ymddang- 
osodd yn ei lygaid trwy ei fywyd. 
Yr oedd cariad Dafydd at lonathan 
yn fawr, ond cariad cyfaill oedd. 
Eithr y mae cariad lesu yn cofleidio 
gelynion, ac yn symmud ymaith 
euogrwydd i ebargofiant bythol Haul 
y nef a goleuni y ddaiar ydyw cariad 
lesu. Yn ei wres y mae yr angylion 
yn ymdwymo; ac o dan ei belydrau 
y mae trigolion y Uawr yn ymdded- 
wyddu gan lawenydd mawr. Teimlad 

gariad lesu sydd yn symmud 
ymaith bob ty wyllwch, yn esmwythau 
pob gofid, yn nerthu pob gwendid, yn 
iachau pob aflosgedd, yn gyru ymaith 
bob ofn, ac yn peri i*r Cristiou ganu 
hyd yn oed yn afon angeu. Cariad 
lesu wnaeth y gweithredoedd mawr-> 
ion yn nyddiau ei gnawd, a'i gariad 
sydd yn madden, cyfiawnhau, sanct- 
eiddio, a gogoneddu pob Cristiou yn 
breseunol. Y mae gwg y ddeddf yn 
erbyn y pechadur yn ymyl haeddiant 
lesu yn troi yn llawenydd mewn 
moment. Y mae cariad lesu y fath 
fel y mae yn boddloni y Duwdod. 

Cariad mwy na hwn," meddai y 
Gwaredwr, " nid oes gan neb, sef fod 

1 un farw dros ei gyfeillion." Eithr 
y mae Duw yn canmol ei gariad tuag 
atom ni, a nyni eto yn bechaduriaid, 
i Grist farw drosom. Cariad lesu 
ydyw nefoedd y bodau sydd fry, cysur 
y saint, a gobaith pechaduriaid. 
Ysbryd pur ydyw i'r bodau ysbrydol, 
Duw mewn cnawd i ddynion, ac 
Eneiniog a Gwaredwr i rai yn 
gorwedd mewn tywyllwch a thrueni. 

5. Y hyvoyd helaethafyn ei ddylan- 
wad o bob bywyd ydyw, Y mae i bob 
bywyd ei ddylanwad; nid oes neb yn 
by w nao-yn marw iddo ei hun. Mae 
dylanwad bywyd ambell i un yn 
gyffelyb i wlithyn yn disgyn ar y 
dyfnder, nid oes neb braidd yn ei 
weled, yn ei gly wed, nac yn ei deimlo, 
y mae yn byw ac yn marw megys 
heb yn wybod i bawb ond ei hun. Y 



Digitized by 



YB HAUL. 



133 



tnae dylaawad bywyd un arall jn 
gyflfelyb i gareg fechan wedi ei thidu 
i lyn yn cyffroi cylch bychan oddi 
amgylcb iddo. Y mae ychydig yn ei 
adnabod, ac ycbydig yn galaru ar 
ei ol pan wedi marw. Eithr y mae 
dy Ian wad bywyd y nesaf yn gyffelyb 
i ddaiargryn yn siglo yr boll ddaiar. 
Felly yr oedd bywydau Alecsander, 
Napoleon, Wellington, Milton, Shake- 
speare, ac ereill; ac y maent, er wedi 
meirw, yn llefaru eto. Y mae mwy 
o son am Spurgeon yn Llundain nag 
am lawer ereill gyda*u gilydd. A 
pban y bydd yr enwog Henry W. 
Beecber, America, farw, gwna yr 
amgylchiad yn ddiammbeu gyffroi 
mwy ar ddinas New York a'r byd yn 
gyffredinol na Uawer o amgylchiadau 
pwysfawr gwladol. Ond y mae 
dylanwad bywydau boll fawrion pob 
oes a gwlad yn myned i'r cysgod yn 
ymyl dylanwad bywyd lesu. Y mae 
bwn fel yr haul yn y flfurfafen yn 
dylauwadu yn uniongyrcbol neu yn 
anuniongyrchol ar bob perchen auadl 
dan y nef. Yr oedd dylanwad 
atbrawiaeth y Groes wedi troi y byd 
megys wy;jeb i waered yn amser yr 
Apostolion. Ac y mae dylanwad 
bendigedig yr Efengyl yn belaethach 
yn awr nag erioed. Mae y ffrwd 
fechan wedi myned yn ddyfroedd 
nofiadwy, y gareg ddistadl yn fynydd 
mawr, a'r bedyn bach yn gedrwydden 
gref. Yn awr, gall braidd pob cenedl 
ar y ddaiar ddywedyd, "Haul cyf- 
iawnder a gyfododd arnom, a medd- 
yginiaeth yn ei esgyll. Bywyd ac 
anfarwolaeth a ddaeth iV goleuni 
trwy yr Efengyl." Ac os ydyw 
dylanwad bywyd yr lesu yn helaeth 
yn bresennol, pa beth a fydd maes 
law pan y bydd mynydd ty yr 
Arglwydd wedi ei ddyrchafu gor- 
uwch yr boll fynyddoedd, a miloedd 
yn dylifo at y Siloh. " Gofyn i mi," 
meddai y Tad, *• a rhoddaf y cenedl- 
oedd yn etifeddiaeth i ti, a therfynau 
eithaf y ddaiar i'th feddiaut." "A 
niinnau," meddai Crist, "os dyrchefir 
Fi oddi ar y ddaiar, a dynaf bawb 



ataf fy Hun." Y mae wedi derbyn 
enw yr hwn sydd goruwch pob enw, 
fel yn enw yr lesu y plygai pob glin 
oV nefolion, daiarolion, a than ddaiar- 
olion bethau, ac y oyffesai pob tafod 
Ef yn Arglwydd, er gogoniant Duw 
Dad. Y mae rhywbeth yn peri fod 
dynion, hyd yn oed yn ou cyflwr 
syrthiedig* yn gallu gwerthfawrogi y 
Prydferth. A pba fywyd mor ddys- 
glaer a bywyd lesul Diddrwg, 
dibalog, a didoledig oddi wrth 
bechaduriaid oedd. "Ni wnaeth 
gam, ac ni chaed twyll yn ei eneu." 
Snnctaidd oedd yn ei enedigaeth, 
sanctaidd ar hyd ei oes, a sanctaidd 
pan yn marw. "Hwn," meddai yr 
Anfeidrol, *'yw fy anwyl Fab, yn yr 
Hwn y'm Uwyr foddlonwyd." Cystal 
y gallesid attal goleuni yr haul ag 
attal poblogrwydd lesu. Y mae ei 
enw i fyned yn ben moliant dros yr 
boll ddaiar. Gwybodaeth o bono i 
doi y byd fel y toa y dyfroedd y mdr. 
Ac yn y diwedd ymddengys yn ei 
ogoniant dwyfol gyda myrddiwn o 
angylion; aV archangel yn myned o*i 
flaen, gan waeddi, "Aeth teymasoedd 
y byd yn eiddo ein Harglwydd ni a'i 
Grist bendigedig Ef." Pob gallu yn 
y greadigaeth wedi ei wneuthur yn 
ddarostyngedig iddo, ac yntau yn ar- 
wain ei anwyliaid i ogoniant, gan 
ddywedyd wrth ei Dad, "Wele Fi 
a*r plant a roddaist i Mi, ac ni choUais 
yr un o honynt. A'r lie yr wyf Fi, 
yr wyf yn ewyllysio fod o honynt 
hwythau hefyd." 

Daniel Jones. 

Coleg Llanbedr. 



BEDDROD ANNE FACH. 
{Efdychiad,) 

Weth ben ei bedd y gwelir croes 

farmor gwyn ger Haw y dor; 
O dan yr hon gorwedda Anne 

Mewn my n went hardd yn ymyl 'mor. 

Chwyddedig donauV eigion mawr, 

Galarus gerddi yn ddidor 
A ganant fyth yn ddinacad 

1 hon 8y*n huno'n ymyl *m6r. 



Digitized by 



134 



TR HAUU 



Yn wr&ift y buodd am un mis, 
A meddwl woai bod iddi'n 'stor 

Duedwyddwch pur am amser maith, 
Ond heddyw huna'n ymyl *m6r! 

Braidd y dystawai'r briodas ^loch, 
Na chly wid swn ei hangladd gor 

Yn cwyno'n uchel aV ei hoi, 
Pan ai i'w gwely wrth y morl 

Bob tro y clywaf gloch v Llan 

Yn cwyno n bruddaidd wrth fy nor, 

Moddyliaf a thcimladau dwys 
Am Anne sy'n huno wrth y morl 

Wei, wel, yn rhywfodd, rhaid i bawb, 
Trwy ddeddf ddiffael 'r anfeidrol lor, 

I huno mown rhyw wely pridd, 
Os uad fel Anue yn ymyl morl 

Pbrebin. 

Biwmares, 



ATHRAWIAETHAU 
EGLWYSIG. 
[Yr ail o gyfres o Bregethau a 
dmddodwyd yn St, Mary's, CefUy 
yn yr AdferU, 1871.] 

"Anwylyd, pan roddais bob diwydrwydd 
ar ysgrifenu attoch am yr iachawdwriaeth 
gyffredinol, anghenrhaidoeddimi ysgrifenu 
attoch, gan eich annog i ymdrech ym 
mhlaid y ffydd yr hon a rodded unwaith 
i*r saint." — Judas, 3. 

Y mae y geiriaii hyn o eiddo yr 
Apostol Judas, nid yn unig yn 
cadarnhau yr hyn a ddywedid eisoes 
am yr amrywiol amgylchiadau a'r 
dibenion neillduol oedd gan yr Apos- 
tolion mewn golwg wrth ysgrifenu 
eu hepistolau neu lythyrau, a*r undeb 
crefyddol oedd yn cylymmu y cwbl 
at eu gilydd; ond maent hefyd yn 
dangos bod . y ffydd wedi ei rhoddi 
eisoes, yn gystal o ran ei tbrefn 
hanfodol a'i hatbrawiaethau sylfaenol, 
a hynny "unwaith am byth" {apax) 
i'r saint; ac felly maent yn condemnio, 
ar y naill law, yr ymranniadau di- 
ddiwedd sydd yn hynodi y crefyddau 
hynny a broffesant gymmeryd y Bibl 
yn unig fel eu rheol (a broffesant, 
meddaf, oblegid nid felly mewn gwir- 
ionedd y gweithredant, ond yn ol 
tueddiad neillduol yr enwad, neu 
mympwy personol yr athraw, ac nid 
yn ol ymadroddion syml "y Bibl, 
a'r Bibl yn unig," yr hwn nid yw 



mor anghysson ag ef ei hun) ; ac ar y 
Haw arall, yr ychwanegiadau parhans 
a wneir at " athrawiaethau yr Apos- 
tolion" gan yr Eglwys honno sydd 
yn cyfrif y Bibl a Thraddodiad yn 
rheolau cyfartal iV gilydd. Mae y 
naill blaid yn cam-esponio yr " hawl 
i bob dyn farnu drosto ei hun," trwy 
adael allan o'r cyfrif y cynmiwysderau 
sydd anghenrheidiol tuag at iawn- 
famu a'r canlyniadau truenus o gam- 
farnu, heb ofyn na'r cymmwysiad 
neillduol a gafodd yr Apostolion 
trwy eu cymdeithas personol a'r 
Arglwydd lesu, trwy ddoniau gwyrth.- 
iol yr Yspryd Glan, a thrwy ddat- 
guddiadau neillduol cwyllys Duw, 
na'r dysg i ddeall yr iaith ym mha 
un y llefarent ac yr ysgrifenent, na 
gwybodaeth digonol am amgylchiadau 
neillduol yr oes a'r amrywiol eglwysi, 
na'r cynneddfau meddyliol i bwyso 
yn y cloriannau y miloedd o amryw- 
iaethau (various readings) a geir yn 
yr hen lawysgrifau, a'r dadleuon tros 
ac yn erbyn y gwahanol olygiadau a 
goleddir mewn perthynas i'r athraw- 
iaethau; pethau yn wir nad ydynt 
yn anghenrheidiol i'r credadyn gos- 
tyngedig ac ufudd eu deall, er mwyn 
meithrin ei enaid yn ofti yr Arglwydd, 
ond ydynt yn anghenrheidiol i'r neb 
a gymmero arno swydd athraw neu 
" oruchwyliwr ar ddirgeledigaethau 
Duw," ermwyniddo ^^iawn gyfrannu 
gair y gwirionedd," ac iawn adeiladu 
ar sylfaen Crist lesu goruwch adeilad 
" y ffydd yr hon a rodded unwaith i'r 
saint."* 

Trwy adael y telerau hyn, i raddau 
mwy neu lai, allan o'r cyfrif, mae y 
naill blaid yn magu ymranniadau 
crefyddol, yn gymmaint ag nad oes 
braidd ddau ddyn yn y byd yn cwbl 
gyttuno a'u gilydd yn eu golygiadau 



^ * Beth ond cyfaddefiad o hyn — nad yw 
*'y Bibl aV Bibl yn unig" ddim yn ddigon 
— ydyw sefydliad colegau duwinyddol gan 
bob enwad i hyfforddi yn egwyddorion yr 
enwad; cyfaddefiad, er gwaethaf y broffes, 
nad oes "hawl i ddyn farnu drosto ei hun" 
heb y cymmwysderau at hyny. 



Digitized by 



TR HAUL. 



135 



ar unrhyw destyn, a chymmeryd eu 
barn neillduol hwy heb gyfeiriad at 
tinrhyw reol neu esponiad allanol, ac 
y mae gwirionedd yr esponiad neu'r 
rheol a ddilynant yn ymddibynu ar 
gymmwysderau meddyliol, cystal a 
Thai moesol ac ysprydol, yr atliraw 
a'r esponiwr. Mae y blaid arall, 
drachefn, trwy fabwysiadu dwy reol 
(sef, yr Ysgrythyr Lan a Thraddod- 
iad), y naill o ba rai sydd safadwy 
a'r llall yn symmudol, a'u cyfrif yn 
gyfartal a'u gilydd, nid yn unig yn 
plygu yr Ysgrytliyr i atteb gofynion 
y Traddodiad, ond hefyd dan gyagod 
Traddodiad yn gosod i lawr megis 
yn anghenrheidiol i iachawdwriaeth, 
atbrawiaethau newyddion ag sydd yn 
groes i'r nailLreol ac yn anghysson 
a blaenrediad y llall, sef y Traddodiad 
ei hun. A'r athrawiaethau hyn y mae 
Eglwys Kufain yn cymmell ar ei 
haelodau, nid trwy ennill cydsyniad 
eu calon a'u deall; ond trwy rym ei 
cbyfundrefii cywrain a thrwy ormes 
ysprydol, mae hi yn darostwng pob 
gwrthwynebiad ac yn tagu pob 
rhyddid; megis yr amlygwyd yn 
eglur anwadadwy yn nigwyddiadau 
diweddar Cymmanfa y Vatican, 
ffrwythau pa un sydd iV gweled yn 
awr yng ngwrthdystiad a gwrthgiliad 
plaid dysgedig ac enwog yr Alt- 
Catholiciaid. 

Ond beth yw safon ein Heglwys 
ni? Ar ba dir y mae hi yn rhydd 
oddiwrth y diflfygion a'r cyfeiliorn- 
adau uchod ar y naill law a'r llall? 
Pa sail sydd ganddi, fel cyfundrefn, 
i'r hawl ei bod hi yn nes na hwynt 
at athrawiaeth a chymdeithas yr 
Apostolion" a'r " ffyrdd yng Nghrist" 
a ddilynid gan Eglwys Crist yn y 
dyddiau boreuaf a phuraf? Yn 
Erthygl vi. mae ein Heglwys yn 
gosod i lawr y rheol hon, — Fod yr 
Ysgrythyr Lan yn cynnwys pob peth 
anghenrheidiol i iachawdwriaeth : fel 
nad ydys yn gofyn bod i neb gredu 
beth by nag ni ddarllenir ynddi, neu 
na ellir ei brofi wrthi, megis erthygl 
o'r fFydd, na'i fod yn anghenrhaid i 



iachawdwriaeth ; a than enw yr Ys- 
grythyr Lan mae hi yn deall y cyfryw 
LyfrauCanonaidd* o'r HenDestament 
a'r Newydd a'r na bu erioed ddim 
ammeu yn yr Eglwys am eu hawdur- 
dod." Mewn perthynas i'r Hen 
Destamcnt mae hi — yn gyttun a'r 
Eglwys luddewig, ond yn groes i 
Eglwys Rufain — yn cau Llyfrau yr 
Apocrypha allan o'r Canon,' ac "nid 
yw yn eu gosod i sicrhau un athraw- 
iaeth," ond er hynny mae hi yn eu 
darllain " er esampl buchedd ac 
addysg moesau."' Ac mewn perth- 

• Gair Groeg ydyw Canouy u'i ystyf 
gwreiddiol "ffon unionsyth," ac yn en- 
wedig '*ifbn-fesur saer," ac oddiwrth hyn 
fe ddaeth i arwyddoccau rheol mewn 
celfyddid, llenyddiaeth, a moesau. Fe 
arwyddocca hefyd yr hyn a dderbynir yn 
rheolaidd, megis yma am y Llyfrau hynny 
a gyfrifid yn Ganonaidd, o herwydd eu 
derby n yn ol Canon yr Eglwys— "Scnipcr, 
ubiqne ab omnibus*' bob amser, gan bob 
Eglwys, ym mhob roan. 

2 Hanes yr Apocrypha sydd fel y 
canlyn: — Ysgrifenwyd y Llyfrau rywbryd 
yn y cyfamser rhwng dychweliad yr 
luddewon o Babilon a genedigaeth Crist; 
o fewn y dau can mlynedd olaf, mae*n 
debyg, ac ar ol y cyfieithad o*r Ysgry thyran 
allan o'r Hebraeg i'r Roeg & wnawd gaii y 
LXX (y Septuagint) yn Alexandria, yn 
nheyrnasiad Ptolemy Philadelphos; ac 
ymddengys i'r luddewon yn y ddinas honno, 
yn awyddus i gadw pob coffadwriaeth am 
grefydd ac hanesion eu cenedl, eu dodi i 
mewn ym mhlith y Llyfrau Canonaidd, 
gan eu chwanegu, mewn ffordd o attodiad 
at y Llyfrau hynny, yn ol eu tyb am 
berthynas eu cynnwysiad a'u hawduron. 
Fel hyn gosodasant " Gan y Tri Llangc," 
"Histori Susanna," a "Histori Bel a*r 
Ddraig" yn niwedd Llyfr Daniel, Llyfrau 
Esdras yn niwedd Ezra, Llyfr y Doethineb 
a elwid Doethineb Solomon wrth ddiwedd 
Can Solomon, a Llyfr Doethineb lesu fab 
Sirach yn niwedd Doethineb Solomon. Ni 
dderbyniwyd mo honynt erioed i'r Canon 
Hebraeg, nac i Ganon y Testament Newydd 
ychwaith, er bod yr hen Dadau yn fynych 
yn cyfeirio attynt fel llyfrau dwyfol, ond 
o is radd na'r rhai Canonaid^l, nes i Eglwys 
Rufain eu mabwysiadu, yng Nghymanfa 
Trent, yn y 16fed ganrif. 

* Mae y llyfrau hanesyddol yn bwrw 
goleuni mawr ar hanes yr luddewon yn y 
cyfnod uchod; hebddynt buasem heb wybod 
erioed am gyflawniad llawer o brophwyd- 
oliaethau yr Hen Destament, yn neillduol 



Digitized by 



136 



TB HAITL. 



jnas i Ljfran y Tefitament Newjdd, 
gan gydnabod amseran gwahanol ac 
amgjlchiadan neilldnol en cyfansodd- 
iad, yr achosion arbenig a drinid 
ynddynt, "y ffyrdd yDg Nglirist a 
athrawiaethid ym mhob Eglwys ym 
mhob man," y gofal mawr a amlyg- 
wyd, yn gystal o ran cadw y gwir- 
ionedd ag o ran ei draddodi i ddynion 
ffyddlawn y rhai a fyddent gymmwys 
i ddysgu eraill hefyd; * y blynyddoedd 
maethion a aetbant beibio cyn cloi y 
Canon yn y bedwaredd ganrif, a bod 
yr Eglwys, fel y dywed Sant Paul 
am dani, " yn golofn a sylfaen y 
gwirionedd ; " ' gan gydnabod hyn oil 
mae ein Heglwys yn derbyn y llyfrau 
hynny, a'r nad oedd gan yr Eglwys 
foreol Apostolig, a'i manteision rbag- 
orol i wybod a chwilied y gwirionedd, 
ddim ammbeuaetb yn eu cylcb, ac ar 
ei gair a'i thystiolaeth bi am danynt, 
mae yn eu cyfrif yn Ganonaidd ac 
yn dysgu eu bod (gyda Llyfrau 
Canonaidd yr Hen Destament) " yn 
cynnwys pob peth angbenrbeidiol i 
iacbawdwriaetb." Pel byn mae bi 
yn dal bod "y petbau ni allai y 
disgyblion eu dwyn yr awr bonno,"* 
pan oedd yr lesu eto gyda bwynt, 
wedi eu begluro iddynt, gan Yspryd 
y Gwirionedd, ar ol ei ymadawiad 
oddiwrtbynt, a'ubod yn gynnwysedig, 
er nad fe allai yn ysgrifenedig, yn 
yr Actau, yr Epistolau, a'r Datgudd- 
i'ad; a bod " flfurf yr ymadroddion 
iacbus,"* "y ffurf o atbrawiaetb a 
draddodid,"* y gwirioneddau "a 



rhai yn Llyfr Daoiel; a buasem yn hollol 
ddiwybod am rai arferion ac amgylchiadau 
a gyfeirir attynt yn y Testament Newydd, 
y rhai ni ellid eu deall 'chwaith heb y 
wybodaeth hon. Y llyfrau eraill ydynt, 
gan fwyaf, yn cynnwys myfyrdodau a 
syhvadau dynion duwiol ag oeddynt yn 
disgwyl am ddiddanwch Israel. Yn nhrefn 
ein Heglwys nid ydynt yn cael eu darllain 
ar y Suliau, ond gosodir rhai o honynt fel 
lilithiau ar rai Dyddiau Gwyl a chyffredin. 

» 2 Tim. ii. 2. 

« 1 Tim. iii. 15. 

• S. loan xvi. 12. 

* 2 Tim. ii. 13. 
8 Rhuf. vi. 17. 



draddododd Sant Paul i'r Corinth- 
iaid y rbai hefyd a dderbyniodd ef,'** 
" a'r petb da a rodded ganddo i 
Timotbeus i'w gadw,"* yr byn bethan 
pan ysgrifenid yr Epistolau, oeddynt 
gan fwyaf yn " draddodiadau " naill 
ai " trwy ymadrodd ar dafod leferydd, 
neu yn ysgrifenedig yn yr Epistol- 
au,"* eu bod yn awr, trwy ofal neill- 
duol yr Eglwys " fel tyst a cheidwad 
ar yr Ysgrytbyr Lan,"* ar ol dwys a 
manwl cbwilied y llyfrau oedd mewn 
cylcbrediad yn y bedwaredd ganrif, 
wedi eu cynnwys o ran pob peth 
banfodol yn y llyfrau a gyfrifid yn 
Ganonaidd, " fel nad ydys yn gofyn 
bod i neb gredu betb bynag ni 
ddarllenir ynddynt, neu na ellir ei 
hroji wrtkynt, megis Ertbygl o'r 
Ffydd neu yn angbenrhaid i iach- 
awdwriaetb." Ac wrtb wneutbur yr 
Ysgrytbyr Lan fel byn yn brawf- 
reol, neu standard, ei hatbrawiaeth, 
mae bi, pan fydd rbyw ddadl yn codi 
ar byngciau dyrys ac aneglur, ac 
" anbawdd eu deall y rbai y mae'r 
annysgedig a'r anwastad yn eu gwyr- 
droi i'w dinystr eu bunain,"* yn 
edrycb betb oedd feddwl yr Eglwys 
Foreol arnynt fel y cofnodir bynny 
neu y crybwyllir am dano gan yr 
Hen Dadau cyfoesol. Yn union i'r 
un perwyl a'r Ertbyglau, mae yr 
Homiliau befyd, " y rbai ydynt yn 
cynnwys athrawiaetbau duwiol ac 
iacbus ac angbenrbeidiol i'r amserau 
bynny,"* trwy boll drefn eu cynllun 
a'u rbesymmau, yn appelio yn gyntaf . 
at dystiolaetb yr Ysgrytbyr Lan, ac 
yn nesaf at dystiolaetb yr Hen Dadau. 
Ar yr un tir y bu ein Diwygwyr yn 
gweithredu, pan yn puro ac yn ad- 
gyweirio y Llyfr Gweddi Gyffredin, 
fel y gwelir yn eu Rbagymadrodd ar 
Wasanaeth yr Eglwys yn argraffiad 
y flwjddyn 1549. " Ni bu erioed 



» 1 Cor. XV. 3. 

« 1 Tim. vi. 20; 2 Tim. i. 14. 
» 2 Thess. ii. 15. 
♦ Erthygl xx. 
« 2 Peter iii. 16. 
« Erthygl xxxv. 



Digitized by 



TR HAUL. 



137 



ddim wedi ei ddychymygu mor ddiball, 
nen wedi ei gyfnerthu mor gadarn 
trwy synwyr dyn, yr hwn mewn 
yspaid amser nis llygrwyd, megis 
ym mhlith pethau eraill, y mac'n 
eglur ddigon wrth y Gweddiau Cy- 
ffredin yn yr Eglwys, y rhai a elwir 
yn sathredig, Gwasanaeth Duw; 
bonedd a dechreuad cyntaf pa rai, 
pe chwilid am danynt ym mysg 
gwaith yr Hen Dadau, fe geid gweled 
nad ordeiniwyd y Gwasanaeth hwnnw, 
ond er amcan daionus ac er niawr 

ddyrchafiad duwioldeb Ond 

er ys talm o flynyddoedd (h.y. yn 
amser Pabyddiaeth) y darfu newidio. 
torn ac eegeuluso'r dduwiol a'r 
weddus Drefn yma o waith yr Hen 
Dadau, trwy blannu i mewn yn eu 
He historian ammheas, legendau, 
Uiaws o attebion, gwersi, adwersi 
gweigion, coffadwriaethau a sencdd- 

olion A chyda hynny, He 

mynnai S. Paul fod dywedyd y cyfryw 
iaith wrth y bobl yn yr Eglwys ag a 
allent hwy ei deall a chaffael llesad 
o'i chlywed, y Gwasanaeth, er ys 
Uawer o flynyddoedd, a ddarllenwyd 
yn y Lladin i'r bobl, yr hwn nid 
oeddynt hwy yn ei ddeall. . . . Mae 
i chwi yma Drefn am weddio ac am 
ddarllain yr Ysgrythyr Lan, yn gwbl 
gysson a meddwl ac amcan yr Hen 
Dadau; ac nid ydys yn ordeinio 
darllain dim ond pur wir Aur Duw, 
yr Ysgrythyr Lan, neu'r cyfryw a 
seilir ami yn eglur; a hyny yn y 
cyfryw iaith a threfn ag y sydd 
esmwythaf a hawsaf eu deall gan y 
darllenwyr a'r gwrandawyr.'^ 

Ar y tir hwn ynte, pan fydd dadl 
neu ammheuaeth yn digwydd yng 
nghylch gwir ystyr yr Ysgrythyr 
Lan, pa un by nag ai o ran athraw* 
iaeth neu gymdeithas yr Apostolion," 
hyny yw, o ran egwyddorion sylfaenol 
neu gyfansoddiad allanol yr Eglwys, 
y mae hi yn troi am eglurhad yn 
gyntaf at esponiad^cyfoesol yr Hen 
Dadau ag oedd ganddynt gymmwys- 
derau a manteision mor neillduol i 
wybod y gwirionedd. A dyma pa 
18— XYi. 



ham y mae hi, ar y naill law, yn 
ceftiogi rhai athrawiaethau ac yn dilyn 
rhai arferion, a'r na ddarllenir mo 
honynt yn bend ant yn yr Ysgryth- 
yrau, ond a geir yno mewn flFordd o 
grybwylliad neu gyfeiriad damweiniol 
y rhai a esponiwyd trwy ymarferiad 
cysson yr amryw Eglwysi, ac ydynt 
yn hollol gydsyniol a chynnwysiad 
cyffredinol yr Ysgrythyrau, ac felly 
i bob dyn diragfarn, a ellir eu profi 
wrthynt; y cyfryw ydynt Bedydd 
Babanod yng nghyd a Mechniafon 
Addewidion a Chyffes Ffydd, gwir 
natur Swpper yr Arglwydd, ac y 
dylid ei dderbyn yn y ddau ryw gan 
bawb, tair Urdd y Weinidogaeth, 
Ffurf o Weddi Cyhoeddus mewn 
iaith ddealladwy gan y bobl, cadw y 
dydd cyntaf o'r wythnos rhagor y 
seithfed, mawr lies gollyngdod al: 
achos pwysig a neillduol, a'r olyniaeth 
Apostolaidd. Dyma hefyd pa ham, 
ar y Haw arall, y mae hi yn gwrthod 
rhai athrawiaethau ac arferion a 
grybwyllir am danynt yn yr Hen 
Dadau ac ydynt mewn arferiad mewn 
rhai Eglwysi yn awr; naill ai am 
nad ellir eu profi wrth yr Ysgrythyr 
Lan, neu nad oeddynt mewn arferiad 
ym mhob Eglwys ym mhob man, neu 
nad ydynt yn gydsyniol a*r traddod- 
iad blaenredol ei hun ; y cyfryw ydynt, 
arfer olew, llaeth, a mel ym Medydd ; 
cymmysgu dwfr a gwin yn y Cymmun; 
Cymmun Babanod; gweddio dros y 
meirw (yr hyn er y dichon "ei fod yn 
beth diniwaid ynddo ei hun, sydd 
wedi cael ei wyrdroi i gefnogi aberthau 
yr oflFerynau); y Purdan, Pardynau, 
anrhydeddu ac addoli delwau a chreir- 
iau, galw a gweddio ar y Saint, 
anghenrheidrwydd y glust gyffes, 
■traws-sylweddiad ac addoliad yr 
ofFeren, goruchafiaeth ac anflfaeledig- 
rwydd y Pab, a chenhedliad dihalog 
Fair Forwyn. Fel hyti, pa athraw- 
iaethau neu arferion bynag y mae 
ein Heglwys yn eu dal neu yn eu 
gwrthod, mae hi yn gweithredu ar 
sail rhesymol a chadarn yr Ysgrythyr 
Lan, pan yn cael eu hiawn-esponio ; 

Digitized by GooqIc 



138 



a phft le bynag y plennir ei changen- 
an, pa nn ai yn America nen yn India, 
yn Affrica neu yn Awstralasia, yn y 
Gogledd neu y Dwyrain, y De neu 
y Gorllewin, mae hi yn athrawiaethu 
yr un ffyrdd yng Nghrist ym mhob 
Eglwys ym mhob man, " yn parhau 
yng nghymdeithas ac athrawiaeth yr 
Apostolion," ac yn dal " y ffydd yr 
hon a rodded unwaith i'r Saint," heb 
leihau neu dynnu dim oddi ami ar y 
naill law, na chwanegu atti athraw- 
iaethau newyddion ac anysgrythyrol 
ar y Haw arall. 

Ond pa beth am yr amrywiol 
olygiadau a goleddir gan ei haelodau 
ei hun? Os ydyw hi yn dal "y 
ffydd yr hon a rodded unwaith i'r 
Saint," yn "un yspryd acun corph," pa 
fodd y clywir am Uchel-eglwyswyr ac 
Isel-eglwy swyr, a Llydan-eglwyswy r,* 
am Ddefodwyr ac Efengyleiddwyr? 
Ai nid yw hyn cyn wacthed, os nad 
gwaeth, nag ymneillduo ac ymrannu ? 
Ai nid yw amrywiaeth barn tu mewn 
i'r Eglwys cyn waethed ag ymbleido 
y tu allan iddi? Ai ni fyddai yn 
gyssonach ac yn well iddi ddilyn 
esampl yr Enwadau a sicrhau undeb 
trwy fabwysiadu y pynciau hyny y 
mae pawb o'i haelodau yn cwbl 
gyttuno yn eu cylch? Gofyniadau 
eithaf naturiol, a buddiol eu gofyn 
er mwyn eu hatteb. Heb son yn 
awr am yr undeb y gweddiodd ein 
Harglwydd mor daer am dano, mae 
ffeithiau yn cymmell arnaf ammeu 
natur yr undeb hwnnw a honnir. 
Oblegid er bod yr Enwadau hynny 
sydd wedi ymadael a'r Fam Eglwys 
wcditrefuu "eu ffyrdd yng Nghrist" 
^ fel ag i dueddu yn well, yn ol eu tyb 
hwy, at dduwioldeb, eto nid ydynt 
yn cyttuno a'u gilydd, o ran eu 
hathrawiaeth, mwy nag y cyttunant 
a hi, ac nid ydynt, o ran cymdeithas, 
yn bwytta yr un bara a'u gilydd. 
Hyd yn oed o fewn cylch yr un 
enwad, er mor cyttun y bu yr aelodau 
ar y cychwyn, buan y darfu i anghyt. 



^ Broad Churchmen* 



tundeb ac ymrwygiad ddigwydd yn 
eu plith, ar ol iddynt gefnu ar reol 
gadam a rhesymol yr Eglwys; nes 
y gwelir yn awr ym mhlith y 117 
o enwadau crefyddol yn Lloegr a 
Chymru, ddim llai na rhyw ua ar 
bymtheg o enwadau Methodistaidd, 
rhwng y Wesleyaid a'r Calviniaid; 
a deuddeg o'r Baptistiaid; ac fellj 
yn y blaen. Heblaw hynny, trwy 
ddewis rhai athrawiaethau rhag-or 
eraill i ddal arnynt a'u gwneuthur 
yn brawf cymmundeb, macnt yn 
trofecddu yn erbyn "cyssondeb y 
ffydd,"' ac yn cyfyngu cylch y gwir- 
ionedd, gan ei wneuthur trwy bob 
ymranniad yn gulach nag y mae, ac 
yn gulach hefyd nag yr oedd o'r 
blaen. Hefyd trwy fabwysiadu y 
drefh Bresbyteraidd yn y weinidog- 
aeth, maent yn newidio ei hurddau a'u 
swyddau, ac od oes unrhyw bwys ac 
awdurdod yn perthyn i olyniaeth 
reolaidd (fel y cyfaddefir ci fod wrth 
y gofal a amlygir gan rai o'r En- 
wadau pan yn neillduo rhai i'r swydd), 
y maent yn ymwrthod a'r olyniaeth 
gwerthfawroccaf a mwyaf ysgrythyrol 
o'r cwbl, sef yr olyniaeth a ellir ei 
holrhain yn ol hyd at yr Apostolion 
eu hunain ; ac od oes unrhyw les neu 
ddawn ysprydol i'w dderbyn trwy 
ddefod Apostolig, fel y Confl&rmasiwn 
(ac nid dyn ei him, cofier, ydyw 
ffynon gras), yna mae y rhai sydd 
yn ei gwrthod yn ymddifadu eu hun- 
ain o'r gras, a'r rhai hynny sydd yn 
ei chyfrif o bwys a gwerth, fel y gwna 
llawer, yn cyfaddef wrth hynny fod 
yr Eglwys yma beth bynnag yn ei 
lie. Yn wir, yr wyf yn meddwl nad 
ydyw y gwahaniaethau rhwng yr 
Eglwys a'r Enwadau yn fwy, os ydynt 
cymmaint, ag ydyw y gwahaniaethau 
rhwng yr Enwadau a'u gilydd, ac er 
bod pob un o honynt yn gwahan- 
iaethu oddi wrthi hi ar ryw bwngc 
neu byngciau, mae eraill yn cyfrif y 
pyngciau hynny yn Uesol a phwys- 
fawr, OS nad yn hanfodol. A pha 



* Bhuf. xiL 6. 



Digitized by 



TB HAUL. 



1S9 



beth gwedi'r cwbl fti yr achos o'r 
rhan fwyaf o'r ymneilldno a'r ym- 
raBniad hyn? Ai nid yn gyffredin 
rhyw achosion personol — ^weithiau yn 
wir drwg fuchedd y person, waith 
arall ei esgeulusdra, waith arall digio 
wrth lymdra ei geryddon, waith arall 
cynfigen ac hunauoldeb a chulni 
ysprydol — yr un pethau ag ydynt eto 
beunydd yn magu ymranniad ar ym- 
ranniad yn eu plith; y pethau hyn, 
meddaf, yn gyntaf ac nid gwrth- 
wynebiad i drefn neu athrawiaeth yr 
Eglwys, oeddynt gan fwyaf yr achos 
o'r ymneillduo ; a chwilid wedyn am 
resymmau yn erbyn y drefn a'r 
athrawiaeth, er mwyn cefnogi yr 
ymneillduad a wnaed eisoes. Pa beth 
ain hynny? Y peth hyn; er mai 
tuedd pob ymrwygiad ydyw i ddad- 
blygu ac helaethu ei hun, ac er bod 
y rhan fwyaf o'r Enwadau wedi ym- 
adael ym mhell oddiwrth olygiadau 
eu sylfaenwyr, eto dymunwn edrych 
ar y pethau hynny ym mha rhai y 
maent yn cyttuno a'u Hen Fam,- yr 
Eglwys, fel cylymmau neu fel rhaffau 
teircaingc i'w tynnu yn ol i'w mynwes, 
nag ar y pethau y gwahaniaethant 
oddiwrthi, fel sail am ymneillduad 
anfeddygol a pharhaus oddiwrthi. 
Ond pa fodd by nag am hynny, yr 
unig nndeb sydd werth ei gael, fel 
"y doethineb sydd oddi uchod, yn 
gyntaf pur ydyw, wedi hynny hedd- 
ychlon, boneddigaidd, a hawdd ei 
thrin,"* ac nid ydwyf yn medru 
gweled y byddai yr undeb hwnnw a 
weddiai Crist mor daer am dano iV 
gyrhaeddyd trwy i'r Eglwys dynnu 
oddiwrth y gwirioneddau hynny y 
mae hi yn eu dal ar y tir cadarn y 
gwelsom eisoes; ac yr ydwyf yn 
gweled y byddai hi mewn colled mawr 
ei hun; colled mawr o ran ei chyf- 
lawnder a'i hysgrythyroldeb " fel tyst 
a cheidwad ar y gwirionedd," h.y., 
yr boll wirionedd ac nid rhyw gyfran' 
o bono — a cholled mawr hefyd o ran 
ei rhagolygon fel canolbwynt undeb 



> S. lagoiii. 17. 



i ddwyn yr eglwysi eraill at eu gilydd. 
" Colled o ran ei chyflawnder a'i 
hysgrythyroldeb," meddaf, oblegid pa 
beth mewn gwirionedd ydyw ei safon 
hi? a beth y mae yr amryw olygiadau 
a grybwyllasom am danynt yn ei 
arwyddoccau? 

Safon athrawiaethau yr Eglwys 
ydyw flfeithiau mawr yr Efengyl, y 
rhai a gofnodir yn y Credoau, ac o 
amgylch y rhai mae ei ffurf-wasan- 
aeth yn cylchdroi, yn gystal yn nhreiii 
ei blwyddpi eglwysig ac yn nhrefn ei 
Llyfr Gweddi; y fifeithiau hyn ydynt 
" egwyddorion athrawiaeth Crist," ac 
y mae hi yn eu dal yn ol y drefn 
apostolig; yn y rhai hyn y mae hi yn 
gofyn cyffes ffydd yn y Bedydd, ac 
yn y rhai hyn hefyd mae ei haelodau 
yn ei hadnewyddu yn y Cymmun 
Bendigaid. Y casgliadau a'r athraw- 
iaethau a oruwchadeiledir amynt mae 
hi yn eu pwyso yn ol y rheol a 
grybwyllwyd eisoes, gan gefnogi rhai 
a gwrthod eraill. Nid ydyw hi yn 
disgwyl i bob un o'i haelodau gyr- 
haeddyd y perffeithrwydd hynny fel 
ag i roddi i bob athrawiaeth ei le 
priodol yn y cyfundrefn, "yn ol 
cyssondeb y ffydd." G^r fod am- 
gylchiadau amseroedd a thueddiad 
neillduol personau yn chwannog 1 
wasgu rhai athrawiaethau mwy nag 
eraill ar y sj^lw am y tro, a bod yni a 
zel yn peri i bob nn edrych ar ei hoflf 
destynau gyda mwy o frwdfrydedd 
nag ar y Ueill, a bod esgeulusdod o 
hyn gan eraill yn ei wneud i edrych 
yn fwy pwysig fyth iddo ef ei hun, 
eithr tra byddo y naill a'r Hall " yn 
cyfattal y pen trwy y cymmalan a'r 
cyssylltiadau"* mae hi fel Mam tyner 
neu Penteulu doeth yn rhoddi i bob 
plentyn ei le; ac ni ad i ryw gyfran 
lenwi lie y cwbl nag i'r naill blentyn, 
er ei fod weithiau yn beio ar, neu yn 
cynfigennu wrth y Hall, ei yrm allan 
o'r teulu. Mae He a gwaith ganddi i 
bob un, ond iddo fod yn foddlon i 
lenwi y He a chyfiawnu y gwaith 



> Colos. ii. 19. 

Digitized by GooqIc 



140 



hwnnw. Mae y gwirionedd, fel 7 
gwyddoch yn hyspjB, yn amryw^ 
ochrog^ a phob ochr yn gywir yn ei 
le, a phob un yn anghcnrheidiol taag 
at gyAawn ddarlaniad o bono. Er 
eaauipl, pe byddai tri o ddynion i 
dynnu llun yr Eglwys hon ac i sefyll, 
un o bonynt o'r tu de, un arall i'r 
gorllewin iddi, a'r trydydd tua*r pen 
dwyreiniol, amlwg yw y byddai cryn 
wabaniaetb rbwng ca darliiniau, ac 
eto y byddai pob un yn ^ywir yn ei- 
le. Neu pe byddai yr un dyn i dynnu 
eicb llun cbwi o'r naill ocbr neu yn 
Uawn wyneb yn yr un flwyddyn, neu 
o't un cyfeiriad pan oeddycb yn 
blentyn bacb, yn ganol oed, ac yn 
ben wr, hawdd yw gweled y byddai 
amrywiaetb mawr ynddynt; ac eto 
nad ydynt yn groes iV gilydd oud 
yn hytracb yn angbenrheidiol, pob 
un, er cael cyflawn olwg arnocb. Hyd 
yn oed mewn peth mor bwysig a*r 
ysgrifen ar y Groes gwelwn fod y 
pedwar Efengylwr wedi rboi pedwar 
gwabanol ditl; er bynny, nid 
ydynt yn groes i'w gilydd; ond trwy 
eu gosod y naill ar gyfer y Hall 
gallwn weled beth oedd y cyflawn 
ysgrifen. Felly yr un modd, gyda 
golwg ar atbrawiaetbau yr Eglwys a 
golygiadau ei baelodau. Ar y cyntaf 
pan oedd Uuaws y rbai a gredasant 

un galon ac o un enaid/'* ac yn 
parbau yn atbrawiaetb a cbymdeitbas 
yr Apostolion," nid oedd raid am 
fiawr o fanylrwydd yn "y flfurf o 
ymadroddion iacbus," neu gredo neu 

•gylfes ffydd, byddai ycbydig efriau 
yn ddigon,* am na fyddai dim dadl 
i^ac ammbeuaetb yng ngbylcb eu 
bystyr; ond pan gyfododd heresiau 
^ gau atbrawiaetbau yng nghylcb 
natur a Pherson a gwaith yr lesu a 
dwyfoldeb a Pherson yr Yspryd Glan 
yna daeth y pyngciau hyn y naill ar 

01 y Haw fwyfwy i'r blaen, ac yn y 
cyngor yn Nicea cbwanegid at y 
credo ymadroddion newydd yn dwyn 



, K Actau iv. 32. 
' Actau vi. 13; xviii. 37. 



pertbynas i'r dadleaon bynny; a'r nn 
modd gyda golwg ar gau-opiniynaa 
diweddaracb, cawn byspysiadaa kel* 
aetbacb amynt yn y Quicunque 
Vult/* neu y Gy fifes "a elwir yn 
gyfifredin Credo Sant Atbanasius." 
Ac i ddyfod yn nes at ein dyddian 
ni: pan oedd tonnau anffyddiaetb a 
godasant yn Ffraingc yn y ganrif 
diweddaf yn euro ar lennydd y wlad 
hon, cymmellid mwy sylw at brofion 
Cristionogaetb, ac yn y dull berllyd 
o ymresymmu a ddefnyddid i wrth- 
brofi eu haeriadau, gorfu seilio y 
gwrtbresymmau ar brofion moesol a 
naturiol, cauys ni chredai y dynion 
byuuy mo wirioneddau y Bibl ac ni 
wrandawent ar resymmau wedi en 
tynnu oddi yno ; felly yr oedd y dull 
hwn ymresymmu yn aDgbenrbeidiol 
i'r amserau bynny, ac y mae y lies a 
ddeilliodd o bono wedi cyrhaedd hyd 
ein dyddiau ni; yn wir, gyda golw^ 
ar yr ymdrecb sydd yn bygwtb cym- 
meryd lie cyn bo bir rbwng Cristion- 
ogaetb ac Anfifyddiaetb, mae yn 
debyg i fod fwy les nag erioed. 
Er byny yr oedd y dull er mor 
anghenrbeidiol i'r amserau byny ya 
dduU oeraidd, a mwy cyfaddas i'r 
dysgedig a*r dadleuwr nag i'r tlawd 
a'r annysgedig. Yn yr adeg bwn 
decbreuodd y rbai a elwir yn Ef- 
engyleiddwyr {Evangelicals) alw y 
sylw yn ol at yr hyn oedd rbaid ei 
adael allan o'r ddadl uchod, sef gwaith 
mewnol a sancteiddiol yr Yspryd 
Glan. Wrth wneutbur hyn a chyfeirio 
at ffynnonell y Bywyd, darfu iddynt 
hwythau, nid yn fwriadol feallai, ond 
wrth wasgu yn wresog ar eu pwngc, 
adael allan o'r cyfrif i raddau helaeth 
y moddion trwy y rbai yr oedd y 
Bywyd yn cael ei gyfrannu a'r nodd 
ysprydol yn cael ei drosglwyddo o'r 
winwydden i'r cangcnau. I gyflenwi 
y diffyg hwn yn eu tro, ac nid mewn 
anghof neu egeulusdod o waith sanct- 
eiddiol yr Yspryd, y decbreuodd yr 
uchel-Eglwyswyr, yn y " Tracts for 
the Times," dynnu sylw yn fwy 
amlwg at ras y Sacramentau fel 



Digitized by 



TR HAUL. 



Ul 



Ordinhadau graslawn, a hawl yr 
Eglwys fel sefydliad dwyfol. 

Yn y cyfamser, yng ngwyneb yjr 
eithafion i ba rai yr clai y naill a'r 
Hall wrth wasgu ei hoflf destynau y 
tu hwut i "gyssondeb y ffydd," fe 
ddecbreuodd rhai ar dir darganfydd- 
iadau diweddar y gwyddoniaethau, 
megis daiaryddiaeth, anianyddiaoth, 
a seryddiaeth, wadu gwirionedd yr 
Ysgrytbyrau, mewn pertbynas ar y 
cyntaf i betbau tymmorol ac wedyn i 
betbau ysprydol hefyd. Y pryd byu 
y daetb y ** Broad Cburcbmen " i'r 
golwg, a'u bamcan oedd trwy feirn- 
iadu y Llyfrau Ysgrytbyrol yn 
rbyddacb nag a arferid o'r blaen, a'u 
trin i raddau fel y trinid llyfrau 
cyffredin, i ddangos ar y naill law, 
gyda golwg ar rai petbau, mai nid 
yr Ysgrythyr Lan ond yr esponiadau 
oedd ar fai, a gyda golwg ar betbau 
eraill mai llyfr crefydd i ddarlunio 
by wyd ysprydol dyn ac nid llyfr anian 
i amlygu dirgeloedd daearol ac anian- 
yddol y bydysawd yw y Bibl; ac ar 
y Haw arall i osod allan bwysigrwydd 
y pyngciau ar ba rai y cyttuna 
pleidwyr yr eitbafion byny rbagor 
y petbau yr angbyttunant yn eu cylcb. 
Yr un modd yr oedd yr " Evangeli- 
cals" yn boffi gwasanactb synil er 
cadamhau mai oddiucbod y mae pob 
dawn daionus yn dyfod, ac y rbaid i*r 
rbai a addolant Dduw ei addoli 
mewn yspryd a gwirionedd;"* eitbr 
y "Defodwyr" yn cwbl gyttuno a'r 
un egwyddor, a boffant ei gyssylltu 
ag arddull wasanaetb mwy bardd a 
deniadol, megis y gweddai i addoliad 
dwyfol y Lan Fendigaid a Gogon- 
eddus Drindod." Felbyn gwclir fod 
rbai o'i baclodau yn gwasgu mwy ar 
gyfiawnbad trwy ffydd, ar yr anghen- 
rbeidrwydd am sancteiddiad y gyd- 
wybod, ar gadwedigaetb tragywyddol 
gwir weision Duw, ac ar ddigonol- 
rwydd yr Ysgrytbyr Lan tuag at 
iacbawdwriaetb dragywyddol; eraill 
yn pwyso mwy ar ras y Sacramentau, 



' S. loan iv. 24. 



ar alluoedd ysprydol yr Eglwys, ac 
ar yr Olyniaetb Apostolaidd; rbai 
yn rboddi y lie blaenaf i atbraw- 
iaetbau crefydd, ac eraill i ffrwythau 
y fucbedd grefyddol; ac y mae yr 
Eglwys yn eu cofleidi*) oil, a tbrwy 
wasanaetb a chyflawnder y naill yn 
llenwi diffyg ac angen y Hall, Maent 
yn wertbfawr befyd fel mynegai i 
banes grefyddol yr oesoedd aetbant 
beibio, fel arwyddion o angbenion 
ysprydol amryw fatb o ddynion ym 
mhob oes, ac fel cyfarwyddiadau i 
iawn drefnu yr Eglwys er adeiladaetb 
yr holl gorpb. Nid rhyw acbos cwyno 
ydyw, fel y dywedir weitliiau, pan 
glywir yn yr Eglwys olygiadau ucbel- 
eglwysig un tro, a rbai isel-eglwysig 
tro arall, neu os mynnwcb, rhai 
Wesleyaidd yn y naill fan a rbai 
Galfiniaidd yn y fan arall ; ond dangos 
y mae byn ei rhyddid a*i ehangder 
bi, a'i bod bi yn medru cynnwys a 
cbyssoni y naill a'r Hall. Mae yr 
Enwadau yn rby gul i ddioddef byn, 
a'r naill blaid yn cau y lleill allan o'i 
cbymmundeb, ond y mae'r Eglwys yn 
ddigon rhydd i gofleidio nid yn unig 
olygiadau ei pblant ei bun, ond gol- 
ygiadau yr Enwadau befyd, cyn belled 
ag y maent yn cyttuno a bi; ac oddi 
wrtbi bi, gan mwyaf, cofier, yr aetbant 
allan, a tbrwy rym ei cbredoau a'i 
tbrefn-wasanaetb y maent wedi cadw 
mor agos ag y maent at y gwirionedd. 
Ac yn byn y mae'r Eglwys yu dilyn 
rbeol yr Ysgrytbyr Lan ei bun, yn 
gystal ag esampl yr Apostolion 
sauctaidd. " Trwy ffydd y cyfiawn- 
beir dyn beb weitbredoedd y ddeddf," * 
dywaid 8, Paul ; ond S. lago a daera, 
fel pe bat yn groes iddo, mai " o 
weitbredoedd y cyfiawnbeir dyn ao 
nid ffydd yn uuig,"- Mae lesu 
Grist ei bun yn dywedyd mewn un 
man, Hwn yw Fy Ngwaed o'r 
Testament Newydd;" ac mewn man 
arall yn union ar ol bynny, " Nid 
yfaf o byn allan o ffrwytb bwn y 



' Rhuf. iii, 28. 
' S. lago ii. 24. 



Digitized by 



143 



TB HAUL. 



winwydden.'" Yr oedd y Cristion- 
ogion boreol "yn torri bara o dy i 
dy,"* neu fel ag yr hyspysir yn yr 
ymyl, " gartref," h.y., yn yr oruwch- 
ystafell enwog honno;* ac y mae 
S. Paul yn gofyn mewn eglurbad ar 
yr ymarfer, '* Phiol y fenditb yr bon 
a fendigwn onid Cymmun Gwaed 
Crist ydy w ? y bara yr ydym yn ei 
dorri onid Cymmun Corpb Crist 
ydyw?"* Dywaid S. loan, "Od oes 
neb yn dyfod attocb heb ddwyn y 
ddysgeidiaeth bon, na dderbyniwch 
ef i dy ac na ddywedwcb, Duw yn 
rhwydd <irrtbo;"* eitbr S. Paul, " Yr 
awr bon y mae yn aros ffydd, gobaitb, 
cariad, y tri byn : a'r mwyaf o'r rbai 
byn yw cariad."* Yn awr nid ydyw 
y dy wediadau byn yn groes iV gilydd, 
ni ddicbon i un rban o'r Ysgrytbyr 
Lan fod yn groes i ran arall, ond 
amry wioL olygiadau ydynt ar yr un 
gwirioneddau, yn ol y safle oddiar ba 
un y golygir bwynt; a pban y mae'r 
Ysgrytbyr Lan mor rbydd a cbyn- 
nwysfawr, a ydyw yr Eglwys i'w beio 
am ei bod bi yn dilyn yr un rheol — 
yn cofieidio y cwbl — ac " yn mynegi 
boll gyngor Duw?"^ neu a ydyw bi 
i wneud ei bun yn gulacb nag y mae 
trwy gau all an rbai o'i meibion er 
boddloni eraill, Tuedd dynion neill- 
duol yn ddiarameu ydyw i ddal ar ei 
boff byngciau, eu mawrygu a*u cyfrif 
yn brif betbau yr atbrawiaetb, gan 
fod ar yr un pryd "yn wresog yn 
yr yspryd yn gwasanaetbu yr Ar- 
glwydd;"" ac y mae byn yn dda yn 
ei le, oblegid y mae yn arwyddoccau 
zel a bywyd. " Beth bynag a ym- 
afael dy law ynddo iV wneutbur, 
gwna a'tb boll egni." Ond er per- 
ffeitbio y bywyd y mae gwybodaetb 
a zel yn angbenrbeidiol; a doetbineb 
yr Eglwys ydyw ei bod bi, yn y ol 

» S. Matt xxvi. 28, 29. 

* Actau ii. 46. 

* S. Luc xxii. 12. 

* 1 Cor. X. 16. 

5 2 loan, 10, 11. 
« 1 Cor. xiii. 13. 
f Act. XX. 27. 
8 Rhuf.xii. 11. 



cynllun ysgrythyrol ac apostolaidd, 
wedi ei threfnu fel ag i atteb amrywiol 
angbenion y natur ddynol, a'i bod 
" yn atbrawiaethu yr im ffyrdd yng* 
Ngbrist ym mbob Eglwys ym mbob 
man, a bynny yn ol cyssondeb y 
ffydd," gan ddysgu iV baelodau 
" edrycb bob un nid ar yr eiddo ei 
bun, eitbr bob un ar yr eiddo arall 
befyd,"* a goddef eu gilydd mewn 
cariad, "fel y gallont yn unfryd o 
lin genau ogoneddu Duw a Thad ein 
Harglwydd lesu Grist."* 

Ac yn y cariad a*r cydymdeimlad 
bwn mae Eglwyswyr, er mor am- 
rywiol eu golygiadau ar rai byngciau 
yn parbau yn yr un gweddiai, yn 
penlinio wrtb yr un allor, ac yn 
bwytta yr un bara; gan sicr gredu 
byn mai yr Eglwys, er yn ammher- 
ffaitb, ydyw y fwyaf ryddfrydig ei 
byspryd, y fwyaf apostolig ei tbrefn, 
a'r fwyaf ysgrytbyrol ei batbrawiaeth 
un Eglwys a fu erioed. 



E M Y N. 
(Efelychiad,) 

Y Duw galluog disgyn wnaeth 
Mewn rhwysg ar Fynydd Sinai, 

Gan rym ei lei' taranllyd £f 
Y ddaiar gref a grynai; 

gylch ei draed 'roedd eymyl du 
A fHamllyd fellt yn gwibio, 

Gwnai'r daran gref a'i nerthol lef 
IV creigiau oil arswydo. 

Duw cariad ddaeth i lawr oV nef 

IV ddaiar i breswylio, 
A cha'dd ei boeni*n dost gan ddyn— 

Gan ddyn ca*dd ei groeshoelio: 
Dros ddyn dyoddefodd boeii a gwawd, 

Gan fyn*d iV adwy danllyd, 
A dal hoU bwysauV Dwyfol lid, 

Er iiiwyn i ddyn gael bywyd. 

Duw cariad eto ddaw ryw ddydd, 

Gan farchog y cymylau, 
A myrdd o engyl gydag Ef 

I hoi ei seintiau adreu; 
Ant yraaith yn orymdaith fawr 

Trwy V eangderau filoedd 

1 ganuV orfoleddus gan 

Ar balmant aur y nefoedd. 
Llansilin, Henri Myllin. 



» Phil. ii. 4. 
« Rhuf. XY. 6, 



Digitized by 



TB HAUL. 



143 



Y CORFF DYNOL A'l SWYDD- 

OGAETHAU. 

{Parhdd o dudalen 105.) 

Peiriant aratl gan ba un y mae y 
gwaed yn cael ei buro yw yr arenau. 

Y mae yr arenau yn gorwedd un 
bob ochr i asgwrn y cefn, yn y main 
gefn, wedi eu claddu niewn sylwedd 
blonegog, ac o ran flfurf allanol y 
maent yn gyflfelyb i flfa Ffrengig. 
Mae pob un o honynt yn cael ei 
chyflenwi a gwaed gan redweli yr 
hon sydd yn dyfod o'r aorta, ac 
yn myned i mewn iddi yn y man 
cau, yr hwn sydd yn ei chanol. 
Allan bob un o'r arenau y mae pib 
yu dyfod, yr hon a elwir yn ureter, 
Bwydd yr hon yw cludo rhidiad yr 
arenau, sef y lleisw, i*r bledren. Pan 
dorir aren k chyllell yu agored y mae 
yn cyflwyno dau ymddangosiad gwa- 
hanol iawn o ran ei gwneuthuriad iV 
Ilygad. Y mae y rhan nesaf iV 
grofen yu sylwedd gronynaidd yr 
olwg, ac a*u gwaelod neu fon yn 
sylfaenedig ar y sylwedd gronyuol 
hwn, mae amryw sylweddau pigfain, 
nid anghyffelyb iawn o ran Ilun i 
dorth siwgr, yn ymgyfodi, gyda'u 
pigau yn cyfeirio tua cheudod yr 
aren, o ba un y mae yr ureter yu 
dyfod allan. Mae yr aren wedi ei 
gorchuddio oddi allan gan lasgroen 
cryf, ac y mae ganddi oddi fewn ei 
glasgroen llysna&g fel pob peiriant 
arall, fel y mae hefyd gan y pibau 
a'r bledren ir hon y cludant. Fe all 
y rhai sydd yn gywrain ar y mater 
yn hawdd gaufod y pethau hyn trwy 
edrych yn fanol ar arenau defaid ar 
ol eu hagor. Pan edrych ir ar aren 
trwy chwyddwydr canfyddir ei bod 
yn meddu trefniadau prydferth a 
chyfaddas iawn i gyflawu\i ei swydd- 
ogaeth. Y mae y sylweddau pigfaiu 
torth-siwgraidd y soniasom am dan- 
ynt yn gynnwysedig o ryw nifer o 
f&n bibellau o faintioli gwallt y pen, 
a m&n lestri gwaed wedi eu trefnu 
ochr yn ochr gyda hwyut. Y pibellau 
bychaiu hyn, fel y dynesant tuag at 



grofen yr aren, a ant yn fforchog a 
nydd-droedig, ac yn y pen draw a 
derfynant mewn sylweddau crwn 
bychaiu, ar y rhai y mae man 
gangenau rhedweli yr aren wedi eu 
taenu yn gyfFelyb i dwsw o wallt. Y 
sylweddau bychaiu crwn hyn, y rhai 
ydynt o ddeutu y ganfed ran o 
fodfedd mewn tryfesur, sydd yn 
rhoddi i'r aren ei hymddangosiad 
ronynaidd. Y mae y m&n lestri 
gwaed crybwylledig, fel yn rhanau 
ereill y corff, yn terfynu mown 
gwythlenau, a'r rhai hyn mewn rhai 
mwy faintioli, ac yn y blaen, ac y 
mae y gwaed yn cael ei gludo 
ganddynt allan o'r arenau, ac yn y 
peu draw ei ddychwelyd i'r galon. 
Amcau yr hoU drefniadau cywrain 
hyn yw didoli ueu hidlo yr hylif 
areuol neu leisw oddi wrth y gwaed, 
yr hwn hylif sydd yn dylifo allan o 
flaenau y sylweddau torth siwgraidd 
i geudod yr arenau, ac oddi yno yn 
cael ei gludo gan y ddau ureter i*r 
bledren. Y mae y pibau hyn o 
faintioli cwilsen g^ydd, o ddeutu 18 
modfedd o hyd, yu disgyn tu cefn i'r 
bledren, i ba un yr ant i mewn yn ei 
rhan isaf. 

Gwedi felly geisio darlunio y peir- 
iannau y rhai a ddefnyddir i wahanu 
yr hylif arenol oddi wrth y gwaed, mi 
a af rhagof i wueuthur rhai sylwadau 
ar yr hylif ei hun. Gan ei fod yn 
cael ei hidlo oddiwrth y gwaed yn 
unig a'i ysgarthu o'r corflf heb, fel y 
bustl, wasanaethu un dyben arall 
ynddo, rhaid i ni yn resymol dybied 
ei fod yn cynnwys sylweddau o'r rhai 
y dylai y corfF gael ei ryddhau, a'r 
rhai ni allent gael eu cadw ynddo 
heb ei niweidio. A'r cyfryw yw yr 
achos, canys ni all peidiad hollol o'r 
rhidiad hwn barhau oddi eithr am 
ychydig oriau heb i arwyddiou o 
wenwynad cwsgbarol ymddangos, a 
marwolaeth gymmeryd lie, oddi eithr 
i'r cylchweithrediad gael ei adferu. 
Y mae yr hylif arenol yn gynnwys- 
edig o ddwfr yn dal rhai egwyddorion 
anifeilig ac halenog mewn cyflwr o 



Digitized by 



144 



tn HAt^L. 



doddiant ynddo. Pan wedi newydd \ ei gadwraeth ynddo achosi yr effeith> 
ei ridio y raae bylif arenol iachus o'r iau mwyaf diuystriol. Y mae urea^ 
un naws a*r corff Y mae yn hoUol fel yr holl sylweddau ereill yn yr 
dryloew, ac o liw amber goleu. Ei ^ hylif dan sylw, yn hanfodi mewn 
arogl sydd neillduol, ond nid an- cjflwr o doddiant, oud gellir ei gael 
by fry d; ei flas yn hallt a chwerw. ! mewn flfurf sylweddol {solid), megys 
Ar ol ueri y mae ei arogl neillduol balen. Pan yn bur y mae urea yn 



yn diflanu. 
A ganlyn 



yw y prif sylweddau 



amddifad o liw; pan yn ammbur, y 
mae yn felyn, neU Iwyd-ddu. Mae 



cynnwysedig mewn bylif areuol iacb- ; yu ddi-arogl, ac o flas oer nitraidd; 



us: — dwfr, urea, suredd uraidd, 
Boroddau llaethog, carbonaidd, hy- 
drocliloraidd a phosphoraidd mewn 
eyssylltiad flferyllaidd gyda soda, 
potasb, ammonia, magnesia, a cbalcb, 
a rbai sylweddau anifeilig a llysnaf- 
edd. Y cyfartalwch ym mba un y 
bodolant yn yr hylif a ymddeugys 
oddi wrtb y daflen ganlynol: — 

Hhanau. 

Dwfr pur ... 
Urea 

Suredd uraidd {uric acid).., 
Sylweddau anifeilig, lliwiol, 

a llysnafol 
Gwahanol halenau; sef soda, 

potasb, ammonia, calcb, a 

magnesia, &c., y rbai a 

enwyd ucbod 



967 
14.230 
.468 

10.167 



8.135 



Cyfanswm ... 



1000.000 



Oddi wrtb y cyfartalwcb bwn, er 
byuy, y rhau fwyaf o'r sylweddau 
ydynt yn agored i amrywiaetb byd 
yn oed mewn iechyd. Y mae cyfar- 
talwcb y dwfr pur yn neillduol felly, 
ac yu ymddibynu ar wresogrwydd yr 
bin, y mesur a yfir, a r ymarferiad 
oorfforol a gymmerir. Fe'i cynnyddir 
yn ddirfawr mewn rbai d(5l«riau, 
D^^gys yn y famwst {hysterics) .SiriHeci^d. 
troetblif {diabetes), ac fe'i lleibeir 
mewu twymynou. 

Urea. Hwn yw y prif sylwedd 
cyfansawdd cynnwysedig yn y rhidiad 
hwn, gan fod yn agos i banner cym- 
maint a'r boll sylweddau ereill. Efe 
hefyd yw y sylwedd pwysicaf, ac 
ymddengys y rhidiad arenol, megys 
pe byddai wedi ei amcanu yn neill- 
duol i'w alltudo o'r corfF, gan y gwnai 



nid yw yn alkalaidd nac yn sur, ac y 
mae yn toddi mewn awyr laith. Ei 
sylweddau cyfansawdd ydynt am- 
monia, cyanic acid, a dwfr. Os 
gadewir yr hylif arenol 1 sefyll mewn 
llestr am ychydig ddyddiau y mae 
dadgyfansoddiad yn cymmeryd lie 
ynddo, ac y mae arogl yr ammonia, 
i'w ganfod yn amlwg. Y cyanic acid 
ucbod sydd wenwyn marwol o natar 
cwsgbarol, a dyma un rheswm pa 
ham y mae diffyg ysgartbiad priodol 
o urea yn fater mor beryglus. 

Y mae tua 35 wns o'r bylif cyf- 
ansawdd bwn yu cael ei ridio gan yr 
arenau mewn 24 awr, ac y mae y 
swm ucbod yn cynnwys tua banner 
wns o urea; ond eto y mae y swm a 
ysgarthir o bono, fel yr hylif ei^ bun 
ym mba un y mae yn doddedig, yn 
agored i amrywiaetb mawr. Er 
esampl, y mae mwy pan ddefnyddir 
ym berth cigol yn hollol, Uai pan 
fyddo yr ym berth yn gymmysgedig 
o gig a llysiau, a llai fyth pan fyddo 
yr ymborth yn un llysieuol yn unig. 
Mewn amryw flfurfiau o afiechyd y 
mae y swm a ysgarthir o urea ym 
mbell is law y safon iachusol, tra 
mewn clefydau ereill y mae mwy ya 
cael ei ysgartbu o bono nag mewn 
' Y mae urea yn hanfodi yn 
y gwaed wedi ei fFurfio yn barod, ac 
fe'i didolir oddi wrtho yn unig gan 
yr arenau. Pan symmudir yr arenau 
ymaitb, neu pan y dinystrir hwy gan 
afiechyd, urea a geir yn helaeth yn y 
gwaed a gwlybyroedd ereill y corfF. 

Suredd uraidd. Yr oedd hwn gynt 
yn cael ei alw yn lithic add^ oddi wrth 
lUhoSy gair Groeg am gareg, o herwydd 
ei bresennoldeb mewn amryw ffiiiflaa 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



145 



o geryg yn y bledren. Nid yw y 
suredd hwD, ond yn dra awfynyoh, 
yn absennol o'r hylif arenol mewn 
dyn neu aiiifeiliaid, oddi eithr yn y 
llwyth gathaidd o fwystfilod, niegys 
llewod, teigrod, &c., ym mha rai y 
inae ei le yn cael ei gymmeryd weith- 
iau yn hollol gan ^irea. Y mae y 
swm a ysgarthir o hono yn hylif 
arenol gwahanol auifeiliaid yn am- 
rywio. Yn y rhywogaeth ddynol y 
mae yn gymbarol fach, yn cynnwys 
yo unig tuag uu rhan mewn'dau fil 
o ddwfr, eithr mewn adar a nadredd 
dywedir ei fod yn fawr iawn, gan fod 
lawer yn fwy na'r urea. 

Y mae y swm o U7nc acid, fel yr 
eiddo ureay yn ymddibynu ar ansawdd 
y bwyd a fwyteir, pa un ai cigol ai 
llysieuol. Mewn twymynon a gor- 
lawnder o waed yn y corfF [plethora) 
y mae uric acid yn cael ei fFurfio 
mewn swm annaturiol o fawr,- ac yn 
y gout y mae yn cael ei arosod yn ac 
o amgylch y cymalau ar lun haleu, 
yr hwn a elwir urate of soda, o'r hwn 
sylwedd y mae y sialc-geryg, fel eu 
gelwir, perthynol i'r dolur hwn yn 
cael eu ffurfio yn benaf. 

Y mae yn debyg nad yw y suredd 
hwn yn bodoli mewn cyflwr rhydd 
yn yr hylif arenol, ond mewn cyd- 
imiad IFeryllaidd ag ammonia, gan 
ffurfio urate of ammonia. Ammhosibl 
yw dywedyd pa bryd y mae yr uudeb 
hwn rhwng yr uric acid a'r ammonia 
yn cymmeryd lie, pa un a yw yn 
bodoli yn y gwaed, neu ynte pan 
fyddo y dwfr yn cael ei ridio neu 
hidlo oddi wrth y gwaed yn yr areuau 
y mae yn cymmeryd lie, er fe ddichon 
mai yr olaf sydd fwyaf tebygol. Pan 
fyddo swm anarferol o uric acid yn 
cael ei ysgarthu y mae yn fynych 
yn gwaelodi mewn fFurf risialaidd 
yn gymmysgedig gyda mesur helaeth 
urate of ammonia. 

Os bydd i gyfran o'r hylif a fyddo 
yn cynnwys y gwaelodiad gael ei 
dwymno yn araf, yr ammonia a dodda, 
tra y gwna y grisialau o uric acid 
suddo i'r gwaelod. Pan y maent yn 
19— xvi. 



gwaelodi y mae y grisialau yn cym- 
meryd ffurf bedair-onglog, yn gyffelyb 
i ddiamond. 

Y mae rhidiad yr areuau hefyd yn 
cynnwys halenau a sureddau ereill, 
fel y sylwyd o'r blaen, er na ellir 
ymhelaethu ar eu natur a'u cyfan- 
soddiad ym mhellach yn bresennol. 
Y cyfryw ynte yw y rhidiad hwn yn 
ei gyflwr pur, a hyny yn ymddibj^nu 
ar yr iechyd corfforol; dwfr ym mha 
un y mae yn doddedig urea, a 
gwahanol sureddau mewn undeb gyda 
soda, potash, magnesia, calch, (fee. 
Yu awr fe all y gwlybwr cyfansawdd 
hwn ymadael o'i safon iachusol mewn 
dwy fforrfd. 

I. Trwy fod y sylweddau cynnwys- 
edig ynddo 3^1 ormodol ran swm, 
yn ddiffygiol, neu yn hollol absennol. 

II. Trwy ei fod yu cynnwys syl- 
weddau estronol. 

Dichon mai yr afreoleidd-dra mwyaf 
cyffrediu i'r hwn y mae yr hylif hwn 
yu agored yw gormodedd o'i syl- 
weddau cyfansawdd cyfFredin, sef, er 
esampl, y suredd uraidd. Pan fyddo 
gormodedd o'r suredd hwn yu yr 
hylif, yn lie parhau yu doddedig 
megys arferol, y mae yn gwaelodi; 
mewn geiriau ereill, y mae y fath 
gyflawuder o bono, fel na all yr hylif 
ei ddal mewn cyflvvr o doddiant. Y 
suredd uraidd hwn a all fodoli mewn 
cyflwr anunedig, yu yr hwn achos y 
mae yn cael ci daflu i lawr i waelod 
y llestr ar luu tywod grisialaidd o 
liw coch neu felyn; ond yn dra 
chyfFrediu y mae yn bodoli mewn 
undeb fferyllaidd gydag ammonia, 
megys urate of ammonia, yn yr hwn 
achos nid*yw yn ymddangos mewn 
fFurf risialaidd, ond fel gwaelodiad 
cymylog. Yr urate of ammo7iia hwn 
sydd yn ffurfio y gwaelodiad llwyd- 
dywyll adnabyddus i bawb braidd fel 
canlyniad cymmeryd aunwydj y mae 
hefyd yn gwisgo lliw pink, fel y 
dywedir; brydiau ereill y mae wawr 
dwfn goch neu borfforaidd, yn en- 
wed ig mewn afiechyd o'r afu. Urate 
of ammonia sydd yu dra thoddadwy 

Digitized by GooqIc 



146 



TB HAUL. 



mewQ dwfr neu leisw twytnn, ood yn I 
lawer Uai felly raewn gwlybyroedd j 
oer. Yn gaulynol fe all yr hylif i 
arenol, pan ei bysgarthir, ei gynnwys 
mewn cyflawnder raawr, ac eto ym- 
ddangos yn hollol dryloew. Oud ar 
ol iddo oeri, pan na all yn hwy gadw 
yr urate niewn cyflwr o doddiant, y 
mae yn dyfod yn weledig. Tybir 
gan ereill fod y gwaelodiad grisial- 
aidd bwn o suredd uraidd yn cael ei 
achosi gan y presennoldeb yn yr 
bylif arenol o ormodedd o suredd 
arall cryfacb nag ef, sef hydrochloric 
acid — fod bwn yn ymuno 4'r ammonia 
gyda'r bwn yr oedd yr uric o'r blaeii 
yn unedig, a'r canlyniad yw ei fod yn 
gwaelodi yn fkn risialan. Eitlir i 
beidio ymbelaethu ar byn, yr wyf yn 
syWi y dicbon y gormodedd bwn o 
suredd yn yr bylif, ac yn y gwaed o'r 
bwn yr bidlir ef, darddu o amry wiol 
acbosion. Un o*r acbosion mwyaf 
niynycb yw attaliad o'r cbwys. Mae 
y croen yn barbaus yn ysgartbu 
suredd, fel y darluniwyd yn yr adran 
ddiweddaf, gydaV cbwys, a*r canlyniad 
yw mai pan fyddo yr olaf yn cael ei 
attal, fod y suredd yn cael ei daflu 
yn ol i'r cyfansoddiad. Yn awr y 
gwelir y gallu rbyfeddol sydd gan 
y naill beiriant i gymmeryd i fyny 
waitb neu swyddogaetb y Hall; ac y 
mae yr arenau mewn rbyw fesur yn 
gweitbredu yn yr acbos bwn yn He 
y croen, ac yn ysgartbu o'r corff y 
suredd, ar lun arall, yr bwn y metba 
y croen yn adeg ei aubwyldeb ei 
alltudn. Acboa mynycb arall o'r 
surni gormodol bwn yw cymmeryd i 
mewn ar lun bwydydd neu ddiodydd, 
i'r cyfeinsoddiad, sylweddau yu cyn- 
nwys sureddau i raddau ammbriodol. 
Y mac diodydd brag, yn enwedig pan 
yn ben a cbaled neu sur, yn acbosion 
mynycb o suredd uraidd, ac o'r ym- 
osodiadau o'r graianwst, oddi wrtb 
yr bwn y mae y dynion sydd 4'u 
galwedigaetb yn gyssylltedig a'r 
breweries, a'r rhai a yfant yu helaetb 
o ddiodydd ben a cbelyd, yn fynyob 
yn dyoddef yn erwin. Acbos arall 



I o'r soredd nraidd, neu raian o liw 

\pink a cbocb, yw afreoleidd-dra yn 
I y peiriannau bwyd-dreuliol, sef yr 
afu, y cylla, &o.; a hyny yn enwed- 
igol 08 yw yr ymbortb wedi bod yn 
rby fras, a gormod o gigfwyd wedi 
arfer cael ei gymmeryd. Y mae 
acbosion ereill oV gormodedd bwn o 
suredd uraidd, megys 11 added gor- 
modol, yn enwedig os bydd iddo beri 
gradd o dwymyn, <&a 

Dracbefn, suredd uraidd a all 
fodoli mewn gormodedd yn y gwaed, 
ac eto beb gael ei amlygu yn yr 
bylif arenol, oddi eitbr o leiaf ar 
(lerfyniad yr afiecbyd. Y cyfryw yw 
yr acbos yn y gout, yr hwn a acbosir 
gan y presennoldeb o ormodedd o'r 
suredd bwn yn y gwaed. 

Y mae matb arall o raian, o liw 
gwyn, yn gyssylltedig k cbyflwr 
alkalaidd neu wrtbsur o'r hylif arenol. 
Hwn sydd atiecbyd o natar mwy 
pwysig ua'r Hall, ac a ddylai gael ei 
osod yn ebrwydd dan driniaetb bri- 
odol. Fel y gellid dysgwyl y mae y 
driniaetb gy&ddas i'r ddau fatb yu 
bollol wabanol i'w gilydd. Yn yr 
acbos blaenaf, sef y gi-aian uraidd, 
cyfferi o natur alkalaidd, megys 
potash, I ladd y surui, yw y rhai 
cyfaddas, gan ofalu peidio eu parhau 
yn rby bir, rbag ofn " alkaleiddio " y 
gwaed. Ond yn yr olaf, sef y graian 
gwyn, cyfferi surion a ddylent gael 
eu cymmeryd, byd nes y bo ym- 
ddangosiad o'r blaenaf, sef y graian 
uraidd, yn yr bylif, ac y mae nttro- 
muriatic acid yu cael ei ganmol yn 
ucbel i'r dyben bwn. Pan fyddo yr 
bylif arenol yu alkalaidd, os trochir 
turmeric paper ynddo y mae ei liw yn 
cael ei gy fnewid o felyu i Iwyd (Jbroum)', 
pan fo yn sur, y mae papyr litmus glas 
yn cael ei gyfnewid i gocb. Os 
bydd arwyddion graian yn ym- 
ddaugosyn fyuycb, cyngbor meddygol 
priodol a ddylai gael ei gymmeryd, o 
berwydd y duedd sydd mewn graian 
i ymgasglu naill ai yn yr aren neu 
bledren, yn yr bwn acbos y canlyniad 
fydd naill ai ymosodiad poenus iawn, 



Digitized by 



YR BAUL. 



147 



sef yr hyn a adnabyddir wrth " b^l 
o'r gravel," aeu yr hyn sydd yn 
waeth fyth, ffurfiad o gareg yn y 
bledreu. 

Gan fod y papyryn hwu wedi 
rhedeg yn rhy bell yn barod, rhaid 
tori i fyny ar hyn yn bresennol. 
Llanfynydd, W. 
(J^w harhau,) 



Y DIWRNOD DDIOLCH- 
GARWCH 

(Chwepror 27), 

Mewn cyssylltlad (tV Drefn Sefydledig 
yn yr Eglwyi a'r Wladwriatik 

"Byw fyddo'r FreninesI Byw fyddo'r 
Tywysogl" 

Byddai cipolwg arwynebol ar rhyw 
gyfran o'r hanes ysbrydoledig yng 
nghyloh etholiad brenin cyntaf Israel 
&thueddiad ynddo i gyffroi ammheuon 
yng nghylch cynihwysder y ffurf o 
lywodraeth freninol \ angenion cenedl. 
Wrth ddarllen am y taranau aV gwlaw 
yn y cynauaf gwenith (amser an- 
arferol yn Palestina), yng nghyd ag 
edlywiad Samuel yn erbyn Israel am 
y "drygioni a wnaethant yn gofyn 
iddynt freniu," braidd na fyddem yn 
barod i gasglu, ar y drem gyntaf, fod 
rhywbeth yn y drefn o lywodraeth 
trwy gyfrwng brenin yn groes Tr 
raeddwl Dwyfol; ond os ystyriwn ni 
yr amgylchiadau yn fanylach a'u 
cymharu a'r hyn a ddywedir mewn 
rhanau ereill o Air Duw am y swydd 
freninol, bydd yr amheuon yn diflanu, 
ac fe ddaw y dull hwnw o lywodraeth 
Tr amlwg a chanddo argraff arbenig 
y cymmeradwyad Dwyfol arno. 

Agos i ill o flynyddoedd cyn euein- 
iad Saul y darllenwn am frenin Salem, 
am yr hwn y gellir dy wedyd ar y sail 
gadarnaf, ei fod yn neillduol o hofF 
yng ngolwg y nefoedd. ^ Baalam hefyd 
wrth ragfynegu am ogoniant dyfodol 
Israel, yn y gweledigaethau ardderch- 
og hyny a goffeir yn Llyfr Numeri, a 
benoda megys un o*n breintiau 



Igodidog y "dyrchefid eu brenin 
' yn uwch nag Agag ac yr ymgyfodai 
ei freniniaeth." Ac er fod ystyr 
dauddyblig i'r brophwydoliaeth a 
chyfeiriad at "Silo" lacob (Gen. xHx. 
1 0) megys y prif wrthddrych, eglur y w 
fod Uygad y gweledydd yn crafFu 
hefyd ar fietwredd a llwyddiant tym- 
morol y genedl megys yn odidog 
rhagorol dan "deyrnwialen Iwdah." 
— Gen. xlix. 10. Yn Llyfr y Bamwyr 
eto, yr hanesydd ysbrydoledig, wedi 
son am gyflwr o annhrefn ac eilun- 
addoliaeth yn nyddiau un enw 
Micah," a ddywed, " Yn y dyddiau 
hyny nid oedd brenin yn Israel; ond 
pob un a wnai yr hyn oedd union yn 
ei olwg ei hun," gan ledarwyddo wrth 
byny y gallesid dysgwyl y byddai y 
genedl yn fwy rheolaidd, o leiaf pe bai 
brenin arnynt, nag fel yr oeddynt yn 
dygwyddo bod ar yr amser neillduol 
hwnw heb gydnabod na Duw ua dyn 
yn lly wydd arnynt. Nid ceisio brenin, 
gan hyny, oedd pechod Israel, ond 
ceisio newid y lly wodraeth. "Brenin," 
meddent, "a deyrnasa arnom ni a'r 
Arglwydd eu Duw yn freuin iddynt," 
a hyny yn y fath fodd ar na fu i un 
genedl arall dan y nef, ac fel y cyfry w 
wedi cyfryngu o'u plaid yn ddiweddar 
ac wedi eu gwared k Haw gadarn a 
braich ostyngedig allan o gyfyngderau 
mawrion. Yr oeddynt yn gwrthod 
Duw megys eu brenin, a chan ym- 
ddiried mewn braich o gnawd, yn 
ceisio bod "megys yr hoU geuedl- 
oedd." Yr oedd eu hanffyddiondeb 
i Dduw yn un pechod, a'u dymuniad 
i fod "megys y Cenedloedd" yn 
bechod arall. A chan ei fod Ef, yr 
Hwn "sydd yn myuegu'r diwedd o'r 
dechreuad ac er cynt yr hyn ni wnaed 
eto," wedi rhybuddio'r Israeliaid trwy 
law Moses ar iddynt, pan ddelai'r 
amser a rhagwelai i ben, gofio ei 
" osod ef yn frenin arnynt yr hwn a 
dtiewisai yr Arglwydd eu Duw." — 
Deut. xvii. 15. Samuel, dan y cyf- 
arwyddiad Dwyfol, a eneiniodd Saul 
i'r swydd ac a'i gosododd ger bron yr 
Israeliaid cynnulledig, gan ddy wedyd, 



Digitized by 



148 



YR HAUL. 



"A welwch chwi yr hwn a ddewisodd 
yr Arglwydd 1 . . . A'r hoU bobl a 
floeddiasant ac a ddywedasant, Byw 
fyddoV brenin!".— 1 Sam. x. 24. 
Dyma weddi fer a chyunwysfawr 
iawn, gweddi ag sydd yrn mron yn 
yr uu geiriau, o rhau eu hj^styr, wedi 
eu harfer ym mhob oes a phob ccnedl 
ar wyneb y ddaiar, o'r dydd Lwnw 
hyd y dydd presonnol. Y maeV 
weddi hon yn sylfiien i'u mawlgan fel 
ceuedl, yu ddiweddglo i gyhoeddiadau 
y Llys, ac yn deimlad gwresog o fewn 
calon pob deiliad ftyddlawn i'n breu- 
ines. Y niae amseiau yu bod er 
hyny J^yd y mae anadliad y weddi 
hon yn esgyn yn daerach a chyda 
mwy na phryderwcharferol — amserau 

berygl, gwaredigaeth, a gorfoledd 
yw y rhai hyn. ddeutu tri mis 
yn ol yr oeddym ni fol cenedl mown 
cyfyng-gynghor yu ofni colli o awr i 
awr mab henaf Prydain Fawr, dan 
bwys twymyn bliu ag oedd yn bygwth 
ei fy wyd, ac fel pe bai ar dori y Hiuyu 
arian o fyuyd i fynyd. Ar ddydd 
Sadwrn, y uawfed o Hagfyr diweddaf, 
braidd nad oedd pob gobaith resymol 
(i lefaru mewn dull dynol) am adferiad 
iechyd y Tyvvysog wedi ymadael. 
Ond yma, fel mewn myrdd o 
engbreifFtiau ereill, y gwelwyd fod 
cyfyugder dyn yn gyfleusdra Duw — 
dyn fel pe bai yn sefyll yu syn o'r 
neilldu a Duw yu dyfod allau i'r maes 

1 weithio. Ar y ddegfed o Ragfyr, 
ac byny allan hyd y gwellad, aeth 
gweddiau taeriou i'r Ian am i'r Meddyg 
Mawr gyfi'yngu a meddyginiaethu'r 
claf, o bob Eglwys a phob addoldy 
braidd o fewn cyffiuiau'r deyrnas; a 
chan fod y telegraff yu dwyn y 
newyddion o ben bwy gilydd i'r hyd 
a chyflymdra'r lluchcdyn am sefyllfa 
beryglus y Ty wysog, yroedd gweddiau 
o'i blaid yu esgyn at orsedd Duw, 
nid yu unig o bob talaith o ymerodr- 
aeth eang Prydain Fawr a'i chaunoedd 
filiyuau o drigolion, ond hefyd o 
bob gwlad a phob ardal o'r byd 
moesgar yu grwn. Ac nid gormod 
yw dywedyd, cauys fFaith anwadadwy 



hanes ydyw, mai o'r ddegfed dydd 
hwuw, pryd y dechreuwyd yn gy- 
ffredinol i offrymu'r weddi — "Byw 
fyddo'r Ty wysog" — le, braidd nas 
gallwn ddywedyd yn bendant, mai o 
fewn corff y dydd hwnw i'r dwymyn 
droi a Uaesu — i'r Ty wysog adfywio 
megys o farw yn fy w, nes y mae efe 
heddy w ym mron a bod, trwy fendith 
Duw, yn holl iach dracbefu. Ac ar 
gefu y dydd heddy w y mae ein 
breuines rhagorol, yng nghyd a'i 
pheudefigion a chynnrychiolwyr y 
deyrnas wedi ymgynnull o fewn 
muriau y brif Eglwys yn Llundaia i 
dalu diolch a mawl i Dduw am ei 
dyner drugaredd yn arbediad bywyd 
ac adferiad iechyd Tywysog Cymru. 
Bernir fod cynnulleidfa o dair mil ar 
ddcg o eneidiau o fewn y Brifeglwys 
yn y Brif Ddinas boreu heddyw, a 
pha gyunifer yn rhagor yn yr Eglwysi 
a'r addoldai ereill nid yn unig yn 
Llundain ond trwy'r wlad, ie, trwy'r 
byd yn grwn, yn cydnabod eu rhwym- 
au i Dduw megys gwraudawydd 
gweddi. Nid peth newydd yw hwn 
fod Duw yn gwrando gweddi. Cofio 
yr ydym am hanes y pendefig yn yr 
Efeugyl (loan iv. 46), yr hwn a 
atolygodd ein Harglwydd i iachau ei 
fab o gryd neu dwymyn. Yr oedd 
deddfau i^itur yn bod y pryd hyny 
fel yu awr, ond yr oedd Un yno a 
fedrai oruchreoli deddfau natur 
megys eu Hawdwr a'u Rheolydd, ac 
ar y seithfed awr bono o'r dydd, mewn 
ateb i weddi'r tad trist, yr lesu a 
ddywedodd wrtho, " Dos ymaith, y , 
mae dy fab yn fyw." A phan glybu 
y tad gan ei weision mai ar y seithfed 
awr y gadawodd y cryd ei fab yna y 
gwybu mai yr awr hbno oedd yn yr 
hou y dywedasai lesu wrtho, *'Y mae 
dy fab yn fyw." Nid yw hwn ond 
uu o lawer o engbreifFtiau a allesid 
eu dwyn allan o Air Duw er profi 
fod gweddi'r ffydd yn iachau'r claf 
ac mai llawer y dichon taer weddi y 
cyfiawn." — lago v. 15, IC. 

Yr ydym ni yn hwyrfrydig iawn o 
galon i ddefnyddio'r fraint o weddi, 



Digitized by 



TB HAUL. 



149 



a dwyD ein holl angenion at yr orsedd; 
ac wedi cael y fendith a geisiwyd oddi 
yno, fel ag y bu gyda'r gwahangleifion 
gynt, nis gwelir ond rhyw ambell un 
yn y cyfFredin yn dychwelyd i roi 
gogoniant i Dduw. Gall amryw 
gredinwyr yn ein plith gofio yn 
ddiammheu amdrugareddau a gafwyd 
mewn ateb i weddi o fewn cylch 
bychan eu banes eu bunain; y mae 
yn ddyledus i addef yn ami ac yn 
ddiolchgar ger bron Duw, y trugar- 
eddau neillduol hyny, ond ar y fatb 
amser a hwn y mae yn arbenig yn 
rhwym arnom i dalu loi ein gwefusau 
i Dduw am y fendith wladol a 
ganiataodd Efe i ni yn adferiad y 
Ty wysog. Ond medd rhyw un, " Beth 
y w'r achos fod oymmaint o bryderwch 
yng nghylch y Tywysog yn glaf, a 
chymmaint o lawenydd am fod y 
Tywysog wedi ei adferid. Y mae 
miloedd yn ein byd ni, y byd hwn o 
afiechyd, a galar, a phechod, yn 
clafyohu ac yn marw bob wythnos, ar 
ol y rbai ni chlywir cymmaint ag un 
Ocheoaid tu allan i gylch cul eu 
perthynasau a*u cydnabod eu bunain. 
Nid yw'r Tywysog on4 dyn fel 
hwythau; gwir yw ei fod fel y bonedd- 
wr penaf yn y wlad yn cael y gair ei 
fod galon hawddgar, haelionus, a 
theimladwy; ond nid oes un lie 
genym i feddwl ei fod ef uwchlaw 
pawb, o ran ei rinweddau mor uchel 
neu o rhan ei ffaeleddau a'i wendidau 
fel dyn, mor ddifai, nes y byddai ei 
gymmeriad o bono ei bun yn denu 
sylw a serch dynolryw yn gyfFredin. 
Ym mhell yn y gwrthwyneb, pa 
uchelaf y byddo gradd rhyw berson 
o gymmaint a hyny gan fwyaf yn 
fwy amlwg a nodadwy yw y gwallau 
yn ei rodiad a'i ymddygiad. Beth 
ynte oedd achos y weddi hbno a 
gafodd ei offrymu ym mron ym mhob 
iaith a arferir mewn un rhan o'r byd 
moesol — "Byw fyddo'r Tywysog?" 
Beth yw achos yr holl gyfarfodydd 
diolohgarwch ar y 27fed o Chwefror? 
Nid cymmeriad personol y Tywysog, 
er cystal y dichon neu y dymunem i 



hwn fod, ond ei gymmeriad perthyn- 
asol megys cynnrychiolwr y genedl, 
mab henaf y Frenines, un hefyd ag 
sydd yn sefyll ar y gradd nesaf at yr 
orsedd, ac yn debyg ei huuan rhyw 
ddiwrnod i esgyn yr orsedd libuo. 
Dyma achos cynnulliad y bobl yng 
nghyd i dy Dduw. Gosodwn ar dyb 
fod y Tywysog wedi marw, yn lie 
iachau o'i glefyd diweddar; pwy, a'r 
peth felly, a all ddychymmyg pa 
gymmaint o anghysur ac annhrefn,. 
OS nid o wrthryfel a thywallt gwaed, 
a fyddai'r canlyniad. Buasai yr 
ergyd yn taro'r Frenines weddw, 
diist, a difeddedig mor llyni nes y 
byddai naill ai yn tori ei chalon neu 
yn gwallgofi o ofid am goUi ei chyn- 
tafauedig. Yn y naill enghraiflft neu'r 
Hall a osodir ar dyb, buasai y llywodr- 
aeth yn cael ei drosglwyddo i Rag- 
lywiaeth neu Regency hyd nes y 
byddai mab henaf Tywysog Cymru, 
yn awr yn blentyn bach, yn cyrhaedd 
oedran dyn. A phan ystyriom mor 
wrthwyuebol y mae ansawdd a thu- 
eddiad y wlad i'r meddwl am Regency^ 
ym mhob dull a modd, nis gallwn lai 
na chanfod pa fatb fantais y byddai'r 
amgylchiad o farwolaeth y Tywysog 
yn rhoddi i'r sawl ag sydd &'u bryd 
ar gyfnewidiad ac ar ddadymchwel y 
Llywodraeth. Nid peth i'w gelu yw 
fod plaid mwy swnfawri na lluosog, 
mwy fFromuchel na doeth, y rhai a 
fyuent ym mhob modd i newid 
defodau, cyfreithiau, a llywodraeth 
ein gwlad, ac yn eu lie i ddwyn i 
mewn Werinly wodraeth America, neu 
ynte rhywbeth waeth o lawer, ie, yn 
aufeidrol yn waeth eto, y Communism, 
a'r Socialism, aV Atheistiaith, a ddaeth 
i'r wyneb dros amser, fel yscum brwnt, 
yn nhrallodion diweddar Ffrainc au- 
nedwydd. Khag y naill a'r Hall o'r 
drygau blin yma, " Gwared ni Ar- 
glwydd daionus," a *'Byw fyddo'r 
Frenines!'* y dywedem ni. 

Cafodd ein gwlad ni rhyw ychydig 
dros dau can mlynedd yn ol brofiad 
o Werinlywodraeth ac o ymerodraeth 
yn ei hoi am ysbaid deng mlynedd o 



Digitized by 



150 



TB HATTL. 



amser a rhagor. Yr oedd penaethiaid 
y Werinlywodraeth hbno, lawer o 
honynt, yn ddynion doeth a dawiol: 
yr oedd yr ymherawdwr, neu'r pro- 
tector, fel y gelwid ef, yntau hefyd, 
yn uu o*r dynion doethaf a glewaf o'i 
oes, a gobeithiem ei fod, o leiaf yn y 
rhan olaf o'i fywyd, yn ddyn duwiol 
hefyd. Ond er cynnifer oedd yr 
amgylchiadau ffafriol i'r Werinlywodr- 
aeth a*r ymherodraeth y dyddiau 
hyny — mor ami yn wir fel nis gellir 
dychymmygu y byddai cynnifer yn 
dygwydd eilwaith — eto, yug ngwyneb 
y rhai hyn oil, mor anflasus oedd y 
naill trawsfeddiannydd yn gystal a'r 
Hall fel y darfu'r deyrnas hiraethu 
am eu brenin cyfreithlawn; ac, yn ol 
diwedd yr ysbaid bychan hwnw, y 
croesawasant iV orsedd un o'r brenin- 
oedd mwyaf di worth a eisteddodd 
erioed ar deymgadair Prydain. Pa 
faint mwy y dylem ni werthfawrogi 
Llywodraeth mwyn ein Breuines 
dirion, yr hon sydd yn esampl o bob 
rhinwedd dda i'w deiliaid, ac yn 
Uywodraethu yn ofn yr Arglwydd. 
*' By w fyddo'r Freuines," a fo'r weddi 
a fyddo yn esgyn o bob genau a phob 
calon ym mysg y Cymry teyrngarol. 
Na wrandawn ar yr adyn a'r ysgeler- 
ddyn bradwrns a grybwyllai fod yn 
rhaid cael g wared o'r frenindod o 
blegid ei draul. Nid yw gwaddoliad 
ein Breniues a'i theulu, mor belled 
ag y mae yn deilliaw o'r drysorfa 
wladol, ddim ond cyfartal i'r etifedd- 
iaeth deg o dai a thiroedd ag oedd 
trwy olyniaeth o dad i blentyn yn 
perthyn i freninoedd ein teyrnas, hyd 
nes iddynt, ar gais ei deiliaid. newid 
yr etifeddiaeth hbno am waddoliad 
sefydlog. Ni fuasai, gan hyny, ddim 
llai na thori cyfammod ac anonest- 
rwydd parod, lladrad mewn gair, i 
attal y gwaddoliad oddi wrth y teulu 
breninol wrth eu hyspeilio o'r etifedd- 
iaeth a roddwyd mewn cyfuewid am 
dano. Ond pe bai hyn yn dygwydd 
yfory— pe bai y gwaddoliad breninol 
yn cael ei ddiddymu ar unwaith, a'r 
Werinlywodraeth yn cael ei pefydlu 



ar ludw y frenindod, y mae'r He 
mwyaf genym i ammheu a fyddai 
y Llywodraeth hwnw ddim, hyd yn 
oed ran traul, ya fwy costfawr na'n 
Llywodraeth presennol. Yn ol y 
drefn bresennol, y mae ein Senedd- 
wyr, yn gynnwysedig fel ag y maent 
o'r goreuon mewn gradd, a dysg, a 
galluoedd a fedd ein gwlad yn ym- 
foddloni i roddi eu hamser a'u 
gwasanaeth heb un cyflog ac yn 
ddidraul i'r wlad. Ystyriant yr 
anrhydedd o gynnrychioli eu cyd- 
ddeiliaid, o reoli y cyfreithiau 
gwladol, a bod yn fath o gynghoriaid 
i'w Brenines mewn materion pwysig 
y deyrnas yn ddigon o dal am eu holl 
lafur a'u gwaith. Ond newidiwch y 
Llywodraeth o'r Frenines i'r Werin, 
a hyn oil a newidir hefyd. Bydd y 
senedd uchelaf ei chlod yn yr holl 
fyd am ddysgeidiaeth, doethineb, a 
gweddeidd-dra yn disgyn ar unwaith 
o'i sefyllfa uchel ym mysg cenedloedd 
y ddaiarj bydd y dynion goreu eu 
dysg a'u doniau yn cilio yn ol oddi 
wrth ddadwrdd y dyrfa, ac fe lenwir 
y gwagle 4 rhai yn derbyn cyflog, 
a'r cyflog hwnw, wedi ei swmio i fyny, 
a fyddai yn fwy na chydradd a 
Qhyfartal a gwaddoliad y Frenines a'r 
breninol deulu. Heb law hyn, rhaid 
cymmerid mewn ystyriaeth y costau 
bob pedair blynedd o leiaf — y costau 
o etholiad i holl swyddau y Llywodr- 
aeth. Ychwanegwn at hyn eto y 
cydy mdrech, yr y mbleidio, a'r cenfigen 
a fyddai am y swydd uchelaf, 
a chymmaint o ddylanwad yn ym- 
ddibyuu arni, a'r swyddau ereill yn 
dueddol i genedlu, a rhyfedd genyf 
OS na welwn ynddynt un achos arall 
ychwanegol am weddi'o, "Byw fyddo'r 
Frenines." 

Gellir canfod un o beryglon ac 
anghyfleusderau y Werinlywodraeth 
yn yr ymrafael sydd yn awr yn 
hanfodi rhwug Llywodraeth Prydain 
ac America. Yr oedd yr hen gweryl 
rhwng y ddwy wlad i bob tebygol- 
rwydd ar gael ei derfynu. Yr oedd 
eiu gwlad ni yn barod, pe bernid 



Digitized by 



YB HAUL. 



151 



hjuy yn ofynol, i dalu swm fawr, 
megys iayrn digonol am UDrhyw 
golledion a allesid yn rhesymol ein 
beio ni am danyut o gwbl. Ond tra 
yr oeddym ni yn ymlawenhau gan 
dybied fod ein cefnderwyr ti-amor 
draw a ninnau yn dechreu deall ein 
gilydd, dacw eu cynnrychiolwyr hwy 
yn rhoi biliau i'n herbyn a fyddai yn 
ddigon i lymrygio'r deyrnas hon yn 
grwn ac am byth pe eu talid hwy: 
biliau hefyd ag y mae'r holl fyd 
moesol yn barnu yn gwbl afresymol. 
Anturiwn ddywedyd na fyddai dim 
o'v fath ymrafael, na fyddai dim o'r 
fath eircbion angbymmedrol wedi eu 
gwneyd erioed oni bai eu fFurf o 
Werinlywodraeth. Y mae'r genedl 
fel cenedl yn well na'i Llywodraeth. 
Ond rhaid i ni gofio fod rhan fawr o 
boblogaeth America yn gynnwysedig 

Wyddelod anfoddog ac anesmwytb, 
ac ereill ag ydynt yn dra elyniaetbol 
i*r wlad hon; a chan fod cyrhaeddiad 
swyddau uchelaf eu gwladwriaeth yn 
ymddibynu i raddau mawr ar bleid- 
leiaiau'r blaid elyuiaethol hon, y mae 
yma brofedigaeth i*w blaenoriaid, sef 
eu cynnrychiolwyr a'u llywiawdwyr, 

1 adael yr hen glwyf rhwng America 
a Lloegr yn agored, yr un modd ag y 
darfu Felics, yn ewyllysio gwneuthur 
oymmwynas i'r luddewon^ adael Paul 
yn rhwym. 

Rheswm arall pa ham y dylem 
weddio, "Byw fyddo*r Frenines" 
yw, fel y gallom fy w yn heddychol ac 
ymgadw rhag terfysg cartrefol. Un- 
waith y diorseddir brenin ac y newidir 
y Llywodraeth y mae rhyw fil o 
elfenau terfysglyd yn dyfod i'r mfies 
ao yn ymdrechu am yr oruchafiaeth. 
Megys y dy wedir am gynhen, " Pen 
y gynhen sydd megys pad agorid 
argae (Diar. xvii. 14), felly pan 
newidir llywodraeth mewn gwlad a 
cbenedl y mae pleidiau ac ymrysonau 
yn flfynu i'r fath raddau nes y gellir 
dywedyd mewn gwirionedd fod bedd- 
wch wedi ei gymmerid ymaith oddi 
wrth y wlad annedwydd h5no Ho y 
dygwyddo'r fath aflwydd trwm. 



Edryohwn, er enghraifift, ar ein cym- 
mydoges gyfochrol, Ffrainc. Ychydig 
cyn diwedd y ganrif olaf y diorsedd- 
odd ac y lladdodd Ffrainc ei brenin, 
ac oddi ar hyny hyd yr awr bresennol 
y mae heddwch wedi gwneyd ond 
arosfa byr o fewn ei glanau, ac yn ei 
le y mae terfysg, ac ymbleidio, a 
gwrthryfel, a thywallt gwaed fel pe 
baent wedi gwneyd eu trigfa yno. 
Mae un dull o lywodraeth yn gyflym 
yn canlyn dull arall, a hwnw eto i 
roi lie i ryw both newydd, a'r bobl 
byth yn fwy anfoddlawn nac erioed. 
Ymddeugys fel pe bai y gair wedi ei 
roi mewn grym i'w herbyn — " Dym- 
chwelaf, dymchwelaf, dymchwelaf hi; 
ac ni bydd mwyach hyd oni ddelo'r 
hwn y mae yn gyfiawn id do." — £sec. 
xxi. 17. Khag y fath ddadymchwel- 
iad a'r fath farnau trymiou gwared 
ni, "gwared ni Arglwydd daionua." 
*' By w fyddo'r Frenines! By w fyddo'r 
TywysogI" 

Yr ydym, hyd yma, wedi bod yn 
cyfeirio at y bendithion tymmorol ag 
yr ydym yn eu mwynhau dan lyw- 
odraeth breninol; ac ef allai mai 
nid anghymhwys yw i ymhelaethu 
ychydig ar y bendithion yma mewn 
cylchgrawn eglwysig, o blegid mai yn 
auaial, o bosibl yn rhy anaml, y mae 
gweinidogion yr Eglwys Sefydledig 
yn trin materion politicaidd yn eu 
pulpudau: gwell ganddynt o lawer i 
chwythu udgorn arian Efengyl gras 
Duw, i seinio clodydd y G wared wr 
mawr, i ddadblygu gwirioneddau 
hanfodol a sylfaenol crefydd, y cwymp 
erchyll trwy'r Adda cyntaf, y pryn- 
edigaeth trwy Adda'r Ail, cariad y 
Tad, a dylauwadau grasul yr Ysbryd 
Glin yn dychwelyd ao yn adnewyddu 
y pechadur. Y mae o lawer yn fwy 
hofF gan weinidogion yr Eglwys, 
meddem, i draethu am y pynciau 
sylftienol hyn nac i ymyraeth a mater- 
ion politicaidd, yn y rhai y teimlant 
megys allan o'u helfen. Gwell gan- 
ddynt hefyd i dewi gan fwyaf am y 
pethau ag sydd yn eu gwahanu oddi 
wrth frodyr anwyl ag sydd yn dal yr 



Digitized by 



152 



T& HAUIi. 



un Pen ac yn caru yr un Arglwydd 
i hwynt hwy eu hunaio, ac i son yn 
unig am y gwirioneddau a'r gobeith- 
ion gogoneddua a hanfodol hyny, yng 
nghylch y rhai y mae holl gorff 
Protestauiaid efengylaidd yn gwbl 
gytun. Ond y mae amser a lie i bob 
peth — "amser i dewi ac amser i 
ddywedyd, amser i alaru ac amser 
i ddawnsio:" a chan ein bod yn awr 
yn traethu am y diwrnod o ddiolch- 
garwch, llawenydd, a gorfoledd o 
blegid adferiad y Tywysog, gobeitbiwn 
mai nid anweddaidd fydd i ui geisio 
crynhoi yng nghyd o fewn owmpas 
cul yr holl feudithion a ymddangosaut 
i ni megys yng nglyn a r llywodraeth 
breniuol, er na fyddo rhai o'r sawl ag 
yr ydym yn eu parch u yn abl cyd- 
weled k ni llygad yn lygad am bob 
un bonynt. Ein hamcan yw i 
olrhain i fyny ein holl drugareddau, 
bychain a mawrion, tymmorol ao 
ysbrydol, at yr un fFynnon fawr 
ddechreuol, "Tad y trugareddau a 
Duw pob dyddanwch." Ein dymuniad 
y w, nid mewn- gwag ymfFrost, nid yn 
ddadleugar, ond yn garedig ac yn 
ddiffuant, i annog pawb ein gilydd i 
" ofni Duw ac i anrhydeddu y brenin, 
i dalu parch i'r hwn y mae parch yn 
ddyledus clod i'r hwn y mae clod." 
Ond, rhag i ni fod yn rhy faith, ui 
chawn enwi ond un rhagorfraint arall, 
o blegid yr hwn y gweddai i ni 
weddi'o — "By w fyddo'r Frenines! Byw 
fyddo*r Tywysog!" Y maeV fendith 
hon o ran yn dymmorol, o ran yn 
ysbrydol, ac y mae yn gynnwysedig 
yn hyn, sef fod ein Breuines yn 
Frenines Brotestanaidd ac Efengyl- 
aidd. Dyma uu o brif holion Ty 
Hanofer i Orsedd Prydain, a bod y 
peth felly sydd un o wystlon cadarnaf 
ein rhyddid ni fel dinasyddion a 
chrefyddwyr. Oddi ar amser y I)i- 
wygiad gwynfydedig hyd yr amser 
presennol ni fii ond tri o'n Penllyw- 
iawdwyr yn Babyddion, ac fe adawodd 
pob un honynt hwy ei ol a'i nod ar 
ein banes megys ag haiarn coch, yn 
rhybudd i'r cenedlaethau dyfodol hyd 



ddiwedd amder. Mair Waedlyd a 
gynneuodd danau Smithfield ac a 
losgodd esgobion, gweinidogion, a 
lleygwyr duwiol wrth yr ugeiuiau a'r 
cannoedd. Siarl yr Ail oedd yn 
Babydd dan orchadd ac.yn anghenfil 
mewn aufoesoldeb, a thrwy ei esampl 
ddrwg ef, efe a fu yn felltith erchyll 
i'r deyrnas. Ei frawd, Iago*r Ail, 
oedd yn Babydd proffesedig, a thrwy 
ei greulondeb yn carcharu'r saith 
esgob, a'i ormes mewn pethau ereill 
efe a ddangosodd mor amlwg beth yu 
unig y gallasai Protestauiaid ddysgwyl 
oddi wrth frenin pabaidd, nes y pen- 
derfynodd ein cyndeidiau ei ddi- 
orseddu ac i roi ei ferch Brotestanaidd 
ar yr orsedd yn ei le. Ac yn fuan 
wedi hyn fe ordeiniwyd gan y Llyw- 
odraeth na allasai neb fod yn frenin 
ar Brydain, yn gytun k'r cyfreithiau 
gwladol, ond yr hwn a addawai i 
amddifFyn y Ifydd Brotestanaidd 
efengylaidd. "AmddifFynydd y fFydd" 
yw un o deitlau anrhydeddus ein 
breninoedd, a boed i ni weddio llawer 
ar i'n Brenines dirion ni gael nerth a 
gras i gynnal y nodweddiad goruchel 
hwn ac i fod ei hunan yn filwres 
ffyddlawn i Gri^t yn ei dydd a'i 
chenedlaeth. Ond y mae llawer yn 
y dyddiau presennol am ysgaru rhwug 
y Llywodraeth a chrefydd, ao i'r 
dyben hyn ceisiant fwrw allan Llyfr 
Duw — y Beibl Sanctaidd — o'r ysgol- 
dai wythnosol, fel na ellir egwyddori'r 
plant yn hwy ym mhen y ffordd. 
Dyma'r canlyuiad o leiaf, beth bynag 
yr am can. Gocheled y cyfryw rhag 
iddynt, wrth wueuthur hyn, ysgaru 
rhwug pethau a gyssylltodd Duw yng 
nghyd yn ddiwah^u, ac wrth hyny 
ddwyn melltith yn lie bendith ar y 
deyrnas. Rhyw fympwy y dyddiau ^ 
diweddaf yw hwn fod bys y Llywydd, 
fel Llywydd, yn halogi crefydd. Nid 
felly y tybiodd Dafydd yn ei fawr 
ofal am arch Duw, pan ddygodd hi i 
fyny i lerwsalem trwy floddest a sain 
udgorn, efe a'i holl bobl, ac yntau yn 
myued o'u blaen megys brenin Israel. 
—2 Sam. vi. 20. Nid felly y tybiodd 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



153 



Solomon pan ddiswyddodd offeiriad 
drwg i roddi lie i offeiriad ffyddlawn 
a-wnelai yn ol calon a meddwl Duw. 
— 1 Bren. ii. 27. Nid felly y tybiodd 
Heseciah dduwiol pan anfonodd at 
hoU Israel a Iwdah " i ddyfod i dy'r 
Arglwydd i lerwsalem i gynnal Pasc 
i Arglwydd Dduw Israel" (2 Cron. 
XXX. 1); pan "ddywedodd wrth y 
Lefiaid am foliannu'r Arglwydd k 
^eiriau Dafydd ac Asaph y gwel- 
edydd" (2 Cron. xxix. 30); a "phan 
osododd 4dosparthiadau'r offeiriaid 
a*r Lefiaid yn eu cylchoedd, pob un 
yn ol ei weiuidogaeth." — 2 Cron. 
xxxi. 2. Nid felly ychwaith y tybiodd 
losiah rhagorol, yr hwn, fel ein 
Edward y Chweched ni, oedd er yn 
blentyn yn enwog am ei dduwioldeb, 
ac fel yntan hefyd ar ei ol,- yn offeryn 
nerthol i ddwyn i ben ddiwygiad 
hynod yn yr Eglwys luddewaidd. 
Ond medd rhyw un, "Dan yr hen 
oruchwyliaeth y bu hyn." , Gwir. 
Eithr beth a ddywed y cyfryw am 
weledi^ethau'r prophwyd am y dydd- 
iau braf hyuy dan yr Efengyl pryd 
y byddai breninoedd yn dadmaethod 
a breninesau yn fammaethod Tr Eg- 
lwys?"— Esai xlix. 23. A pha le y 
gwelir cyflawniad amlycach oV bro- 
phwydoliaeth hon nac yn y rhes 
enwog freninoedd a breninesau 
Prydain? Pa fodd hefyd y gallasai 
breninoedd a breninesau fod yn dad- 
maethod ac yn fammaethod i'r Eg- 
lwys ond yn eu nodweddiad swyddol? 
Na; nid oes modd i wahanu'r dyn 
oddi wrth ei swydd, mwy na'r pren 
da oddi wrth y meddwl am ffrwythau 
da, a'r pren drwg a'i ffrwythau drwg. 
Gall y genedl benderfynu i'w brenin 
fod naill ai yn Babydd erlidgar, neu 
yn anffydd ac yn rhydddybiwr 
truenus, ond fe fydd talent goruch- 
wyliwr a swydd og yn ei law ac yn ei 
ddwrn, pa un ai defoyddioV dalent 
hbno y gwna, ai ei chamddefnyddio 
hi, ai ei chuddio mewn napeyn. le, 
fe fyddai'r egwyddorion ag sydd yn 
erbyn cyssylitiad yr Eglwys &'r Wlad- 
wriaeth, a'u hestjn i'w eithafion 
20— xvi. 



naturiol a rhesymol, yn peri fod 
gweddi yn y Senedd, gweddi yn y 
teulu, a gweddi yn yr addoliad hefyd 
yn beth ffol ac anghysson, o blegid, 
a'r peth felly, pa hawl fyddai gan neb 
i ymyraeth a chrefydd ei frawd, na 
gofalu am ei enaid, a phob un yn 
weinidog iddo eihuu, "Cael neu goUi 
gwaed y groes," fel y mynai efe. 

A oes neb yn petruso yng nghylch 
yr adnod hbno lie y dywed ein 
Hiachawdwr, "Nid yw fy mrenin- 
iaeth I o'r byd hwn." — loan xviii. 36. 
Ystyried ei chyssylltiad yn ddiduedd, 
yna y cenfydd mai cyffes ein lach- 
awdwr ger bron Pilat oedd yn 
arwyddocau mai "nid i*w wasanaethu 
ond i wasanaethu ac i roddi ei einioes 
yn brid worth dros lawer y daeth Mab 
y Dyn."— Mat. xx. 28. Y mae yn 
wir fod gormod o fydolfrydedd yn yr 
Eglwys ac ym mhob cangen o'r 
Eglwys, ie, ac yng nghalon pob cred- 
adyn hefyd, a bod ein Harglwydd yn 
tystio yn erbyn y tuedd hwn trwy ei 
boll weiuidogaeth ; ond nac anghofiwn 
hyn, fod yr Eglwys filwriaethus yn y 
byd er nad y w oV byd, fod yr Eglwys 
hon yn gynnwysedig o gorff ac enaid j 
ac megys ag y bu yn Uongddrylliad 
Paul i Dduw ryngu bodd i ddefn- 
yddio offerynoldeb y morwyr, felly 
hefyd yn ei ragluuiaeth er amddiffyn 
ei Eglwys y mae Efe wedi gweled bod 
yn dda i weithio trwy oft'erynau, ao 
wedi peri i bob peth a phob dyn, da 
a drwg, gydweithio er daioni i'r sawl 
sydd yn ei garu Ef. Er profi hyn 
cyfeiriwn ond unwaith eto at bro- 
phwydoliaeth, a'r brophwydoliaeth 
hbno yn awr yn Llyfr Dadguddiad 
loan. Yn y xii. ben. a'r 15 a'r 1 6 adn. 
o'r llyfr hwnw y darllenwn fel y 
canlyu: — "A'r sarff a fwriodd allan 
o'i safu ar ol y wraig ddwfr megys 
afon, fel y gwnai ei dwyn hi ymaith 
gyda'r afon. A'r ddaiar a agorodd ei 
genau, ac a lyncodd yr afon yr hon 
a fwriodd y ddraig allan o'i safn." 
Yn awr, y mae rhai o'r esbonwyr en- 
wocaf o'r farn ein bod ni i ddeall wrth 
hyn Satan, "yr hen sarff," trwy 

Digitized by GooqIc 



154 



TR HAUL. 



gyfi'WDg pagauiaeth neu aughriRtiaeth 
yn erlid '*y wraig," sef yr Eglwys 
ddirgelaidd; a'r " ddaiar," sef awdur- 
dodau'r ddaiar, yn tostiirio with 
ddyoddefiadaii'r Eglwys ac yn ei 
chyunorthwyo. Os yw yr esboniad 
yrna ynte yn gy wir, onid y w'r casgliad 
yn anwadadvvy fod Duw wedi bwriadu 
i'r holl nawdd a chymhorth a fyddai 
ei rhagluniaeth Ef yn tueddu aw- 
durdodau'r ddaiar i roddi, i'w derbyn, 
a'u gwerthfawrogi, a'i fod Ef yn 
ewyllysio i'r Eglwys gasglu i fyuy y 
briwsiou o bob talent o fewn ei 
chyrhaedd ac i farchnata H hwy hyd 
oni ddelai ei Arglwydd o'r wlad bell? 
Gadewch i ni ynte dalu ein diolch 
gostyngeiddiaf i Dduw am ei holl 
ddaioni mawr tuag atom fel ccnedl. 
Diolch wn iddo am arbed ein Ty wysog 
ni — Ty wysog Cymru; a gwecldiwn o 
unfryd ar iddo Ef, yn Haw yr hwu y 
mae calonau breuinoedd yn gystal a 
thlodion, beri i'w afiechyd diweddar 
fod yn iechyd ac yn fendith drag- 
wyddol i'w enaid. Diolchwn iddo 
am yr holl ragorfreintiau ag yr ym 
ni yn eu mwynhaii dan Lywodraeth 
ein Brenines anwyl. Diolchwn iddo, 
OS gallum, am yr Eglwys Sefydledig, 
canys er ei bod we<li cysgu a hopian 
lawer tro, ac wedi bod yn anfFyddlawn 
iawn i'w breintiau uchel, y mae eto 
wedi. bod yn ofterynol yn Haw Duw i 
ddwyu miloedd a myrddiynau o 
eneidiaii i adnabyddiaeth o'r gwir- 
ionedd, ac felly i'w gwared rhag 
angeu. Diolchwn baw^b, ynte, am y 
bendithion a gafwyd tiwyddi, a 
gweddi'wn am i Dduw ei dyfrhau a'i 
phureiddio fel y dygo ragor o ffrwyth 
i'w ogoniant Ef ac or budd a lies i 
ddynion. Diolchwn oil hefyd, y naill 
fel y Hall, am ein rhyddid gwladol a 
chrefyddol, fod genym hawl i fyw yn 
dawel ac yn esmwyth pob un dan ei 
winwyddeu a'i ffigysbren ei hun, fod 
genym hawl i addoli Duw pob un yn 
y rnan a'r modd a ewyllysio efe ei 
hun. Ac yn ol cynghor yr apostol, 
" Ym mlaen pob peth bydded ym- 
biliau a gweddiau, deisyfiadau, a thalu 



diolch dros bob dyn, dros freninoedd, 
a phawb sy mewn goruchafiaeth ; fel 
y gallom ni fyw yn llonydd ao yn 
heddychol mewn pob duwioldeb a 
gonestrwydd." — 1 Tim. ii. 1, 2. 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Idwal. Wei, y mae Mr. Mi all yn 
dwyn ei fesur ar Ddadgyssylltiad yr 
Eglwys ym mlaen yu fuan, a chai 
weled, Ifor, y gadawa efe bath o'i 
ol arni, ac y llwydda i'w chael i lawr 
heb fod yn hir. Y mae efe yn addas 
at y gwaith; y mae yn ymresymwr 
cadarn, ac nid wyf yn meddwl y saif 
yr Eglwys fawr o amser o'i flaen. 

Ifor. Bum yn synu lawer gwaith, 
Idwal, mor barod ydych chwi yr 
Ymneillduwyr i wneyd dynion mawr 

rai by chain iawn, os dygwyddant 
fod o'ch ochr chwi. Daw y corach 
bach Heiaf yn ddyn mawr yn y man. 
Mae Mr. Mi all yn uchel ei drwst lie 
nad oes neb i'w wrthwynebu, ond os 
daw rhy w un i'r maes i'w wrthwynebu, 
cilia yn union i'w dwll: gwnaeth felly 
a Dr. Massingham; gwnaeth Henry 
Richard yr un fath a Ficer Caer- 
narfon. Methasant ill dau ddangos 
eu gwynebau pan heriwyd hwynt i 
ymresymu yn deg. Dyma dy ddyn- 
ion mawr, Idwal! Ond rho glywed 
yn awr beth wyt ti yn ddeall wrth 
ddadgyssylltiad, canys tybiaf mai go 
niwlog yw dy feddwl am y peth. 

Idival. 0! dyna beth ydyw — tori 
yr undeb rhwng crefydd fi'r Llywodr- 
aeth, fel na byddo i'r Llywodraeth 
ym wneyd dim d chrefydd mwyach; 
a dyna un peth a fyddai yn canlyn — 
ni fyddai rhaid talu degwm wedyn. 

I/or, Wei, a gadael bod dy feddwl 
felly am y degwm yu iawn, ni fyddit 
rouyn gwell, canys byddai mwy o 
reiii arnat i dalu yn He hyny; i'e yn 
wir, tybygwn y gallai fod yn waeth 
arnat ti a'th gymmydogion, canys y 
mae yr ofteiriad, yr hwn fiydd yn 
deibyn y degwm yn awr, yn rhwym 

1 fyw yn y pi wyf, neu o leiaf yn ages 



Digitized by 



YR HAUL. 



156 



ato, ac felly y mae yn rhwym i hala 
llawer o'r arian y mae yn dderbyn yn 
y plwyf hefyd; ond gall fod eich 
meistriaid tiroedd yn byw ugain neu 
ddeugain milltir oddi wrthych, ac ni 
ddaw ffyrling, ef allai, o'i arian ef 
byth yn ol atoch. Mae yu rhyfedd 
genyf fi dy fod mor fyr dy olwg a 
pheidio gweled Lyn yna, pe na buasai 
dim arall yn bod. Ond i adael y 
cwestiwu arianol am dipyn: y mae 
Dadgyssylltiad, fel yr awgrymaist, yu 
cynnwys peth mwy pwysig na chym- 
meryd y degwm oddi wrth yr Eglwys; 
ie, yn hytraoh, peth hoUol wahanol 
ydyw, er y gall y ddau o bosibl 
gydfyned au gilydd. Diwaddoliad 
fyddai ysbeilio yr Eglwys o'r degwm, 
ac ui fyddai hyn ddim gwell na 
lladrad o'r mwyaf, canys rhoddwyd ef 
iddi gan ei haelodau ei hunan yn yr 
oesoedd gynt, y rhai oedd d chystal 
hawl ganddynt i roi y dcfegfed ran o'u 
meddiannau iddi hi ag oedd ganddynt 
i roi y naw rhau arall i'w hetifeddion. 
Nid y Llywodraeth erioed a roddodd 
y degwm, er bod dy arweinwyr, 
Idwal, byth a hefyd yn ceisio geuyt 
gredu hyny; y mae pob hanesyddwr 
ag sydd ag un math o ddal arno yn 
tystio yn bendant fel arall. Yn awr, 
diwaddoliady ac nid dadgyssylltiad, 
fyddai dwyn y meddiannau hyn oddi 
ar yr Eglwys, ac fe fyddai yn bechod 
raawr, canys y mae pob lladrad yn 
bechod, ond y mae lladrata oddi wrth 
Dduw a'i achos yu lladrad gwaeth 
nag un lladrad arall. 

Idwal. Ydyw yn ddiammheu: rhaid 
i mi addef hyn yna. Wei, gan dy 
fod yn galw dwyn meddiannau yr 
Eglwys yu ddiwaddoliady rho glywed 
pa beth ym mhellach na hyny yw 
dadgyssylltiad. Meddwl am gadw'r 
degwm oeddwn i yn benaf wrth y 
gair. 

If or. Ie, yn ddigon tebyg; y mae 
dy boced, yr wyf yn ofni, yn gwasgu 
yn nes atat na dim arall. Er hyny, 
dylit ofalu ychydig am ei llanw mown 
flfordd onest, ac nid trwy chwenn3^ch 
eiddo arall, yn enwedig pan mai 



achos yr Arglw.ydd yw yr nu arall 
hwnw. Oud gan dy fod yn gofyn 
beth sydd yn gynnwysedig mewn 
dadgyssylltiad, megys ar wahdn oddi 
with ddiwaddoliad, rhoddaf ateb i ti. 
Rhoddaist ryw ateb dy hunan yu y 
dechreu, pan ddywedaist mai toriad 
yr uudeb rhwng crefydd a'r Llywodr- 
aeth ydoedd, fel na byddai i'r Llyw- 
odraeth ym wneyd a chrefydd mwyach. 
Ond a ystyriaist ti erioed beth y 
mao'r geiriau yna yn arwyddocau? 
Wei, dim llai na hyn — bod y Llyw- 
odraeth yu taflu ymaith bob cydua- 
byddiaeth o Dduw fel penllywiawdwr, 
ac yn ymddwyn, yn ei materion 
cyhoeddus, fel pe na buasai un Duw 
i\v gael; yn ymwrthod a'r brofFes 
gyhoeddus o grefydd, ac yn ymattal 
rhag defnyddio ei dylauwad mewn uu 
fFordd o'i phlaid; yn ymddwyn fel pe 
na buasai gan Dduw uu llaw ym 
mreuiniaeth dynion; er iddo Ef ei 
hun ddywedyd, *'Trwof Fi y teyrnasa 
breninoedd, ac y barna y penaethiaid 
gyfiawnder," ac yn ymwrthod a phob 
rhwmedigaeth i ddwyn ym mlaen ei 
ogoniant, a cheisio llesad crefyddol 
y genedl. Dyma yw gwir ystyr 
dadgyssylltiad, a dyma'r hyn ydych 
chwi, Ymneillduwyr, yn wneyd — yu 
rhoi llaw o gy mhorth i Atheistiaid ac 
AnfFyddwyr i'w ddwyn oddi amgylch 
yn y wlad hou, sydd wedi ei breiutio 
mor uchel a'i bendithio uwoh law hoU 
genedloedd y ddaiar, a hyny (y mae 
yn ddiammheu genj^f fi) i raddau 
mawr am ei bod hyd yma wedi 
anrhydeddu Duw trwy ei arddel yn 
gyhoeddus fel Penllywodraethwr; 
canys y mae'r^gair yna o'i eiddo yw 
wir mewn perthynas i deyrnasoedd 
yn gj'stal a phersonau unigol: Fy 
anrhydeddvvyr a anrhydeddaf Fi, a'm 
dirmygwyr a ddirmygir." Yr wyf 
fel yma wedi gwahauiaethu rhwng y 
ddau beth hyn, dadgyssylltiad a di- 
waddoliad, i ddaugos i ti fod dau 
bechod yn yr hyu y mae'r Ymneill- 
duwyr yn amcanu wneyd, sef lladrad 
a gwithodiad o'r Arglwydd fel Pen- 
llywodraethwr. Y mae'r ddau bechod 



Digitized by 



156 



TB HAUL. 



byn wedi cael ea oyflawnu mown 
perthynas i'r Iwerddon. Gadawyd 
i'r Eglwys yno ryw gymmaint oi 
thiroedd, y rhai ni allesid gau gywil- 
ydd eu oymmeryd oddi ami, hyd yn 
oed ganOladBtone, gan mor ddiweddar 
yr oeddynt wedi eu rhoi iddi gan 
bobl baelionus. 

IdwaL I ba le mae*r degwm yno 
yn myned yn awr? A ydyw ef ddim 
yn cael aros ym mhocedi y ffermr 
wyr? 

Ifor, Nao ydyw, un bailing o bono; 
byddant yn ol y gyfraith newydd yn 
ei dalu Tr meistri tiroedd, yn lie, fel 
gynt, i'r offeiriaid; a bydd y meistri 
tiroedd bwytbau yn ei dalu i'r Llyw- 
odraetb; felly y mae yn dra thebyg 

fyned yn dryroacb ar y fFermwyr 
nag o'r blaen. Ystyria, Idwal, am 
fynyd. Y mae*r degwm yn awr, yn 
Lloegr a Cbymru, yn cael ei gadw o 
fewn terfynau gosodedig, yn ol pris 
yr yd am y saitb mlynedd diweddaf, 
nis gall fyned tu bwnt i'r terfynau 
byny; ond pe byddai'r degwm yn cael 
ei droi yn rent, betb a fyddai i 
rwystro y meistri i*w godi yn llawer 
uwcb, canys y mae bawl gan y meistr 

1 godi faint a fyno o rent ar ei dir ? 
Digou tebyg y gwnai ei godi i raddau, 
o leiaf, megys t&l am ei drafferth yn 
ei dderbyn ac yn ei drosglwyddp i'r 
Llywodraetb. Byddai petb rbeswra 
ganddo hefyd-am byny, er diogelu 
ei bun yiig ngwyneb y posiblrwydd o 
gael deiliaid drwg, ac felly fod mewn 
colled. Oallai wneutbur yr esgus- 
odion di fynai, gyda byn, am godi*r 
swm yn uwcb. Aroswyd cryn getyn 
ar y pwnc bwn, wrth ddadleu ar 
ddadgyssylltiad Eglwys yr Iwerddon. 
Felly, Idwal, gwell i'r ffermwyr fod 
yn dawel fel ag y maent, yn hytracb 
na rbedeg i afael rbyw ddrwg ua 
wyddant betb fydd y pen draw iddo. 

Idwal, Yn wir, ni feddyliais ddim 
am byn yna; ond dywed, Ifor, oni 
fyddai i'r degwm a delid felly trwy y 
meistri i'r Llywodraetb fyned i ys- 
gafnbau'r tretbi ag sydd yn pwyso 
mor dry med arnom ) 



Ifor, Cystal i ti beldio breuddwydio 
rbywbeib fel yna. Unwaitb yr elo 
arian i golFrau y Llywodraetb, nid. 
liawdd iawu ei gael oddi yno wedyiu 
Mae digon o ffyrdd gan y Llywodr* 
aetb i bala arian, beb law ei ddefn* 
yddio i leibau'r tretbi. Creodd Mr. 
Gladstone swydd newydd er ys tipyn 
yn ol, a cbyflog o ddwy fil o bunnauV 
flwyddyu yng ngl^n \ bi, er mwyn 
cyfoetbogi rbyw gyfaill iddo; a tbuaV 
un amser, pan oedd eisieu ar gyfaill 
arall fyned ar fordaitb er gwella ei 
iecbyd, cafodd un o longau rbyfel y 
Llywodraetb i'w gludo, ac fe gostiodd 
taclu bono, a tbalu'r gwyr a aeth 
gyda bi, tua dwy fil arall o bunnaa. 
Nid yw'r petbau byn ond yobydig 
allan o lawer. Y mae'r Llywodraetb 
wedi cael petb o arian Eglwys yr 
Iwerddon yn awr, ond a ydyw y tretbi 
ronyn yn llai? Na; yr acbwyniad a 
glywaf gan y ffermwyr yn gyffredim 
yw, eu bod yn myned yn drymacb 
drymacb. Gelli di benderfynu, Idwal, 
mai ycbydig iawn o ddegwm dy blwyf 
di, neu un plwyf arall, a ddeuai yn 
ol iddo yn lleihM y tretbi, ac mai 
gwell i ti yw cadw dy ddegwm yn dy 
blwyf na'i ollwng unwaitb i maes o 
bono, gyda'r gobaitb ofer y gwelit 
ddim o bono yn ol. Y mae siawns i 
ti gael lies oddi wrtb arian a dreulir 
yn y plwyf, yn rbyw ffordd neu 
gilydd, ond ni fyddai dim pan yr ai 
allan. ^ 

Idmtl, Wei yn wir,* y mae rbeswm 
yn yr hiyn a ddywedi; a rbaid i mi 
addef hefyd y byddai yn anonest- 
rwydd i fyued i'r degwm a*r medd- 
iannau ereill oddi ar yr Eglwys, gaa 
mai rhodd y percbenogioa oeddynt. 
Y mae rhyw dipyn o waddol yn 
pertbyn i'n capel ni, wedi ei roddi 
gau ben wr Pantmeurig, ac mi a*i 
teimlwn yn chwitb iawn pe cyn- 
nygiai neb fyned ag ef oddi wrtbym. 
Yr oeddwn wedi cael fy arwain i 
feddwl mai y Llywodraetb oedd wedi 
rboi y degwm a'r petbau ereill i'r 
Eglwys, ond penderfynaf o byn allan 
beidio gwrando ar un ocbr i'r ystori 



Digitized by 



TB HAUU 



157 



yn unig, ond aros nes clywed y ddwy, 
ao yna ffurfio fy marn yn gyfatebol. 

IfoT, Mae yn dda geuyf dy weled 
yn dyfod i'r fan yna. Arwydd dyn 
synwyrol yw ei fod yn pwyso y ddwy 
ochr. Dyna'rowbl wyf yn ddymuno 
genyt — nid cymmeryd dim ar fy ngair 
iy na gair neb araU, ond chwilio pethau 
drosot dy hunan, i weled ai gwir ai 
peidio ydynt, ao yna ffurfio dy farn. 

Idwal. Treiaf wneyd hyny, yn wir. 
Ao yn awr, gan dy fod wedi esbouio 
i mi y drwg sydd gynnwysedig mewu 
diwaddoliad, ac wedi dangos mai 
Iladi*ad y byddai, dymuuaf amat ry w 
bryd eto draethu tipyn yn fwy helaeth 
ar ddadgyssylltiad, a*r drwg mawr y 
dywedi sydd ynddo. 

Ifor. Gyda phob pleser, Idwal bach; 
gwnaf hyny y tro neaaf yr ymgyfar- 
fyddom. Ffarwel. 



SOME OBSERVATIONS ON 
Eastertide, By the Rev. J. Newland 
Smith, M.A. London: Longrmn. 

Ahcan yr awdwr yn y llyfryn hwn 
yw oymmeradwyo newidiad yn y 
ffordd o sefydlu terfynau y Paso a*r 
Suliau aVgwyliau sydd yn ymddibynu 
arno. Y mae yn haeru nad oes ond 
ychydig iawn hyd yn oed yra mhlith 
gweinidogion yr Eglwys a allant 
. weithio allan y cyfrifiadau angenrheid- 
iol i benderfynu pryd y dygwyddo'r 
Paso mewn unrhy w flwyddyn, a'u bod 
yn ymddibynu ar Almanaciau y rhai 
a allant fod yn aughywir. Ei gyn- 
nygiad yw i sefydlu'r Paso bob 
blwyddyn ar y 9fed o Ebrill pryd 
y dygwyddo'r Sul ar y diwrnod hwuw 
neu ynte ar y Sul cyntaf ar ol y 9fed, 
ao y mae yn baruu y bydd y Paso yn 
ol y drefn hwn mor agos at yr amser 
priodol ag sydd ddichouadwy, ac 
fynychaf yn nes nag y mae yn 
dygwydd bod yn ol y rheolau sydd 
yn awr mewn grym, yn ol y rhai y 
geill syrthio ar unrhyw ddiwrnod 
rhwng Mawrth 23 ag Ebrill 26. Nid 



oes genym le i sylwi (vr resymiadau 
yr awdwr, y rhai, er eu bod yn 
gywrain a manwl, nid ydynt yn ein 
argyhoeddi o*r daioni a ddeillia oV 
newidiad y mae yn gymmei-adwyo; 
oyfeiriwn ein darllenwyr at y llyfr, 
nid yw ei bris ond 6a 



lantBton. 

TMNEILLDUAETH MEWK CTS8TLLTIAD A'b 
LLYWODBAETH. 

Ymddangosodd yr hyn a ganlyn yn y 
Faner am y 9fed o Fawrth : — " Nid ydy w yr 
Efengyl wedi llwyddo cymmaint mewn un 
wlad baganaidd ag y mae wedi Iwyddo 
yn Ynys Madagascar yn ystod y tair 
blynedd diweddaf. Ym Medi, 1869, gor- 
chymmynodd y Frenines bresennoi iV 
eilunod cenedlaetbol gael eu llosgi, gan 
ddadgan ei dymuniad i'w theyrnas orpbwyg 
ar y gwir Dduw; a chyn diwedd y flwyddyn 
yr oedd y rhan fwyaf o drigolion Imerina, 
ac hyd yn oed tu hwut Vr dalaith bono, 
wedi taflu eu heilunod a*u swynion i*r 
filamiau. Yn niwedd y flwyddyn 1870, 
cafwyd fod nifer y personau a ymlynent 
wrth y genadaeth yn cyrhaedd 231,759, yn 
cynnwys 20,951 o gymmunwyr," &c., &c. 
Rhyfedd! Khyfedd! yr Ymneillduwyr yn 
ymadael a'u hegwyddorion, ac yn sefyll 
dros undeb crefydd a*r llywodraeth wladoll 
Y maent yn canmol Brenines Madagascar 
am ddefnyddio ei hawdurdod breninol i 
losgi'r eilunod cenedlaetbol, a dybinwada 
ar ei theyrnas i dderbyn crefydd Crist! 
Beth a ddywed Mr. Miall am hyn? Pa 
ham y canmolir Brenines Madagascar am 
wneyd yr hyn a gyfrifa yr Ymneilldawyr 
yn oechadurus yn y Frenines Victoria? 
O anghyssondeb gwrthun y dynion hyn I 
Ai gwraidd y dirgelwch yw, mai Ymneill* 
duaeth sydd mewn cyssylltiad a'r Llyw- 
odraeth ym Madagascar, ac mai yr Eglwys 
sydd mewn cyssylltiad a hi yma? 

DUWIOLDEB OFEEIRIAD. 

Mewn pentref bychan yn swydd Norffolc, 
yn ystod rhai o*r wythnosau diweddaf, 
cymmerwyd teulu yn glaf o'r frech wen: 
bu farw un o ddau o blant, ac yna bu y 
tad farw. Nis gellid annog neb i weini iV 
dyn ar ei wely iingeu, a gwnaeth yr ofleiriad 
y gwaith ei huu yn ofalus. Ar ol ei 
farwolaeth, ni cheid neb i gyflawnu swydd 
olaf y corff. Gosododd yr ofPeiriad ef yn 
yr arch. Nis gellid annog rhagor na tbri 
dyn i gludo ei gorff iV bedd, a'r clochydd 
yn un o honynt: gosododd yr ofleiriad ei 
ysgwydd dan yr arch, a gosodwyd y corff yn 
y bedd o flaen darllen y Gwasanaeth uwch 



Digitized by 



158 



TB HAUL. 



ei ben. Y mae'r periglor g^wedi dychwelyd 
i dy ei dad, gwedi ei daro a'r frech wen. 
Ychwanega ys^rifenydd yr hanes, — "Yr 
wyf yn anfon hyn ar y sail oreu, o blcgld 
yr wyf yn roeddwl na ddylai yr E«jlwys, 
yn y dyddiau hyn o gerydd a chabledd, 
fod heb feddu buddioldeb esampl u wroldeb 
Cristionogol, teilwng o ddyddiau Cyprian 
a Polycarp." 

Y GYMDEITUAS RHAG DEFNTDDIO 
TYBACO. 

Cynnaliwyd pedwaredd cylchwyl y gym- 
deithas uchod ym Manceinion ar y ISFed o 
Fawrth, y Parch. Proffesor Kirk yn y 
gadair. Anerchwyd y eyfarfod gan y 
cadeirydd, Mr. Frank Spence, yr hwn a 
ddarllenodd lythyrau oddi wrth Deon 
Close, y Parch. Canon Bardsley, Syr W. 
C. Trevelyan, ac ereill, yn cyduno yng 
ngwaith y Gymdeithas. Ar ol araith 
hyawdl gan y Parch. H. J. Betts, Uefarodd 
y Proffeswr Newman, Dr. Bowie, Dr. 
Ledward, ac ereill, y rhai a amlygasant y 
niwed sydd yn dystaw ymdaenn dros y 
wlad trwy yr arferiad ffol a ffiaidd o fygu, 
cnoi, a thrwynsugno rayglys; arferiadau y 
dywedant sydd wedi gvvanhau trigolion 
gwahanol boblogaethau ar y Cyfandir, 
ac a ddirywiaiit genedl y Prydeiniaid yr 
uu modd, OS na roddir terfyn neu attaliadau 
arnynt. Gyda'r bwriad o godi trysorfa o 
SOOOp. er lledaenu egwyddorion y Gym- 
deithas, tanysgrifiwyd l,377p. yn y eyf- 
arfod. 

GOGINAN. — CYFLWYNIAD TY8TEB. 

Mae cynnulleidfa Goginan wedi dangos 
eu hewyllys da i'r Parch. D. D. Jones, 
B.C., trwy' roddi iddo oriawr aur werth- 
fawr ar ei ymadawiad a'i guradiaeth ym 
Mangor, Aberystwyth, i gymmeryd He y 
Parch. Daniel Lewis, fel curad Dewi Sant, 
Caerfyrddin. Cymmerodd y dygwyddiad 
dyddorol le yng Ngoginan, Mawrth 5raed. 
Y mae'r oriawr yn dwyn ami yr ysgrif 
ganlynol: — "Presented to the llev. David 
Daniel Jones, B.A., by the parishioners of 
Bangor, for his indefatigable energy in 
edifying the Church of Christ at Goginan, 
and as a token of their respect towards 
him on leaving thence for Carmarthen." 

ANGHY8SONDEB SECULARIAID BWRDD 
I'SGOL CAERFYRDDIN. 

Y mae Ymneilldnwyr Caerfyrddin wedi 
profi eu hunain mewn modd diyrawad eu 
bod yn myned ar gyfeiliorn oddi wrth 
egwyddorion eu hynafiaid mor gyflym ag 
y gall araser eu cario. Dy wed Mr. Francis 
Taylor o Fanchester yn ei lythyr yn y 
Times am Rhagfyr 2, 1871, — " Gwnawd 
ymdrechion mawrion o'r flwyddyn 1843 i 
1853 i gael addysg secularaidd; a buasai 
iddynt Iwy^ddo oni buasai yr Yraneillduwyr 



dan arweiniad Mr. Edward Baines o 
Leeds." Dadleuwyd yn galed oddi ar yr 
esgynloriau ac mewn pamphledau yn erbyn 
ysgaru addysg grefyddol oddi wrth addysg 
fydol. Yr egwyddor wirfoddol oedd iaith 
Leeds; yr egwyddor wirfoddol oedd iaith 
Pwyllgor Normalaidd Aberhonddu, yn 
Llanymddyfri; dyna oedd iaith Dafydd 
Rees y Diivygiwr; dyna oedd iaith y 
Gynnadledd Annibynol yn Llundain, a 
phob parch iddynt am hyny. Gweithred- 
odd Eerl wyswjT Cymru ar yr egwyddor 
oeddynt hwy yn bleidio yn galonog". 
Adeiladwyd colegau hyfforddiadol, a chan- 
noedd o ysgoldui ym mhob man, adysgwyd 
miloedd o blant tlodion. Beth wnaeth yr 
Yraneillduwyr yn yr amser yma? y peth 
nesaf i ddim; ac yn awr y raaentyn beio 
yr Eglwys am wneyd yr hyn oedd yr 
Ymneillduwyr yn y flwyddyn 1843 hyd 
18.53 yn bleidio. Yr oedd yr Ymneill- 
duwyr yr amser yma yn penderfynu cadw 
crefydd ac addysg fydol yn un; ond mae 
seculariaid Caerfyrddin (eu holynwyr) yn 
gwadu hyn. Yr oedd Mr. William Morgan, 
un o athrawon y Coleg Undodaidd, yn 
barnu nad oedd ysgolion enwadol yn addas 
ond i'r oesoedd tywyll. Nid oes ond 
ychydig flynyddoedd er pan ddaeth yr 
Ymneillduwyr allan o dywyllwch y canol 
oesoedd. Yr oedd Mr. Morgan yn ofni i'r 
plant fyned i'r ysgolion enwadol, rhag 
iddynt lyncu athrawiaethau cyfeiliornus. 
Dylai Mr. Morgan wybod fod hyn yn beth 
amrahosibl, canys mae Adran Cydwybod 
yn eu cadw yn ddiogel. Y mae yr An- 
nibynwyr yn credu fod athrawiaeth yr 
Undodiaid yn gyfeiliornus, eto addysgir eu 
gweinidogion yn yr un man a'r Undodiaid, 
ac mae Mr. Morgan yn un o'r athrawon. 
Gellir meddwl fod y gweinidogion ieuaino 
mewn mwy o berygl o gael eu Uygru na 
phlant yr ysgolion, canys nid oes yma un 
adran cydwybod i ddiogelu eu cydwybodau. 
Dealler, nid ydym yn barnu pa un ai 
Undodiaeth neu Annibyniaeth sydd gywir 
yn y fan yma, gadiiwn hyn i Mr. Morgan 
i'w benderfynu. 

Mae pleidwyr Bwrdd Caerfyrddin mewn 
penbleth ac yngnghanol tryblith o anghys- 
sondeb. Deaddeg mis yn ol yr oeddynt 
yn gwaeddi, ''I fyny a'r Bwrdd; gorfod- 
iaeth i ni; ni chaiff rhieni lywodraethu eu 
plant eu hunain, nid ydym yn hidio ditn 
pa un a allant eu cadw yn yr ysgol; i'r 
ysgol a hwy yn droednoeth esgeirnoeth." 
Llwyddodd eu hegwyddorion yn gymraaint 
nes iddynt ddihunt) un boreu ym mis 
Chwefror mewn arswyd dychrynllyd wrth 
feddwl y buasai i orfodiaeth gynhyrfu 
teimladau mwyaf adgas ym nvynwesau 
trigolion y dref Anfonwyd deiseb at y 
Bwrdd gan chwech o weinidogion yn deisyf 
arno beidio rhoddi gorfodiaeth mewn 
gweithrediad. Yr achos o'r cyfnewidiad 



Digitized by 



159 



disymmwth hwn oedd, y dychryn a gym- 
merodd afael ynddynt wrth feddwl y buasai 
i*r 3'sgolion enwadol gael eu llanw, canys 
nid oes dim ond tair allan o'r naw yn 
anenwadol. Dyna fam y drwg. Yn ol y 
gofeb, y mae yr Ymneillduwyr a'r Eg- 
Iwyswyr yn erbyn y Bwrdd, ac nid oes 
neb o ochr y Bwrdd. Dangosodd y Bwrdd 
ei anghyssondeb trwy basio rheol i orfodi 
plant i fyned iV ysgol, a gvvrthod talu 
dim ceiniog at eu dysgu. Y inae hyn yn 
euro y mocliyn dysgedig hwnw by a long 
score. 

Hywel y Pedolau. 
gorfodaeth. 

Dywedodd Mr. Forster pan oedd ef yn 
cynnyg gwelliant ar gynnyg sectol yr 
arch-seculariad Dixon yn y Senedd, nad 
oeddym ni Jeto yn ddigon addfed i roddi 
gorfodaeth mewn grym, ond fe ddaw yr 
amser braf yma i ben. Yr oedd yn ddigon 
eglur fod Mr. Forster wedi anghofio ar ba 
egwyddorion yr oedd yr act wedi cael ei 
sylfaeni. Prif amcan yr act oedd cael 
digon o ysgolion ac ysgoldai lie yr oedd 
angen am danynt. Yr oedd ef am gael 
ysgol i bob plenty n a wnai ddyfod iddynt. 
Oferedd gwynt a gwagedd yw siarad am 
roddi gorfodaeth mqwn gweithrediad, hyd 
nes y bydd i'r hyn a ddywedodd ef gael ei 
gyflawhu. Y mae ef yn union yr un fath 
a dyn yn parotoi ciniaw cyn gwahodd ei 
gyfeillion. Ffolineb yw gorfodi rhieni i 
anfon eu plant i'r ysgol lie nad oes yr un 
i'w chael. Nid oes ganddo un gwrth- 
wynebiad i roddi yspardyn yn eu hochrau 
pan^fydd galw am hyny, ond y mae ef fel 
dyn doeth am weled yn gyntaf beth a ellir 
wneyd trwy ea perswadio i ddwyn yr 
amcan i ben. " Yr wyf yn gwybod,'' ebai, 
"08 gorfodir hwy i dalu am y plant, 
y byddant yn sicr o'u hanfon i*r ysgol.*' 
Y mae yn rhaid addef ei fod wedi dechreu 
ar yr iawn ffordd yn awr. Y mae ef yu 
credu y byddwn yn barod y flwyddyn 
nesaf i roddi gorfodaeth mewn gweithred- 
iad. Nid yw ef yn siwr o hyn hefyd, ac 
nid yw ef mor wiriou a chyfrif ei gywion 
cyn eu deor. Nis gall y cyhoedd roddi eu 
barn ar y mater, canys y mae yn rhy 
gynnar. 

Y mae Mr Forster yn meddwl ond iddo 
gael digon. o ysgoldai, y bydd yn sicr o 
gael ei gefnogi gan gyfeillion addysgiaeth. 
Bydd y Ceidwadwyr yn sicr o'i bleidio os 
bydd iddo sefyll ar y tir y mae ef yn sefyll* 
arno yn awr, a pheidio llurgunio yr act er 
mwyn tawelu yr howlers secularaidd, ac 
attal rhieni tlodion i anfon eu plant i'r 
ysgol a welont hwy fod yn dda. Y mae 
Mr. Forster yn dysgwyl am yr amser pan 
lyncir yr hoU ysgolion gwirfoddol i fyny, 
ond nid yw yn meddwl y cymmer hyn le 
am ddwy neu dair blynedd. Y mae ef 



wedi rhoddi ergyd trwm iV ysgolion sydd 
yn cael eu cynnal trwy roddion gwirfoddol, 
ond ni fydd i'r ergyd droi allan yn farwol. 

Nid oedd dim llawer o blwyfi gwladaidd 
heb ddigon o gyfleusderau addysgiadol, ac 
o ganlyniad nid oes un angen am fwrdd 
na threth. Gwallgofrwydd perfTaith fydd 
iddo geisio gwthio y bwrdd a'r dreth i 
lawr i yddfau y trcthdalwyr. Bydd yn 
beth ammhosibl iddo roddi gorfodaeth 
mewn grym yn y wlad. Pa fodd y mae 
ef yn myned i wneyd hyn? A pha fodd 
y mae gweithiwr gwan rhwng mynydd- 
oedd Cymru yma yn myned i gynnal eu 
plant yn yr ysgol hyd nes y byddont yn 
12 oed. 

Fel y sylwodd Dr. Thirlwall, esgob 
dysgedig Ty Ddewi, os bydd i farn y 
wlad gondemnio cyfraith, y mae yn sicr o 
ddyfod yn llythyren farw: felly y bydd 
hi gyda gorfodaeth y byrddau ysgol yn 
y wlad. Y mae y Llywodraeth yn metbu 
ag attal y plant i weithio yn y gweith- 
feydd glo. 

HANESION TRAMOR. 

MAZZINI WEDI MARW. 

Gall y Pab a Victor Emmanuel gysgu 
mewn heddwch am y gweddill o'u hoes; y 
mae Mazzini wedi marw, ac mae y fradwr- 
iaeth olaf or troi Unbenaeth Itali yn 
Republicaniaeth wedi syrthio fel achos 
Tichborne. Pe buasai i'r archgynhyrfwr 
hwn gael byw y mae yn bur debyg mai 
felly y buasai iddi derfynu. Y mae y rhan 
fwyaf yn foddlawn i'w sefyllfa fel ag y 
mae. Ve bai i Mazzini gael byw a chael 
yr awenau yn ei law, y mae yn bur debyg 
y cawsent allan eu bod wedi neidio o'r 
badoll ffr'io i'r tan. Yr oedd y dyn hwn 
am flynyddoedd yn fywyd ac enaid pob 
symmudiad chwyldroadol tu hwnt i'r Alps. 
Phildsophydd y dagyer oedd Mazzini; ond 
y mae yn rhaid addef ei fod yn ysgrifenwr 
meddylgar a thawel, ac yn hofF o fardd- 
oniaeth. Bu fy w mewn ystafell yn Bromp- 
ton, treuliai ei amser mewn llenyddiaeth; 
ac nid oedd un dyn yn feddiannol ar cyn 
lleied o Blue Beard ond pan oedd yn 
chwareu ei ran fel teyrnfradwr. Bu farw 
oddi wrth afiechyd yr ystymog. 

REPUBLICANIAETU FFRAIKC. 

Mae y dull y dygir pethau ym mlaen 
dan lywyddiaeth Kepublicanaidd Thiers 
yn ddigon i beri i bob dyn ffieiddio 
Republicaniaeth o waelod ei galon. Dy- 
wedir fod dawns rhyfel yr Indiaid cochion 
ac antics yr Affricaniaid yn llawer mwy 
gweddus naSeneddRepublicanaiddFfrainc. 
Aeth Ty wysog Cymru ac Arglwydd Lyons 
fraich ym mraich i'r gynghorta un diwrnod, 
a gwelsant* olygfa na fydd iddynt ei 
hanghofio yn fuan. Yr oedd yr aelodau 



Digitized by 



160 



TB UAVL. 



n gwaeddi nerth esgyrn ea penau, yn 
erio naill y llall; gallesid meddwl roai 
prize fight oedd yn myned ym mlaen. 
Ceisiodd amryw o*r aelodau siarad, ond yn 
ofer, nid oedd eu hyawdledd na bloeddiadau 
Thiers yn tycio aim. Yr achos oV holl 
gynhwrf oedd hyn: y mae yn debyg i rai 
o'r cochiaid wawdio yr aelodau yn y 
papyrau, a chynnygiodd y RoyalUU fod 
iddynt gael eu galw i gyfrif. Pe dad- 
ymchwelid Unbenaeth, byddem ninnau 
yn yr an sefyllfa a Ffrainc; yn lie trefn ni 
fyddai dim ond annhrefn. 



EFFAITH TRALLOD. 

TfiALLODam ddiwrnod neu ddau— ingcalon 
Yn ceulo'r meddyliau, 
Rydd ddiwedd ar goegedd gau, 
A bias sur ar bleserau. 

NiCANDER. 



LLINELLAU 

A wnaed ar EthoUad Dr. J. Rowland^ 
Yswain, M.D.^ y Gafth^ yn Grwner 
(Coroner) dros Ddosbarth Llanbedr^ 
Ceredigion, Mawrth 15, 1872. 

Nid teilwng ydyw tylwyth 
Och a gwae y chwech ac wyth 
O Goron : gwjr gwladgarawl 
Koddant i Rolant yr hawL 

Hir iechyd hyfryd a hedd — fo i*r gwr 
Goreu Physigwr hoffus ag\vedd. 

lOAN MyKTW. 

Tregaron, 



ESGORODD, 
White —Mawrth 20, ym Mhetryal Llys 
y Dref, Caerfyrddin, priod Mr. J. Dayies 
White, cyflFeriwr, ar fab. 

BU FARW, 

Davies— Maw. 17, ym Mhentref Cynwil, 
Mr. Howell Dayies, 83 oed. 

Devbrbll— Mawrth 12, yn Townhope, 
Hwlffordd, yr Isgadlywydd Thomas So- 
sephus Deyerell, y 7 7 fed gatrawd, priod 
Eleanor Frances, merch ieuengaf Mr. 
Richard Thomas Dixie, gynt o Gellideg, 
Caerfyrddin, 69 oed. 

Jones— Mawrth 5, yn Heol yr Undeb, 
y Parch. Hugh Jones, 72 oed. Bu yn 
agos i 50 mlynedd yng ngweinidoeaeth yr 
Annibynwyr, a thros 27 mlynedd <?r amser 
hyny yn wcinidog Capel Heol Awst, Caer- 
fyrddin. Hebryngwyd ei gorff i'r fynwent, 
ym Mhen y Graig, Llaudyfaelog, gan 
dyrfa luosog o bob enwad, gan y perchid 
cf yn fawr gan bawb a'i hadwaenai. Er 
yn Ymneilldiiwr selog, ac -wedi mabwys- 



iadu yn ei ieuenctyd yr eow rhyfelgsr 
Crommel o Went, yr oedd o natar 
heddychol; ac y mae }*n bleser genym 
gofoodi iddo, pan yn weinidog yn Nhre- 
degar, sefyll ailan yn wrol dros gyfraith a 
threfn yn amser terfysglyd y Siartiaid yn 
sir Fynwy. 

Jones— Mawrth I7fed, ar ol pythefnoa 
o gystudd caled, yn 30 mlwydd oed, Ann, 
gwraig Mr. Edmund Jones, amaethwr, 
Melin y Plasau, Llan ym Mawddwy, 
Meirion, gan adael priod a thri o rai 
bychain ar ei hoi. i r oedd yn eglwys- 
wraig gysson er yn ieuanc iawn, ac yn un 
oV cymmeriadau hawddgaraf apharchusaf 
yn yr holl ardal. 

Lloyd. — Mawrth 2, yn Llangaranog, sir 
Aberteifi, Mrs. Esther Lloyd, yn 80 
mlwydd oed. Yr oedd yn aelod o Eglwys 
Llangaranog am flynyddau lawer. 

Thomas— Chwef. 28, Mr. Jonah Thomas, 
goruchwyliwr swyddfa Lewis Morris, Ysw., 
cyfreithiwr, Caerfyrddyn, 68 oed. Bu yn 
ysgrifenydd gyda'r diweddar Mr. Thomas 
Jones, a*i olynwyr yn y swyddfa uchod, 
dros 50 mlynedd. 



Y LLITHIAU PRIODOL, EBRILL, 1872. 




CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spvhkbli, 
at his Printing Office, situate and being at No. sr, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Saturdav. 
the 80th of March, 1872. 



Digitized by 



Y R HAUL. 



*'yng ngwynbb haul a llygad goleuni." 
"a gaib duw yn uchaf." 



Rhip. 185. MAI, 1872. Cyf. 16. 



UNDOD LLYFRAU 

Yn ein gwaith yn profi amryw o 
athrawiaethau'r Testament Newydd, 
ni a fyddwn yn cyfeirio at ranau oV 
Hen Destament. Ond wrth wneuthur 
h^'n, rhaid i ni bob amser ystyried 
ansawdd cyfansoddiad gwahanol lyfr- 
au yr Ysgrythyrau, a bod yn sicr fod 
yn gyfreithlawn ac yn rhesymol i ni 
attegu rhyw athrawiaeth yn y Testa- 
ment Newydd ar ddadganiadau, neu 
brophwydoliaethau, neu gysgodau, 
neu hanesyddiaeth yn yr Hen Desta- 
ment, rhag ein bod yn curo'r awyr, 
ac yn euog o dwyll-ymresymiad. 
Canys ar yr olwg gyntaf, gwaith 
ynfyd ac anfuddiol yw seilio adnod 
yn y Galatiaid neu*r Colossiaid d'r 
aduodau yn Genesis, neu yn y Salmau, 
neu yn Amos. 

Ar yr olwg gyntaf, ac yn ol 
egwyddorion llenyddiaeth gyffredin, 
ymddengys i ni fod y Beibl yn 
gasgliad dygwyddtadol oysgrifeniadau 
diberthynas a'u gilydd. Mae amryw- 
iaeth mawr o honynt wedi cael eu 
dwyn yng nghyd megys yn ddamwein- 
iol yn un gyfrol; cofion hanesyddol 
a chofrestrau llinachyddol, yn ym- 
ledaenu dros lawer o gannoedd o 
flynyddoedd, bywgraffiadau, ymddy- 
ddanion, hanesynau, rhestrau o an- 
nogaethau moesol, banes am brofiadau 
cenedlaethol a chymdeithasol, cyfod- 
21— xvi. 



YR YSGRYTHYR. 

iad a gostyngiad personau a gwledydd, 
y farddoniaeth fwyaf galarus a 
thosturus, y caniadau mwyaf gorfol- 
eddus a buddugoliaethus, rhagddy- 
wediadau a phrophwydoliaethau, 
cynghorion a rhybuddlon, gweddiau 
a defosiynau; y rhai hyn oil yn 
gwahaniaethu yn ddirfawr oddi wrth 
eu gilydd o ran eu bawdwyr, p ran 
eu dullwedd, o ran tafodiaith, ac o 
ran y lie a'r amser yr ysgrifenwyd 
hwynt, ac oil wedi cael eu gosod 
gyda*u gilydd megys yn un gyfrol 
ddigyssylltiad. 

Yn awr, a ydyw yn bosibl bod 
llyfrau mor wahanol i'w gilydd a hyn 
yn llyfrau ag y gellir, yn rhesymol 
ac ar egwyddorion llenyddol teg, 
brofi yr un athrawiaethau oddi wrth- 
yntl Pa gyssylltiad, er esampl, a all 
fod rhwng Llyfr Ruth a Llyfr y 
Dadguddiad, rhwng Llyfr y Barnwyr 
aV Epistol at Philemon, rhwng Llyfr 
y Pregethwr ac Epistolau St. Pedr, 
rhwng Caniad Solomon ac Efengyl 
Sant Marc? Ond er yr hoU wahan- 
iaeth iaith, a dullwedd, a threfn, a 
chyfauBoddiad, ag sydd rhwng llyfr- 
au yr Ysgrythyr a'u gilydd, mae 
ystyriaeth fanol yn dangos i ni fod 
ynddynt oil y fath undod, amcan, a 
phwrpas, yn gystal yn foesol ag yn 
ddealltwriaethol, ag sydd yn awgrymu 



Digitized by 



162 



TR HAUL. 



yn gadarn eu bod oil wedi deilliaw 
oddi wrth yr un MeddivL Mae yr 
Ysgrythyr mewn amryw fanau yu 
dwyn tystiolaeth i'r undod h\vn ag 
sydd rbwng ei gwahanol ranau a'u 
gilydd; megys yn Galatiaid iii. 8: 
"A'r Ysgrythyr yu rhagweled niai 
trwy ffydd y mae Duw yn cyfiawnhau 
y cenedloedd, a ra^jefengylodd i 
Abraham, gan ddywedyd, Yn dy had 
di y bendithir yr holl genedlocdd." 
Sylwer yma nad yw Sant Paul ddim 
yn triu yr Hen Destament megys yn 
bod iddo ef yr byn oedd Hesiod, er 
esampl, i oesoedd diweddarach y 
Groegiaid. Nid ydyw efe ddim yu 
ystyried yr Hen Destameut fel 
trysorfa ftiwr o ddyfyniadau y gellid 
eu defnyddio yn ol cbwaeth a ffan&i i 
eglurbau dygwyddiadau neu syniadau 
neu olygiadau oes diweddarach, mewn 
fFordd addurniadaetb llenyddol. 
Ond yn hollol i'r gwrthwyueb i byn, 
yr oedd yr Hen Destament, yn ol yr 
apostol, yn cynnwys cyfeiriadau 
pendant ac uniongyrcbol at orucb- 
wyliaetb y Testament Newydd. Os 
ydyw ystyr yr Hen Destameut yn 
dyfod yn eglur yn y Testament 
Newydd, mae byny yn bod o berwydd 
fod y Testament Newydd yng ngbudd 
yn yr Hen. 

Mae yr Ysgrythyr yn un a r Meddwl 
Dwyfol a'i bysbrydolodd hi. Mae yr 
Ysgrythyr y n Rhagluniaetb fy w. Mae 
yr addowid i Abraham yn rbagolygu 
gwaith yr Apostolion. MaeV cyntaf 
lyfrr.u Moses yn penderfynu syl- 
wedd yr Epistolau. Mae byn yn 
ddealL.dwy yn unig yng ngoleuni 
fiydd yn undeb sylfaenol yr boll 
ddadguddiad dwyfol, o dan yr boll 
amry\\iaetb arwynebol, ac yn bollol 
gysson ag ef. 

Yr oedd undeb sylfaenol boll 
lyfrau'r Beibl (byd yn oed pan nad 
oedd y Canon ddim wedi ei gwbl 
orpben na'i benderfynu) yn gredin- 
iaetb gyfFredinol yr oil o Gristionog- 
aetb gyntefig. Ar y tir bwn yr oedd 
yr Apostolion yn sefyll, a'r oes nesaf 
atynt, ac oes Credo Nicea, a'r Dwyrain 



a'r Gorllewin, ysgol dduwinyddol 
Alecsaudria, ac ysgol dduwinyddol 
Antiochia: ar y tir bwn yr oedd yn 
sefyll y deonglwyr dirgeledigaetbol, 
megys St. Ambros; a'r deonglwyr 
llytbyrenol, megys St. CrysostoDo; 
ymresym wy r oerion, megysTbeodoret; 
a beirdd gwresog, megyb Epbrem y 
Syriadj y rbai, fel Origen, ag oeddynt 
yn rhoi llawer o fFordd i reswm, a'r 
rhai, fel St. Cyril, ag oeddynt yn 
bawlio llawer i ffydd. Yr oedd undeb 
yT Ysgrythyr yn cael ei gredu nid yn 
unig gan yr Eglwys ei bun, ond befyd 
gan ei gwrtbwynebwyr mwyaf ffymig. 
Nid oedd, er esampl, ddim dadl rbwng 
St. Athanasius a'r Ariaid yng ngbylch 
y priodoldeb o gymbwyso'r Ddoethineb 
y sonir am dani yn yr wytbfed o'r 
Diarebion at Bersou y Messiah, er 
fod gvvabaniaetb baufodol rbyngddynt 
yn eu besboniad ar y pwnc. 

Yr oeddid yn credu fod yr Ys- 
grythyr yn cynnwys corff cysson a 
chyflawn o Wirionedd Sanctaidd; a 
byddid yn trin pob rhan o bono fel 
yn cyfateb i bob rban arall o bono. 
Ac yr oedd y grediniaetb bon yn 
dangos ei bun yn yr arferiad oyffred- 
inol o ddyfynu allan o unrhyw lyfr 
o'r Beibl i brofi neu i egluro ystyr 
unrhyw lyfr arall o bono. Byddai 
Cristionogiou a bereticiaid yn arfer 
dyfynu adnodau o'r Ysgrythyr yn 
gymbwys fel pe buasai y Beibl yn un 
Llyfr, wedi cael ei ysgrifenu oil yn 

un oes, a chan yr un awdwr. 

Mae byn yn bollol annbebyg i'r 
dull yr ydys yn ymddwyn at lenydd- 
iaetb gyffredin. I feirniad yn yr oes 
bresennol, gallai ymddangos yn beth 
beius ac auniogel fod i'r ben Dadau 
Eglwysig gynt egluro arwyddoc&d yr 
Epistolau trwy gyfeirio at Lyfrau 
Moses; neu esbonio ystyr un Ef- 
engylwr trwy gymhwyso ato syniadau 
Efengylwr arall ; neu esbonio yr 
athrawiaeth yn Epistolau Sant Paul 
trwy gyfeirio at yr athrawiaeth yn 
Epistolau Sant loan. Ac yn ddi- 
ammbeuol, fe fyddai dull esboniad 
o'r fatb bwn mewn Uenyddiaeth 



Digitized by 



TR HAUL. 



163 



ddynol yn debygol o arwain i gam- 
syniad; canys y mae dealltwriaethau 
gwahanol amrywiol awdwyr, eu dull 
gwahanol o feddwl a myfyrio, eu 
gwahanol deimladau a'u gwahanol 
ddullweddau, yn ein rhwystro yn 
gyffredin rhag medru deall gwir 
ystyr unrhyw awdwr, oddi gerth yn 
unig trwy ei gymharu ag ef ei hun 
yn amrywiol ranau ei waith. Mewn 
llenyddiaeth anysbrydoledig, megys 
y Groeg, y Seisoneg, neu y Gymraeg, 
byddai yn waith ynfyd i appelio at 
ryw hen awdwr hynafiaethol i egluro 
meddwl awdwr diweddar. Nis 
gallasai Hesiod neu Homer ddim 
rhagweled athrawiaethau politicaidd 
Thucydides, na syniadau moesol Aris- 
totle. Nid ydym yn dysgwyl cael 
yn Chaucer neu Clarendon gyn- 
northwy i ddeall ystyr Tennyson neu 
Macaulay. Nid oes neb yn chwilio 
yn ysgrifeniadau Llywarch Hen neu 
Gwalchmai ab Meilir am help i ddeall 
ysbryd ysgrifeniadau Dafydd louawr 
neu Daniel Ddu o Ceredigion. 

Ni ddychymmygodd neb erioed fod 
llenyddiaeth Roeg, neu lenyddiaeth 
Seisoneg, neu lenyddiaeth Gymraeg, 
yn cynnwys egwyddor o undody fel y 
gellid edrych ami fel un corff cyfan, 
yn y cyfryw ystyr ag y gellid dys- 
gwyl iddi fod yn gyssylltedig a'i 
gilydd o ran ysbryd ac o ran syniadau, 
na bod yr unrhyw amcan moesol yn 
rhedeg drwyddi yn ei boll ranau. 
Nid oes mo'r cyssylltiad lleiaf (end 
yn unig eu bod yn yr un iaith) uliwng 
Eschylus ac Anacreon yn Groeg, 
rhwng Ennius a Justin yn Lladin, 
rhwng Shakespear a Dr. Waterlaud 
yn Seisoneg, na rhwng Aneurin 
Gwawdrydd a Dafydd ab Gwilym yn 
Gymraeg. 

Ond mae Eglwys Crist ym mhob 
oes yn credu fod yr Ysgrythyr 
drwyddi oil yn waith yr un Ysbryd 
Tragwyddol, ac mai nid fFolineb gan 
hyny yw i Gristionogiou ddyfynu 
Moses fel yn rhag-gysgodi athraw- 
iaethau Sant Paul a Sant loan. Yn 
ol crediniaeth Gristionogiou, ystyrir 



Moses, Sant Paul, a Sant loan, fel 
gwahanol ofFerynau yn Haw Deall 
Anffaeledig, a'u bod bwy wedi cael 
eu gosod mewn gwahanol sefyllfanau 
ar hyd llinell ei weithrediad Ef yn 
hanesyddiaeth dyn: llinell ei weith- 
rediad Ef, yr Hwn, trwyddynt hwy, 
a ddadlenodd ei fwriadau yn raddol 
o oes i oes. 

Nid yw y gred hon yn undod 
hanfodol yr Ysgrythyr ddim yn 
milwrio yn erbyn ein cyfaddefiad o'r 
gwahaniaeth a'r amrywiaeth dirfawr 
ag sydd ynddi. Er esampl, pan y 
mae Sant Paul yn cydnabod cys- 
sylltiad hanfodol rhwng eithafion pell 
cofFadwriaethau y dadguddiad dwyfol, 
mae efe ar yr un pryd yn cydnabod 
y gwahaniaeth sy mewn ffurf ao 
amcan rhwng Cyfraith Moses a 
Chyfraith Crist. 

Nid yw'r annhebygrwydd rhwng 
pen ac aelodau anifail ddim mewn un 
modd yn rwystr ar IFordd fod iddynt 
gyfranogi oil yu yr un gyfundrefn o 
gyhyrau, a gewynau, a chylchrediad 
y gwaed. Nid ydyw undod ym- 
wybodolrwydd mewn bywyd dynol 
ddim yn cael ei fForfFetio gan gynuydd 
gwybodaeth, neu wahaniaeth am- 
gylchiadau, neu amrywiaeth profiad. 
Ac felly nid yw yr amrywiaeth aneirif 
sydd yn yr Ysgrythyrau ddim mewn 
un modd yn milwrio yn erbyn eu 
hundod a'u cyssylltiad hanfodol S.'u 
gilydd. 

M^e Novatianus yn cymharu dad- 
leniad graddol meddwl y Goruchaf 
yn y D^idguddiad Dwyfol i doriad 
graddol y wawrddydd: buasai tywyn- 
iad sydyn yr haul goruwch y terfyn- 
gylch yn niweidiol i'r llygad ar ol hir 
oriau o dywyllwch nos. Mae'r 
Tadau Eglwysig yn olrliain y gradd- 
oldeb hwn yn uadleniad y Dadguddiad 
Dwyfol megys o gam i gam, o ddechreu 
Genesis hyd Lyfr y Dadguddiad. Ac 
y mae'r Bregeth ar y Mynydd yn 
gwrthgyferbynu ei huwch hfel foesol 
hi ei hun 4 lefel foesol yr oruch- 
wyliaeth foreuaoh. Mewn ystyr 
foesyddol ac athrawiaethol, mae'r 



Digitized by 



164 



YB HAUL. 



Testament Newydd yn rhagori ar yr 
Hen; ond eto mae y naill a'r Hall o 
fewn undod ysbrydoliaeth. Nid yw 
gwahanol raddau o oleuni ddim yn 
golygu croesineb ua gwrthwynebiad. 
Oa ydyw yr Epistol at y Galatiaid 
yu uodi allan analluogrwydd moesol 
y gyfraith Lefiticaidd, mae'r Epistol 
at yr Hebreaid yn dadgau ei har- 
wyddocad anfFaeledig hi. Os cafodd 
dychweledigionCristionogol eu "dwyn 
allan o dywyllwch i ryfeddol oleuni 
Duw," eto er hyny oil, '*pa bethau 
bynag a ysgrifenwyd o'r blaen" yn yr 
Ysgrythyrau luddewig, "eraddysg i 
ni yr ysgrifenwyd hwynt." 

Mae'r goeden frigog gysgodfawr 
wedi myned trwy lawer gradd a fFurf 
dwf or dechreuad, er pan oedd hi 
yn eginyn, ac wedi hyny yn llysieuyn, 
ac wedi hyny yn bren bychan, ac er 
hyny yr un sug a nodd bywiol sydd 
wedi bod yn rhedeg trwyddi hi dros 
yr hoU araser. Yr oedd hi ar y 
cyntaf yn eginyn eiddil yn blaen- 
darddu o'r fesen; ond mae hi yn awr 
yn dderwen brafF gauadfrig: ond er 
hyny y mae egwyddor o undod yn 
perthyn iddi yu hanfodol o'r dechreu 
cyntaf. Tebyg i hyn ywV Ysgrythyr, 
a'r Efengyl ag sydd yn rhedeg trwy'r 
Ysgrythyr fel egwyddor ei nerth a'i 
bywyd. Yn yr addewid yn Genesis 
am Had y Wraig, yr oedd yr Efengyl 
yn ei heginiad cyntaf. Ond yn yr 
Epistolau, mae hi wedi myned yn 
bren mawr, ac ehediaid yr awyr yu 
uythu yn ei changenau. Ond yr uu 
Efengyl ydyw hi yn awr ag oedd hi 
yn yr addewid yn nechreu Genesis. 
Ac nid yw'r amrywiaeth sydd yn 
llyfrau'r Beibl yn ddim ond amry wiol 
raddau twf a chynnydd pren gogon- 
edduH yr Efengyl dragwyddol. Yr 
un yw'r Efengyl o'r amser y gwawr- 
iodd hi gyntaf ar y byd yn yr addewid 
hbuo, ag ydyw hi yn awr yn ehedeg 
fel haul yng nghanol fFurfafen y 
nefoedd, yn tywallt dysglaer belydr 
ei goleuni yn ganolddydd o lewyrch 
ar y byd. 

"Tystiolaeth lesu yw ysbryd y 



brophwydoliaeth." Ar y dystiolaeth 
hon y mae undod yr holl Ysgrythyr 
yn sefyll ac yn ymddibynu. Hon 
y w y gadwyn aur sydd yn ei rhwymo 
hi oil wrth ei gilydd, er yr holl 
amrywiaeth sydd ynddi. Yng Nghrist 
y mae'r holl Ysgrythyrau yn un. 
Crist yw canolbwynt y Beibl. Crist 
yw pen conglfaen y Beibl. Ei dyst- 
iolaeth Ef, ei Ysbryd Ef, yw anadl y 
Beibl, yw enaid y Beibl, yw bywyd 
y Beibl. ^* Bywiol yw gair Duw," 
ebe'r Apoetol. Beth yw'r elfen fawr 
ag sydd yn uno holl amry wiol ranau'r 
Beibl yn un corff byw? Yr elfea 
h6no yw Tystiolaeth lesu. Oni 
buasai Tystiolaeth lesu, buasai'r Ys- 
grythyr wedi myned er ys llawer oes 
yn llythyren farw, yn lie bod yn 
"air bywiol". ac yn "eiriau bywyd 
tragwyddol." 

[Cymmerwyd sylwedd y traethodyn hwn 
allan o LiddorCs Bampton Lectures, 1867.] 

Nicolas. 



E M Y N. 

(Efelychiad.) 

O HAUL fy enaid a'm Gwaredwr i, 
Nid yw yn nos os agos fyddi Di; 
Na ddeued cwmwl tra bwyf yn y byd 
I'th guddio rhag im* weFd dy hawddgar bryd 

Pan fyddo cwsg yn cau fy emrynt blin, 
A minnau yn nawynhau esmwythol hun, 
Fy olaf feddwl bydded am y nef» 
A'r bythol orphwys ar fti fynwes Ef. 

O aros gyda mi ar hyd y dydd, 
Nis gallaf fyw heb gael dy gwmni rhydd; 
Bydd wrth fy ngwely'r olaf awr, O Dduw, 
Ni feiddiaf farw heb dy gymborth gwiw. 

Bendithia ni bob boreu trwy ein hoes 
Cyn rhodio dyrys Iwybrau bywyd croes, 
Nes yn nwfn gefnfor mawr dy gariad cu 
Ein hunain gollwn yn y nefoedd fry. 
Llansilin. Henri Myllin. 



NID AR UNWAITH Y MAE DUW YN 
CYFLAWNU EI ADDEWIDION. 

Ein DuwV Ion, nid ar unwaith — y Uenwa 
Gynllunion ein gobaith : 
Er gwell ; canys, lawer gwaith, 
Daw'r addewid ar ddwywaith. 

NiCANDEB. 



Digitized by 



TR HAUL. 



165 



Y WEINIDOGAETH. 

[F drydedd o gyfre» o Bregethau a 
draddodwyd yn St, Mary's, Cefn, 
yn yr Adfent, 1871.] 

"Felly cyfrifed dyn nyni megis Gweini- 
dogion i Grist a Goruchwylwyr ar ddirgel- 
edigaethau Duw."--1 Cor. iv. 1. 

Mae Gweinidogion y Cymmod yn 
sefyll mewn dau gyfeiriad neu berth- 
ynas — yn gyntaf dros Dduw tuag at 
ddynion, yn ail dros ddynion tuag 
at Dduw. Yn y naill " yr ydym ni 
yn Genhadau dros Grist, megis pe 
byddai Duw yn deisyf amocb trwom 
ni; yr ydym yn erfyn arnoch dros 
Grist, Cymmoder chwi a Duw;*'* yn 
y Hall yr ydym yn derbyn dynion i'r 
Cymmod, yn ol trefn gosodedig Crist, 
ac yn eu hadeiladu yn ei ffydd Ef. 
Yn y naill yr ydym yn cyflwyno i 
Dduw weddiau ac aberthau moliant 
a diolch ei blant; yn y Hall yr ydym, 
fel goruchwylwyr ar ei ddirgeledig- 
aethau Ef," yn cyboeddi ei drugar- 
eddau i bawb, ac yn cymmwyso ei 
fenditbion ysprydol a doniau ei ras 
at eneidiau y ffyddloniaid. " Felly 
cyfrifed dyn nyni megis g^ einidogion 
i Grist a gorucbwylwyr ar ddirgel- 
edigaethau Duw." 

Y mae bron pob enwad* yn cyfrif 
bod gweinidogaeth neillduol yn han- 
fodol i iawn drefn yr Eglwys ; a bod 
cyngor St. Paul i Timotheus, ei fab 
anwyl yn y ffydd, yn perthyn o ran 
ei egwyddor, i bob oes ac Eglwys : 
" Y pethau a gly waist gennyf trwy 
lawer o dystion, traddoda y rbai 
hynny i ddynion ffyddlon, y rhai a 
fyddant gymmwys i ddysgu eraill 
befyd."' Ond er hyn p gydsyniad 
ran gweinidogaeth, mae llawer o 
wahaniaetb i'w weled o ran ei threfn- 
iad yn gystal o ran rbifedi yr urddau 
neu y graddau a*u neillduol swyddau, 
ag o ran tarddiad eu hawdurdod a'r 



' 2 Cor. V. 20. 

^ Oddieithr y Crynwyr, y Plymouth 
Brethren, a dau neu dri o fan Enwadau 
eraill. 

» 2 Tim. ii. 2. 



dull o'u cyfranu; pa saw! urdd y 
sydd? pa beth a berthyn i bob un? 
pwy sydd iV gweinyddu a pba fodd? 
o ba le mae*r awdurdod neu'r com- 
missiwn yn dyfod? pa un ai oddiwrth 
y bobl a weinyddir iddynt, ai oddiwrth 
Grist yn gweithredu trwy foddion a 
chyfryngau ? Yng nghylch y pethau 
hyn yr ydym yn gweled llawer o 
wahaniaetb mewn barn ac mewn 
gweithrediad. Er esampl, gyda 
golwg ar y graddau yn y Weinidog- 
aeth, gwelwn fod saith yn Eglwys 
Rufain a dwy yn yr Eglwys Bresby- 
teraidd, un ym mhlith yr Annibynwyr 
a'r Baptistiaid, a thair yn ein Heglwys 
ni ; pa un o'r rhai hyn sydd nesaf at 
ei He, ac ar ba dir y mae ein Heglwys 
yn gwahaniaethu oddiwrth y lleill? 

Yn awr, os ydyw ffeithiau, os ydyw 
arferiad didor, os ydyw cydsyniad 
cyffredinol yr boll Eglwysi am 
bymtheg canrif o bwys tuag at 
iawn benderfynu y cwestiwn ; yna fe 
ddengys hanesyddiaeth na fu, hyd yr 
unfed ganrif a'r bymtheg, pan gyf- 
ododd sect yr Anabaptistiaid yn 
Germani, un Eglwys heb o leiaf dair 
urddau neu raddau, yn cyfatteb i 
Esgobion, Offeiriaid, a Diaconiaid. 
Ond a ydyw hanesyddiaeth yn hyn o 
beth yn gyttun a*r Ysgrythyr Lan? 
Pa beth a ddywaid y Gyfraith a'r 
Dystiolaeth?"* Pa beth a allasem 
ni ei ddisgwyl yno, a plia beth yr 
ydym ni yn ei gael? Gan fod "y 
ddeddf yn athraw at Grist," ^ a 
" chanddi gysgod daionus bethau i 
ddyfod,"'* a'i hoffeiriaid yn gwasan- 
aethu i siampl a chysgod y pethau 
nefol;"* gallasem ddisgwyl cael rhyw 
gyfattebiad yn nhrefniad ei deymas 
Ef i'r hyn a bortreiadwyd eisoes fel 
hyn am dani : ac felly yn wir o ran 
y weinidogaeth a'r ordinhadau yr 
ydym yn cael. Dan y ddeddf, cyn 
dyfod Crist, yr oedd y graddau hyn 
Weinidogion yn Eglwys Dduw, sef 

^ Esaiah yiii. 20. 
3 Gal. iii. 24. 
» Heb. X. 1. 
* Heb. yiii. 5. 



Digitized by 



166 



TB HAUL. 



yr Arch-offeiriad, yr Offeiriaitl, a'r 
Lefiaid; ac yn attcb i hyn, pan oedd 
Crist ei Hun yn bresennol yn y 
Corph, ac yn trefnu ei deynias ar 
y ddaiar, yr oedd Efe ei Hun yn 
bersonol yn llenwi y lie ucliaf, "yr 
Archoffeiriad Mawr," Pentywysog 
a Pherflfeithydd y ffydd;"» ac Efe a 
ordeiniodd yn y lie cyntaf ddeuddeg 
fel y hyddeni gydag Ef^ ac fel y 
danfonai liwynt i bregethu ac i fod 
ganddynt awdurdod i iachau clefydau, 
ac i fwrw allan gythreuliaid;"* ac 
" wcdi y pethau hyn Efe a ordeiniodd 
ddeg a thrugain eraill hefyd, ac a'u 
danfonodd hwynt bob yn ddan o flaen 
ei wyneb i bob dinas a man lie yr 
oedd Efe ar fedr dyfod."' (ii.) Pan 
oedd yr lesu, ar ol ei adgyfodiad, ar 
ymadael a*r byd, Efe a roddes i'r 
deuddeg y commissiwn newydd ac 
awdurdodol liwn, ^^Megis y danfonodd 
y Tad Fi, yr wyf Finnau yn eicb 
danfon chwi; ac Efe a anadlodd 
arnynt ac a ddywedodd, Derbyniwcb 
yr Yspryd Glan,"* Y petb cyntaf 
a wnaeth yr Apostolion ar ol derbyn 
y commissiwn liwn, oedd i lenwi lie 
Judas trwy ddewis un o'r gwyr a 
fu yn cydymdaith a liAvynt yr boll 
amser yr aetli yr Arglwydd lesu i 
mewn ac allan yn eu plith hwy; gan 
ddechreu o fedydd loan byd y dydd 
y cymmerwyd Ef oddiwrthynt i fod 
gyda hwynt yn dyst o'i adgyfodiad 
Ef;"* ac nn o'r pethau nesaf oedd 
iddynt " ordeiuio swydd diaconiaeth 
i saith o wyr etholedig.'"^ Felly y 
pryd hyn yr oedd gweinidogaeth yr 
Eglwys Apostolig yn gynnnwysedig 
o'r Apostolion, yr Henuriaid (megis 
y deg a thrigain), a'r Diaconiaid.^ 
(iii.) Pan helaethid terfynau yr Eg- 
lwys a galw y Cenhedlocdd i niewn 
iddi, gwelwn fod yr Apostol Paul, 



* Heb. xii. 2. 

2 S. Matt. X.; S. Marc iii. 

3 S. Luc X. 1. 

* S. loan XX. 21, 22. 
5 Actau i. 21, 22. 

^ Actau vi. 3. 

^ Actau XV. 2, 3. 



yr hwn a anfoned attynt hwy,* gan 
lesu Grist ei Hun ac a gymmwysid 
i'r Apostoliaeth hon gan yr Yspryd 
Glan, yn dilyn yr un drefn. Naill 
ai efe ei hun,' neu rhyw un a ben- 
nodid ganddo ef i'r diben hwn, megis 
Titus yn Greta,' a Timotheus yn 
Ephesus,* " a ordeiniodd henuriaid 
ym mhob Eglwys." Yr oedd yr 
henuriaid hyn drachefu dan ofal 
neillduol ac awdurdod y cyfryw un, 
yr hwn oedd nid yn unig i gefnogi 
ac anrhydeddu y rhai diwyd a ffydd- 
lon, **gan eu cyfrif yn deilwng o 
barch dauddyblyg;"* ond hefyd i 
geryddu a disgyblu y rhai esgeulns 
honynt.® Y diaconiaid yr un modd 
oeddynt dan ei arolygiaeth ef."' 
Felly yma hefyd yr ydyra ni yn cael 
y dair urdd ; ac yr oedd St. Paul yn 
athrawiaethu " yr un ffyrdd yng 
Nghrist ym mhob Eglwys ym mhob 
man." 

Gwrthddadleuir yn wir yn erbyn 
hyn, ac anghenrheidiol ydyw cyfeirio 
at y ddadl er mwyn ei hegluro. 
(i.) Mai ,yr un peth oedd Esgob ac 
Henuriad, a bod y naill enw yn cael 
ei arferyd yn y Testament Newydd 
megis yn gyfystyr a'r Hall, (ii.) Mai 
**y prophwydi a'r athrawon" ac nid 
yr Apostolion, y swydd uchaf, a 
ordeiniasant Saul a Barnabas.* Ac 
(iii.) mai gydag arddodiad dwylaw 
yr hcnuriaeth" yr awdurdodwyd 
Timotheus i'w waith.® Nyni a gjm- 
merwn y gwrthddadleuon hyn y naill 
ar ol y llall. 

(i.) Y raae yn wir fod yr enwau 
Henuriad, Henadur, ac Esgob yn 
cael eu defnyddio y naill yn lie y 
llall yn y Testament Newydd, ond 
nid ydyw yn wir eu bod yn arwydd- 
occau yn union yr un peth. Allan o 

^ Actau ix. 15; a xiii. 2. 
^ Actau xiv. 23. 
3 Titus i. 5. 

* 1 Tim. V. 22. 

5 1 Tim. V. 17. 

6 1 Tim. V. 1, 19. 
^ 1 Tim. iii. 8. 

* Actau xiii. 

9 1 Tim. iv. 14. 



Digitized by 



TB HAUL. 



167 



barch i'r Apostolion sanctaidd ni 
roddwyd mo'u henw hwy i neb arall 
wedyn, a phan oeddynt hwy cto yn 
fyw gelwid yr ail radd yn y weinidog- 
aeth wrth y naill a'r Hall o'r enwau 
uchod; ond ar ol eu marwolaeth 
gelwid y rhai a ordeiniwyd i Icnwi 
eu lie hwynt ac i ddwyn ym mlaen 
eu gwaith, naill ai yn "Angylion" 
yr Eglwysi. megis yn saith Eglwys 
Asia, neu, megis yn gyffredinol, yn 
Esgobion, yr hwn cnw a ddcchreuodd 
yn fuan iawn gael ei briodoli i 
arwyddoccau y radd uchaf yn y 
Fugeiliaeth Eglwysig, gan adael yr 
enw arall, Henuriaid, i arwyddoccau 

hyny allan yr ail radd yn unig. 
Dyma un rbeswm am y camsyniad; 
rheswm arall yw hyn, Gan fod pob 
mwy yn cynnwys ei lai, a bod pob 
apostol yn henuriad o ran ei swydd, 
er nad oedd pob henuriad yn ai)ostol, 
megis ag yn yr Eglwys yn awr y 
mae pob esgob yn offeiriad, er nad 
yw pob offeiriad yn esgob; felly, 
gallai apostol yn eithaf cymmwys ei 
alw ei hun yn henuriad, hcb fcddwl 
am fynyd gyfyngu ei swydd yn ol y 
golygiad hynny neu arwyddoccau 
wrth hynny nad oedd dim rhagor 
rhwng apostol (neu fel y gelwid y 
swydd uchaf honno ar ol hynny, 
esgob) ac henuriad. Fel hyn yn 
gymmwys pan fyddai St. Peter am 
ddangos ei hawl i gyngori, i geryddu, 

1 annog, ac i gadarnhau y disgyblion 
yn gyffredinol, byddai yn ei alw ei 
hun "yn Apostol lesu Grist,"* neu 
yn " Wasanaethwr «ic Apostol lesu 
Grist;"' ond pan fyddai am annog 
ei frodyr a'i feibion yn y weinidog- 
aeth i borthi defaid Crist, byddai yn 
gwneuthur hynny fel cydwcithiwr a 
hwynt, dan yr un Pen Bugail — " Yr 
henuriad sydd yn eich plith, attolwg 
iddynt yr wyf fi, yr hwn wyf gyd- 
henuriad."' Yn union yr un modd 
y mae St. Paul hefyd pan yn ysgrif- 



» I Peter i. 1. 
» 2 Peter i. 1. 
3 1 Peter v. 1. 



enu ei Epistolau at yr Eglwysi a 
blannodd, er cadarnhau ei hawl i 
ysgrifenu attynt gydag awdurdod, yn 
ei alw ei hun bob amsor yn Apostol 
lesu Grist;" ond pan yn gofyn i 
Philemon am gymmw^ynas i Onesimus 
ei fab, nid yw yn gwasgu ar ei hawl 
fel Apostol, ond yn hytracli yn 
appelio at ei serch a'i gydymdeimlad 
drosto yn ei rwymau a'i ymddifad- 
rwydd, " Paul yr hynafgwr, ac yr 
awr hon hefyd yn garcharor lesu 
Grist."* 

(ii.) Prin y gellir gyfrif hyn yn 
ordeiniad i swydd, ond yn hytrach 
ncillduad ydyw i faes arbcnig o lafur, 
sef ym mhlith y Cenhedloedd, fel y 
mae geiriau yr Yspryd Glan ei hun 
yn eglur dystio, " iN^eillduwch i mi 
Barnabas a Saul i'r gwaith y gelwais 
hwynt iddo."' Ileblaw hyniiy fe 
gymmerodd hyn le ryw bedair blynedd 
ar ddeg o leiaf ar ol ei alw i fod yn 
Apostol,^ a'r swydd honno efe a 
dderbyniodd "nid o ddynion na thrwy 
ddyn, eithr yn uniongyrchol trwy 
lesu Grist a Duw Dad."* 

(iii.) Er iawn ddeall yr hyn a 
ddywaid St. Paul wrth Timotheus, 
" Nac esgeulusa'r dawn sydd ynot, 
yr hwn a rodded i tr, trwy brophwyd- 
oliaeth gydag arddodiad dtcylaw yr 
hemriaeth,*^^ rhaid ei gydmaru a'i 
gyssoui a'r liyu a ddywaid efe mewn 
man arall hefyd, " Yr ydwyf yn dy 
goffau i ail eimyn dawn Duw yr hwn 
sydd ynot trwy arddodiad fy nu'ylaw 
z,"^ ac wrth wueuthur hyn gwelwn 
bod dau wahanol ragair (j)reposition) 
yn cacl eu harferyd i esponio yr 
arddodiad, y naill yn arwyddoccau yr 
offeryn effeithiol " trwy arddodiad fy 
nwylaw t," a'r Hall yn arwyddoccau 
cydweithrediad yr henuriaid i swydd 
ac urdd y rhai yr oedd Timotheus yn 
cael ei dderbj'n — "gydag (mefa) 
arddodiad dwylaw yr henuriaeth." 



' Philemon 9. 

^ Actau xiii. 2. 

^ Gal. ii. 1 ; Actau xxvi. 17. 

* Gal. i. 1. 

« 2 Tim. i. 6. 



Digitized by 



168 



TB HAUL. 



Hyn fti barn cydeyniol ac arfer didor 
yr Eglwys o ddyddiau yr Apostolion 
hyd yr nnfed ganrif ar bymtheg; a 
dyma'r drefii a ddilynid gan ein 
Diwygwyr ar ol dwys a manwl 
chwilied am yr hen ffyrdd Ysgryth- 
yrol — i offeiriad gael ei awdurdodi 
iV swydd trwy arddodiad dwylaw yr 
esgob, ac i'r o£feiriaid cyd-ddrychiol 
gydweithredu ag ef; a'r un modd 
wrth gyssegru esgob, bydd yr esgob- 
ion cyd-ddrychiol yn cydweithredu 
a'r archesgob yn y gwaith ac yn 
dodi eu dwylaw hwythau ar ei ben.* 

Mae rhai* yn wir yn meddwl bod 
urddau neu raddau craill heblaw y 
tair a enwyd yn perthyn i'r Eglwys 
Apostolig am fod St. Paul yn dy- 
wedyd ddarfod i Dduw osod yn yr 
Eglwys, yn gyntaf apostolion, yn 
ail prophwydi, yn drydydd athrawon, 
yna gwyrthiau, wedi hynny doniau i 
iachau, cynnorthwyau, llywodraethau, 
rhywogaethau tafodau;"' ac mewn 
man arall, Efe a roddes rai yn 
apostolion, a rhai yn brophwydi, a 
rhai yn efengylwyr, a rhai yn fugeil- 
iaid ac yn athrawon.'** Ond y mae 
yn amlwg bod y rhestrau hyn yn 
cynwys y doniau neilldual hynny a 
gyfrannwyd yn wir i weinidogion yr 
oes Apostolig, heb eu cyfyngu i un 
urdd honynt mwy nag i'r lleill, 
eithr nid oeddynt hanfodol iddi nac 
hir barhad yn yr Eglwys; ac nid 
oes son yn y Testament Newydd am 
urddiad neu ordeiniad i un radd neu 
swydd arall ond i fod yn Apostolion, 
Esgobion, Henuriaid neu Oflfeiriaid, 
a Diaconiaid. Y mae bam yr Eg- 
lwys yn eglur ac yn bendant iawn 
ar y pwngc hwn. Yn y Rhagym- 
adrodd i'r Ffurf a Dull Gwneuthur, 
Urddo, a Chyssegru Esgobion, &c., 
hi a ddywaid fel hyn, " Hyspys yw i 
bawb yn dyfal ddarllaiu yr Ysgrythyr 
Lan a Hen Awdwyr fod y graddau 
hyn weinidogion yn Eglwys Crist, 

* Ffurf i Urddo a Chyssegru. 

2 Eglwys Khufain aV Irvingites. 
» 1 Cor. xii. 28. 

* Ephes. iv. 11. 



er amser yr Apostolion; sef, Esgob- 
ion, Offeiriaid, a Diaconiaid. A'r 
cyfryw barchus fri ydoedd erioed ar 
y swyddau hyn, fel na allai neb 
ryfygu gweini yn yr un o honynt, 
oddieithr yn gyntaf iddo gael ei alw, 
ei brofi, ei holi, ac amlygu fod ganddo 
gynneddfau cymmwys i'r unrhyw, ac 
oddieithr hefyd cael, trwy weddi 
gyhoedd yng nghyd ag arddodiad 
dwylaw, ei gynameradwyo a'i dderbyn 
i'r swydd gan awdurdod gyfreitblon." 
A'r "awdurdod gyfreithlon" hi a 
esponia ym mhellach yn y geiriau 
canlynol : — " Ni chyfrifir ac ni chym- 
merir neb am Esgob, Offeiriad, neu 
Ddiacon cyfreithlon o fewn Eglwys 
Gyfunol Lloegr a'r Iwerddon, ac ni 
oddefir iddo weini yn yr un o'r 
swyddau dywededig, oddieithr iddo 
gael ei alw, ei brofi, a'i holi, a'i 
dderbyn iddynt yn ol y ffurf sydd yn 
canlyn yma, neu oni chafodd Esgob- 
awl Gyssegriad neu Urddiad ym 
mlaen llaw." Ac am y Ffiirf hon 
mae hi yn hyspysu ym mhellach " ei 
bod yn cynnwys pob peth anghen- 
rheidiol i gyfryw gyssegriad neu 
urddiad ; nad oes dim ynddo y sydd 
bono ei bun yn ofergoelus ac 
annuwiol, ac am hynny bod y cyfryw 
rai oil a urddir yn ol yr unrhyw 
ddefodau, wedi eu cyssegu a'u hurddo 
yn iawn, yn drefnus, ac yn gyfreith- 
lon."* Ac mewn man arall hi a 
chwanega, " nad yw gyfreithlon i neb 
gymmeryd arno. swydd pregethu ar 
gyhoedd, neu weinyddu y sacramentau 
yn y gynnuUeidfa, hyd oni alwer ef 
yn gyfreithlon a'i ddanfon i wasan- 
aethu'r imrhyw."* 

Y drefn hon y mae ein Heglwys 
wedi ei chadw yn barchus hyd 
heddyw, a doethineb Eglwys Lloegr 
rhagor eglwysi eraill diwygiedig ar 
y Cyfandir, ydyw hyn, mai nid ^ 
Chwyldroad ond Diwygiad ydoedd ei 
gwaith hi pan yn bwrw heibio lygr- 
iadau y canoloesoedd ac yn dychwelyd 



Erthygl xxxvi. 
Erthygl xxiii. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



169 



at " athrawiaeth a chymdeithas yr 
Apostolion." Troi yn ol at *'yr hon 
ffyrdd," ac nid troi ymaith at ffyrdd 
newyddion a wnaeth hi. Diwygiad 
ydoedd yn gweithio oddi fewn ac nid 
wedi ei gymmell ami oddi allan. 
Ac yn hyn, yn enwedig o ran trefn y 
weinidogaeth, y mae lii wedi cael 
canmoliaeth neillduol gan hyd yn 
oed y rhai hynny a ddarfu iddynt 
yn anffodus newid y drefn Apostolig 
am un newydd. Luther, er esampl, 
gan nad oedd ond oflfeiriad ac nad 
oedd nn esgob yn cydweithredu ag 
ef, fel ag i drosglwyddo cyflawn 
urddau y weinidogaeth, a fabwys- 
iadodd, mewn hunan-ymddiifyniad, y 
drefn newydd i urddo trwy ar- 
ddodiad dwylaw yr henuriaeth-," ond 
ar yr un pryd taerai mai o anghen- 
rheidrwydd ac nid trwy ddewisiad y 
gwnaeth ef hynny. A Chalvin yntau, 
gan nad oedd nac yn offeiriad nac yn 
ddiacon, er ei fod wedi dal tair o 
fywiolaethau ac wedi cymmeryd amo 
ei hun gyflawnu swydd yr offeiriad- 
aeth; er mwyn cyfiawnhau ei ym- 
ddygiad efe a ddyfeisiodd y drefn 
Annibynol, yr hon sydd sylfaenedig 
ar yr egwyddor mai i'r bobl ac nid i 
unrhyw radd yn y weinidogaeth, y 
perthyn yr hawl i ddanfon gweision 
i winllan yr Arglwydd. Ar yr un 
pryd, er ei fod fel hyn o herwydd 
amgylchiadau neillduol ei wlad ei 
hun, yn gweithredu yn hollol groes 
i'r drefn Esgobawl ac Apostolig, etc 
yr oedd efe yn dal bod y dynion 
hynny yn deilwng o bob anathema a 
naccaent ufuddhau i csgobion duwiol- 
frydig a chyfreithlon. Cyfrifai Beza 
Eglwys Lloegr yn neillduol o dded- 
wydd am ei bod hi yn parhau i gadw 
yr hen drefn eglwysig: ac hyd yn 
oed John Knox a dystiolaetha am 
y rhagor rhwng Esgobion ac Henur- 
iaid.* Yn ddiweddarach fyth, mae 
hanes boreol y Methodistiaid hyd y 
flwyddyn 1811, pan ddarfu iddynt 
fabwysiadu y drefn Bresbytcraidd, 



I Browne on the xxxix Articles. 
22— xvi. 



a'r Wesleyaid hyd heddyw yn 
America, yn cadarnhau ysgrythyrol- 
deb gweinidogaeth ein Heglwys yn 
ol y tair urdd. 

Ond pwy sydd i weinyddu yr 
urddau hyn? Pa " gyfreithlon aw- 
durdod" yw hynny a gyfrifir yn 
anghenrheidiol gan ein Heglwys er 
mwyn i neb weini yn yr un o'r 
swyddau? Mac ein Heglwys, yn 
gystal yn ei Herthyglau ag yn ei 
Ffurfiau i urddo, yn dywedyd yn 
bendant, fel y gwelsom eisoes, mai'r 
Esgoh sydd i ordeinio i'r weinidog- 
aeth, ac ni oddefir i neb weini yn yr 
un o'r swyddi fel Esgob, Offeiriad, 
neu Ddiacon, oni chafodd esgobawl 
gyssegriad neu urddiad. Ac yn hyn 
mae hi yn dilyn y drefn Apostolig ac 
Ysgrythyrol. Os edrychwn ar es- 
ampl Crist lesu ei Hun, gwelwn Ef 
yn sefydlu y swydd apostolig fel hyn, 
^^Megis y danfonodd y Tad Fi, yr 
wyf Finnau yn eich danfon chwi ; " * 
yn hyspysu ei hawl i'w danfon. 

Rhoddwyd i Mi bob awdurdod yn 
y nef ac ar y ddaiar;"^ yn dysgu 
iddynt eu dyledswydd ynddi, " ewch 
a dysgwch^ yr holl Genhedloedd, gan 
eu bedyddio yn euw'r Tad, a'r Mab, 
a'r Yspryd Glan, gan ddysgu iddynt 
gadw pob peth a'r a orchymynais i 
chwi;" yn eu cynnysgaeddu a dawn 
neillduol ei Yspryd i'w cymmwyso 
i'w gwaith, '*Efe a anadlodd arnynt, 
ac a ddy wedodd wrthynt, Derbyniwch 
yr Yspryd Glan;" yn mabwysiadu 
gwaith eu gweinidogaeth, " Pwy 
by nag y maddeuoch eu pechodau, 
maddeuir iddynt; a'r eiddo pwy bynag 
a attalioch a attaliwyd;"* ac yn 
addaw ei bresenoldeb a'i fendith nid 
yn unig hyd ddiwedd eu bywyd hwy 
ond hyd ddiwedd amser: Wele, yr 
ydwyf Fi gyda chwi bob amser hyd 
ddiwedd y byd. Yr un modd ar ol 
ei ymadawiad Ef, gwelwn ei Apostol- 



1 S. loan XX. 21. 
- S. Matt, xxviii. 18. 
^ Matheteusaie, h.y. gwnevvch ddisgybl- 
ion neu Gristionogion o honynt. 
* S. loan XX. 22. 

Digitized by GooqIc 



170 



Til HAUL. 



ion yn dewis Matthias yn Apostol i 
lenwi lie Judas;' yn ordeinio swydd 
diaconiaeth er eu cynnorthwyo yn cu 
gwaith;' yn danfon dau o honynt 
eu hunain, sef Peter ac loan, i 
gadarnhau y dychweledigion yn 
Samaria, aV ddau hyn yn rhoddi 
iddynt yr Yspryd Glan trwy weddi 
ac arddodiad eu dwylaw ar y sawl a 
gredasent eisoes ac a fedyddid gan 
Phylip y diacon;' yn "ordeinio 
henuriaid ym mhob Eglwys"* ym 
mhlith y Cenhedloedd, yn ol y drefn 
Hg oedd eisoes yn bodoli yn Icrw- 
salem;* yn gosod yn y prif Eglwysi 
ryw un ag awdurdod neillduol ganddo 
cyffelyb i'r hyn oeddynt hwy eu 
hunain wedi ei dderbyn i lywodraethu 
yr Eglwysi, megis Timotheus yn 
Ephesus, Titus yn Creta, a*r Angel 
ym mhob un o saith Eglwys Asia; 
y rhai oeddynt i ddisgyblu yr afreolus, 
i gadarnhau y ffyddloniaid, i ordeinio 
i'r weinidogaeth; y rhai a geryddid 
am feiau yr Eglwys dan cu gofal, neu a 
ganmolid pan gaed hwynt yn ffyddlon 
a diwyd; y rhai -hefyd oeddynt i 
gymmeryd y gofal mwyaf i dros- 
glvvyddo i eraill yr hyn a dderbyn- 
iasent hwy eu hunain, Na ddod 
ddwylaw yn ebrwydd ar neb,"* "a'r 
pethau a glywaist gennyf trwy lawer 
o dystion, traddoda y rhai hynny i 
ddynion ffyddlon, y rhai a fyddont 
gymmwys i ddysgu eraill hefyd."' 
Hyn ar fyr ciriau ydynt rhcolau 
Ysgrythyrol yr Olyniacth Apostol- 
aidd. Yn ol y drefn hon bu'r Eg- 
lwys yn ddieithriad yn gweithredu 
o'r dechreu hyd yr unfed gamdf ar 
bymtheg, a'r olyniaeth didor hon mac 
ein Heglwys ni eto yn ei dal trwy 
drosglwyddiad reolaidd a chyfreithlon 
ocs i oes. 

Y mae gan hyd yn oed rai o'r 



' Actau i. 26. 

' Actau vi. 1. 

' Actau viii. 14 — 18. 

♦ Actau xiv. 23. 

* Actau XV. 2, 4. 
8 I Tim. V. 22. 

f 2 Tim. ii. 2. 



Enwadan ryw fatk o Olyniaeth, er 
mor ammherffaith ydyw, ac nid oes 
un o honynt, ag sydd yn hawlio 
gweinidogaeth o gwbl, yn gadael i'r 
neb a fynno gymmeryd amo y 
swydd o bregethu ar gyhoedd a 
gweinyddu y Sacramentau" yn eu 
plith, er cymmaint fyddo ei ddoniaii 
a*i gymmwysderau naturiol, heb ryw 
fath alwad a danfoniad allanol. Pa 
cyn belled y maent wedi gwyro oddi- 
wrth y drefn Apostolig, a pha mor 
ddiweddar y mae rhai o honynt wedi 
codi, sydd amlwg i bawb a ystyrio'r 
matter, ac i raddau wedi ei hyspysu 
eisoes. Er siampl, nid yw yr Olyn- 
iaeth Wesley aidd na*r Meihodistaidd 
yn cyrraedd ym mhellach yn ol na 
dechreuad y ganrif bresenol, pan 
ddarfu iddynt gyfnewid Urddiad 
Esgobawl yr Eglwys am Urddiad 
Presbyteraidd, yr hwn Urddiad ei 
hun a gymmerodd ei ddechreaad yn 
yr unfed ganrif ar bymtheg. Dyna 
hefyd yr ad eg boreaf i ba un y gellir 
olrhain trefn yr Annibynwyr a'r 
Baptistiaid, cyfryw ag y mae. Ond 
y mae yr Eglwys, ar y llaw arall, yn 
meddu urddau rheolaidd, cyfreithlon, 
ac ysgrythyrol, wedi eu trosglwyddo 
trwy olyniaeth didor oddiwrth yr 
Apostolion Sanctaidd gan rai " ag 
awdurdod gyhoedd wedi ei- rhoddi 
iddynt yn y gynnulleidfa i alw a 
dan fun gweinidogion i winllan yr 
Arglwydd;"* olyniaeth wedi ei sicr- 
liau iddi, trwy urddiad esgobawl ei 
hoffeiriaid, " yng nghyd ag arddodiad 
dwylaw yr henuriaid" cyd-ddrychiol ; 
a thrwy gyssegriad ei Hesgobion nid 
gan un yn unig ond gan dri o leiaf o 
Esgobion eraill; ac wedi ei gadarn- 
hau iddi trwy linach deircaingc 
Apostolaidd, yr hen linach Fr^detntg 
trwy Esgobion ac Archesgobion 



' Erthygl xxiiu Ystyr y gair cynnuU- 
eidfa, pan gyfansoddwyd yr Erthyglau 
3'doedd "holl gorph yr Eglwys," fel ag yr 
oedd holl blant Israel yn "gynnulleidfa yr 
Arglwydd." Ystyr newydd a diweddarach 
ydyw ei ystyr cyffredin presenol am 
wahaaol gymmanfaoedd. 



Digitized by 



TR HAUL. 



171 



Caerlleon ar Wysg a Thy Ddewi yn 
hanu oddiwrth St. Paul; y linach 
Ephesaidd neu ddwyreiniol yn hanu 
oddiwrth St. loan trwy Awstin, 
Archesgob Caergaint, yr hwn a 
ddaeth i Loegr yn niwedd y chweched 
ganrif i efengyleiddio y Saeson di- 
gred, ag a gafodd ei gyssegru gan 
Vergilius, Archesgob Aries ; a'r 
linach Rufeinig yn hanu oddiwrth 
St. Peter, trwy Archesgob Theodore, 
yr hwn a gyssegrwyd iV swydd gan 
Vitalian yn Rhufain A.D. 668. 
Wrth i ni fel hyn fwrw cip olwg ar 
drefn ysgrythyrol y weinidogaeth — 
ei galwad, commissiwn, rheolau a'i 
hanesyddiaeth, gwelwn mor agos y 
mae ein Heglwys wedi cadw at y cyn- 
llun Apostolaidd, heb na chwttogi ar 
na chwanegu at eihurddau gosodedig.* 
Crybwyllir yn y Rhagymadrodd Hr 
Ffurfiau Urddo am y gofal a amlygir 
er cael dynion rhinweddol, difeius, a 
dysgedig yn y weinidogaeth; ac ni 
cheiff neb mo'i dderbyn i unrhyw 
swydd ynddi heb iddo yn gyntaf 
ddwyn Tystlythyrau (^Testimonial 
Letters) oddiwrth ei Goleg, ac oddi- 
wrth dri Offeiriad Plwyfol adnabyddus 
ag ef, yn tystio ddarfod iddo, hyd 
eithaf eu gwybodaeth hwy, am y tair 
blynedd nesaf o'r blaen, ym ddwyn 
yn rhinweddol ac yn addas i'r alwed- 
igaeth am ba un y mae efe yn 
ymgeisio; oddiwrth y Professors of 
Divinity yn Rhydychain a Chaer- 
grawnt, yn tystio ei fod wedi bod yn 
gwrando eu lectures; ac oddiwrth ei 
blwyf cartrefol yn tystio bod cy- 
hoeddiad o'i Si quis"' wedi ei 

^ Nid ydyw swydd i Deon, Arcbddiacon, 
Canon, a Deon Gwladol yn urddau neu 
raddau Eglwysig, oblegid nidydysyn urddo 
i yr un o honynt; swyddi yn unig ydynt 
wedi eu hamcanu er gwell drefn yr Eglwys. 

2 Hyspysiad ei fod yn bwriadu ym- 
gynnyg i*r weinidogaeth, a gwahoddiad i 
bawb a wyddant am unrhyw rwystr digonol 
o ran ei fuchedd a'i ymarweddiad, i hyspysu 
hynny naill ai ar y pryd, neu wrth yr 
Esgob; "ac os rhyw fai, gorlhrwm, neu 
rwystr a honnir, yr Esgob a arbed urddo 
y dyn hwnnw hyd pan gaffer y cyhuddedig 
yn ddiargyhoedd o r bai hwnnw.*' 



wneud tri Sul olynol yn Eglwys y 
Plwyf, a neb wedi honni bai na 
rhwystr yn ei erbyn. Heblaw hynny, 
bydd iddo gael ei holi yn fanwl o ran 
ei ddysg — mewn perthynas i'r Bibl 
a'r Llyfr Gweddi Gyflfredin, Profion 
Cristionogaeth, Hanesyddiaeth Eg- 
Iwysig, Athrawiaethau yr Eglwys, 
yr Erthyglau, &c. A phan geir ef 
yn addas ac yn gymmwys o herwydd 
ei ddysg a'i dduwiol ymarweddiad, 
yna, ac nid cyn hynny, cyflwynir ef 
i'r esgob iV urddo ganddo. 

Y mac un peth eto yn gofyn ei 
egluro, a hwnnw yn beth pwysig 
neillduol — ^pa ryw awdurdod a gyf- 
rennir trwy yr Urddau Cyssegredig? 
pa beth sydd gyunwysedig mewn 
urddiad? Yn gyntaf, yr awdurdod 
a berthyn yn gyffredinol i weinidog- 
ion rhagor gwyr Ileyg: Nid cyf- 
reithlon i neb gyuimeryd arno'r 
swydd, hyd oni alwer ef yn gyfreith- 
lon a'i ddanfon i wasanaothu yr 
unrhyw."* Yn nesaf, yr hyn a 
berthyn i bob gradd neu urdd yn 
neillduol. 1. Swydd y Diacon ydyw 
"i gynnorthwyo yr Offeiriad yng 
Ngwasanaeth Duw, ac yn bennaf, 
pan fyddo efe yn gweinyddu'r Cym- 
mim Bendigedig, iV helpu ef i'w 
gyfrannu; i ddarllain yr Ysgrythyr 
Lan a'r Homiliau yn yr Eglwys; i 
addysgu y bobl ieuaingc yn y 
Catechism; i fedyddio rhai bychain 
He na bo'r Offeiriad yn bresenol; a 
phregethu, os caniatteir iddo hynny 
gan yr Esgob; a lie mae darpariaeth 
i'r tlodion i ymofyn am y plwyfolion 
cleifion, anghenus, a gweiniaid, a 
mynegu am danynt i'r Offeiriad.* 
2. Swydd yr Offeiriad ydyw i " roddi 
diwydrwydd yn ffyddlon bob amser 
ar weinyddu'r athrawiaeth a'r Sacra- 
mentau a disgyblaeth Crist, megis y 
gorchymynodd yr Arglwydd; i ddeol 
ac i darfu yniaith bob cyfeiliornus a 
dieithr athrawiaeth a fo'n gwrth- 



^ Erthygl xxiii. 

* Ffurf Urddo Diaconiaid ; ac Actau vi. 
1—5; viii. 5, 12. 



Digitized by 



172 



TB HAUL. 



wynebu Gair Diiw; ac i roddi yn 
wastad rybuddiaii a chyngorion cy- 
hoedd a dirgcl yn gystal i'r claf ac 
i'r iach o fewn ci Giir.* 3. Yr Esfjob 
trachefn, wrth ci gyssogrn, a adgoilir 
i gyflawnii yr oil o'r ucliod, a rhoddir 
iddo ef yn ycliwancg yr awdurdod i 
ddisgyblu a clieryddu y rhai aflonydd, 
anufudd, a beius o fcwn ei esgobaeth, 
ac yu enwedig i " urddo, danfon 
allan, a dodi dwylaw '* ar rai craill 
ffyddlon a chymmwys i weinidogaeth 
yr Arglwydd.^ 

Pwysigrwydd a difrifuldeb ac an- 
sawdd ysprydol yr Urddau Sanctaidd 
a amlygir ym mhellacb yn y " Ffurf 
Urddo Offoiriaid," He y dywedir, 
" Yr Esgob gyda'r Offoiriaid cyd- 
ddrycbiol a ddodant en dwylaw ar 
bon pob un a fo yn derby n Urdd 
Offeiriadaetb ; a'r derbyniwr yn gos- 
twng yn uftidd ar ei liniaa, yr Esgob 
a ddywaid, — 

Dcrbyn di yr Yspryd Glan, i 
swydd a gwaitb Offeiriad o fewn 
Eglwys Dduw", yr bon swydd a 
roddir i ti yr awr hon trwy arddodiad 
ein dwylaw ni. I bwy bynag y 
maddeucch di eii pccliodan, niaddeuir 
iddynt; ac i bwy bynag yr attalicch di 
eu pechodau, bwy a attaliwyd. A bydd 
di orucbwyliwr ffyddlon Gair Duw a'i 
Lan Sacramentau; yn Emv'r Tad, 
a'r Mab, a'r Yspryd Glan. Amen." 

Goiriau dwys a cliynbyrfiol, yn 
dangos maw redd y swydd, a'i chym- 
mwysiail ysprydol, ond geiriau ag y 
mae rb.* i, trwy anwybodaetli, diffyg 
ystyriacih, neu gamsyniad, wedi beio 
arnynt ii'u gwrtbwyncbu. 1. Edrycb- 
ant ar y geiriau, Derbyn di yr 
Yspryd Glan," fel rbyfyg, os nad 
cabledd, fel pe buasai yr Esgob o 
bono oi bun yn cymmeryd arno 
gyfrannu dawn 'Dim, ond angbofiant 
mai geiriau Grist lesu ei Hun ydyw 
y geiriau pan yn cymmwyso ei 
Apostolion i'w gwailh, ac mai ei 



» Ffurf Urddo Offeiriaid; ac 1 Cor. iv. 
1, 2 ; 2 Tim. iv. 1, 2 j S. Matt, xxviii. 19, 20. ; 
1 Cor. xi. 23—25. 

* Ffurf Cyssegru Esgobion. 



swyddog awdnrdodedig Ef ydyw yr 
Esgob i ddwyn yr un gwaith ym 
mlaen. Neu a ydym ni i gyfrif y 
geiriau craill liynny yn rhai rhyfygus 
pan ddywedir yn y Cymmun Bendig- 
aid, " Hwu yw Fy Nghorff," " Hwn 
y w Fy Ngwaed ? " Onid geiriau 
Crist lesu ei Hun ydynt oil? ac onid 
yw yr Eglwys yn dangos ei phareb 
a'i chariad tuag atto trwy ddal mor 
ffyddlon at ei drefn Ef ei Hun? ac 
nid rbyw ffurf-ymadrodd gwag ydyw 
cbwaitb, beb ystyr neu sylwedd cyf- 
attebol ganddo, ond un a ddengys 
gymmwysiad ac awdurdod, ac o ba 
le y mae yn dyfod. Oblegid, os 
ordeiniwyd Bedydd, fel y dywaid yr 
Apostolion, nid yn unig "er madden- 
ant pocbodau," ond liefyd, yr hyn 
sydd byd yn oed yn werthfawroccacb 
fylb, er **dcrbyniad dawn yr Yspryd 
Glan;"* OS trwy arddodiad dwylaw 
yr Apostolion y cyfrennid doniaii 
ysprydol ar y rhai a fedyddid eisoes,* 
od oes " aniryw ddoniau eitbr yr Un 
Yspryd,"* ac " i bob un o honom y 
rhoed gras yn ol mesur dawn Crist, 
i waitb y weinidogaeth, i adeilad 
Corph Crist;"* os oedd St. Paul 
yn cyngori Timotheus yn daer iawn 
i ail ennyn y dawn oedd ynddo 
trwy arddodiad ei ddwylaw ef;"* ai 
angbredadwy y bernir ef fod Duw 
eto yn arddel ei waith ac eto yn 
cymmwyso ei weision iddo? neu ai 
yn angbymrawys y cyfrifir ei eiriau 
Ef i amgylchiad, at yr hwn Efe ei 
Hun oedd y cyntaf i'w cyfeirio?* 
Ond hwyrach bod mwy o gamsyniad 
a beio wedi bod yng ngbylch y geiriau 
nesaf (y rhai hefyd ydynt eiriau Crist 
lesu ar yr un adeg bwysfawr, pan yn 
rhoddi ei gommissiwn i'w Apostolion, 
cyn ei yniadawiad oddiwrthynt), " I 
bwy bynag y madden ech di eu pech- 
odau, maddiBuer iddynt; ac i bwy 



* Actau ii. 41. 

^ Actau vili. 17: xix. 6. 
3 1 Cor. xii. 5. 

* Eph. iv. 7, 12. 

* 2 Tim. i. 6. 

« S. loan XX. 20, 22. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



173 



bynag yr attaliech di ea peohodau 
hvry a attaliwyd;" fel pe buasent yn 
cyfeirio i ddyn flfaeledig a phechad- 
urus yr hyn a berthyn i'r Hollalluog 
a Sanctaidd Dduw yn uiiig! Yn 
a^wr, yr Eglwys yw teyrnas nef- 
oedd " yn ei chyflwr milwriaethus ar 
y ddaear, ac ar y deyrnas hon Crist 
lesu yw y Breuhin, a*r gweinidogion 
yw ei swyddogion Ef i gyflawnu ei 
orchymynion ac i drefnu ei deyrnas, 
i dderbyn i mewn iddi ac i gau allan 
o honi, i wobrwyo ac i gospi, i 
geryddu yr anufuddion ac i gefnogi 
y ffyddloniaid, i ddwyn ym mlaen ei 
waith yn y dnll ac ar y telerau a 
bennodwyd ganddo, ac yn ei enw Ef 
a thrwy ei awdurdod Ef y maent hwy 
yn gweithredu, ac yn ddian betb 
bynag y maent fel hyn yn ei wneud 
ynddo ac erddo Ef, y mae Efe ei 
Hun yn ei fabwysiadu, yn ei arddel, 
ac yn ei gadarhau. Y mae gan bob 
teyrnas ei cbyfreithiau a chan bob 
cymdeithas ei rheolau, i'r rbai fe 
raid i bob aelod fod yn iifudd, ac os 
trosedda neb yn eu herbyn, fe raid 
iddo wneuthur iawn yn ol maint ac 
euogrwydd y troscdd, yr hyn a 
bennodir gan y Barnwr yn gweithredu 
yn enw y Penllywydd, a'i farn ef y 
Penllywydd a'i cadarnha. Yr un 
modd mae gan deynias Crist, neu ei 
Eglwys, ei rheolau a'i cliyfreithiau, 
ei hathrawiaethau a'i hegwyddorion, 
a dyledswydd gweinidogion Crist 
ydyw addysgu yr egwyddorion a 
gweithredu yn ol y rheolau hynny, 
ac yn ddiau y mae Efe yn derby n ac 
yn cadarnhau eu gwaith cyn belled 
ag y maent hwy yn ffyddlon iddo, a'i 
fod, ynddynt hwy, yn gollwng ac yn 
attal pechodau yma ar y ddaear, fel 
ag y gwna yn ei Berson ei Hun yn 
nydd mawr y farn ddiweddaf, o 
berwydd ar yr un telerau ag a 
hyspysodd Efe eisoes, ac yn ol yr un 
rheolau ag a osodwyd i lawr ganddo 
ar y cyntaf, y mae Efe eto yn 
gweithio, ac y bydd iddo yn y diwedd 
gyhoeddi y ddedfryd anghyfnewidiol. 
Pan fyddont yn ei enw Ef yn cym- 



meryd " y rhai a aned mewn pechod 
ac yn blant digofaiut," ac yn eu 
bcdyddio er maddeuant pechodau a 
derbyniad dawn yr Yspryd Glan;"* 
pan fyddont wrth arfer disgyblaeth 
Crist yn can allan o'r Cynimun 
Bendigaid neu yn derbyn yn ol iddo 
pan fyddoirt ar gyhoedd yn yr Eg- 
lwys yn myncgu i'w bobl Bydd yn 
edifarus ollyngdod a maddeuant am 
eu pechodau;' neu ar ryw achlysur 
pwysig neillduol, inegis wrth erchwyn 
gwely angau;* neu pryd na ddichon 
un ffordd arall ddyhuddo y gydwybod 
aflonydd;* pan fyddont yn ol "eg- 
wyddorion atlirawiaoth Crist" yn 
dangos eu hunain yn onichwylwyr 
ffyddlon Gair Duw a'i Lan Sacra- 
men tau," a'r derbynwyr ar eu rhan 
hwy than yn gywir mewn edifeirwch 
a ffydd, yn ddiau y maent hwy a 
Christ trwyddynt hwy er cyssur a 
diddanwch i'r enaid blindorog, yn 
madden ac yn attal pechodau. A 
phwy bynag nad yw yn cyflawnu y 
rhan hon o'r swydd, yn gystal a'r 
rhan honno a berthyn i'r pregethu 
a'r gweddio, nid ydyw yn atteb i'r 
cwbl o'r gwaith a osodwyd iddo i'w 
wneutlmr; oblegid Duw a roddodd 
i ni weinidogaeth y cymmod," ac y 
mae Efe wcdi gosod ynom ni air y 
cymmod, ac am hynny yr ydym ni 
yn genii adau dros Grist, mogis pe 
byildai Duw yn deisyf arnocli trwom 
ni.® Felly, gan hynny, cyfrifed 
dyn nyni megis gweinidogion i Grist 
a goruchwvlwyr ar ddirgcledigaethau 
Duw." 



YR EGLWYS YXG NGHYMRU. 

Ei gwin-bren cawn yn llawn llwyth — o'r iraidd 
Wir aeron pomJd-ffrwyth; 
Daw'n ddcftVo; nid yw'n dditlrwyth; 
A dyna'i pliren yn dwyn ffrwyth. 

NiCANDER. 



* Actau ii. 38. 

2 2 Thess. iii. 6; 1 Tim. i. 20; 1 Cor. v. 
3—5; 2 Cor. ii. 6 — 10. 

3 Y Gollyngdod yn y Llyfr Gweddi. 

* Yniweliad a r Claf. 

5 Y" Cymmun Bendigaid. 

6 2 Cor. V. 18, 19. 



Digitized by 



174 



TB lUUU 



GWYLIAU YR EGLWYS. 

DYDD lOU Y DYRCHAFAEL. 

GoFYNiAD. Pa wjl a gedwir ar y 
dydd hwn? 

Atebiad. Esgyniad ein Harglwydd 
Beodigedig i'r nefoedd jn ei natur 
ddynol, a'i eisteddiad ar ddeheulaw 
Duw Dad. 

G. Pa bryd y darfu i'n Hiachawdwr 
esgyn i'r nefoedd? 

A. Ydi nihea deugain niwrnod ar 
ol ei adgyfodiad; yn ystod yr amser 
y ba Ef yma ar y ddaiar cadamhaodd 
wirionedd ei adgyfodiad trwy ym- 
ddangos amry w droion i*w Ddysgybl- 
ion, ac ymddyddan & hwy am y 
pethau a berthyuent i deyrnas Dduw. 

G. Pa fodd y darfu iddo esgyu ? 

A. Pan oedd Ef yn bendithio ei 
ddysgyblion, cymmerwyd Ef i fyny 
mewn cwmwl dysglaer: edrychasant 
arno yn ddyfal nes iddo fyned o'r 
golwg. 

G. Beth oedd y dystiolaeth ddarfu 
i*r angylion ddwyu ar amser ei 
esgyniad ? 

A. Pan oedd yr Apostolion yn 
edrych ar ol ein Hiachawdwr ym- 
ddaugosodd dau angel iddyut, gan 
eu sicrhau y byddai i'r lesu, yr Hwn 
a ddarfu ddyrchafu i'r nef,ddychwelyd 
yn yr uu dull gogoneddus i farnu y 
byd yn y dydd olaf. 

G. A oedd yn angenrheidiol i'r. 
Apostolion fod yn llygad-dystion o'i 
esgyniad ? 

A. Oedd, er cadarnhau ei esgyniad. 
Nid oedd hyn yn angenrheidiol ar ei 
adgyfodiad, canys darfu iddo ddangos 
ei huu amryw weithiau iddyut ar ol 
ei adgyfodiad; ond nid oedd yn 
bosibl iddynt ei weled yn y nefoedd: 
felly yr oedd o bwys mawr iddynt 
weled ei esgyniad, er iddynt fod yn 
alluog i'w brofi. 

G. A gafodd yr Apostolion brawf 
arall iddo esgyu i'r nefoedd? 

A. Cyn iddynt ei weled yn esgyn 
dywedodd wrthynt i ba le yr oedd 
Ef yn myued, ao am y gallu a'r 
anrhydedd oedd i gael ei roddi iddo; 



ac er proii ei fod wedi esgyn ar 
ddeheulaw y Tad, addawodd anfoa 
yr Ysbryd Glan iddynt mewn' dull 
gweledig, fel y gallasent gael digon o 
bi*awf o'i esgyniad, yr hyn a gyflawn- 
wyd ar ddydd y Pentecost. 

G. Pa fodd yr oedd esgyniad Crist 
y n cael ei ddangos yn y Gyfmith 1 

A. Yr oedd yr archolFeiriad yn 
cael ei benodi i fyned i'r Cyasegr 
Sancteiddiolaf un waith bob blwyddyn, 
yr hyn oedd yn daugos dyfodiad 
"Archofifeiriad y daionus bethaa a 
fyddeut trwy dabernacl mwy a pher- 
ffeithiach, nid o waith Haw, hyny yw, 
nid o'r adeiladaeth yma." Yr oedd 
yr hoU luddewon yn credu fod y 
Taberuacl yn golygu y byd yma, a 
bod y Cyssegr Sancteiddiolaf yn 
gysgod o'r nefoedd. Yr oedd yr 
arehoffeiriad yn myned trwy y Taber- 
uacl gyda gwaed yr offrwm i'r Cyssegr 
Sancteiddiolaf. Felly y darfu i'n 
Hiachawdwr fyned trwy'r byd yma, 
ao esgynodd fry ar ddeheulaw ei Dad 
gyda'i waed. 

G Beth ddywedodd y prophwydi 
ym mlaen Haw am ei esgyniad) 

A. Dywedodd Dafydd, per gan- 
iedydd Israel, am dano, ^' Dyrchefaist 
i'r uchelder, caethgludaist gaethiwed, 
derby niaist roddion i ddynion, ie, i'r 
rhai cyndyn hefyd, fel y preswyliai 
yr Arglwydd yn eu plith." Er i 
Dafydd ddywedyd y geiriau uchod 
pan oedd yn esgyn i Fynydd Sion ar 
ol gorchfygu y Philistiaid, yr oedd 
perthynas brophwydoliaethol rhyng- 
ddyut ac esgyniad Crist; y mae y 
geiriau "i'r uchelder" yn golyga y 
nefoedd — i'r lie yr esgynodd Crist fel 
concwerwr ar ei hoU elynion. 

G. I ba le yr esgynodd Crist? 

A. I nef y nefoedd — i bresen- 
noldeb Duw, lie mae Ef yn eistedd 
goruwch yr eugyl glan, angylion ac 
archangylion, ty wysogaethau ac awd- 
urdodau, am byth ar ddeheulaw y 
Tad. 

G. Beth a feddylir wrth eistedd ar 
ddeheulaw y Tad? 

A. Dyrchafiad natur ddynol i 



Digitized by 



TR HAUU 



175 



iirddas ac awdurdod, i breseDOoldeb 
Duw: y mae y ddeheulaw yn golyga 
y He mwyaf anrhydeddus. Gwelodd 
Sant Stephan £f pan oedd ei erlidwyr 
yh ei labyddio. "Ac efe yn gyflawn 
o'r Ysbryd Glan, a edrychodd yn 
ddyfal tuaV uef, ac a welodd ogoniant 
Daw, a*r lesu yn sefyll ar ddeheulaw 
Duw." — Actau vii. 55. 

G. Beth sydd yn rhaid i ni gredu 
am esgyniad Crist? 

A. Ddai*fod i uniganedig Fab y 
Tad, ar ol ei adgyfodiad o feirw, 
esgyn yn yr un corff ao enaid oV 
ddaiar lie yr oedd Ef yn byw trwy 
uchelderau y nefoedd serenog, nes 
iddo fyned i nef y nefoedd, i bresen • 
noldeb gogoneddus Duw. 

G. Pa les a all ddeillio i ni oddi 
wrth ei esgyniad? 

A. Y mae Ef yn eiriol yn y nef 
ar ein rhan ger bron y Tad, y mae 
yn pledio ein hachos Trwy ei 
gyfryngdod Ef y caiff y peohadur 
edifeiriol faddeuant, a nerth yn ei 
wendid. Amo Ef y mae y cystudd- 
iedig a'r sawl sydd yn cael ei erlid 
yn ymddibynu am nerth mewn 
cyfyngder; a thrwyddo Ef y gallwn 
fyned yn hyderus at orseddfainc gras i 
gaeltrugaredd a help mewn cyfyngder. 

G. Beth oedd y rheswm na fuasai 
i'n Hiachawdwr esgyn i'r nefoedd 
yng ngolwg yr luddewon, er dangos 
iddynt ei fod yn wir Fessiah? 

A. Yr oedd yn anhebgorol i'r rhai 
oedd i bregethu yr Efengyl gael 
profiou diymwad o'i esgyniad. A moan 
Duw oedd dwyn y byd i iachawdwr- 
iaeth trwy ffydd ar dystiolaeth ereill. 
Mae yn bur debyg y buasai i*r rhai 
ddarfu ddywedyd i'n Hiachawdwr 
gyflawn u ei wyrthiau trwy allu y 
Diafol, a pherswadio y milwyr i ddy- 
wedyd i'r dysgyblion ddwyn ei gorff 
o'r bedd, ddywedyd nad oedd ei 
esgyniad ond drychiolaeth. 

G. Pa eflfaith ddylai esgyniad ein 
Hiachawdwr gael arnom nil 

A. Dylai gadarnhau ein ffydd a'n 
gobaith, a ohodi ein serchiadau at 
bethau sydd oddi uchod. 



G. Pa fodd y gall yr esgyniad 
gadarnhau ein ffydd 1 

A. herwydd y mae yn brawf 
ychwanegol o'i gonad wri ddwyfol ei 
fod yn wir brophwyd wedi cael ei 
aufon gan Dduw, ac na fuasai i Dduw 
ei gymmeryd i'r nefoedd oni buasai 
iddo ei anfon i'r byd, a'i fod yn 
oymmeradwyo y genadwri a roddodd 
Ef i ni. Nis gallwn ammheu na 
fydd iddo ddyfod yr ail waith i farnu 
y byd. Rhagddywedodd lob am 
dano yn y cynfyd pell: 

** Mi wn, medd lob o*r cynfyd codd, 
Y daw*m Gwaredydd hawddgar; 
Mi wn y daw fy Mhrynwr drud 
Ar ddiwedd byd i*r ddaiar. 

"Ac er fy mod i *Dawr mewn poen, 
Ac wedi 'nghroen iV pry fed, 
Ddyfetha hefyd fy nghorif hwn, 
Er hyny gwn caf weled 

•*Y Duw anfeidri)! yn fy ngnawd 
Ar ddydd golly ngdawaseintiau, 
A'm Ilygad i fy hun a*i gwel 
Ar dirion uchelderau. * 

Ac mae ei ail ddyfodiad i farnu y 
byw a'r meirw wedi cael ei gadarnhau 
gan angylion. 

G. Pa fodd y mae ei esgyniad yn 
nerth u eio gobaith? 

A. Trwy weled ein natur wedi cael 
ei ddyrchafu gallwn fod yn sicr y 
bydd i'n cyrff gwael ninuau gael eu 
dyrchafu. Yr ydym yn aelodau o 
gorff Crist: gan fod y Pen wedi 
myued i ogoniant, bydd i ninnau fel 
aelodau ei ganlyn i'r lie y mae Ef 
wedi barotoi i ni. Y mae ei esgyniad 
yn gyru ein hofnau a'n gwendidau 
ymaith, ac mae ganddo ddigon o ras- 
usau i'n dal i'r Ian yn ein gwendid. 

G. Pa fodd y gall ei esgyniad 
ddyrchafu ein serchiadau? 

A. Trwy ein hadgofio fod ein 
trysorau fry, ac na ddylem roddi ein 
serch ar bethau sydd oddi isod. Y 
nefoedd yw yr unig le dedwydd i'r 
Cristion, a'n dyledswydd yw parotoi 
ein hutiain gyferbyn &'i fwynhau; a'r 
unig ffordd y gallwn fyned yno yw 
ymddiosg o'n hoU bechodau a gwrth- 
wynebu hoU demptasiynau y byd, y 
cnawdj a'r cythraul. 



Digitized by 



176 



YB HAUL. 



ESGYN I FYNYDD YR 
AllGLWYDD. 

Pregeth a draddodwyd yn Harrow 
Street, Llundain, a Woolwich, yn 
Gymraerj; ac yn Heymouth, Poole, 
a Dorchester yn Seisonig, gan S. 
Jenkins, F.G.S., Cenadwr iV Cymry. 

"Pwy a esgyn i fynydd yr Arglwydd?" 
— Salbi xxiv. 3. 

Barduoniaeth oedd yr oil o Lyfr y 
Salmau yn y gwreiddiol, a hyny yn 
farddouiaeth gyssegredig. Yr oedd 
cauu yu rhan bwysig iawn o wasan- 
aeth crefyddol yr luddewon. Cauaf 
i'r Arglwydd tra fyddwyf byw; canaf 
\m Duw tra fyddwyf." Canaf am 
drugaredd a barn: minnau, a gauaf 
am dy nerth, ie, llafarganaf am dy 
drugaredd yn fore." Cyfansoddwyd 
y Salmau ar wahanol amgylchiadau, 
a doabarthwyd hwynt i'w canu ar 
wahanol ddyddiau y flwyddyn. 
Gweddiau y w y rhau fwyaf o houynt; 
y mae rhai yn brophwydoliaethol, ao 
ereill yn hanesiol; ond y mae y salm 
hon yn perthyn i'r dosbarth sydd yn 
dysgrifio gallu ac ardderchogrwydd y 
Bod Mawr. Barna Lowth i'r salm 
hon gael ei chafunsoddi pan ddygwyd 
Arch y Cyfammod yn ol i Fynydd 
Sion. Y mae yr holl bobl, debygid, 
yu ffurfio gorymdaith fawr — y Lefiaid 
a'r cantoriou wedi eu rhanu yn ol eu 
cylohoedd, yng nghyd ar rhai oedd 
yn dwyn offer cerdd. Ar ol canu y 
ddwy adnod flaeuaf fel rhagymadrodd, 
a phan yu dechreu esgyu y mynydd, 
gofyna rhan oV c6r, " Pwy a esgyn i 
fynydd yr Arglwydd," (fee. Ynaateba 
yr holl g6r, " Y glan ei ddwylaw," 
(fee. Fel y maent yn nesu at ddrws 
y babeli mae yr holl g6r yu canu, "0 
byrth, dyrchefwch eich penau; ac ym- 
ddyrchef'wch, ddrysau tragwyddol, a 
Brenin y gogoniant a ddaw i mewn." 
Yna gofyna rhan o'r cor, " Pwy yw y 
Brenin gogoniant h wn ? " Ar y fynyd 
y daw yr arch i'r babeli, ateba yr holl 
gor a grym mawr, " Yr Arglwydd 
nerthol a chadaru, yr Arglwydd 
cadarn mewn rhyfel." Nid oes 



ammheuaeth nad salm arddercfaog^ a 
grymus iawn ydoedd yn ei faeffeithiau 
pan ganwyd hi ar yr achlysur hwn. 

Ar ol egluro amcan y geiriau nid 
ammhriodol a fyddai i ninnau geisio 
esgyn i fynydd yr Arglwydd. Ceisiaf 
eich bar wain i ben tri o'i fryniau; a 
diammheu y cawn olygfeydd ar- 
dderchog o ben pob un o'r tri bryn 
hyn. 

I. Bryn Creadigaeth, 

II. Bryn Rhagluniaeth. 

III. Bryn Gras. 

Cyn i ni ddechreu dringo, byddai 
yn dda i ni sylwi pa bethau sydd yn 
angenrheidiol er mwyn cael esgyniad 
llwyddiannus. " Y glan ei ddwylaw, 
a'r pur ei galon; yr hwn ni ddyrch- 
afodd ei feddwl at wagedd, ac ni 
thyngodd i dwyllo." Dyma'r cym- 
meriad a wel fwyaf o ben bryn 
creadigaeth. Ni wel Uawer dyn 
annuwiol ond damwain a deddfau 
tragwyddol o'r fan hon. Y dyn 
duwiol a wel bellaf o lawer o fryn 
rhagluniaeth; tra na wel neb ddioi 
o ben bryn gras ond y dyn duwiol. 
Nid y w y golygf eydd prydferthaf yma 
amgen yn dramgwydd i'r Tuddew, ac 
yn ffolineb i'r Groegwr. Nid adnabu 
y byd trwy ddoethineb mo Dduw: 
eithr dyn anianol nid yw yn derbyn 
y pethau sydd o Ysbryd Duw, canys 
ffolineb ydynt ganddo ef, ac uis gall 
eu gwybud, o blejgid yn ysbrydol y 
bernir hwynt. Am hyny ceisiwu 
" iro ein llygad ag eli, fel y gwelwn" 
bethau rhyfedd allan o'i gyfraith Ef. 
Rhwymwn hefyd yr asynod, fel 
Abraham, wrth droed y mynydd; a 
diosgwn ein hesgidiau, fel Moses, 
oddi am ein traed, canys tir cyssegr- 
edig a sangwn, bob modfedd o hono. 

I. Bryn Creadigaeth, Gallu Duw 
y w . sylfaen y bryn hwn. Mae ei 
dragwyddol allu a'i Dduwdod yn 
amlwg yn y pethau a wnaed. Creedig 
yw pob peth ond Duw; mae Ef yn 
bodoli o angenrheidrwydd: ni bu 
cyfnod yn y tragwyddoldeb pell, di- 
ddechreu, pryd nad oedd y Drindod 
Bendigedig yn bod. Am bob peth 



Digitized by 



YU HAUL. 



arall "a'r y sydd yn y nefoedd, a'r 
sydd ar y ddaiar, yn weledig ac yn 
anweledig, pa un by nag ai throuau, 
ai arglwyddiaethau,ai tywysoguethau, 
ai meddiaunau," crewvd y cwbl 
gauddo Ef. Efe, a barodd i'r " fFyn- 
nonau fod yn llawn o ddwfr, a 
sylfaenodd y mynyddoedd, a roddes 
gylch ar wyneb y dyfnder, ac a 
daeuodd y nefoedd fel lien; Efe a 
gadaruhaodd y cymylau uwch ben, 
ac a roddes i'r m6r ei ddeddf, ac i'r 
dyfroedd fel na thorent ei orchymmyn 
Ef." Y raae lob yn ei drallod yn 
ymddadlu a Duw. Gwna dynion 
lawer o betliau mewn cyfyngder na 
wnaethent mewn amgylchiadau ereill. 
Er mwyn dangos ei anwybodaeth i 
lob, y mae Duw yn myned ag ef i 
roddi tro i ben y bryu yraa, gan 6fyn 
araryw gwestiynau iddo. ''A agor- 
wyd pyrth marwolaeth i ti] neu a 
"welaistti byrth cysgod angeu?" *'A 
elli di fyned lie mae goleuni yn trigo, 
a pha le y mae y tywyllwch V "A 
aethost ti i drysorau yr eira, neu a 
welaist ti drysorau y cenllysg?" Na 
ddo, lob, welaist ti mo'r lleoedd dirgel 
yna; yr wyf wedi cadw y pethau yna 
"hyd amser cyfyngder, hyd ddydd 
ymladd a rhyfel." Meddwl dychryn- 
11yd i'r dyn annuwiol yw fod boll 
aduoddau Duw mewn natur yn barod 
i ymladd yn ei erbyn. *'Y ser yn 
eu graddau a ymladdodd yn erbyn 
Sisera." "A'r Arglwydd a wna 
glywed ardderchogrwydd ei lais, ac a 
ddengys ddisgyniad ei fraich mewn 
digter llidiog, ac k fflam dan ysol, i 
gwasgarfa, ac a thymmestl, ac a cherj^g 
cenllysg." Yna a Duw ym mlaeu i 
ofyn i lob, *'A oes dad i'r gwlaw, a 
phwy a geuedlodd Iwydrew y nef- 
oedd?" "A rwymi di hyfrydwcb 
Pleiades? neu a ddattodi di rwymau 
Orion?" *'A ddaufoni di fellt allan, 
fel yr elont, ac y dywedont withyt, 
Wele ni?'' Yng nghyd a llawer o 
gwestiynau ereill, ncs llwyr fivgy- 
hoeddi lob yn ddiammheu ''ei fod 
yn gwneutbur pethau mawrion an- 
chwiliadwy, a rhyfeddodau aaeidf." 
23— xvi. 



177 

Pa un bynag a edrychwn i'r nef- 
oedd uwch ben, ar y ddaiar dan ein 
traed, i'r mor mawr llydan ai bres- 
wylwyr aueirif, i'r greadigaeth lys- 
ieuol neu anifeilaidd, ai arnom ein 
hnnain, campwaith Duw, cawn weled 
brofion diymwad o allu mawr a 
gogoneddus y Duw tragwyddol. Y 
mae Christopher Wren wedi anfarwoli 
ei bun am gynllunio St. Paul's, 
Llundain, er y dywedir fod ei feistr- 
iaid wedi mynu cyfnewid cymmaint 
ar ei gynllun gwreiddiol, fel y wylodd 
yn dost. Cafodd ef gynlluuiau oesau 
lawer i'w gyfarwyddo. Beth pa 
buasai raid iddo dyuu allan gynllun 
heb erioed weled ty neu deml o'r 
blaen 1 Felly y darfu Duw, a rhaid 
mai Cynlluniwr gwych yw: fe gyn- 
llun iodd yr boll fydoedd. lluu pob 
aderyn, pob pysgodyn, pob blodeuyn, 
pob mynydd, a phob peth arall, heb 
weled un o'r blaen. 

Y mae gallu creadigol Duw yn 
amlwg iawn yn y nefoedd uwch ben, 
Mae yr yspienddrych wedi dadguddio 
rhyfeddodau aneirif yn y fFurfafen. 
Sonir am y gwagle weithiau fel yn 
annherfynol, a pha ryfedd? Y mae 
goleuni yn teithio yn ol deuddeg mil 

filoedd o filltiroedd mewn mynyd; 
eto y mae rhai bydoedd mor bell fel 
y tybir fod eu goleuni ddwy fil o 
filoedd flynyddau yn cyrhaedd ein 
daiar ni ! Pa feddwl all amgyfFred y 
pellder yma? Gallem roddi i lawr 
mew^n rhifnodau faint y cylch y mae 
Neptune yn teithio trwyddo, ond 
dywedwn yn hyf nad allai y rhifydd 
cryfaf ddim amgyfFred hyny faw^r 
well na'r plentyu blwydd. Y mae y 
ddaiar hon yn fawr yn ein golwg ni, 
ond y mae un brycheuyn ar wyneb yr 
haul yn fwy amry w ddegau o weithiau 
na'n daiar ni. Y mao seryddwyr er 
ys blynyddau lawer wedi cyfrif 
pedwar ugain o filiynau o heuliau, a 
phob un o'r rhai hyny yn ganolbwynt 

1 gyfuudrefn heulog. Pa faint ynte 
yw nifer y bydoedd mewn bodolaeth 
yn y gwagle maith maith yma? Nid 
oes gan y meddwl cryfaf ond dy- 

Digitized by GooqIc 



178 



Yll UAUL. 



chyraygu uwch ben pwnc fel hyn. 
Yr ydym oil wedi sylwi ar y llwybr 
llaethog. Y mae seryddwyr wedi 
cael allan nad yw hyny amgen nifer 
aneirif o fydoedd, nior bell nad all 
Uygad dyn weled mo honynt. Mae 
y ddaiar yn fawr; y mae yr haul yu 
fwy o filoedd o weithiau; ac y mae 
yr holl gyfundrefn heulawg yn llawer 
iawn eangach na hyny. Ond pe 
buasai y gyfundrefn heulawg yn cael 
ei diddymu, y tebyg yw, na wybuasai 
preswylwyr miloedd o fydoedd yn 
eang barthau creadigaeth Duw, eu 
colli. Onid yw hyn yn olwg ar- 
dderchog o allu creadigol yr Hwn "a 
fesurodd y nefoedd ai rychwant, ac 
a gynnwysodd bridd y ddaiar mewn 
mesur, ao a bwysodd y mynyddoedd 
mewn pwysau, a*r bryniau mewn 
clorianau 1 

Os edrychwn arnom ein hunain cawn 
weled gallu rhyfeddol Duw. " Efe 
a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain." 
Campwaith Duw yw dyn. Nid yn 
wir ran ei gorfF, er fod gwneuthuriad 
hwnw yn " rhyfedd ac ofnadwy." 
Ond fel anifail ui fedd lygad yr eryr; 
nid yw ei glust agos mor deneu ag 
eiddo llawer anifail; ni fedd gryfder 
na dewrder y Hew; nac ychwaith y 
gallu i ddyoddef fel yr elephant a'r 
camel. Y mae gwybedyn bach, digon 
distadl i'n golwg ni, eto sydd yn 
ddigon galluog i symmud ei aden fil 
o weithiau am bob tro y gall dyn 
symmud ei fraich. Ond a chaniatiiu 
hyny, y mae corfF dyn yn beiriant 
arddei'chog, yn cynuwys mil o filoedd 
o ddarnau, a'r rhan fwyaf o'r darnau 
hyny mor eiddil fel mai hawdd iawn, 
debygid, fyddai eu niweidio. Er 
hyny, y mae peiriannau corff ami un 
wedi dal i weithio am bedwar ugaiu 
mlynedd heb ddyrysn. Fe a holl 
waed corff dyn trwy ei galon yn 
rheolaidd mewn llai na phedair 
mynyd, a phe byddai i ran o'r gwaed 
gymmaint a phcn pin bach fferu, fe 
rwystrai hyny i'r gwaed gael mynedfa 
rhwydd trwy'r galon, a byddai y dyn 
farw mewn canlyniad. Y fath swydd- 



ogaeth ardderchog sydd gan yr ys- 
gyfaint; y fath ffurfiad cywrain sydd 
i'r llygaid a'r glust., a phob rhan o'r 
corff o ran hyny ! Ond delw Duw 
sydd yn rhoddi yr ardderchogrwydd 
penaf ar y telpyn pridd. Am fod 
hwn arno caiff fyw mewn arall fyd; 
caifF ei lygad ef weled pan ddiffoddir 
yr haul, caiff fodoli "amid the wreck 
of matter and the crash of worlds." 

Carwn drigo yn hir ar ben y bryn 
hwn i edrych ar y byd llysieuol, y 
byd anifeilaidd, ac yn enwedig i droi 
ychydig ar ddalenau haenau y ddaiar 
er mwyn ceisio darllen eu hanes cyu 
1 un hanesydd rhesymol gael ei greu 
i ysgrifenu hyny. Ond gan faint y 
golygfeydd o ben y bryniau ereill, 
rhaid ymattal, " herwydd mynydd 
Duw sydd fel mynydd Basan, yn 
fynydd cribog fel mynydd Basan." 
Cofiwn nad y w hyn ond " rhanau ei 
ffyrdd ef." 

II. Bryn Rkagluniaetk. Doethineb 
y w sylfaen y bryn hwn. " Gwnaeth- 
ost hwynt oil mewn doethineb." Y 
mae rhagluniaeth Duw dros bob peth 
— y pethau mwyaf distadl. Y mae 
pob tywodyn ar Ian y mor, pob 
dyferyn o ddwfr, a phob llychyn o 
dan ein traed yn gartrefle *i rifedi 
aneirif o greaduriaid, a Duw sydd yn 
gofiilu am yr oil. Efe sydd yn 
porthi holl bysg y m6r, holl adar y 
nefoedd, holl fwystfilod y goedwig, a 
holl ddynolry w." " Gan agoryd dy 
law, a diwallu pob peth byw a'th 
cwyllys da." Duw yn ei ragluniaeth 
sydd wedi rhoddi greddf yn yr aderyn 
bach i adeiladu ei nyth yn y ffurf, a'r 
fan, a'r amser goreu. Nid y w y rhai 
hyn yn trin tyddyn i godi bywyd, 
nid ydynt yn arfer marchnata mewn 
un slop neillduol, eto mor gysson y 
mae Rhagluniaeth yn darparu am 
bob pryd iddynt. Pan mae ganddynt 
nifer o gywion nid oes ganddynt 
storehouse sefydlog i gyfeirio ati, ao 
nid oes ganddynt eu plwyf o'r tu 
cefn, er hyny fe borthir y cywion. 
Y mae baban newydd eni yn llawer 
mwy diamddififyu nag un creadur 



Digitized by 



TR HAUL. 



179 



arall; ond j mae Duw wedi gofalu, 
mewn doethiueb, am roddi digon o 
gariad ym mynwes y fara, fel y mae 
yu well gan bob un sydd yn deilwng 
o'r enw, farw ei hun o newyn na 
gadael i'w phleutyn uewyuu. *' Y 
ffinydwydd yw ty y ciconia; y myn- 
yddoedd uohel sydd noddfa i'r geifr, 
a'r creigian i'r cwiiingod; y cenawon 
llewod a ruant am ysglyfaeth, ac a 
geisiant eu bywyd gan Dduw." Yn 
ei ragluniaeth y mae Duw yn ym- 
weled a r ddaiar ac yn ei dyfrhau hi. 
Mae yn dyfrhau ei chefnau, a gostwng 
ei rbychau, ac yn bendithio ei chnwd 
hi. Mae ei Iwybrau yn dyferu brasder 
ar borfeydd yr anialwch, a'r bryniau 
a ymwregysant, a hyfrydwch y dolydd 
a wisgir 3. defaid, a'r dyfFrynoedd a 
orchuddir ag yd. Eto mor rheolaidd 
y w tymmorau y flwyddyn — pryd hau 
a phryd medi. Mor raddol yw 
estyniad a byrhad y dyddiau; mor 
raddol yw cynnydd gwres haf ac 
oerni gauaf. Pe buasai y diwrnod 
poethaf ac oeraf uesaf i'w gilydd, 
nis gallem yn ol ein cyfansoddiad 
presennol ddal hyny. Mor gyduaws 
^'r llygad yw lliw y fFurfafen, a 
lliwiau y blodau. Mae y naill beth 
wedi ei wneyd ar gyfer y Hall, fel na 
chai dyn ddim ar ei ol ef. 

Ond rhaid cyfaddef fod llawer o 
olygfeydd tywyll iawn o ben y bryn 
hwn; nis gallwu eu hesbonio yn awr, 
rhaid aros i gael goleuui mwy clir 
tragwyddoldeb arnynt; yna ceir 
gweled holl droion yr anial i lawer 
gwell mantais. Nis gwn pa fodd 
y cafodd Heseciah dduwiol^ er mwyn 
yr hwn y cafodd yr haul ddychwelyd 
yn ol ddeg o raddau, a'r hwn oedd y 
breniu goreu a eisteddodd ar orsedd- 
fainc Iwdah erioed, fab mor ddrwg a 
Manasseh. Nis gwn ychwaith pa 
fodd y goddefir i lawer bachgen drwg 
eto beri i benwyni tad duwiol iawn 
ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. 
Dyna fam dyner yn gwasgu ei baban 
at ei mynwes yn garedig; ac fel y 
mae ei dedwyddwch yn glymedig 
wrtho: ond och! wele afieehyd yn 



ymaflyd yn ei gyfansoddiad egwau; 
mae dymuniad ei llygad yn gwaelu o 
flaen ei llygad. Dyoddefai yn rhwydd 
ran fawr o'i boen, rhoddai fydoedd ar 
fydoedd, gwnai ammod ag angeu, a 
chyngrhair a'r bedd, i gadw ei hanwyl 
blentyn. Fel y mae yn ofni, gobeithio, 
dymuno, a gweddio bob yu ail, ond 
nid oes dim yn tycio, wele angeu yn 
ymddaugos ar y scene. Rhaid cael y 
l)lodeuyn bach, prydferth, dianaf i'w 
blanu mewn paradwysaidd dir. Yn 
y fan arall gwelaf benteulu, unig 
obaith gwraig a tbeulu lluosog, yn 
cael ei daro i lawrgan dwymyn boeth; 
y wraig, druan, wedi meddwl cael 
pwyso arno am flynyddau lawer, ond 
corseu waol ydoodd. Wele eto 
bregethwr ieuanc, gobeithiol, a thal- 
entog yn cael ei alw at ei wobr yng 
nglianol ei Iwyddiant a'i ddefnydd- 
ioldeb. Pwy fedr esbonio llwybrau 
dyrys Rhagkiniaeth? Mae yma ym- 
ddangosiad o annhrefu, ond fo wawria 
y boreu pryd y bydd y gwyrgam yn 
ymddangos yn hollol uuiawu. . 

Mae llwyddiant y dyn aimuwiol 
hefyd wedi dyrjsu llawer uu heh law 
lob a'r Salmydd. Yr oedd lob yn 
gweled fod had yr annuwiol yn saf- 
adwy o'i flaen, ei fod yn cry f hau 
mewn cyfoeth, ei fuwch yn bwrw llo, 
ac heb eithyhi, tra yr oedd ef wedi 
colli ei wartheg, a'i ddefaid, a'i 
gamelod, a'i blant, a'r cwbl a feddai 
mewn ychydig amser. Methai d 
chyssoni hyn. Clywch y Salmydd 
(nid Dafydd) eto, "Braidd nalithrodd 
fy nhraed, prin na thripiodd fy 
ngherddediad; canys cenfigenais wrth 
y rhai ynfyd, pan welais Iwyddiant y 
rhai annuwiol .... Nid ydynt 
mewn blinder fel dynion ereill." Bu 
agos i hyn ddyrysu y Salmydd, hyd 
oni chafodd oleuni mwy clir y cyssegr 
ar y pwnc. Pwy a ddywed pa ham 
y mae y dyn di-Dduw yn cael goreu 
bethau y ddaiar, tra y mae y dyn 
duwiol yn dihoeni mewn tlodi? Y 
dyn di-Dduw yn cael byd da helaeth- 
wych beunydd, a Lasarus dduwiol 
yn gornwydlyd wrth ei borth yn 



Digitized by 



180 



YR HAUL. 



chwennych cael ei bortlii k'i friwsion! 
Pa ham ] Sut y cafodd yr adyi» 
creulawu hwnw, Gengis-Khau, allu i 
ddinystrio cynnifer ag banner poblog- 
aeth Prydain Fawr o fodaii rhesyraoll 
Pa ham y caniatawyd i Napoleon y 
Cyntaf dywallt gwaed tair miliwn o 
fechyn dewraf Ffrainc, nes oedd eu 
hesgyrn yn gwynu ar holl feusydd 
Ewropi Pa ham y goddefwyd i 
Louis XIV. flino a merthyru Pro- 
testaniaid diuiwed Ffrainc? Pa ham 
y goddefwyd galanasara creulawn 
gwaedlyd dydd gwyl Bartholomew] 
Anesboniadwy i ni yw hyn oil yu 
awr. 

Ond y mae rhagluniaeth Duw wedi 
bod yn amlwg iawn o blaid ei blant 
ym mhob oes o'r byd. Os bydd 
perygl i blant Israel gwympo i law 
Pharaoh, fe holltir y Mor Coch o'u 
blaen; caifF y graig roddi dwfr i'w 
disychedu, Wr nefoedd wlawio baia 
angyhon i'w porthi. Os uad allant 
ennill buddugoliaeth ar cu gelynion 
erbyu y nos, caifF yr haul arcs yn 
GibeoD, a'r lleuad yn NyftVyn Ajalon. 
Mae banes yr Eglwys o ddechreuad 
Crist ionogaeth hyd yn awr yn brawf 
ofal Duw. Llwyddo a wnaeth 
Cristionogaeth er gwaethaf Nero, a 
deg erlidigaeth ymherawdwyr Rhuf- 
ain baganaidd; ac wedi llwyddo y 
mae y Waldensiaid er gwaethaf 
Rhufain babaidd. Cyflymai Anti- 
ochus Kpiphanes tua lerwsalem er 
mwyn 11 idd yr luddewon fel gwybed, 
ond fe'i tarawyd ar y fFordd a haiut 
mor ffi:;idd fel y cwympai ei gnawd 
oddi wjtho yn dameidiau! Medd- 
yliodd Julian y gwrthgiliwr am 
adeiladu y deml yn lerwsalem yn 
groes i air Duw, ac er mwyn profi 
nad gwir y Beibl, ond fe'i hattaliwyd 
trwy i dan dori allan bob tro yr ai y 
gweithwyr i gloddio y sylfeini. Mae 
genym hanesion lawer yn profi gofal 
rhagluniaethol Duw am ei bobl. 
Achubwyd y dysgedig Ddr. Clarke 
rhag boddi mewn modd hynod iawn 
pan oedd fachgenyn. Achubwyd 
hefyd yr hybarch Wesley rhag llosgi 



pan yn faban, pan oedd ty ei dad ar 
dan. Uu tro ar ol pregethu yn 
Plymouth aeth Whitfield i ymweled 
ar tlodion, ac or ei fod ym mhell 
oddi cartref, rhanodd iddynt gym- 
main t ag a feddai. Yn yr hwyr 
galwodd boneddwr arno, yr hwn oedd 
liynod am gybydd-dod, i'w aurhegu 
a swm cyfFelyb ag a gyfranodd yn y 
boreu. Cadwyd Vavasor Powell am- 
ryw weithiau rhag cael ei ladd, a bii 
yntau yn foddion i droi amryw a 
geisiai ei lofruddio. Am byny, 
" gwyn ei fyd yr hwn y mae Duw 
Tacob yn gymhorth iddo." 

III. Bryn Gras. Cariad yw sylfaen 
y bryn hwn. " Felly y carodd Duw 
y byd, fel y rhoddodd ei uniganedig 
Fab, fel na choller pwy by nag a gredo 
ynddo Ef, ond.caffael o bono fywyd 
tragwyddol." Nid wyf yn sicr y 
pery ^olygfeydd creadigaeth a Rhag- 
luniaetham byth,ond pery golygfeydd 
cariad a gras yn oes oesoedd. Palla 
prophwydoliaethau, peidia tafodau, 
diflana gwybodaeth, ond cariad byth 
ni chwymp ymaith. Pan fyddo y 
credadyn yn byw yr oes annherfynol 
fe ddaw rhy w newydd wyrth o'r angeu 
drud o hyd i'r golwg. CaifF nofio 
ym mor diderfyn ei gariad rhad Ef 
heb gael un glan, a chaiff^ ymborthi 
ei enaid am byth ^'r fFrwyth sydd yn 
tyfu ar "goed anfarwol fyrdd." 
ben y bryn hwn, trwy gymhorth 
yspienddrych Dwyfol Ddadguddiad, 
cawn gip olwg ar y cynghor tra- 
gwyddol. Yu y tragwyddoldeb pell 
diddechreu cyn creu dyn, cyn gosod 
y gogledd ar y gwagle, cyn orogi un 
o lampau dysglaer y ffnrfafen — yn y 
tawelwch liwnw y mae Duw yu 
gweled dyn fel wedi syrthio, Mae ei 
achos yu ddigou anobeithiol: nid oes 
modd ei adferu heb iawn, a pha le y 
ceir h\vnw? Pwy a foddlona gyf- 
iawnder dialeddol y Gyfraith Ddw^fol 
ar ei ran? Pa le y ceir aberth digon 
mawr drosto? Pwy a i cuddia rhag 
y dymmestl ofuadwy sydd wedi ym- 
! groui uwch ei ben? Pwy hefyd ond 
j Ail Berson y Drindod Bendigedigl 



Digitized by 



TR HAUL. 



181 



Yna dyna M yn gyfammod rHwug y 
Personau Dwyfol — Duw i daro y Gwr 
oedd gyfaill iddo, y Mab i gymmeryd 
ei daro, a'r Ysbryd Glan i'w gynual. 
Yna dywedai, "Wele Fiyn dyfod, yn 
rhol y Uyfr yr ysgrifenwyd am danaf. 
Da genyf wneuthur dy ewyllys, fy 
Nuw." Cauwyd drws y nefoedd arno 
fel Cyfryngwr, ac nid oedd modd iddo 
agor y drws hwnw eilwaith ond d 
gwaed ei galon. Ond fe'i hagorwyd 
lied y pen. Gwneuthur dy ewyllys. 
O iaith ryfedd! Beth by nag sydd yn 
y cyullun, cyflawnaf yr oil. Er 
mor chwerw y cwpan yn Gethsemane, 
er mor gyfyng yr ing, er mor isel y 
dyfnder, er mor ddu y wybren, pan 
y mae holl alluoedd y tywyllwch yn 
ymosod arno, dyna ei iaith y noson 
bono, " Dy ewyllj^s a wneler." Os 
oes ychwaneg yn y cwpan, yfaf ef 
Lyd y gwaelodion ; os oes dyfnder is 
yn bod, af i lawr i hwnw; cs oes yng 
ngwaelodion ufifern y pechadur gosp 
etc heb ei dyoddef, cyrameraf h^no. 

Mae llawer golygfa o ben y bryn 
hwn. Dyma un, ymdrech diflino y 
Cristion yn erbyn pechod, ac yn 
gorchfygu trwy yr Hwn a'i carodd. 
Ei rodiad wrth fFydd, gan geisio 
gwlad well. Ond ni chawn sylwi 
ond ar un eto — y Cristion yn marw 
yn fiiddugoliaethtis. Digon tym- 
mestlog, bosibl, a fu ei fywyd. Ef 
allai, fel Abraham, iddo gladdu ei 
anwyl Sarah yn ogof Maes Macpelah; 
neu fel Dafydd, wedi wylo dyddiaii 
lawer uwch ben Absalom ei hofF 
blentyu; neu fod rhyw Saul yn ei 
erlid o fynydd i fynydd; neu fod 
rhyw swmbwl yn y cnawd yn ei flino 
beunydd; neu fel Pedr iddo wylo yn 
chwerw- dost am wadu ei Arglwydd. 
Ond yn awr wele ef yn gwregysu ei 
hun i ymladd brenin yr holl ddychryn- 
iadau. Ar ol hwn ni chaiff weled 
un gelyn arall; y gelyn diweddaf a 
ddinystrir yw angeu. Ar ol ymladd 
hwn fe weinia y cleddyf am byth, ac 
yn ei le derbynia balmwydd buddug- 
oliaeth. Pa.fodd y mae yn ymdaro 
yn yr ymgyrch olaf hwn? Dr. Payson 



wrth rodio y glyn a ddy wedai, " Nid 
oes genyf eiriau i fynegu fy nedwydd- 
wch. Yr wyf yn nofio mewn afon 
a'ra cluda i'r ffynnonell fawr . . . . 
Teimlaf fod angeu wedi colli ei golyn; 
y cwbl a all wneyd yw cyfFwrdd i 
mi a gollwng yr enaid at fy lach- 
awdwr. Un arall a ddy wedai, " Mae 
y fiwydr wedi ei hymladd, a'r fudd- 
ugoliaeth wedi ei hennill am byth. 
Bellach caf ymdreiglo mewn mor o 
burd^b, a daioni, a dedwyddwch am 
oes oesoedd." " Yr wyf yn llawn o 
ymddiried," meddai y duwiol Ddr. 
Doddridge, "y mae gobaith wedi ei 
osod o'm blasn. Mi a redais ac a 
redaf at y gobaith hwnw." Pwy na 
ddywedai, — 

" Gwyn eu byd y rhai sy'n meirw 
Yn yr Arglwydd, gwyn eu byd?" 

Cyn disgyn ceisiwn olwg ar Aaron 
yn marw. Mae ef yn hen wr bellach, 
yn fab tair blwydd ar hugain a chant, 
ac wedi dal pwys a gwres y dydd; y 
mae wedi bod yn agos i ddeugain 
mlynedd yn yr anialwch. Un boreu 
gwelaf holl Iwythau Israel yn sefyll 
wrth droed mynydd Hor. Hawdd 
gweled mai'diwrnod mawr yn y 
gwersyll oedd hwnw. Yn y man 
dacw Moses, ac Aaron, ac Eliaser yn 
dringo yn araf deg i ben y mynydd. 
Mae Aaron ai farf wen, laes, batri- 
archaidd yn edrych yn hyuod iawn 
heddyw. Dyua y tri ar ben y 
mynydd. Yna wele Moses yn ym- 
ddiosg Aaron o'r dwyfroueg, a'r 
ephod, a'r fan tell, a'r bais, a'r meitr, 
a'r gwregys, ac yn eu gwisgo y naill 
ar ol y Hall am Eliaser ei fab. Bellach 
nid yw Aaron ond fel un o filoedd 
cyffrediu Israel. Yr ydym yn teimlo 
braidd yn ofidus nad allai eu gwisgo 
yn hwy, Aaron a fu wrth y Mor 
Coch, wrth Sinai, yn teithio deugain 
mlynedd trwy'r anialwch. Felly y 
rhaid iddi fod, nid oes neb yn deilwng 
i farw fel ofteiriad ond lesu Grist. 
Ond cyn i ni ofidio ennyd, y mae 
Aaron wedi dianc i wlad i gael ei 
wneyd "yn offeiriad i Dduw a'i Dad 



Digitized by 



182 



TR HAUL. 



ef," ac yn frenin hefyd, He iii ddaw 
un Moses i ddiosg ei ddillad offeiriadol, 
nac i dynu y goroD oddi ar oi ben yn 
oes oesoedd. 



DYMUNIAD OLAF PLENTYN. 

Y MA£*R coedydd yn eii blodau, 
Chwytha'r gynhes awel chweg; 

Ewch a mi o'r gul ystafell 
Fr lie tyf y blodau tep^; 

Y mae'm grudd yn deneu, gwelw, 
A fy mron yn llawn o wae; 

Cyn i'm Ilygad o;*phen pylu, 
Ewch a ml i odreu'r cae. 

A*i llais Robyn Goch a glywaf 

Draw ar frig y goeden werdd; 
Ni chaf heddyw ond prin wrando 

Ar ei swynol ddvvyfol gerdd; 
Ewch a mi at fin yr aber 

I gael gwel'd ei dyfroedd iach ; 
Neu i olwg coed y berllan, 

Cyn yr oera*m calon fach. 

Gwanach, gwanach cura'm dwyfron, 
Rhowch im' wel'd yr heulwen glir; 

O fy mam ! mae chwys oer angeu 
Arnaf — 'fyddaf ddim yn hir; 

Y mae'r blodau eto'n gwenu, 
Chwytha'r awel fwyn ei chnul; 

Tra'r eisteddwn mewn dystavvrwydd 
Uwch ei bruddaidd feddrod cul. 
Llansilin, Henri Myllin. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

(Parhdd o dudalen 129). 
Y LLYFRAU HANESYDDOL. 
Ezra. 

I. Parhad o ddau Lyfr y Chronicl 
yw y llyfr hwn, ac wedi ei gyfansoddi, 
fel hwythau, allan o'r "Brut" a'r 
Cofly frail awdurdodedig eraill, y rhai 
a gwttogid neu a gymmwysid yn ol 
anghenion yr achos gan ddau neu dri 

* o walianol ysgrifenwyr, ac a drefnwyd 
yn ei gwisg presennol gan Ezra, fel 
y gwelir yn amlwg oddi wrth y 
pedair pennod olaf yn y llyfr. 

II. Yr oodd Ezra yn offeiriad 
duwiol a dysgedig, ac yn ysgrifenydd 
cyflyin ynghyfraith Moses" (vii. 6), 
yn byw yn Babilon yn amser y 



brenhin Artaxerxes Longimanus, 
gan yr hwn y cafodd gennad i fyned 
i fynu i lerwsalem ag anrhegion 
gwertbfawr i harddu ty Dduw. Ei 
amcan mawr yn y genhadaeth hon 
oedd i ddiwygio crefydd ei gydwlad- 
wyr yng ngwlad Canaan, yr hon oedd 
-wedi dirywio ym mhell oddiwrth 
gyfraith Moses, ac i'w dwyn yn ol 
i'w hufudd-dod cyntefig. Yn hyn, 
ei ofal cyntaf oedd i ddiwygio y 
priodasau dieithr; ac wedi iddo osod 
pennaetliiaid cymmwys i orphen y 
gwaith, efe a ddycbwelodd yn ol i 
Babilon, lie y mae yn debyg ei fod 
wedi marw yn fuan ar ol hyn. Ym 
mlilith y gweitbrediadau eraill a 
briodolir iddo gan yr luddewon, y 
pennaf ydynt y rhai canlynol: — 

1. Sefydliad y Prifsynagog. . 

2. Penderfynu Canon neu rbestr 
Llyfrau Ysprydoledig yr Hen Desta- 
niont, yng nghyd a'r gwaith o 
ddiwygio, cywiro, ac adolygu y cyfan 
o'r Gyfrol Sanctaidd. 

3. Dwyn yr orgraff Galdaeg i 
arferiad yn lie yr ben orgraff Hebraeg 
neu Samariaeg. 

4. Cyfansoddiad dau Lyfr y Chron- 
icl, Ezra, Nebemiah, ac yn ol rhai 
awduron Llyfr Esther, ac fel y myn 
eraill, Llyfrau Ezekiel, Daniel, a'r 
deuddeg Prophwyd olaf hefyd. 

5. Sefydliad synagogau trwy y 
wlad. 

III. Cynnwysa y llyfr yr banes 
am tua phcdwar ugain mlynedd — o'r 
flwyddyn cyn Crist 536 hyd y flwydd- 
yn 456, a dosparthir ef yn dair rhan. 

1. Hanes dycbweliad yr luddewon 
" gaetliiwed y gactbglud, yr hon a 
gaethgludasai Nebuchodonosor, bren- 
hin Babilon, i Babilon," dan ofal ac 
arweiniad Zorobabel, C.C. 536; yng 
nghyd a'r cymmorth a dderbyniasant 
gan y brenhin Cyrus, a rbifedi ac 
offrymmau y bobl, i., ii. Am y 
ddwy bennod uchod gellir dywedyd, 
fod y gyntaf am y rhesymmau can- 
lynol yn cael ei phriodoli i'r prophwyd 
Daniel, oblegid mae ei chynnwysiad 
yn atteb yn union i'r adeg a adewir 



Digitized by 



YR HAUL. 



183 



allan rhwng y nawfed a'r ddegfed 
bennod o'i lyfr ef : mae'r dull a'r 
ieithwedd yn gyffelyb, ac y maent 
wedi eu hysgrifenu o'r un man, sef 
Babilon, nid Ierv\salem; ac y mae y 
bennod arall iV cbael yn gyfan yn y 
seitbfed bennod o Nehemiah, i ba le 
y mae yn fvyy cymmwys yn perthyn. 

2. Ailadeiladaeth y Demi a'i chys- 
segriad, C.C. 519. Er gwaethaf 
gwrthwynebiad a rhwystrau y gelyn- 
ion ethnig, y rbai a ysgrifenasant yn 
gyntaf at y brenbin Artaxerxes, 
C.C. 522, ac a Iwyddasant iV 
rhwystro am yspaid; a thracbefn at 
Darius y brenbin, yr un ag Ahasferus 
(C.C. 519), yr hwn ar ol cbwilio i 
mewn i'r achos, yn lie cydsynied an 
cais, a'u gorchymynodd i byrwyddo 
y gwaith ym mbob modd ag oedd 
bosibl iddynt, iii. — vii. Gellir sylwi 
ar y rhan bon ei bod, oddieitbr y 
dyfyniad banesyddol, iv. 6 — 23, o 
waith Ezra ei bun, yn waitb un ag 
oedd gyfocsol a Zorobabel a lesua, 
ac yn llygad-dyst o'r liyn a ysgrif- 
enodd, ac nad oes fawr o ammbeuaetb 
wrth gydmaru yr ieitbwedd neillduol 
ag eiddo y propbwyd Haggai mai 
efe oedd yr ysgrifenydd. 

3. Taitb Ezra i lerwsalem a'i waitb 
yno yn cynnal ympryd, yn piyderus 
ofalu am wasanaetb y Demi, ac yn 
diwygio y priodasau dieithr; ei alar 
ef o'u plegid ac edifeirwcb y bobl, 
C.C. 456, vii. — x. 44. Ebwng yr 
eilfed a'r drydcdd adran mae yspaid 
deunaw mlynedd a deugain wedi ei 
adael allan, sef o'r cbwecbed flwyddyn 
o deyrnasiad Darius byd y seitbfed 
o deyrnasiad Artaxerxes; ac i'r 
cyfnod bwn y pertbyn banes Llyfr 
Estber. 

IV. Gyda'r llyfr bwn dylid darllain 
befyd am Haman a Mordecai, llyfrau 
y propbwydi Haggai a Zecbariah, y 
rbai a ddanfonwyd gan Dduw i annog 
a cbefnogi yr luddewon yn eu gwaitb 
yn ailadeiladu y Demi (Ezra v. 2; 
Haggai i. 12; Zecb. iii., iv. ; Haggai 
ii. 7, 9; Zecb. ii. 10; iii. 8—10), 
a'r rbai bynny a'r Psalmau a elwir 



yn gyfFredin Psalmau y Dycbweliad, 
y rbai sydd yn bwrw goleuni mawr 
ar gyflwr truenus yr luddewon yn y 
caethiwed a'u banbawsderau ami wrth 
ddycbwelyd adref : yn fwy neillduol — 

1. Am ddinystr lerwsalem, balog- 
iad y Demi, dioddefiadau y bobl, a 
gwawd y gelynion. " Pa byd Ar- 
glwydd ? " Psalm Ixxix. 

2. Am -gyflwr isel a galarus yr 
luddewon yn Babilon; eu sercb at 
eu gwlad cartrefol, a'u gweddi am 
ddial, Ps. cxxxvii. 

3. Eu biraetb dwys am gymmortb 
ac ymwared. "Attat ti y dyrcbafaf 
fy llygaid. Wele fel y mae," 
Ps. cxxiii. 

4. Eu llawenydd mawr annbraetbol 
*'pan ddycbwclodd yr Arglwydd eu 
caethiwed," Ps. cxxvi. 

5. Eu gorfolcdd llawn yn y gobaith 
o ail gyfarfod a'u brodyr eto yn y 
gwaitb o addoli Duw yn ei Demi. 

Llawenychais pan ddywedent wrth- 
ym, Yno yr esgyn y Uwythau," 
Ps. cxxii. 

6. Eu can i annog eu gilydd ym 
mlaen yn y gwaith o adeiladu wrth 
siampl Dafydd a'i fenditb. 
Arglwydd, cofia Dafydd," Ps. cxxxii. 

7. Yr anhawsderau a'r rhwystrau 
ar eu ffordd trwy gynllwyniad dirgel 
a gwrthwynebiad cyhoeddus eu gelyn- 
ion. Llawer gwaith y'm cystudd- 
iwyd o'm hicuengctid." " Gwarad- 
wydder hwy oil, a gyrrer yn eu hoi 
y rbai a gas ant Si'on," Ps. cxxix. 

8. Eu cydnabyddiaetb diolcbgar o 
nodded yr Arglwydd trwy y cwbl, 
ac yn enwedig am eu gwared rhag 
dyfeision dinystriol Haman. " Oni 
buasai yr Arglwydd," Ps. cxxiv. 

9. Eu hymn o lawenydd ar orphen 
y gwaitb, Ps. cl. 

V. Ceir yn y llyfr hwn gyflawniad 
o brophwydoliaetbau — 

1. Am Cyrus eu gwaredwr ac 
adeiladydd lerwsalem, Esaiah xliv. 28. 

2. Am yr amser pennodol, ler- 
emiah xxv. 12. 

3. Am edifeirwcb gostyngedig yr 
luddewon, leremiab xxix. 10. • 

Digitized by GooqIc 



184 



TB HAUL. 



4. Ac amlygir goruchlywodraeth 
Duw yn trefnu ar i bob peth ddwyn 
yin nilaen ei amcanion Ef, a'i ddaioni 
tuag at ei bobl; yu peri i orchymyn 
Artaxerxes (vii. 11 — 2G) fod yn 
Ilawer mwy ifafriol a manteisiol 
iddyut nag oedd eiddo Cyrus ; ac yn 
gwneud iV gelynion yn lie eu 
rhwystro eu gwasanaethu a'u cyn- 
northwyo yn ddirfawr yn y gwaitli, 
v., vi. 

VI. Y parottoad ar gyfer dyfodiad 
y Mcssias : — 

1. Yr oedd y demt a ailadeiledid 
yn gysgod o Eglwys Crist. 

2. Yr oedd Zorobabel neu Shcsh- 
basar, arweinydd y bobl yn ol o'u 
caethiwed, yn rhagflaenydd yr lesu 
ac o'r un teulu. 

3. Eu gofal cyntaf ar ol y dy- 
chweliad oedd i adncwyddu yr offrwm 
beunyddiol, yr hwn oedd mewn modd 
mor neillduol yn cyfeirio at aberth 
Crist. 

4. Mae dychweliad yr Israeliaid o 
gaethglud Babilon, fel eu gwarcdig- 
aeth gacthiwed yr Aiplit, yn gysgod 
hynod o waredigaeth y pechadur o 
gaetbiwed pechod a'i bererindod tua'i 
gartref nefol dan arweiniad a gofal 
yr lachawdwr Bendigedig, Esai xxxvi. 
2; xlii. 16; xlix. 10; a li. 11. 

{I'w harliau,) 



Y DEUDDEG CAREG. 

Pan oedd pobl yr Arglwydd yn croesi 
yr lorddoneu i fyued i rosydd Moab 
i wlad eu hetifeddiaeth yr ochr draw, 
yr oedd gwaelod yr afon yu dir sych, 
er ei bod bi ar yr amser hwnw o*r 
flwyddyn wedi llenwi dros ei boll 
geulenydd. Yr oedd y dyfroedd, 
y rhai oedd yn disgyn oddi-ucbod, 
sef o F6r Tiberias, wedi sefyll, ac 
wedi croui yn bentwr, "ym mbell 
lawn oddi wrtb y ddinas Adam" 
(Admah, mae yn debyg), ''yr hon 
sydd o ystlys Saretan;" byny yw, yn 
ol barn y Deon Stanley, tua deiig 
milltir ar hugain yn uwcb i fyny yr 



afon na'r lie y croesodd yr Israeliaid 
hi. 

Yr oedd traed yr ofFeiriaid ag oedd 
yn dwyn yr arch yn sefyll yn daclus 
ar waelod yr lorddoneu, nes yr oedd 
yr boll genedl wedi myned trwodd. 
Ac yr oedd yr Arglwydd wedi gor- 
chymmyn i ddeuddeg o wyr, sef un 
gwr bob llwyth, gymmeryd bob un 
ei gareg o waelod yr afon, He yr 
oedd traed yr offeiriaid yn sefyll, a'u 
dwyn hwynt drosodd gyda hwynt ar 
eu hysgwyddau, a'u gosod hwynt yn 
y Hetty lie y Hetty ent ynddo y nos- 
waith ganlynol. Ac fe sefydlodd 
Tosuah y deuddeg careg hyn yn 
Gilgal, yn gofFadwriaeth i'r oesoedd a 
ddeuai ddarfod i'r bobl fyned trwy 
yr lorddonen ar dir sych. 

Ond yr oedd deuddeg careg arall 
hynodrwydd mawr ar yr amgylchiad 
gwyrthiol a byth-gofFadwy hwn, heb 
law y deuddeg careg a grybwyllwyd. 
Yn losuah iv. 9, yr ydym yn darllen, 
"A losuah a osododd i fyny ddeuddeg 
careg yng nghanol yr lorddoneu, yn 
y He yr oedd traed yr ofFeiriaid oedd 
yn dwyn arch y cyfammod yn sefyll: 
ac yno y maent hyd y dydd hwn." 

Beth oedd dyben gosodiad i fyny 
y deuddeg careg hyn yng ngwaelod 
yr afon? Yr oedd dyben amlwg ac 
hysbysol i osodiad i fyny y deuddeg 
careg arall yn Gilgal: yr oeddynt i 
fod yn gofFadwriaeth i blaut Israel o 
genedlaeth i genedlaeth. Ond beth 
oedd dyben gosodiad i fyny y deuddeg 
careg yng nghanol gwaelod yr lor- 
ddoneu 1 Nid i fod yn gofFadwriaeth 
nac yn dystiolaeth i neb, canys ni 
welodd Hygad dyn mo honynt byth 
ar ol hyuy; canys byth ar ol hyny 
yr oedd dyfroedd yr afon yn Hifo 
drostynt; ac ni byddai modd i neb 
eu gweled heb i'r afon sychu fel yr 
amser hwnw, yr hyn ni wnaeth hi o'r 
pryd hwnw hyd y dydd heddyw: mae 
dwfr dwfu yn llifeirio drostynt yn 
wastadol. Ond mae un eithriad 
uodedig i sylwi arno. Yn 2 Bren. 
ii. 8, mae hysbysiad ddarfod i'r 
Prophwyd Elias gymmeryd ei fantell, 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



185 



a'i phlygn hi yng nghyd, a tharo o 
bono k hi ddyfroedd yr lorddonen, 
fel yr ymwahanasant yma ac acw, a 
myned o hono ef a'i gyfaill Eliseus 
drwodd ar dir sych. Ond nid oes yn 
yr hanes hwn ddim son am y deuddeg 
oareg; ao nid oes dim sicrwydd 
ddarfod i'r ddau brophwyd groesi yr 
afon yn yr un lie arni ag yr aeth 
plant Israel drwodd. 

Ond mae yn rhaid fod rhyw ystyr 
i waith losuah yn sefydlu'r deuddeg 
careg yng nghanol gwaelod yr lor- 
ddonen. Nid gwaith segur oedd y 
gwaith; ac nid geiriau segur yw'r 
geiriau sydd yn rhoi i ni hanes am y 
weithred. Nid wyf yn canfod y 
gallesid ateb un dyben gweledig a 
thymmorol yn y gorchwyl. Ym- 
ddengys ynte mai yshrydol yw yr 
arwyddocad a'r addysg. Ond beth a 
all yr addysg hwnw fod? Mi a 
feiddiaf gynnyg un golygiad; ac yr 
wyf yn tybied ei fod yn olygiad 
newydd. Mae fel y canlyn, yn 
ddirodres : — 

Gan fod raid i'r Israeliaid groesi'r 
lorddonen wrth fyned o'r anialwch i 
Wlad yr Addewid, a bod yn rhaid 
hefyd i'r saint fyned trwy farwolaeth 
o anialwch y byd presenuol i'r 
Ganaan fry, yr oedd afon yr lorddonen 
felly yn gysgod o farwolaeth. Ao ym 
mhob oes o'r Eglwys Gristionogol yr 
ydj^s yn galw angeu yn afon angeu, 
ac yn lorddonm angeu. Mae hwn 
yn un o'r meddylddrychau crefyddol 
mwyaf cyffredinol gan Gristionogion 
o bob en wad. Wei, ynte, ni raid i'r 
Cristion ffyddlawn, wrth daro ei dj;aed 
yn nechreuad rhyd afon angeu, ddim 
ofni y bydd i'w draed lithro ar y 
gwaelod na soddi yn y Uaid: mae'r 
deuddeg careg yuo yn sarn {stepping- 
stones) i'w ofnus a'i eiddil draed ef 
Ni waeth ym mha oes y byddo raid 
iddo ef groesi'r dyfroedd duon hyny; 
canys mae yr adnod a ddyfynwyd 
uchod yn dywedyd am y deuddeg 
careg hyn, *' ac y maent yno hyd y 
dydd hwn." Bu traed ein HofFeiriad 
Mawr ni yno yn sefyll yn daclus, pan 
24 — xvi. 



oedd Efe yn myned i Baradwys. Yn 

y lie y safodd ei draed bendigedig Ef 
y mae'r deuddeg careg yn stepping- 
stones i ninnau, ac felly, " ni lithrwn 
ni ddim byth" wrth groesi yr afon 
ddofu. Mae ei gwaelod hi wedi ei 
phalmantu i ni li'r deuddeg careg a 
osodwyd yno ar ein cyfer ni gan ein 
losuah, sef gan ein lesu Waredwr; 
ceryg y cyfammod, ceryg yr o£Feir- 
iadaeth, ceryg y fifydd. 



YR EGLWYS AMERICAIDD. 

DiFFYG mawr. yn ein cylchgronau 
eglwysig yng Nghymru yw nad ynt 
yn gosod o flaen y darllenydd Cymreig 
fwy o hanes yr Eglwys a'i gweith- 
rediadau tu hwnt i derfynau cyfyng y 
Deyrnas Gyfunol. Mae arnom eisieu 
estyn ein gwybodaeth am y peiriant 
eglwysig tu allan i derfynau plwyf, 
esgobaeth, a thalaeth — ymgyrhaedd 
am wybodaeth gyfanol ac nid rhanol 
— "yr Eglwys Lan trwy yr holl fyd;" 
mewn gair y mae yn eisieu Gronicl 
Cenadol mewn cyssylltiad k gwasg 
gyfnodol " heu Eglwys y Cymry." 
Y mae yr Eglwys ar y maes cenadol 
er ys amser mawr, a'i changenau yn 
ymestyn ym mhell ac yn agos. Y 
mae ei chymdeithasau cenadol yn 
gryf a dylanwadol, a'u gorsafoedd 
dros wyneb yr holl fyd paganaidd, a'r 
trefedigaethau Prydeinig i gyd. Am 
amser bu yn gweithio trwy gyfrwng 
y Gymdeithas er Lledaenu Gwybod- 
aeth Gristionogol, yr hon a sefydlwyd 
yn y flwyddyn 1698, ac ydoedd yn 
Gymdeithas Genadol a Beiblaidd ar 
yr un pryd. Yn y flwyddyn 1701, 
daeth y Gymdeithas er Lledaeniad 
yr Efengyl mewn Gwledydd Tramor 
i fodolaeth, ac un o'i meusydd cyntaf 
a pheuaf am dymmor mawr ydoedd 
y trefedigaethau hyny perthynol i 
Loegr yng Ngogledd America a ym- 
wahanasant yn 1783 oddi wrth y 
famwlad, ac yn awr a fFurfiant yr 
Unol Daleithiau. Cenadwyr cyntftf y 
gymdeithas, y Parch. George Heith 

Digitized by GooqIc 



186 



TR HAUL. 



a'r Parch. Patrick Gordon, a hwyl- 
iasant o Loegr ar y pedwerydJ dydd 
ar huagain o Ebrill, 1702, ao a lan- 
iasant yn Boston, Lloegr Newydd, ar 
yr unfed dydd ar ddeg o Fehefin. 
Cyn hyn nid oodd ond pedwar 
offeiriad perthynol i Eglwys Lloegr 
yng Ngogledd America. Ar ol hyn 
anfonwyd offeiriaid ereill, ysgolfeistr- 
iaid, a llyfrau, i ddeiliaid Prydain, 
yn Gristionogioii a phaganiaid, yn 
Lloegr Newydd, Efrog Newydd, 
Pennsylfania, Maryland, Virginia, Car- 
olina, Newfoundland, ao Yuysocdd 
India Orllewinol. Yn fuan scfydlwyd 
gorsafau cenadol gan y gymdeithas 
ym Massachusetts, Connecticut, Ynys 
Rhode, Jersey Newydd, a Carolina 
Ogleddol a Deheuol; ac ym mhen yr 
ugain mlynedd yr ydoedd y Gym- 
deithas er Lledaeniad yr Efengyl yn 
cynnal chwech ar hugain o offeiriaid 
ac wyth o gateceiswyr, mewn sefyll- 
faoedd poblogaidd rhwng Boston a 
Charleston. Y'm mhen ugain mlyn- 
edd ereill dyblwyd y nifer hwn. Pan 
dorodd allan y gwrthryfel Atnericaidd 
cynnaliai y gymdeithas o gylch 
pedwar ugain o genadon yn y wlad, 
ond yn ystod y rhyfel lleihawyd y 
nifer yn fawr, a thybir nad oedd dros 
gant o offeiriaid yn y wlad o ben 
bwygilydd pan gyhoeddwyd annibyn- 
iaeth yr Unol Daleithiau yn y 
flwyddyn 1783. Gadawn y cenad- 
aethau, a dychwelwn at y cenadon 
cyntaf, Keith a Gordon. 

Yr oedd George Keith yn wr selog, 
aiddgar, a difrifol. Treuliodd beth 
amser ym Mhrifathrofa Aberdeen. 
Gadawodd Eglwys yr Alban, ym- 
unodd d'r Crynwyr, ao ymfudodd i 
Pennsylfania. Ym mhen talm o amser 
argyhoeddwyd ef o'i gyfeiiiornadau, 
a bwriodd ei goelbren yn Eglwys 
Lloegr. Ar gyfrif ei sel fywiog a'i 
wybodoeth brofiadol o'r wlad, dewis- 
wyd ef yn genadwr cyntaf; a hwyl- 
iodd yng nghwmni y Parch. Patrick 
Gordon, yn y Hong Centurion. Ar 
fwrdd yr un llestr yr oedd y Milwriad 
Dudley, Llywodraethwr Lloegr New- 



ydd, aV Milwriad Morris, Llywodr- 
aethwr Jersey Newydd, y rhai a fuont 
gyfnerthiad i'r ddau genadwr. Ym- 
unodd y Parch. John Talbot, caplaa 
y llong, a hwynt yn yr anturiaeth 
ogoneddus. Bu Gordon farw yn 
fuan; a Keith a Talbot a aethant ym 
mlaen gyda'r gwaith da oedd mor 
agos at eu calon. Teithiasant lawer 
trwy- y rhandiroedd dwyreiniol a 
gogfeddol, gan gyflawnu gwaith ef- 
engylwyr mewn llafur a lludded dros 
fesur. Tramwyasant yng nghyd trwy 
y rhanbarth eang cydrhwng Hamp- 
shire Newydd a Carolina Ogleddol. 
Haws dychymmygu na dysgrifio eu 
llafur blin diorphwys mewn gwlad 
anhygyrch ac anghyfannedd. O dro 
i dro ymddangosodd rhai cawri mewn 
dysg a doniau ar y maes eang a 
thoreithiog, a gweithiasant yn rymus. 
Un o'r rhai hyn ydoedd y Dr. Samuel 
Johnson, ysgolor Hebraeg enwog, a 
phrif sylfaenydd yr Eglwys Esgobol 
yn Lloegr Newydd. Yn y flwyddyn 
1743 anrhydeddwyd ef gan Brif- 
athrofa Rhydychain d'r gradd o 
Ddoethawr mewn Difynyddiaeth trwy 
diploma^ ar gyfrif ei ymdrechion " o 
blaid y ffydd a rodded unwaith i'r 
saint;" ac yn 1754 etholwyd ef ya 
unfryd yn benaeth Coleg Brenin, 
Efrog Newydd. Ond fel cenadwr yr 
enwogodd efe ei hunan, a bu ei 
gynghorion o les ammhrisiadwy i'r 
gymdeithas. Gweithiwr difefl arall 
oedd Dr. Timothy Titler^ person 
Eglwys Crist, Boston, am dros ddeu- 
gain mlynedd. Gweinidog CyunuU- 
eidfaol a phenaeth Coleg Yale, New 
Haven, oedd ar y cyntaf; ond mewn 
ammheuaeth o ysgrythyroldeb ei 
urddiad Cynnulleidfaol, taflodd i fyny 
ei swydd gyfrifol ac ennillfawr, a 
chyda Daniel Brown a Samuel 
Johnson, daeth drosodd i Loegr i 
geisio urddau esgobol. Cenadwr 
gweithgar arall oedd y Parch. Clement 
Hall, unwaith ustus heddwch yn 
Carolina Ogleddol, a lay reader am 
flynyddoedd lawer. Daeth yntau i 
Loegr a derbyniodd urddau cyssegr- 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



187 



edig. Llafariodd yn galed, a phwy 
a all draethu maint ffrwyth ei lafur 
di-ildio. " Mewn blinderau yn hel- 
aethach, mewn teithiau yn fynych." 
Bu John Wesley yn llafurio yn 
America am ddwy flynedd. Efe a 
anfonwyd gyntaf i efeugyleiddio 
Georgia, B.C. 1735. Dyoddefodd 
ddirfawr galedi, a llafuriodd gyda 
sel ac hunanymroddiad nid bychan. 
Gwnaeth John Beach waith efengylwr 
yn Connecticut am tua hanner canrif, 
a bu yn flFyddlawn iV Dduw a'i 
frenin — yn fab tangnefedd. Yn olaf, 
end nid y lleiaf, o'r ser dysglaer fu 
yn llewyrchu yn fFurfafen yr Eglwys 
Drefedigaetholf enwn Samuel Seabury, 
yr hwn a benodwyd i'w genadaeth 
gyntaf yn New Brunswick, Jersqy 
Newydd, yn y flwyddyn 1754. 
Llafuriodd mewn amryw leoedd am 
ddeng mlynedd ar hugain. 

Bu yr Eglwys yn America mewn 
oyssylltiad a'r Gymdeithas er Lled- 
aeniad yr Efengyl mewn Gwledydd 
Tramor, a thrwyddi hi mewn undeb 
ag Eglwys Lloegr am bedwar ugain 
mlynedd. Yn wir, anfonwyd oflfeir- 
iaid o Eglwys Lloegr i'r America tua 
dechreu yr eilfed ganrif ar bymtheg, 
ac eto yr ydoedd y ddeunawfed ganrif 
bron ar derfynu cyn y gellir dywedyd 
fod yr Eglwys yno yn gyfanol — yn 
beirianwaith gorphenedig a hunan- 
ymsymmudol. Dros agos i ddau cant 
o flynyddoedd ni chyssegrwyd uu 
Eglwys, a rhaid oedd cyrchu urddau 
oyssegredig dros dair mil o filltiroedd 
o f5r. Dywedir i'r fordaith brofi yn 
angeuol i un o bob pump o'r ym- 
geiswyr am urddau: y cenadon ar 
wasgar fel defaid heb fugail iddyut: 
yr un Pen-bugail ar y ddaiar i'w 
cynghorl a'u cyfarwyddo. Dim undeb 
gweledig, dim cydweithrediad, er fod 
y cenadon a'r cateceiswyr yn rbifo 
123 yn y flwyddyn 1771, a'u cyflogau 
yn gwneyd oyfanswm o 4790 o 
bunnau. Yn ystod y rhyfel Americ- 
aidd, fel y soniwyd eisoes, ewtogwyd 
y staff, ac ar gyhoeddiad annibyniaeth 
yr Unol Daleithiau, symmudwyd 



ymaith yr ychydig weddill oedd yn 
ol. Yn fyr, gadawyd i'r " Eglwys yn 
yr anialwch " ymdaro drosti ei hunan. 
Daeth cyfoewidiad: diwedd "ysaith 
mlynedd rhyfel" fu Eglwys rydd 
mewn gwlad rydd. Yn ystod y 
gwrthryfel yr ydoedd yr Eglwys dan 
gwmwl, herwydd ymlyniad ei 
hoffeiriaid wrth y famwlad; ond ar 
sefydliad y Weriniaeth dechreu odd 
godi ei phen eilcliwyl, gan gyfaddasu 
ei Llyfr Gweddi a'i threfuiant gogyfer 
^'i sefyllfa newydd. Yr hyn a om- 
meddwyd i'r Eglwys Drefedigaethol a 
ganiatawyd i'r Eglwys Rydd, sef esgoh^ 
rhodd ag y bu yn crefu am dani 
gyda thaerineb mawr am bedwar 
ugain mlynedd. Wedi ei ethol yn 
flaeuorol gan ofFeiriaid Connecticut, 
yn y flwyddyn 1784, cyssegrwyd 
Samuel Seabury yn esgob cyntaf yr 
Unol Daleithiau, a dechreuodd y 
llinell e.sgobion Americaidd. 

Yr Eglwys henaf yn America ond 
odid yw Eglwys Crist, Boston, yr hou 
a sylfaenwyd yn 1728. Khoddwyd 
organ ynddi yn 1738," a chlychau yn 
1 744. Meddai " Eglwys fawr Boston" 
gynnulleidfa o wyth cant o bersonau. 
Connecticut yw yr esgobaeth henaf. 
Gwasgodd y Parch. John Talbot, 
mewn llythyr dyddiedig Tachwedd, 
1 702, ar y Gymdeithas er Lledaeniad 
yr Efeugyl mewn Gwledydd Tramor, 
yr angenrheidrwydd o benodi esgob; 
a chydnabydda y gymdeithas yn ei 
hadroddiad cyntaf y priodoldeb o'r 
cyfryw benodiad yn y geiriau hyn: — 
" Y mae taer erfyniadau oddi wrth 
amrywiol barthau o'r cyfandir a'r 
ynysoedd cyfagos am i esgob ymweled 
a r gwahanol Eglwysi, i ordeinio rhai, 
i gadaruhau ereill, ac i fendithio 
pawb." O'r diwedd ostynwyd i'r 
Eglwys Americaidd y mesur o gyf- 
iawnder a ddylesid estyu iddi amser 
maith cyn hyn. O'r pryd hwn y 
dechreuodd ei chynnydd a'i Uwydd- 
iant mawr; ac erbyn heddyw y mae 
" y fechan yn fil a'rMj^l yn genedl 
gref " Y mae yn ySPyn o f6r i 
for, ac ar gynnydd pai*mius, ac ond 

Digitized by GooqIc 



188 



TR HAUL. 



iddi fod yn ffyddlawn iddi ci hun, a 
rhagddi mewn nerth, gallu, a defn jdd- 
ioldeb. Rhifa ei hesgobaethau yn 
bresennol 39, a'i hoffeiriaid 2oG9; 
nifer ei phlwyfi yw 2752; y mae iw 
Hysgolion Sul 23,718 o athrawon, 
a 225,86G o ysgolheigion. Anfona 
ei cheuadon allan i dywyllfaiian y 
ddaiar, a chydweithia k'v " Fam Eg- 
Iwys" law yn Haw i efengyleiddio'r 
byd. Penodir yr offeiriaid i'r Eglwysi 
gan y festri blwyfol, gyda obymmer- 
adwyaeth yr esgob. Telir y gyflog, 
a gof(9lir am achosion allanol y plwyf 
gan y festri, ac os bydd achos, gofalant 
am gynnortbwywr i'r gweinidog. Ni 
raid i'r offeiriaid ymdraffertbU gyda'r 
m&n ofalon sydd yn trethu mor drwrn 
amser a llogell ein hoffeiriaid plwyfol 
yn y wlad hon. Eto y mae'r offeir- 
iad yn ymddibynu ar ewyllys a 
thrugaredd ei gynnulleidfa yn gyfuu- 
gwbl, ao OS na all gyd-dynu a'r festri, 
bydd yn hwyr bryd iddo chwilio am 
faes arall. Amrywia y gyflog o gant 
a banner i saith cant o bunnau, mwy 
neu lai. 

Medd pob esgobaetb ei chymmanfa, 
yr bon a ymgyferfydd yn flynyddol 
am ddau neu dri o ddiwrnodau, ac a 
anfona ei cbynnrychiolwyr i Gyra- 
manfa Gyffredinol yr Eglwys, yr hon 
a ymgynnull bob tair blyiiedd am 
tua tbair wythnos. Croesawir yr 
esgobioii a'r offeiriaid a fynychaut y 
Gymmraifa Gyffredinol ar draul y 
wlad, Olid rhaid i'r oynnrychiolwyr 
lleygol yradaro drostynt eu hunain — 
treth d:om ar eu hamser a'u harian, 
gan fod gan rai o honyut ryw dair 
mil fiiltiroedd o ffordd o'u blaenau 
i'r mail cyfarfod. Ond nid oes 
derfyn ar groesaw a Uettygarwch yr 
Eglwyswyr Americaidd. Casglwyd 
yn y, flwyddyn 1870, yn yr amryvv 
gynnuUeidfaoedd esgobol, ar byd a 
lied y wlad, tuag at amcanion daionus 
ao elusengar, y swm o' 1.066,000 o 
bunnau. G^yr y cynnnlleidfaoedd 
pa fodd i gjdjmu. Casglwyd yn y 
gynnulleidfdHr ol pregeth Esgob 
Selwyn o flaen y Gymmaufa Gyffred- 



inol yn Baltimore, 1871, bed war cant 
o bunnau tuag at linaru poenau 
dyoddefwyr Chicago. bump esgob 
America nid oedd ond dau yn bres- 
ennol yng Ngbymmanfa Gyffredinol 
Baltimore bum mlynedd a tbrigain 
yn ol; ond yn y gymmanfa y llynedd, 
yn yr uu lie, yr oedd naw a deugain 
allan o ddeuddeg esgob a deugain yr 
Eglwys Americaidd yn bresennol. 
Daeth yr Esgob Tuttle yr boll ffordd 

Ddinas Llyn yr Halen i'r Gym- 
manfa Gyffredinol, wedi teithio saith 
dydd a nos yn olynol gyda'r tr^a 
heb orphwys. 

Mae cynnydd parhaus yn nifer 
aelo'lau yr Eglwys Americaidd, ac 
eiinilla ar y boblogaeth. Yn I860 
yr oedd uu cymmunwr ar gyfer pob 
22 ) o'r boblogaeth yn perthyn iddi, 
ond yn 1870 cawn un am bob 176 o 
bersonau; a'r boblogaeth yn y cyf- 
amser wedi cynuyddu o un ar ddeg 
ar hugaiu i ddeunaw ar hugain o 
filiynau. Dywedir fod y colegau 
eglwysi g yn blodeuo ar bob Haw ar 

01 hir ymdrech galed yng ngwyneb 
aufanteision mawrion am flynyddau 
i gadw eu penau allan o'r dwfr ryw 
sut. Y mae Coleg'y Drindod wedi 
dyfod yn enwog, a dyfodol dysglaer 
flaen Coleg Hobart. Dechreua 
Prifathrofa Sehigh yrfa Iwyddiannus 
trwy hynawsedd ac haelioni digymhar 
yr Eglwyswr calonagored hwnw, y 
Llyw^odraethwr Packer. Y mae Kaciue 
yn ymenwogi beunydd; ac Ysgol 
Shattuck yr Esgob Whipple yn tyfu 
yn brysur i lawn maint athrofa. Yn 
y Deheu gwoithia yr Eglwys yn 
unfryd ar sefydliad addysgiadol 
Sewauee, yn Tenessee — "Prifathrofa 
y Deheu," fel ei gelwir. Sylfaenwyd, 
cynnelir, a llywodraethir y sefydliad 
gan ddeg esgobaetb y Deheu, a 
pherthyu fwy i'r Eglwys ar ryw ystyr 
na'r un sefydliad cyffelyb yn y 
Weriniaeth. Yr esgobion Deheuol 
ydynt ymddiriedolwyr iddo yn rhin 

' eu swydd, ac etholir yr ymddiriedol- 
I wyr ereill gan y Cymmanfaoedd 
I Esgobaethol. Nid oes prin dair 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



189 



blynedd er pan agorwyd ei halls, ac 
eto rhestrwyd 350 o ymgeiswyr am 
raddau ar ei llyfrau; a rhifa y 
myfyrwyr yn breseDnol tua dau cant 
o bersonau — blodau'r wlad fras ac 
eang bono. Duw yu rhwydd i'n 
brodyr tu hwnt i'r Werydd Fawr, ac 
af gynnydd eled Eglwys yr America, 
byd nes llyncir yr Eglwys filwriaethus 
ar y ddaiar yn yr Eglwys orfoleddus 
fry. Amen. 

Casglydd. 



^DAMMEGION ESOP. 

LXITl. 

Y LLEW A'i GYFEILLION. 

Edliwiwyd i'r Hew gan ddywalgi, 

Fod ei anadl e'n enbyd yn drewi, 

A galwodd y Hew am y milgi ; 

Gofynodd, " Yw 'ngwynt i'n arogli ? " 

"0 ! nac ydyw, f arglwydd," medd hwimw: 

A lladdodd y Hew ef yn farw, 
Am ei wenieitheb. 

Ac yna gofynodd i'r blaidd ; 

Eb yntau, "Wei, ydyw, Syr, braidd." 

Fe laddodd y Hew y blaidd hefyd, 

Yr un modd a'r milgi gwenieithlyd, 
Am ei wiriondeb. 

Yna galwodd y Hew am y llwynog, 

Gofynodd i hwnnw, gan annog 

Ar Ibd iddo draethu'r gwirionedd, 

Heb ofn, ac heb ffafr na gvvenioithedd. 
*' Ynwir," eb yntau, "gyda'ch cennad,f'arglwydd, 
" Yr wyf er's tridiau'n hollol anghyfarwydd 
" Ar bob arogliad; y mae'r anwyd arnaf; 
** Eich atteb heddyw yn fy my w ni's gallaf." 

Pan.y syrthiom ar amserau 
Enbyd, fel y digwydd weithiau, 
Peidio d'wcdyd dim y w r gorau ; 
Cloi a barrio drws y genau. 

LXIV. 

Y LLANGCES A'r PISERAID LLAETII. 

'RoEDD llangces gynt yn carlo ar ci plien 
Biseraid llaeth. Ei henw hi oedd Gwen. 
Ei bwriad oedd ei werthu yn y dref 
Ag oedd gerllaw : piseraid llawn oedd ef 
O lefrith pur. Declireuai syn-fyfyrio, 
(Nid y piseraid, cofiwcli chwi, oiid Gvvenno,) 
" Bydd gwerthu hwn yn help im' brynu wyau 
"Tw rhoi dan ieir; ac felly mi gaf fimiau 
"Chwe dwsin Hawn o gywion at eu gwerthu: 
"Prynaf a'r arian ddillad hardd, i dderu 
" Llygaid y llangciau : ac mi gaf fy newis 
" Gariad o honynt cyn y pabio trimis." 
Ar hyn hi roes ryw 'sbongc o wir lawcnydd 
Am gynnyrch y piseraid llefrith newydd. 
Syrthiodd y piser ar y llawr yn ufflon ; 
Collodd ei Haeth, yr wyau oil, a'r cywion, 
A'r dillad hardd, a'r dewis langc yn gariad : 
Diflannent oil ar unwaith mevvn amrantiad. 

Cymmer, ddarilenydd mwyn, gan Esop gyngor: 
Paid byth a chyfri'r cywion cyu eu deor. 

NiCANDER. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Iwan. Y D:iae dyddiau gormesol y 
Toriaid wedi cael eu cyfrif, canys 
y mae y ballot yn dyfod yn ei ryra, 
a fFarwel am ormesii ar y deiliaid; a 
gall lluaws mawr o'r Tonaid tordyn 
sydd yn awr yn y Senedd fod yn sior 
na fydd iddynt gael myned yn ol 
yno. 

Gruffydd. Faint gwell fydd hi 
arnom ni wedi cael y ballot ? 

Iwan. Bydd yn llawer gwell, caiff 
pob un bleidleisio fel y myn, heb ufnl 
tynu gwg y meistr tir; ui fydd neb 
yn gwybod i bwy y mae dyn yn 
rhoddi ei bleidlais. Gall dyn addaw 
ei bleidlais i un a phleidleisio gyda'r 
Hall. 

Hyivel. Ai dyna'r fFordd i fyned 
ym mlaen, aie? Bydd y ballot yn 
felltith i'r wlad, nid amgen na chwrlid 
i guddio celwydd, twyll, a fFalsder 
deuwynebog. Ni fydd gan y naill 
ddyn ddim ymddiried yn y Hall ar ol 
cael y ballot. Ni fydd un rhwystr ar 
fFordd dyuion i gael allan dros bwy y 
mae yr etholwr wedi pleidleisio; y 
mae y gwellt yn dnngos fynychaf pa 
fodd y mao y gwynt yn chwythu; 
bydd i ddynion ddangos eu teimladau 
dros eu dynion. Nis gelli di gadw 
dy gwnsel dy hun pe bai y gyllell ar 
dy wddf ar amsor lecsiwnau. 

Gwilym. Ni fydd achos i'r Toriaid 
ofui y ballot yn fwy na'r lihyddfryd- 
wyr, canys maent yn gymmaint 
gormeswyr a neb. Rhwystrwyd 
niiloedd i bleidleisio dros Mr. Powell, 
yr aelod Ccidwadol dros sir Gaerefrog, 
I yn y lecsiwn ddiweddaf gan y meistri 
Rhyddfrydol. 

Gruffydd. Y mae yn anbawdd genyf 
gredu fod ein plaid ni yn gormesu ar 
r.eb; camsyuied ddarfu i ti wneyd, 
Gwilym. Ond gyda Haw, mi garwn 
wybod pa un a wuawd prawf oV 
ballot. 

Gwilym. Nid ocs un camsynied yn 
bod, Gruffydd, y uiae y mater yn 
wir. Do, gwnawd prawf o'r ballot 
|ym Mryste; a phrofwyd ar y treial 



Digitized by 



190 



TB HAUL. 



fod llwgrwobrwyaeth wedi bod yno | 
yn amser lecsiwn Robinson, a chost- 
iodd hyny ei sedd iddo. Gwnawd 
cynnyg arall ar y ballot ya Abernant 
dydd Sadwrn diweddaf. Y mae gan 
Mr. Fothergill tua loOO o weithwyr 
yno, ac yr oedd am gael eu bam ar 
y permissive hill^ a phenderfyuodd 
wneyd hyny trwy gyfrwng y ballot 
Aeth Gould yno 4'i flwch o'i ddyfais 
ei hun; ond aeth yn draed moch yno 
yn fuan, buont ddwy awr yn cyra- 
meryd 80 pleidlais, 106 o gwbl; o'r 
diwedd gorfu aruo fyned a'i flwch 
adref. Os fel hyn y byddant yn 
myned ym mlaen bydd i leosiwnau 
barhau am flwyddyn. Os uad yw 
Mr. Fothergill wedi cyfuewid ei farn 
am y ballot y mae yn llawn bryd 
iddo wneyd hyny. Bydd Mr. Forster 
yn sicr o gael achos i ofidio os bydd 
i'w fesur basio. 

Dewi, Nid wyf yn ystyried fy hun 
yn alluog i roddi fy mam ar y mesur 
hwn; ond yr wyf yn alluog 1 roddi 
fy mam ar gamymddygiadau a 
thrachwaut gweision Eglwys Lloegr. 
Dywedodd myfjriwr ieuanc o Hwl- 
ffordd wrthyf fod ofFeiriad Llanbedr 
FelfFre yn myned a'r ysgoldy oddi ar 
y plwyf, a'i gadw i'r hen Fam; dyna 
jilbeiliad rhonc a mwyaf digy wilydd a 
fa erioed. 

Hywel, Y mae yn rhaid i ni 
glywed y ddwy ochr i'r ddalen cyn y 
gaUwn roddi barn diduedd ar unrhyw 
bwnc. A wyt ti, Gwilym, wedi 
clywed dim o helyntion plwyf Llan- 
bedr FelfFre? Yr wyf yn gwybod 
dy fod di yn fachgen lied dda am 
newyddion. 

Gwilym. Do, mi glywais ychydig 
o'i hanes ym marchnad fisol Ty 
Gwyn ar Daf, y dydd o'r blaeu. Y 
mae plwyf Llanbedr FelfFre wedi 
cael ei fendithio neu ei felltithio a 
Bwrdd Ysgol, ac mae yno Gymdeithas 
Radicalaidd enwog bron cystal a 
Chymdeithas Hole-in-the-Wall ; ac 
mae ofFeiriad y plwyf yn awr yn 
helaethu yr Ysgoldy Cenedlaethol; 
ac mae y Bwrdd Ysgol am ei gael, 



I oddi arno dan yr esgus mai eiddo y 
plwyf ydyw. 

Dewi, Hwy ddylai ei gael, bid 
siwr. 

Gwilym. Nid oes ganddynt fwy o 
haw] iddo nag sydd genyf finnau i 
dwlc m^ochyn GrufFydd Min y Ffordd. 

Iwan. Pa fodd y bu hi yno? mi 
wrantaf i'r Bwrdd lorio y ffeiredyn, 
cany 8 nid oes llawer o wroldeb yn y 
person iaid. 

Gwilym. Na ddo; pan brofodd yr 
ofFeiriad fod yr ysgol wedi bod dan 
lywyddiaeth offeiriad y plwyf am 
50 mlynedd, a bod pob peth yn 
rheolaidd, cododd un o bleidwyr y 
Bwrdd i fyny pan welodd ei bod hi 
wedi myned yn nos arnynt, a dy- 
wedodd, " Y mae y d 1 bach wedi 

ein gorchfygu eto;" aeth pob un i'w 
fFordd fel c^n wedi tori eu cyufFonau. 

Iwan. Yr wyf yn barnu y dylai 
pob ysgol gael ei gosod dan ofal 
Bwrdd Ysgol, yn lie gadael ei Ilyw- 
yddiaeth yn nwylaw personiaid sydd 
yn segura ac yn byw yn fras ar ariau 
y cyhoedd. 

HyweL Nid oes ond ychydig o 
aelodau y byrddau yn gwybod dim 
trwy brofiad am addysg; nid ydynt 
yn ysgolheigion eu hunain, ac ni 
chlywodd neb son ddarfod iddynt 
adeiladu un ysgoldy, na chyfranu 
dim at addysgu yr oes sydd yn codi. 
Nid yw y byrddau yma o un lies i'r 
gweithwyr na'u plant, ond maent ^n 
golled iddynt. Nid y w flfermwyr cyf- 
oethog Llanbedr Felfire yn talu dim 
ond tair ceiniog yr wythnos am eu 
plant, ac mae yno un masnachwr 
gwlanen yn eu cael am ddwy. 

Gruffydd. Nid y w ysgolion y Bwrdd 
yn perthyn i un enwad, y maent yn 
hoUol rydd, ac nid oes un perygl i'r 
plant gael eu proselytio, canys mae 
y Bwrdd yn edryoh yn fanol ar ol yr 
athrawon. 

Hywd. Yr yd wyf yn gwybod am 
un ysgol yn neillduol sydd yn perthyn 
i'r Bwrdd, Independiad yw yr ysgol- 
feistr, ac mae ef yn cael gwheyd fel 
y gwelo yn dda; ac mae yn arfer 



Digitized by 



YR HAUL. 



191 



darllen y BeiM, ac nid oes neb i'w 
rwystro i ddysgu i'r plant athraw- 
iaeth y sect y mae ef yn perthyn 
iddi. Nid oes gan y Bedyddwyr un 
sicrwydd na fydd i'w plant gael eu 
codi i fyny yn Independiaid ffyrnig. 

Dewi. Ni wnaiff ei gydwybod oddef 
iddo wneyd hyny. Yr ydych chwi 
yr Eglwyswyr yn mesur llathen pawb 
wrth eich llathen chwi. 

Mywel. Paid son am gydwybod yr 
oes hon, nid yw ddim ond hud a 
lledrith, croen oen ar bared; y mae 
yr un fath yn union ag India-rubber, 
gellir ei ymestyn pan y bydd eisieu. 
Dyna Fwrdd Ysgol Caerfyrddin, nid 
oedd neb mor uchel eu clegar am 
ryddid dro yn ol ag aelodau y Bwrdd, 
ni oddefai eu cydwybodau iddynt 
dalu dimai y bunt o Dreth Eglwys; 
i lawr k gorfodaeth, i lawr al'r trethij 
ond y maent hwy yn awr yn gorfodi 
y trethdalwyr i dalu trethi er boddio 
mympwy, ac maent yn gorfodi dynion 
i anfon eu plant i'r ysgol hyd nes y 
byddont yn 13 oed. Nid yw o un 
pwys pa un a all eu rhieni eu cynnal 
ai peidio. 

Iwan. A glywsoch chwi y ddarlith 
gampus sydd yn cael ei thraddodi 
gan weinidog Felin Foel ar y Dad- 
gyssylltiad ? Y mae yn araith gampus 
a doniol ofnadwy, ac mae y darlithiwr 
yn ei hwyliau goreu pan y mae yn ei 
thraddodi. 

CrwUym. Nid oes un ddadl am 
hyny, canys nid ydych yn cael hwyl 
y dyddiau yma ond pan y bydd 
Eglwys Lloegr yn cael ei thrin a'i 
thrafod genych. Clywais fod y gwr 
y cyfeiri di ato yn cicio yr ofFeiriaid 
yn anwyl yn sir Aberteifi; ond yn 
anfFodus yr oedd wedi anghofio ei 
geography; ond nis gall hyd yn oed 
udwyr Cymdeithas y Dadgyssylltiad 
gofio pob peth. 

Dewi, A ellwch chwi wadu nad oes 
angen am gyfnewidiad yng Nghymru, 
He mae y personiaid yn byw yn fras 
1^ hufen y wlad, a'n pregethwyr 
ninnau yn gorfod byw yn guH 

HyweL Cyfartaledd cyflogau yr 



offeiriaid yn Esgobaeth Ty Ddewi 
yw 70p. — llai na chyflog derks y 
siopau. Faint mae y gwr hwn yn 
gael am actio Balaam, wysl Nid 
oeddwn yn gwybod o'r blaen fod eich 
pregethwyr chwi yn earn arian. 

Gwilym. Fe gei di weled yn amgen: 
yr wyf yn dysgwyl mai y strike nesaf 
a gawn fydd strike bregethwrol. Y 
mae un o ohebwyr y papyrau Cym- 
reig yn achwyn o herwydd bychander 
cyflogau gweinidogion yng Nghymru; 
er fod y colliers a'r mwnwyr wedi cael 
codiad nid y w y gweinidogion, druain, 
yn cael dim. 

Gmffydd, Teilwng i bob gweithiwr 
ei gyflog. 

Gwilym. Bid siwr, nid oes neb yn 
eu beio am gael tal addas am eu 
gwaith. Mae yn achwyniad cyflFred- 
iuol yn y papyrau ymneillduedig fod 
y gweinidogion yn ariangar a balch. 
Dywed y Tyst eu bod yn derby n 
galwadau er mwyn arian, a'u bod yn 
symraud yn ami er mwyn cael cym- 
deithas k chyfeillion mwy genteel. 
Os yw y personiaid yn ariangar, y 
mae yr un pla ym mhlith yr Ym- 
neillduwr. Os cai^^dyn gynnyg ar 
bedair punt y mis yn He dwy, bydd 
iddo godi ei bac yn fuan. 

Gruffydd. Beth fuasai sefyll|| 
Cymru heddyw oni buasem ni? yW- 
ydym wedi gwareiddio a moesoli y 
wlad; buasai y wlad yn baganaidd 
ran offeiriaid Eglwys Lloegr. - 

Hywel. Y mae yn wir i chwi 
wneyd daioni mawr un amser, pan^ 
oedd gweinidogion yr Eglwys yn 
d(^|wyd a difater, ond y mae yn 
yrlfcangos eich bod wedi cyfnewid 
ochrau : yr offeiriaid sydd yn gweithio 
yn awr, a chwithau yn rhedeg fel 
plantos bwhwmanllyd ar ol hud- 
lewrynod politicaidd. 

Gwilym. Os yw y mynegiad a 
gyhoeddwyd gan y Dirprwywyr am 
sefyllfa foesol Cymru yn gywir, y mae 
eisieu gwareiddio 11a wer yma eto. 

Iwan. Mi wn mai rhyw haid o 
Seison oeddynt, wedi llenwi eu hunain 
a rhagfarn yn erbyn y Cymry, fel 



Digitized by 



192 



TB HAUL. 



gw^r y Llyfrau Gleision ; pe buasai | 
leuan Gwyuedd byw, cawsent hwy ' 
deimlo ei fflaiigell. i 

Uyivel, Pa le y mao Mr. Henry 
Richard, awdwr y llythyron ar foes- 
oldeb Cymru yn y Morning Star? 
Y mae yr adroddiad wedi cael ei 
orphen er ys dwy flynedd yn ol. Y 
mae ef wedi ciiel digon o amser 
weithian i amddifFyn ei gydgenedl. 
Os yw yr adroddiad yn an wi redd us 
dylai rhai o aelodau gwladgarol 
Cymru ddyfod allan i'u haraddiffyn; 
ac OS ydyw yn wirionedd, eii dyled- 
swydd yw gwella sefyllfa foesol y 
weriu, yn He treulio cyramaiut o 
amser i ddadsylfaenu yr Eglwys a 
chau y Beibl allan o'r ysgoliou. 

Dewi. Nid oes un genedl mor 
foesol a chrefyddol a'r Cymry, nid 
oes un rhau o'r dcyrnas yn cael ei 
britho a chynnifer o gapeli a Chymru; 
nid oes neb mor hoff o fynychu cyf- 
arfodydd crefyddol a ni. 

Gwilym. Nid wyf yn ammheu dim 
am nifer y capeli a'r cyfarfodydd 
crefyddol — fel y maeut yn cael eu 
camenwi yn awr: ond yn wir, Dewi 
bach, ychydig •wn o ffrwythau y 
mae yr had sydd yn cael ei ban yn 
ddwyn yn y dyddiau yma yng 
Jighymru. Ni fu un oes mor enwog 
^m ei Hid a'i malais, digasedd a bwriad 
wwg, a'r oes hon. Politiciaeth y w y 
^fan yn awr — Dadgyssylltiad yr 
a'r Wladwriaeth, ac ysgrif 
aoaysg, yw crefydd yr oes oleu hon, 
^c o ganlyniad y mae y wlad yn cael 
ei gadael i geulo ar ei sorod. Mae 
capel enwog, He codwyd rhai o ei^»g- 
ion y Methodist iaid, yn sefyll nic^mn 
miHtir o Bangor ar y Rheidiol. Ac 
mae yn flin genyf ddj^wedyd fod 
anfoesoldeb ac anuiweirdeb yn frigog 
yno y dyddiau hyn. 

Gruff ydd. Dylet ti gofio fod y natur 
ddynol yn agored i wendid a ffael- 
eddau, y mae rhyw gath yng ughwp- 
pwrdd pawb. 

Hywel. Digon gwir, ond ni ddylid 
gwyngalchu cymmeriadau a gweith- 
redoedd drwg, a chyhoeddi heddwch, 



' pryd nad oes heddwch, yng nghlustiau 
! y bobl. Dyna fel yr oedd prophwydi 
i gau yn prophwydo o flaen Ahab an- 
' nuwiol gynt; " Dos, a llwydda," oedd 
eucan. Ewch,athynwchEglwysLloegr 
i lawr, medd prophwydi yr oes hon, 
cauwch y Beibl allan o'r ysgolion, i 
lawr S,'r Llyfr Sanctaidd hwn sydd 
wedi bod yn gysur i filoedd pan ar eu 
taith trwy anialwch y byd yma, i 
lawr ag ef i'r wadd ac i'r gwter. Nid 
oes achos i un plentyn yn yr ysgolion 
byrddol ofalu dim am Feibl nac am 
grefydd mwyach; fFolineb ywhyfForddi 
plentyn ym mhen ei ffbrdd yn ol 
barn Solomoniaid y bwrdd; aed ym 
mlaen fel y gwelo fod yn dda, dewised 
ei ffordd, tyfed i fyny mewn anfoesol- 
deb, anlladrwydd, ac anonestrwydd, 
heb ofui Duw na pharchu dyn; ni 
fydd i un adnod, na phennod, na 
chyngor crefyddol a gafodd, na'r weddi 
fer a ddysgwyd iddo yn ysgol y Llan, 
flino ei gydwybod. Os byw fyddwn 
ni gawn weled mai felly y bydd hi 
cyn bo hir yng Nghymru. 

Dewi. Beth yw eich barn chwi 
gyda golwg ar fesur Mr. Osborne 
Morgan? Yr wyf yn credu mai mesur 
da yw hwn; caiff pawb yr uq chwareu 
teg yn awr; yr oedd gwir angen am 
hyn; y mae angen am fwy o ryddid 
crefyddol eto. 

Hywel. Nid wyf fi yn gweled dim 
un angen am dano o gwbl, nid yw y 
werin ymneillduedig yn anfoddlawn i 
Wasanaeth Eglwys Lloegr gael ei 
ddarllen uwch ben beddau yr ymad- 
awedigion. Nid yw yn bosibl cael ei 
well. Pan gyferfydd yr ofFoiriad a r 
corff ym mhorth y fynwent, cysurir 
y galarwyr a'r geiriau hyfryd hyn: 
" Mi wu fod fy Mhrynwr yn fyw." 
Beth all fod yn fwy priodol na'r 
Salman a'r Llith? ac ar Ian y bedd 
y mae yn ymlid y uiwl a'r tywyllwch 
trwy gyhoeddi, Gwyn fyd y meirw 
sydd yn marw yn yr Arglwydd." 

Gruffydd. Wei yn wir, y mae yn 
rhaid i mi addef na chlywais ddi||f 
yn gyfFelyb iddo mewn angladdau 
erioed; y mae rhyw sobrwydd a . 



Digitized by 



TR HAUL. 



193 



difrifoldeb rhjfedd ynddo, ao mae yn 
drueni mawr fod dynion yn ceisio 
diddymu Gwasanaeth ag sydd wedi 
cael ei ddefnyddo am ganrifoedd uwch 
ben ein hynafiaid. 

Iwan. Yr wyf ya rhyfeddu dy fod 
di, GrufFydd, Dac un Ymueilldiiwr 
arall, yn gallu cymmeradwyo y fath 
hen sothach flfurfiol. 

GwUym, Gan bwyll, y mae genych 
obwithau eich fFurfiau hefyd — yr 
ydych yh llawn mor fFurfiol ar 
Eglwys. Nid GrufFydd yw yr uuig 
Ymneilldiiwr sydd yn cymmeradwyo 
Gwasanaeth yr Eglwys, y mae pob 
dyn call yn gwneyd yr un peth ag 
yntau. Pan oedd yr enwog Robert 
Hall yn gwneyd pregeth angladdol i 
un o'i aelodau cymmerodd y geiriau 
hyn yn destyn, " Yng ughanol ein 
bywyd yr ydym yn angeu."* 

Dewi. Yn y Beibl y mae bona. 

Gwilym. Nag e, yng Ngwasanaetb 
Claddedigaeth Eglwys Lloegr. Impyn 
yw mesur Osborne Morgan a dyfodd 
ar y pren upas gwenwynig, sectol, a 
dallbleidiol yng Ngbymru; ac yr 
ydych yn cario eicb rhagfarn, a*ch 
llid, a*ch digasedd tuag at yr Eglwys 
hyd at drothwy y bedd, y lie olaf o 
bob man y dylai ysbryd sectol wneyd 
ei ymddangosiad. Nid oes angen 
mwy ryddid arnoch nag yr ydych 
yn fwynhau, yr ydycb yn cael rhyddid 
i briodi, bedyddio, claddu, pregethn, 
a gweddio yn eich capeli yn ddiofn. 

Y mae yn drueni mawr na fuasai i 
chwi efelychu y Parch. Henry Green, 
gweinidog yr Undodiaid yn Lloegr. 

Y mae ef yn ystyried ei fod yn cael 
digon o ryddid, ac nid yw am 
amddifadu Eglwys Lloegr o'i hiawn- 
derau; ac ond i chwithau agor eich 
llygaid, fe welwcb yr un peth ag 
yntau. 



"BIL ADDYSG" FORSTER. 

BiL Forster, trawstor trosto,— bil tristwch, 
A bil trwstan drwyddo; 
Bil cynhwrf a bil cwyno, 
Bil tra scrth, bil trais yw o. 

Pawl Hen. 

25— xvi. 



Cnngl i[ Cprniii. 

DEISEB AT ESGOB TY DDEWI O 
BLAID Y PARCH. EDMOND 
MEYRICKE. (1672.) 

Trwy gymmwynas Joseph Joseph, Ysw., 
arianydd, Aberhonddu, yr ydym yn ar- 
graffu yr hyn a ganlyn o'rysgrif wreiddiol, 
yr hon sydd yn ei gasgliad o hen law- 
ysgrifau gwerthfawr. Cyfeiriwyd y ddeiseb 
at y Gwir Barchedig Esgob William 
Thomas, ddau cant o flynyddau i'r mis 
presennol. 

To the Right Reverend Father in God 
William Lord Bishop of St Davids', 
Wee the Major, Aldermen, and Common 
Councell of the Towne & County Bur- 
rough of Carm'then doe humbly shew 
unto yo^ Lordshipp, &c. 

That whereas we have certified and 
Petitioned yor LordsPP in the Behalfe of 
Mr. Edmond Meyricke to be by yor Lord- 
ship invested in the smnll Vicaraore of 
Carm'then upon the next vacancy (Which 
certificate beareth Date December 1671) 
And beinge now satisfied and assured that 
Mr David James hath since that time fairly 
and voluntarily Resigned the s^i Vicarage 
into your Lordspps disposal. Wo doe now 
p'sume to second c first Certificate & 
assure yor Lordshpp of o^ Approbation of 
Mr. Edmond Meyricke to be our Vicar, 
who we doe assume a very orthodox 
Minister And a true Sonne of ye Churflli 
of England, and doe pray yor LordsI<l> 
(who hath the Authority to place and dis- 
place in this Vicarage whom yo^ shall 
please) to Admitt and invest Mr. fidmond 
Meyricke in the said Vicarage, For nch 
favor as well as others formerly by yor 
LordsPP* pr(*pitious and Pastoral care 
granted vs. We shall ever be obliged to pray 
for your LordsPP. Given under our hands 
this jevcnth of May, 1672. 

Wc are 

Yor Lordspps most humble Servants, 
Robert Lewis 
Maior 
Alt. Vaughan 
Hen: Vaughan ' 

9 J.>nathan Oakley Thom^as"^^riffith 

3 George Lewis Thomas Jones 

S JohnHadley Dan: John 

5. John Scurlocke 

g Richard Leigh 



Rich. Thomas 
Thomas Beynon 



Digitized by 



Google 



194 



TR HAUL. 



ROTULI CHARTARUM. ANNO DOMINI 1201. 2nd KING 
JOHN. MEMB. 16. 

[F'or the ensuing scries of Ancient Charters, their translations, and other MSS. 
relative to Carmarthen, the readers of the Haul are indebted to the kindness of that 
accomplished antiquary, John Robert Daniel-Tyssen, Esq., F.S.A., &;c., of Brighton. 
The annotations are by Mr. Alcwyn C. Evans, Carmarthen.] 



Confirmatio \ 
homiiuim >3(ohanttlJf) Dei, 
de Kaermerdm. ) Jiisticiarijs,&c. 
Precipimus vobis quod Bnrgenses 
nostri de Kaermerdin sint qiiicti de 
theolonio* et passagio et pontagio et 
omnibus consuetudinibus per terram 
nostram totam: et prohibemus ne quis 
eos injuste disturbet super forisfac- 
turam omnium catellor* suor', sicut 
carta Henrici Regis patris nostri 
rationabiliter testatur. 

Teste R. Sancti Andrec Episcopo, 
G. filio Petri Comitis Esscxie. 
Willielmo de Braosa, &c. Datum per 
manum nostram apud Goytinton vj 
die Januarij regni nostri anno 
secundo. 



Confirmation ^ 

of the men >Jahn, by the 
of Kaermerdm. ) (jj-ace of. God, &c. 
to his Justiciars, &c. We command 
you that our burgesses of Kaermerdin 
be quit of toll and passage and 
pontage, and all customs throughout 
our Kingdom, and we prohibit that 
any one unjustly disturb them upon 
forfeiture of all his chattels as the 
Charter of King Henry reasonably* 
testifies. 

AVitness R.* Bishop of Saint 
Andrews. G.' the son of Peter, Earl 
of Essex. William* de Braosa, and 
others. Dated by our hand at Ged- 
dington* the 6th day of January in 
the second year of our reign. 



* Perhaps the proper English of the. word "theolonio" is " God-bote," a deodand 
for offences against God. 

Roger de Bellomont was Lord Chancellor of Scotland, 1178 — 1183. Held the 
Bishopric of St. Andrew's, 1188 — 1202. He was second son of Robert Kanchemains, 
Ehrl of Leicester, by his Countess Petronil, daughter of Hugh de Grantemcsnil, Lord 
of the Honor of Hinckley iu Co. Leicester, to which in former times was annexed the 
office of Lord High Steward of England. Bishop Roger's sister, Amicia, was married 
to Simon de Montfort, who thus obtained the P]arldom of Leicester. 

' Geoffrey Fitz Piers married Beatrix, daughter and coheiress to William (son of 
William de Say by his wife Beatrix, daughter of William and sister of Geoffrey de 
Mandeville, Earl of Essex). Geoffrey Fitz Piers was a just and honoured Justiciar 
of all England, llOtJ— 1200. He wiw created Earl of Essex in 1199, and died 
2nd Oct. 1212, when King John, who hated him, exclaimed, " Let him go to hell and 
join Archbishop Hubert. By God's foot, I am now, for the first time, King of 
England." 

* William de Brcos, a cruel and unprincipled man. and an implacable enemy to 
the Welsh, was son of Philip de Breos, by his wife Bertha (coheiress to her brother 
William, Earl of Hereford) daughter of Milo, the first Earl, l^y his Countess Sibyl, 
eldest daughter of Bernard do Ncwmarch, Lord of Brecon. Sibyl's mother was 
eldest daughter of Griffith ab Llewelyn, Prince of all Wales. Through various means 
William dc Brcos obtained great possessions in Breconshire, Gwent, &c., and he 
owned the whole of Gower, which at that time was iu the precincts of the County 
of Carmarthen. His wife was the " malapert Maud de Haya, daughter of Reginald 
de St. Walcry. She sent word to King John that she would not send her children 
as hostages to one who had murdered his own nephew. De Breos died in exile 
A.D. 1212. Maud with a son, William Gam, had two years previously been starved 
to death in Windsor Castle by order of the enraged King. A daughter, Maude de 
Breos, was wife to Griffitli, son to the Lord Rhys of South Wales. 

* Geddington in Co. Northampton, is a parish which formerly possessed a regal 
mansion, in which Henry II. held a Parliament A.D. 1188. 

Digitized by Google ' 
4 • 



TR HAUL. 



195 



CHARTER ROLL. 11th HENRY IIL ANNO DOMINI 1227. 
PARS 2 (19) MEMB. 6. 



Pro Burgensibus ) 
de Kaennerdyn. J g^Ut It US Dei 
Gratia,&c. Justiciariis,Vicecomitibus, 
et omnibus ministris suis tocius terre 
sue Salutera. Sciatis nos concessisse 
pro nobis et heredibus nostris Bur- 
gensibus nostris de Kacrmerdin, 
quod ipsi et heredes eorum imper- 
petuum sint quieti de theloneo, 
passagio, et pontagio, et omnibus 
consuetudinibus per totam terram 
nostram. Quare uolumus et firmiter 
precipimus quod predicti Burgenses 
de Kaermerdyn et eorum heredes 
imperpetuum sint quieti de theloneo 
passagio et pontagio et omnibus 
consuetudinibus per totam terram 
nostram sic predictum est. Hiis 
testibus W. Carleolensis Episcopo. 
H. de Burgo, Comite Kancie, Justic- 
iario nostro. Thoma de Muleton. 
Henrico de Braybroc. Radulpho filio 



For the Burgesses ) 

of Kaermerdyn. / "gm^, by the 
Grace of God, &c. to the Justiciars, 
Sheriffs, and to all his minister^ of 
his whole Kingdom, Greeting. Know 
3'c, that Ave have granted for us and 
Our Heirs to our Burgesses of 
Kaermerdin, that thoy and their 
successors for ever should be quit 
of toll, passage, and pontage, and all 
customs throughout Our Kingdom. 
Wherefore we will and firmly com- 
mand that the aforesaid Burgesses 
of Kaermerdyn and their successors 
for ever shall be quit of toll, passage, 
and pontage, and all customs through- 
out our Kingdom as is aforesaid. 
These being witnesses, W.,^ Bishop 
of Carlisle. H. de Burgh,^ Earl of 
Kent, Our Justiciar. Thomas de 
Muleton.^ Henry de Braybroc* 
Ralph'' the son of Nicholas. Godfrey 



* W. Malclerk or Lack Latin, Bishop of Carlisle from 1228 to apparently 1246. 
He resigned his see. Before his appointment to that diocese, he was Henry III.'s 
Lord High Treasurer. He was considered to be one of the most learned men in 
England at that time in Divinity and other sciences. 

* Hubert de Burgh, a powerful Baron whose life was strangely chequered, married 
four wives: 1st. Joan, daughter of William de Vernon, Earl of Devon, widow of 
William de Bruer. 2ud. Beatrix, daughter of William de Warren of Wermegay in 
Norfolk, relict of Dodo Bardolph. 3rd. Isabel, daughter and coheiress of William, 
Earl of Gloucester, divorced wife of King John, and widow of Geoffrey de Mandeville. 
4th. Margaret, daughter of William the Lion, King of Scotland. He died 12th May, 
1243. He was Lord Chamberlain to King John; Lord High Treasurer; Warden of 
the Welsh Marches; Sheriff of Cornwall; Seneschal of Poitou; was present at 
Runnimead, ex parte Regis; Justiciary of England, 1219—1231; Constable of Dover 
Castle, which he gallantly defended against the French; GoveJnor of England and 
of the infant Henry III.; created Earl of Kent 11th Feb., 1227; granted the Honor 
of Carmarthen in 1230—1. Through the malice of his enemies, he lost all these, and 
the favour of his King. 

» Thomas de Multon, was a stout soldier, learned in the law, very wealthy, but 
covetous and a wrongdoer. He married Ada, daughter and coheiress of Hugh de 
Morvil, widow of Richard de Lucy, of Egremont, Co. Cumberland. He was puisne 
Justice of Common Pleas, 1223 — 4; and the next year itinerant Justice. Governor 
of Carlisle Castle and Sheriff of Cumberland, 1233 until 1236. Chief Justice of 
Common Pleas, 1235 until his death in 1240. His son Thomas became in right of his 
wife, Lord Gillesland. 

* Henry, Lord Braybrooke in Co. Northampton, was son of Robert Meg, afterwards 
termed " de Braybrooke." He married Christiana, daughter and heiress of Wishart 
Ledet by Margaret his wife, and died in 1233—4. 

* Ralphe Fitz Nicholas seems to have been an eminent man of his time, for King 
John in 1213—4, sent him and Thomas d'Erdington, on a secret embassy to the 
King of Spain and Morocco, to solicit his assistance against the English Parous, and 
in requital, to acquaint him that John would become a Mahometan, and pay tribute 
for the English Realm. Ralphe afterwards became Lord Steward to Henry III. 



Digitized by 



Google 



196 



TB HAUL. 



Nicholai. Godefrido de Craucimib. ' de Craucninb.* Kichard de Argen- 
Ricardo de Avgenteom. Henrico de i teom.* Henry de Capella, and others. 
Capclla, et aliis. Datum iit supra. Dated as above. (At Westminster 
(Apud Wcstmonasteriuni xxiij die the 23rd day of July, in the 11th 
Julij, anno rcgni nostri xj'.) year of our reign.) 



* Godfrey de Crawconibe. Knight, was sent in company with John de Courcy, to 
Galway, in order to bring Maud dc Haya, mentioned previously aa-prisoner to King 
John. In 1215—6, he obtained all the lands of Nicholas de Pointz and his son Hugh, 
which were in the Counties of Somerset, Dorset, and Gloucester. Nicholas's lands 
were restored in a twelvemonth's time, but Hugh's were not. In 1213 Henry III. 
sent Sir Godfrey with 800 soldiers to apprehend and lodge the disgraced Hubert de 
Burgh in the Tower. When the imprisonment had been effected, Henry, who had 
sat np to hear the news, when he learnt that Hubert's legs had been tied underneath 
the horse, was highly pleased, and went merrily to bed." 

2 Richard d'Argentine, was Sheriff of the Counties of Essex, Hertford, Hunting- 
don, ice, and Lord Steward of the King's Household. He went on a pilgrimage to 
Palestine, and died in 1246. His son and heir was Giles, whom the Welsh captured 
in a skirmish near Montgomery. 



33anp3tiiii. 

CYMDEITrtAS ER LLEDAENIAD YR EGLWY8 
YN ESGOBAETH LLANDAF. 

Y MAE y gymdeithas hon newydd gyhoeddi 
ei mynegiad blynyddol am yr ugeinfed 
flwyddyn. Y mae y gymdeithas hon yn 
;wneyd gwaith mawr yn esgobaeth Llan- 
af, ac mae yn teilyngu pob cefnogaeth. 
Sefydlwyd hi yn 1850 er caol rhagor o 
weinidogion mewn Ue'oodd poblogaidd ac 
adeiladu lleoodd i addoli. Nid yw y gost 
o'i dwyn ym mlaen ond y peth nesaf i 
ddim, ac mac yr arian yn cael eu dosbarthu 
yn ddoeth. Y mae cynnydd y boblogaeth 
wedi bod m<^r fawr yn siroedd Mynwy a 
Morgan wg — tu hwnt i un rhan arall o'j* 
deyrnas. Y mae llawer o rwystraii ar y 
ffordd yn yr esgobaeth hon — y mae yn 
ddwyieithau g. Ar amser ei sefydliad 
dywed llythyr y Deon, a gyhoeddwyd yr 
amser hyny, fod yr Eglwys fel ag yr oedd 
yn hoUol analluog i ateb gofynion y 
boblogaeth; hyn fii yr achos iddi gael ei 
sefydlu, ac nae wedi llwyddo. Adeilad- 
wyd Eglwy. i newyddion ac adgyweiriwyd 
hen rai. E mor ddaionus y w ei hamcan 
nid ydyw hi yn cael y gefnogaeth ag y 
mae yn haed lu yn sir gyfoothog Morgan wg, 
He mae dyi.ion yn casglu arian fel tywod 
ar fin y mor. Y mae yn wir nad oes modd 
gan lawer i gyfranu; ond 5' mae yno 
ddigon o Eglwyswyr cyfoothog hefyd, ac 
mae llawer o honynt yn cyfranu yn 
haelionus. Er fod llawer o sel yn cael ei 
ddangos drosti, y mae llawer gormod o 
oerfelgarwch yn cael ei ddangos tuag ati 
hefyd; ni fuasai can punt ddim mwy 
iddynt hwy na dimai i'r tlawd; ond arian- 
garwch yw pechod yr oes hon. Gellir 
gweled hyn yn yr ewyllysiau a weinyddir; 
y mae dynion yn gadael cannoedd o 



' filoedd o'r Uwch melyn ar ol, ond ni 
! wyddant beth ddaw o honynt. Er fod 
haelioni yn ami i'w gael, ceir ariangarwch 
yn aralach yn ein plith. Cyferbyniodd 
Mr. Stacey gyllid y gymdeithas ag eiddo 
yr Ymneillduwyr. Dywedir fod cyllid 
Cymdeithas y Dadgyssylltiad yn 7000p. 
Byddai yn burion i'r Eglwyswyr cyfoethog 
efclychu yr Ymneillduwyr politicaidd. 
I lihoddodd y Gymdeithas er Lledaeniad 
yr Eglwys y symiau canlynol y flwyddyn 
ddiweddaf: — I guradiaid Glyncorwg a 
Tongwynlas, lOp.; i guradiaid Aberdar, 
Gelligaer, Tredegar Newydd, 20p. yr un; 
i guradiaid Donypandy ac Abercarn, 25p.; 
i guradiaid Pant y Waun, Pantteg, Llan- 
savvel, Nantgarw, Maesteg, Spelter, Pen y 
Cae, Pentyrch, 40p. yr un; i guradiaid 
' Melincrythau, Aberaraman, Cwmbach, 
. Oakwood, Dowlais, Ferndale, Walnut Tree 
' Bridge, Llanwnno, Newcastle, Pentre Bach, 
Pontlottyn, Ystrad Dyfodwg, Abertillery, 
I Beaufort, Llantarnam, Llanfrechfa, Pil- 
gwenlli, 40p. yr un; i guradiaid Bryn Coch, 
j St. John (Caerdydd), St. Wofdos (Cas- 
newydd), 50p. yr un; i gurad yr HoU 
Saint, Caerdydd, 60p.; i'r Genadaeth 
Gartreft)!, lOOp. ; grants newyddion i 
Blaenafon, 40p. ; Pwlldu, Llanwenaeth, 
' Pont Aber Bargoed, 30p. Ni roddwyd 
gra7it i Bryncoch o herwydd fod Mr. 
I HowelGwyn wedi adeiladu Eglwys newydd 
I Sant Mathew, Dyffryn. Aduewyddwyd 
\(;ra7its o lOOj). i Bont y Pridd; 50p. i 
) Cwmamman a Llanwenarth Uchaf. lOOp. 
at adeiladu Eglwysi newyddion Caerphili, 
I Pontnewynydd, Llanfrechfa, Cymmer; oOp. 
i Dixon Iladock; 25p. i Troedrhiw'r-fuwch, 
Pontlottyn, Splottlands; 25p. at helaethu 
Eglwys Bryngwyn. 

Os na cheir mwy o arian bydd rhaid 
attal y gymdeithas ym mhen dwy flynedd. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



197 



Cynnelir dau Wasanaeth ychwanegol bob 
Sul yn y Ueoedd y mae curadiaid wedi cael 
eu sefydlu. Cynnelir tua 100 Gwasanaeth 
ychwanegol. Cyfanswm y gwrandawyr 
yw 10,000; nifer y eymmunwyr yw 1400. 

EGLWYS LLOEGR. 

Y mae gan Eglwys Lloegr ei banes, ac 
mae ganddi reswm digonol dros fod yn 
falch o bono. Y mae yn sefyll yn enwog 
uwcb ben boll sefydliadau ein gw lad. Iddi 
hi i fesur belaeth yr ydym yn ddyledus 
am gymmeriad ucbel a gwareiddiad y 
genedl. Y mae ei gweinidogion yn cael 
eu cyfansoddi o*r dynion mwyaf, yr oes 
hon a'r oesoedd a aetb beibio. Y maent 
yn enwog am eu dysgeidiaetb ddofn, 
goleuni y rljai sydd yn Uewyrchu ar yr 
hoU fyd. Y mae yr Eglwys wedi bod yn 
allu i ddyddanu a chysuro y werin gartref 
ac oddi cartref. Mae ol ei chenadwri i'w 
weled ar y moroedd mawrion sydd yn 
amgylcbu y ddaiar. Hi yw prif ogoniant 
yr Ymberodraeth Brydeinig, a than ar- 
weiniad y nef y mae wedi dyhidlo benditb- 
ion ar yr bil ddynol. Yr Eglwys yw 
cadwfa y Ffydd Ddiwygiadol, o ba un y 
dysgir gwirioneddau Cristionogaetb. Mae 
yr offeiriaid wedi gweitbio yn dawel am 
genedlaethau, ac maent wedi cael eu 
benditbio gan Dduw. Nis gallasai gallu 
meddyliau y genedl e^ gwneyd yr byn 
y dy n t. Gallasent ennill cy foeth ac en wog- 
rwydd masnachol fel yr hen genedloedd 
paganaidd, ond nis gallasent ddyfod i 
fyny i'r safon ucbel y maent ynddi fel 
cenedl. Y mae ei dylanwad fel sefydliad 
ym mhell uwcb law ein bamgyffredion. 
Mae wedi bod yn wastad yn bleidiol i 
addysg, ac mae yn gweithredu ar yr 
egwyddor nad yw yn iawn fod yr enaid 
heb wybodactb; ac mae wedi gwneyd yr 
hyn a allai i ymlid anwybodaetb; mae 
wedi bod yn gyfaill i addysg grefyddol a 
secularaidd, a tbrwy byn y mae wedi 
gwneyd lies annbraethol i'r genedl. Nid 
oes un sefydliad yn ein gwlad ag sydd yn 
teilyngu cymmaint o barcb. Y mae yn 
syndod fod un gwladgarwr o fewn y 
pedwar mor am ei niweidio. Nid yw yr 
Eglwys yn berffaith nac yn anffaeledig; 
nid yw yn sefyll yn erbyn diwygiadau, 
ond y mae am gadw i fyny yr ben 
derfynau. Er fod ganddi banes, a'r lies 
y mae wedi wneyd yn adnabyddus, y mae 
dynion i'w cael ym Mbrydain Fawr sydd 
yn gwaeddi, " Dinystrier hi." Mae y rbai 
hyn yn credu y gall fyned ym mlaen yn 
well heb bwyso ar y Llywodraetb. Y 
maent yn ymgynghreirio yn ei berbyn er 
mwyn ennill eisteddle seneddol; ac maent 
yn ymdrechu cynbyrfu y werin anwybodus 
yn ei berbyn. 

Ymosodir ar yr allor a'r orsedd yr un 
amser. Y mae y Prifweinidog wedi eu 

i 



cefnogi yn ei waith yn dinystrio Eglwys 
yr Iwerddon, ac maent yn edrych am help 
oddi ar ei law ef eto. Y mae liuaws o 
elynion yn ymosod ar yr Eglwys, ac ar yr 
orsedd befyd. Y cri yn awr yw, "I lawr 
a'r Eglwys ac i lawr a'r orsedd." Y mae 
dadgyssylltiad wedi cael ei bregethu er 
ys llawer dydd, ac mae Rupublicaniaeth 
yn eu cynnorthwyo yn awr. Ond ni fydd 
i'r anffawd cencdlaethol bwn ein gorddiwes 
ond i'r genedl barhau yn ffyddlawn iddi. 
Os llwyddir i ddadymchwelyd y ddwy, 
daw i'r golwg y creadur mileinig hwnw, 
Communiaeth, yr bwn a ddeorwyd ar wyau 
aspiaid yn Paris. Bydd i'r trychineb bwn 
ganlyn mor rbeolaidd ag mae. y dydd yn 
canlyn y nos. Yr ydym yn mwynhau pob 
rbyddid yn awr, ond ni fydd dim rbyddid 
dan Gommuniaetb. Nid oes neb mor 
ormesol a'r Republicaniaid penboeth. Yn 
bytrach na dinystrio ein sefydliadau, 
diwygier hwy. Pa ham na adewir yr 
Eglwys yn llonydd? Nid yw yn ymyr- 
aeth a'r Ymneillduwyr na'r Pabyddion. 
Y mae yn glynu wrth ei rubric ei bun a'i 
chanonau, ac mae yn dangos i'r byd mai 
ei chenadwri y w taenu Efengyl Crist ym 
mhlitb y werin, a goleuo yr anwybodus, 
a dwyn y pecbadur cyfrgolledig yn ol at 
Ben Mawr yr Eglwys. 

Craig y Foelallt. 

pri0da8 ardalydd bute. 

Cymmerodd priodas y pendefig bwn a'r 
Anrhydeddus Gwendoline Howard, merch 
Arglwydd Howard o Glossop, le dydd 
Mawrtb, Ebrill 16, 1872, yn yr Oratory, 
Brompton. Gweinyddodd yr Archesgob 
Manning. Cyfranogodd y ddau o'r Sacra- 
ment ar ol y briodas, a thraddododd 
Monsignor Capel, Caplan yr Ardalydd, 
anerchiad i'r par newydd-weddog. Yr 
oedd rhai o brif deuluoedd y deyrnas yn 
wyddfodol— Protestaniaid a Phabyddion. 
Cymmerodd y boreiifwyd priodasol le yn 
Rutland Gate, anneddle Arglwydd Howard. 
Ymadawodd yr Ardalydd a'r Ardalyddes 
ar ol y boreufwyd am Gaerdydd, a chyr- 
haeddasant y lie olaf am saith o'r gloch 
prydnawn dydd Mawr. Aetb y Maer a'r 
Town Council, a'r gwirfoddolwyr yn or- 
yradaith i'w cyfarfod i'r orsaf. Darllenodd 
y Town Clerk anerchiad ag oedd wedi cael 
ei barotoi iddynt, a diolchodd yr Ardalydd 
iddynt. Cyflwynodd yr Odyddion, y 
Coedwigwyr, yr offeiriaid Pabaidd, a'r 
Pabyddion anerchiadau iddynt. Cawsant 
dderbyniad tywysogaidd: yr oedd miloedd 
o bobl ar byd yr heolydd, ac yn bloeddio 
am yr uwchaf am Iwyddiant i'r ddau. Y 
mae pobl Caerdydd yn edrych ar yr 
Ardalydd fel eu Tywysog; y mae gan 
Gaerdydd achos i dalu gwarogaeth iddo, 
ei dad wnaeth Caerdydd yr hyn ydyw. 
Ni wnaeth y trigolion ddim ond ymloni o 

Digitized by GooqIc 



198 



TB HAUL. 



foreu glas nes oedd hi yn ddeudde^ o*r 
gloch nos Fawrth. Yr oedd yr holl dai 
wedi cael eu haddurno— banerau y ti chwifio 
o bob ifenestr. Bwau mawrion a chostus 
yn croesi'r heolydd, ac arwyddeiriau 
Cymreig a Seisonig wedi eu paentio 
arnynt. Yn y boreu cymmerodd gorym- 
daith le: y Slaer a'r Cynghor Trefol, y 
clybiau, a'r heddgeidwaid. Cyfranogodd 
lluaws mawr o foneddigesau a boneddigion 
o'r boreiifw^'d yn' yr Assembly Roonis^ Mr. 
C. William David, y raaer, yn y gadair. 
Rhoddwyd te i boll blant yr ysgolion yn y 
prydnawn; ciniaw i'r hen bobi; adifyrwch 
iV trigolion yn y Fare, &c. Yn yr hwyr 
goleuwyd yr holl dref o un pen i'r Hall, 
a'r heolydd yn llawn o bobl hyd ganol nos. 
Cyfansoddodd Mr. Evan Davies (leuan 
Myfyr), Arehdderwydd Prydain, yr hwn 
sydd yn awr ar fin pedwar iigain oed, y 
llinellau canlynul, a chertiudd hwy ar 
Beithynen, yr hon a gyflwynwyd i'r 
Ardalydd: — 

" Oes aur i'n bro siriol — yw cael atom — 
O'r Celtiaid anfarwol — 
Dywysog glew dewisol, 
A'i Baenes gynhes i'w go'l. 

" TiJtr mawr rhwng tir a moroedd — yw ein Bute, 
Mae'n ben mewn goludoedd ; 
Ei wraidd ef mewn mawredd oedd 
Yn hanu o frenhinoedd. 

" I'n Hardalydd hir y delo— anrhydedd, 
Yn flfrwd rheded iddo ; 
Gwyllt a gwar yn fwyngar fo, 
A doeth, yn ei lendithio. 

" Rhosyn a Lili gofreswyd — medrus, 
A modrwy aur rwymwyd ; 
Mewn urddasol, nefol nwyd, 
Y rhai'n a gywir unwyd. 

" Uned corau 
Aur delynau 
Gwlad y Bryniau 

'U semiau swynawl : 
Chwifiwch chwithau, 
Holl fanerau 
'R mor a'r tyrau, 

'N dbnau denawl. 

" Mawr fu Ifawd ein brawd drwy'r wobr rydd — 
a ddaeth 
Dduw i'r Ardalydd; 
Cael gwcn Gwenddolen i'w ddyJd, 
I ddodi'r oes yn ddedwydd. 

" Ni fagwyd penJefiges— uwch ei chlod ; 
Hynod fydd mewn bancs ; 
I Gaerdydd bydd dydd a'i des, 
Yn ngoleu'r Ian angyles. 

" Uned corau 
Aur delynau 
Gwlad y Bryniau 

'U seiniau swynawl: 
Chwifiwch chwitliau, 
Holl fanerau 
*R mor a'r tyrau, 

'N donau denawl. 



" Par roesaw i'r par iesin — ^n^einwaith, 
Yra Morganwg gyfrm ; 
Hil o'u hoi, olynol lin, 
Cannoedd fo 'Xgwlad y Cenin. 

" Uned corau 
Aur delynau 
Beirdd Maingylchau 

'U seiniau swynawl : 
Chwifiwch chwythau, 
Holl fanerau 
'R mor a'r tyrau, 
'N dbnau denawl." 

Myfyk Morganwo, 
Bardd Cyfrinac Arehdderwydd Ynys Brydain. 

Canodd Dewi Wyn o Essyllt a Creidiol 
hefyd yn gampus. 

GOHEBYDD. 
BEDD lEUAN BRYDYDD HIR. 

Claddwyd y bardd, yr ysgolhaig, aV 
hynaficithydd enwog uchod ym mynwent 
ei blwyf genedigol — Lledrod, sir Aberteifi, 
tua 160 mlynedd yn ol. Cafodd y dyn 
anffodus hwn ei anghofio yn ei fywyd, ac 
mae yr un dynged anffodus yn ei ganlyn 
ym mynwent wladaidd Lledrod. Nid oes 
ond ychydig iawn yn cofio am ei fedd, 
uwch ben yr hwn nid oes yr un gwyddfaen 
o Path yn y byd. Y mae yn dda genym 
ddoall fod pwyllgor wedi cael ei ffurfio yn 
Nhregaron er cael cofadail iddo, dan lyw- 
yddiaeth ein cyfaill gwladgarol, loan 
Mynyw. 

Mae swm raawr o'i lawysgrifaa ym 
meddiant y Parch. Daniel Silvan Evans, 
y rhai ni chyhoeddwyd erioed. Gresyn 
na chawsai Periglor Llan ym Mawddwy 
ddigon o gefnogaeth i'w cyhoeddi. 

GWEITHWYR AMAETHYDDOL. 

Mae gweithwyr amaethyddol wedi tynu 
llawer o sylw yn ddiweddar. Yn 1867 
penodwyd commissiwn i wneyd ymchwil- 
iad i sefyllfa y rhai sydd yn gweithio ar 
y tir— plant, person au ieuainc, a benywod 
—a gwneyd ymchwiliad pa mor bell y gellir 
dwyn y Factory Act i weithrediad i reol- 
eiddio y gwaith er rhoddi gwell addj'Sg i'r 
plant. Wedi i'r Dirprwy wyr dreulio llawer 
o amser i wneyd ymchwiliadau, terfynwyd 
y gwaith gyda'r trydydd mynegiad ddwy 
flynedd yn ol. Ni wnaeth y Llywodraeth 
gymmeryd un sylw o'r mater er yr amser 
hwnw. Y mae Mr. Sewell Read yn awr 
yn ymdrechu dwyn mesur o'i eiddo ei bun 
trwy y Senedd bresennol, yr hwn sydd yn 
dwyn cyssylltiad ag un gangen o'r pwnc 
pwysig hwn. Yn gymmaint a bod gweith- 
wyr amaethyddol yn awr yn cynhyrfu am 
gael rhagor o gytlogau, ac wedi efelychu 
gweiihwyr ereill trwy ffurfio undebau, a 
gufyn am eu telerau eu hunain, y mae yn 
vhaid i'r meistri wynebu y mater yn 
benderf'ynol. Nid oes un ddadl na fydd i'r 
rhai sydd yn cynnrychioli y tir wneyd eu 



Digitized by 



Google 



TR HAUU 



199 



eoreu yn y Senedd i wella eu sefyllfa; er 
fod y Rhyddfrydwyr yn haeru fod y 
Ceidwadwyr yn sefyll yn erbyn diwyg- 
iadau, hwy yw cyfeillion penaf y gweith- 
wyr. Yr ydym yn hyderu fod mesur Mr. 
Read wedi cael ei ffurfio yn y fath fodd fel 
y gallant ddangos mewn modd diymwad 
mai hwy yw cyfeillion y gweithwyr. Nid 
oes un ddadl na ddaw sefyllfa y gweithwyr 
tirol yn un o bynciau y dydd yn fuan. 
Dywed Mr. Bead y dylai y gyfraith reol- 
eiddio gwaith beiiy wod a phlant. Os bydd 
iddo Iwyddo i rwystro y plant i rnddi 
cymhorth i*w tad i ennill tamaid iddynt 
yn wythnosol, heb iddo ar yr un pryd 
ffurfio mesurau i wella ei sefyllfa, bydd yn 
sicr o wneyd mwy o ddrwg nag o les. Nis 
gall y gweithiwr yn awr, trwy gymhorth 
ei wraig a'i blant, ond braidd dwyn y ddau 
ben yng nghyd, ac mae yn gorfod byw yn 
gynnil. 

Pan ymwelodd y Dirprwywyr aChymru, 
gwlad y moesau, y wlad fwyaf grefyddol 
dan haul, derby niasant ddigon o dystiol- 
aeth am yr anfanteision dan ba rai y mae 
y gweithiwr yn gorwedd. Y mae yn ami 
yn gorfod byw mewn bwthyn gwael. 
Dywedodd Mr. Culverwell, amaethwr cyf- 
rifol yn sir Forganwg, fod an gen mawr am 
gael diwygiad yn nhai y gweithwyr. Dy- 
wedodd Mr. Wright wrth yr Aiirhydeddus 
E. Fortman, pe buasai ganddynt well tai, 
y cawsent well gweithwyr i ymsefydlu yn 
eu plith. Dywedodd un arall fod tai y 
gweithwyr yn sir Forganwg yn warthus. 

ADDYSG ELFENOL. 

Derbyniwyd act Mr. Forster pan ddaeth 
yn gyfraith fel cytundeb boddhaol rhwng 

?leidwyr addysg enwadol a secularaidd. 
'n anffodus, y mae dosran wedi tori allan 
oddi wrth yr olaf o fewn y deuddeg mis 
diweddaf o herwydd eu bod wedi edifarhau 
am iddynt wneyd y fargen. Nid yw yr 
act yn gweithio fel yr oeddynt hwy yn 
disgwyl. Y mae yr ymdrechion mawrion 
y mae Eglwys Lloegr wedi wneyd, wedi 
eu cynhyrfu yn arswydus. Codwyd can- 
noedd o ysgoldai mewn plwyfi ag oedd y 
cyngrhair wedi feddwl gael eu hunain i 
wneyd fel y gwelent hwy fod yn dda. Y 
mae yr egwyddor wirfoddol wedi cyflenwi 
yr angenion mewn Uuaws o fanau, ac yn 
awr nid oes gan y cynghrair ond ychydig 
leoedd i wneyd ei nyth. Yr oedd hyn 
yn siomedigaeth erchyll iddynt. Yr oedd- 
ynt wedi gwneyd pob parotoad gyferbyn 
ag ymosod ar y sefydliad. Nid oeddynt 
hwy yn gofalu dim am ddysgu yr an- 
wybodus o herwydd eu bod heb eu dysgu, 
ond yr oeddynt am gael addysgiaeth o 
ddwylaw yr offeiriaid, y rhai oedd am eu 
dysgu yn y ffordd y dylent fyned, fel ag 
yr oeddynt wedi gwneyd am flynyddoedd 
meithion. Fel hyn y diddymwyd eu 



cynllwynion a*u hymosodiadau ar yr 
Eglwys Sefydledig. 

Darfu iddynt symmud nefoedd a daiar 
yn yr etholiadau cyntaf i gael eu cyfeillion 
yn aelodau ar y byrddau, ond cawsant eu 
siomi mewn lluaws o fanau. Yn awr y 
mae y wlad wedi llwyr surffedi ar y 
cynhyrfiadau etholiadol hyn, canys y mae 
yn gweled yn amlwg nad ydynt yn gwneyd 
dim ond gwario arian y trethdalwyr i 
ddim. Nid oes diwedd ar gostau ; cyflogau 
ysgrifenyddion, swyddfeydd, llyfrau, pap- 
yrau, ceisbyliaid, ymwelwyr, &c., ond nid 
oes y peth nesaf i ddim wedi cael ei 
wneyd er dysgu y plant. Yn awr y mae 
dynion yn myned yn ddifater am y byrddau 
ysgol. Cymmerodd etholiad aelodau 
newyddion Bwrdd Ysgol Llundain le yn 
ddiweddar. Etholwyd y Parch. John 
Llewellyn Davies, yr hwn oedd y blaenaf; 
nifer ei bleidleiswyr ydoedd 2251. Ym 
mis Tachwedd, 1870, pleidleisiodd 15,000 
dros Miss Garrett. Nifer yr etholwyr yn 
nosbarth Marylebone yw 60,000, ond nl 
phleidleisiodd dros y pedwar ymgeisydd 
dim ond 3830. Yr oedd gan yr offeiriad 
ddigon o fwyafrif ar y seculariaid penboeth. 
Nid oedd y Bwrdd Ysgol ddim ond tegan 
politicaidd yn 1870. Cafodd cyfeillion yr 
adran 25 eu ffordd eu hunain yn awr. 



CWYN Y CARDI. 

Camsyniais yn rhyfedd dair blynedd yn ol, 
Trwy gredu celwyddau mi aethym yn ffol; 
Addewais fy mhleidlais i Vanj!;han yn ddibaid, 
Ond twyllwyd fi wedjm gan Richards a'i blaid. 

Daeth ataf rhyw ddoctor o bwyllgor y Blue^ 
Ei eiriau mi gofiaf tra byddwyf n byw; 
Yn ddenf^ar fe ddwedodd 'doi'r tiroedd i lawr, 
A 'r gweithiwr 'n cael ardreth yn lie y gw^r mawr, 

Gofynodd yn dawel pa le'r oedd fy ngwraig ? 
Pan soniodd am hyny, mi gofiais y ddraig; 
Dywedodd wrth Mari 'doi pobpetn yn rhad, 
Os votiwn dros Richards, y goreu yn y wlad, 

Fe haerai yn gadarn, nes ennill v bais, 
Fod Richards yn Gymro, a Vauenan yn hen Sais; 
A gwnaethant gyfammod ar doefod yn ddwys 
I dd'od a'r te gorcu am bymtlieg y pwys. 

Pan aethym at Malen 'gael hamdden a hun, 
'Roedd Vaughan yn orineswr a Richards yn ddi/n; 
A dweyd 'gwnai fy ngwysio o flaen y Ty Cwrdd, 
A'ra gadael fy huuan, a rhedeg i ffwrdd. 

Ac yn y cyfyngder ar fVrder mi droes, 
Gan hoffi byw'n dawel neb dynu yn groes; 
'Rwyf heddyw heb gyfaill, i arllwys fy Dghwyn, 
Ar ol cael fy hudo a'm sio trwy swyn. 

Cyn dydd yr etholiad arferwn ar dro 
Aredig a llyfnu hoU dir Twm y Go'; 
Ond 'nawr ni chaf osod y swch yn ei dir 
Ileb dalu tretli ucliel plaid aelod ein sir. 

Yn hytrach na gwella hen glwyfau ein gwlad, 
A rhoi'r te a'r siwgr am brisoedd mwy rl lad, 
Mae r trethi yn chwyddo, a'r beichiau'n trymhau, 
A'r hwsmon yn teimlo dan bvvysau yr iau. 



Digitized by 



200 



TB HAUL. 



Mi garem gael gwybod gan ryw un a ^yr, 
Pa bryd caf gySeusdra i wella yn llwyr, 
A threio unioniV camwri a wnes, 
Trwy ddewis gwr enwog, 'n allaog wneyd lies. 

Mae yma hardd aelod yn barod iV le, 
Ac heb gael ei wrthod yn Honiton dre', 
Yn medru tosturio ac arllwys ei god, 
Lie byddo tylodi ac angen yn bod. 

Llasgranogiax. 



ESGORODD, 
De Kantzow. — Ebrill 23, priod Cadben 
H. I. de Kantzow, Rhagweinydd Magnel- 
wyr Cartrefol Breniaol Caerfyrddin, ar 
fab. 

Rowlands— Ebrill 10, priod J. D. 
Rowlands, Ysw., ar ferch. 

PRIODWYD, 
Lester— Williams — Ebrill 4, yn Eg- 
Iwys Llanrhyddlad, sir Fon, gan y Parch. 
Thos. Lloyd Kyffin, ficer Llanbadrig, yn 
cael ei gynnorthwyo gan y Parch. M. l?rice 
Williams, Athraw yng Ngholeg Sant 
Andreas, Berks, a brawd i'r briodasferch ; 
y Parch. Joseph Dunn Lester, Athraw yng 
Ngholeg Wellington, Berks, a Sarah Ellen, 
merch fienaf y Parch. Morris Williams 
(Nicander), person y plwyf. 



BU FARW, 

Prytherch — Ebrill 3, yn Llundain, 
James Prytherch, Ysw., ail fab y diweddar 
Daniel Prytherch, Ysw., Caerfyrddin. 

RowLANDS—Ebrill 12, Agnes Maud, 
plentyn ieuengaf Mr. John Rowlands 
(Giraldus), Caerfyrddin. 

Rees — Mawrth 16, er galar dwys iV 
berthynasau a*i gyfeillion Uuosog, Mr. 
Hector Rees, mab Mr. Hector Rees, 
Llanelli, 26 oed, gan adael plentyn bychaii 
amddifad o dad a mam i ofal rhieni yr 
ymadawedig. Bu yn gymmunwr bardd 
yn Eglwys y Drindod, Felinfoel, er ei 
ieuenctyd. 

" Yr angel a gan k hoewlan lef 
Feluslais nefawl oslef; 
Wrth ei fant, groew-ber gantawr, • 
Gesyd ei gorn, mingorn mawr." 
Llanelli. Calfin. 

Thomas— Mawrth 25, yn Llandyssul, 
Mr. Evan Thomas, mab henaf Mr. John 
Thomas, Factory, Talgareg, Crug yr Eryr, 
ger Llandyssul, 25 oed. 

Williams— Maw. 30, yn Ninas Powys, 
Caerdydd, wedi tri diwrnod o afiechyd, er 
mawr alar i'w theulu, Hannah, anwyl wraig 
Mr. John Williams, saer ac adeiladydd o'r 
lie uchod, 69 mlwydd oed. 



Y LLITHIAU PRIODOL, MAI, 1872. 



Mai. 



1 Mer. 
5 Sul 
9 lou 
12 Sul 

19 Sul 

20 Llan 

21 Maw. 
26 Sul 



Suliau a Gwyliau. | 



Boreu. 



St. Phylip a St. lago, 

Ap. a JVIer. 
5 Sul gwedi'r Paso ... 

Dydd y Dyrchafael' 

Sul gwedi'r Dyrchafael 

Y Sulgwynf 

Llun yn Wythnos y 

Sulgwyn 
Mawrth yn Wythnos 

y Sulgwyn 
Sul y DrindodJ 



£sai Ixi. 
loan i. 43 
Deut. vi. 

Luc xxili. hyd 26 
Dan. vii. 9 — 15 
Luc xxiv. 44 
Deut. XXX. 
loan iii. hyd 22 

Deut. xvi. hyd 18 
Rhuf. viii. hyd 18 



Gen. xi. hyd 10 
1 Cor. xii. hyd 14 
loel ii. 21 
1 Thes. V. 12—24 
Esai vi. hyd 11 
Dad. i. hyd 9 



Prydnawn. 



Scch. iv. 

Col. iii. hyd 18 

Deut. ix. neu x. 

1 Thes. ii. 

2 Bren. ii. hyd 16 
Heb. iv. 

Deut. xxxiv. neo 

Jos. i. 
1 Tim. i. hyd 18 
Esai xi. neu Esec, 

xxxvi. 25 
Gal. V. 16 neu Act. 

xviii. 24 hyd xix. 

21 

Num. xi. 16—31 
1 Cor. xii. 27 a xiii. 
Micah iv. hyd 8 
1 loan iv. hyd 14 
Gen. xviii. neu i. a 

ii. hyd 4 
Ephes. iv. hyd 17 

neu Mat. iii. 



♦ Y Salmau Priodol.— Boreu 8, 16, 21. Prydnawn 24, 47, 108. Credo Sant Athanasius i'w 
arfer. Y Rhaglith Priodol yng Ngwasanaeth y Cymmun i'w arfer hyd Mai 16. 

t Y Salmau Priodol.— Boreu, 48, 68. Prydnawn, 104, 145. Credo Sant Athanasius i'w arfer. 
Un Golectau Wythnos y Cydgoriau i'w arfer bob dydd o'r wythnos hon. Y Rhaglith Priodol 
yng Ngwasanaeth y Cymmun i'w arfer hyd Mai 25. 

X Credo Sant Athauasius i'w arfer. Y Rhaglith Priodol yng Ngwasanaeth y Cymmun. 

CARMARTHEN: 

Printed and Published, by William Spukrell, at his Printing Office, situate and being at No. 87, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the County of the Borough of Carmarthen, on Tuesday, 
Uie 30th of April, 1872. 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL 



(CtjfttB (Cafrft(rilitin. 

"YNG NGWTNEB HAUL A LLYGAD GOLEUNI.** 
"A GAIR DUW YN UCHAF." 



Rhip. 186. MEHEFIN, 1872. Cyp. 16. 



DYRNAID O YD AR Y 'DDAIAR YM MHEN Y 
MYNYDDOEDD. 



Mab'b ddeuddegfed salm a thrigain 
gan mwyaf yn brophwydoliaeth am 
Iwyddiant teyrnas y Gwaredwr. Mae 
yr anfed adnod ar bymtheg o'r salm 
yn cynnwys y geiriau hyn; " Bydd 
dyrnaid o yd ar y ddaiar ym mheu y 
mynyddoedd," Amlwg yw fod y 
geiriau yn eiriau cyfFelybiaethol. Ac 
ond i ni ystyried y gyfFelybiaeth 
gwelir fod ei harwyddoc&d rywbeth 
fel y canlyn: — 

Mae gwlad Canaan yn Uawn o 
fynyddoedd. Mae llawer o honynt 
•yn fynyddoedd creigiog, clog wy nog. 
a serth. Ond mae y rhan fwyaf o 
honynt yn fynyddoedd crynion, o 
natur moelpdd, Yn yr hen oesoedd 
gynt, yr oedd y mynyddoedd olaf 
hyn, sef moelydd Paleetina, yn cael 
eu diwyllio a'u hamaethu, lawer o 
honynt, i fyny eu llethrau hyd eu 
copaoedd uchaf; ac fo fyddid yn 
defnyddio llawer dyfais gan yr am- 
aethwyr i rwystro i'r pridd gael ei 
olchi ymaith iV gwaelodiou isod gan 
guriad y gwlawogydda'r llifddyfroedd 
Ond yn yr oesoedd presennol, mae'r 
mynyddoedd hyn oil, oddi gerth 
Carmel a Thabor, a dau neu dri 
ereill, agos yn llwyr noethlwm a 
chreigiog, o herwydd gormes anfad y 
Llywodraeth Fahometaidd yno yn 
26— xvi. 



gwneuthur y deiliaid, o blegid absen- 
noldeb rhyddid a diogelwch medd- 
iannau, yn esgeulus yng nghylch 
cadwV pridd rhiag llithro i lawr y 
llethrau a'r ystlysau i ganlyn llifeir- 
iaut y gwlawogydd. Mae'r terraces 
ag a fyddai gynt yn cadw'r pridd 
megys o risyn i ri^yn rhag llithro i 
lawr, wedi chwalu er ys oesoedd, er 
fod eu holion a'u gweddillion i'w 
gweled y dydd heddyw, fel grisiau 
trofaog, y naill yn uwch na'r Hall, o 
waelod y mynyddoedd hyd eu penau 
uchaf; y grisiau fel hyn yn amgylchu 
y mynydd o*i gwmpas, o amgylch 
ogylch, y naill risyn goruwch y Hall. 
Ond yn amser y Salmydd yr oedd y 
terraces grisiaog hyn yn cael eu had- 
eiladu, a'u cadw i fyny yn ofalus, er 
mwyn ennill ychwaneg o'r mynydd 
i fod dan ddiwylliad a thriniaeth 
amaethyddol. Ac fel hyn yr oedd y 
mynydd i gyd o'r diwedd yn dyfod 
dan goleddiad yr amaethwr a'r gwin- 
llanydd; ambell fynydd yn cael ei 
blanu fel hyn i gyd 4 gwinwydd, ac 
ambell fynydd i gyd dan wenith neu 
ry w rawn arall o'r gwaelod i fyny, yn 
grwn o'i gwmpas i gyd. Ac yn y 
dull cjninyddol hwn ar driniaeth a 
diwylliant, yr oedd yd onwd cynauaf 
ly llawr a'r gwastadedd yn ennill ei 

Digitized by GooqIc 



202 



TR HAUL. 



fibrdd o'rdiwedd i ben y mynyddoedd, 
yn ol y dysgrifiad yu yr adnod dan 
sylw. 

Mae rhai o gyfFelybiaethau yr Ys- 
grythyr yn lied anhawdd eii deall i 
ni yn y wlad Hon, o herwydd fod ein 
hamgylchiadau Ueol ni yma mor dra 
gwahanol i rai o amgylchiadau 
gwledydd y Beibl. Ond mae yn 
dygwydd fod y gyfFelybiaeth hon yn 
Uawn mor ddealladwy i ni yn y wlad 
hon ag yw hi i breswylwyr gwlad y 
Salniydd. 

Fel y mae poblogaeth ein gwlad ni 
yn cynnyddu, mae tir yn myned yn 
fwy o werth; ac fel y mae'r tir yn 
cynnyddu raewn gwerth, yr ydym 
dan yr angenrheidrwydd o droi 
corsydd, a siglenydd, a mawnogydd, 
a rhosydd diffrwyth yn dir cynnyrch 
yd. Ac yr ydym y naill flwyddyn 
ar ol y Hall yn ennill mwyfwy o 
oohrau'r mynyddoedd a'r bryniau; ac 
y mae amaethyddiaeth yn dringo fel 
hyn yn fwyfwy uchel o flwyddyn 
bwygilydd. Mae llawer iawn o dir 
ar y mynyddoedd ag oedd ugain a 
deugain mlynedd yn ol yn ddim ond 
tir porfa defaid a geifr, yn awr yn 
dir cynnyrchiol o haidd a gwenith. 
A gellir dywedyd am lawer parth o 
Dywysogaeth Cymru, fod dyrnaid o 
yd ag oedd gynt ar y ddaiar yn y 
gwastadedd ac ar lawr y maes, wedi 
ennill ei fFordd erbyn hyn i ben y 
mynyddoedd, a bod llawer o'n myn- 
yddoedd, an raoelydd, an l»ryniau 
yn awr yn ddiwylliedig dan oruchwyl- 
iaeth yr aradr a'r og; a bod y cry man 
yn bresennol yn medi cnydau o yd, 
lie nad oedd efe o'r blaen ond yn tori 
grug, a drain, ac eithiu. 

Dyna'r gyfFelybiaeth. Ac yn awr 
ni a geisiwn ei ohymhwyso hi, yn ol 
ei harwyddodld yu yr adnod. Llawer 
o oesoedd yn ol yr oedd cynnyrch yr 
Efengyl yn gyfyngedig megys i ambell 
wastadedd a dyfFryn yn y fan hon ac 
yn y fan draw. Ond mae'r Efengyl, 
mae teyrnas Mab y Bendigedig, yn 
ennill tir: mae corsydd, a siglenydd, 
ac anialdir anwybodaeth^ a rhagfarn, 



ac annuwioldeb, a phaganiaeth yn 
cael eu troi yn dir llafur, ac yn dyfod 
yn dir da i dderbyn had da Gair y 
Gwirionedd. Mae'r Efengyl yn ar- 
loesi difieithleoedd y ddaiar; ac y 
mae hyd yn oed y mynyddoedd eu' 
hunain, y manau mwyaf annhebyg ac 
anobeithiol, mynyddoedd rhyfyg, a 
chabledd, a chalon-galedwch, yn cael 
eu hennill, a'u diwyllio, a'u coledclu, 
a'u hychwanegu at farm yr ladi- 
awdwr, ac yn cael eu dwyn, dan 
weithrediad aradr ac og argyhoeddiad 
ac edifeirwch, i fod yn dir gwenith 
pur y nef Mae'r anialwch yn dyfod 
i flodeuo fel rhosyn, a llethrau 
geirwon, afrywiog, ac anhygyroh y 
mynyddoedd cribog — cribog fynydd- 
oedd Basan a Gilead — yu dyfod fel 
gardd Paradwys gan wyrddlesni, a 
chan flodau, a chan gynnyrch cnydau 
toreithiog yn addfedu i'r cynauaf. 

Yng ngeiriau'r bummed salm a 
thrigain mae'r Arglwydd yn coroni 
blwyddyn fawr ei Eglwys &'i ddaioni, 
ac yn bendithio ei chnwd h?; a'i 
Iwybrau a ddyferant frasder; sef, mae 
ei Iwybrau yn y cymylau ac ar 
adenydd y gwynt, yn dyferu ar wyneb 
sych y ddaiar gawodydd o wlaw 
graslawn ei fendith. Y dolydd a 
wisgir i defaid, a'r dyffrynoedd a 
orchuddir ag yd; ac uid hyny yn 
uuig, ond y hryniau a ymwregysant 
a hyfrydwch. Mae diffeithleoedd y 
ddaiar — ei chorsydd, ei rhosydd, a'i 
mynyddoedd — yn cael eu braenaru i 
ddwyn ffrwythau cyfiawnder, ffrwyth- 
au yr Efengyl, ffrwythau addas i 
edifeirwch. 

Ond i wneuthur cyfiawnder ^'r 
meddylddrych, rhaid yw cymmeryd 
i mewn yr ymadrodd dilynol yn yr 
adnod. Canys yno yr ydym yn 
sylwi fod y cnydau yd ar ben y 
mynyddoedd yn gnydau o'r fath 
ragoraf; canys "ei ffrwyth a ysgwyd 
fel Libanus;" sef, a ysgwyd fel ffrwyth 
myuydd Libanus, "y mynydd da 
hwnw, Libanus." Mae mynydd, neu 
yn fwy priodol, mynyddoedd Libanus, 
wedi bod yn enwog ym mhob oes am 



Digitized by 



TR HAUL. 



203 



y cnydau gogoneddus a gynnyrchir 
yno, yn enwedig oynnyrohion cnydau 
o rawnwin. Mae llawer o gyfeiriadaii 
yn cael eu gwneuthur yn y Beibl at 
gyunyrchiou Libanus, ac yn enwedig 
at tffin Libanus. £be Duw yn y 
bennod ddiweddaf o Lyfr y Prophwyd 
Hosea, "Byddaf fel gwlith i Israel; 
efe a flodeua fel y lili; ac a leda ei 
wraidd megys Libanus: ei geinciau 
a gerddant, a bydd ei degwch fel yr 
olewwyddeu, a'i arogl fel Libanus; y 
rhai a arosant dan ei gysgod ef, a 
ddychwelaot; adfywiant fel yd; blo- 
deuant hefyd fel y winwydden; a 
bydd ei goffadwriaeth fel gwin 
Libanus." 

Y gyflfelybiaeth lythyrenol ydyw, 
y bydd cnydau gwenith penau'r 
mynyddoedd yn bendrymion, ac yn 
cael eu siglo yn dbnau gan yr awelon, 
fel ag y mae cnydau peudrymion 
gwenith a gwinwydd Libanus yn siglo 
yn d?^Dau gan yr awelon gwynt. Yr 
ydym yn gweled fod llygad barddonol 
y Salmydd yn llygad ag oedd yn 
gweled ncUur. Buom ninnau lawer- 
oedd o weithiau yn sylwi gyda 
hyfrydwch calon ar y meusydd gwyn- 
ion i'r cynauaf yn cael eu chwifio 
gan leddf awelon Awst a Medi, nes 
y byddent yn ymddangos i'n llygaid 
fel y m6r yn dJ^hog, y naill don yn 
dilyn ton arall, yr un fath yn gy- 
mhwys a thbnau y rndr. A hwn yn 
gyrahwys ydyw y pictiwr, y porteiad 
byw ag y mae'r Salmydd yma yn ei 
dynu i ni wrth ddywedyd, **Ei ffrwyth 
a ysgvfyd fel Libanus" Yr hyn a 
arwyddoceir yw, y bydd cynuydd 
nifer y saint yn yr Eglwys yn belaethu 
fel hyn le ei phabell, ac yr estynir 
cortynau ei phreswylfeydd, yn gyn- 
nydd o nifer gwir gredinwyr, gwir 
dduwiolion, gwir Israeliaid yn y rhai 
nid oes twyll. Mae yr had da ar 
ben y mynyddoedd, ac ar bob tir 
_ arall a adenniller ac a adferer i 
Eglwys y Goruchaf, yn had mor dda 
ac mor gynnyrchiol a'r had a hauer 
yn y dyffryn^rhywiog ac yn y gwas- 
tadedd dwfn. Yr un Haw a'i hauodd, 



yr un cawodydd a'r un heulwres sydd 
yn ei feithriu, ac i*r un ysgubor y 
bwriedir ef yn y cynauaf mawr yn 
niwedd y byd. 

Basil. 



CYFIEITHAD. 

"Jesu^ lover of my sovd." 

Ctfaill f 'enaid, lesu cu, 
Gad i mi i'th fynwes ifoi 
Tra boV gwynt yn chwythu'n gry', 
A*r llifddyfroedd yn chwyrn droi: 
Cudd fi, O fy Ngheidwad, cudd, 
Nes el *8torom bywyd draw, 
Dwg i'r porthladd Tenaid prudd 
Yn ddiangol ddydd a ddaw. 

Noddfa arall Moes yr un, 
Arnat pwysa^m henaid gwan ; 
Paid a'm gadael im' fy hun, 
Bydd yn ^ymhorth, dal fi'r Ian : 
Ti dy Hun yw'm nerth 1 gyd» 
Fy boll hyder ynot sy; 
Cudd fy mhen dan gysgod clyd 
D' aden amddiffynol Di.'* 

Ti wyt oil yn oil, O Grist, 
Pob peth ynot gaf heb ball; 
Cwyd yr eiddil, UonaV trist, 
Gwella'r claf, goleua'r dall: 
Cyfiawn, sanctaidd, ydwyt Ti, 
Minnuu'n anghyfiawnaf was; 
Gwael, aMlawD o fai wyf fi, 
Tithau'n llawn o wir a gras. 

Gras yn helaeth ynot geir, 
Gras i faddeu pob rhyw fai; 
Golcher* finnau, a glanheir 
Yn y dyfroedd sy*n iauhau : 
Ffynnon bywyd ydwyt Ti, 
Gad im' yfed o dy *st6r; 
Tardd o fewn fy nghalon i, 
Kbed i'r annherfynol for. Amen. 

Dechreuais gyfieithu yr Emyn hwn gan 
feddwl nad oedd un cyfieithad -i*w gael 
yn yr un mesur a*r gwreiddiol. Nid yw 
y cyfieithad rhagorol ac adnabyddus, 
"lesu, cyfaill pechaduriaid," yn yr un 
mesur, ac am hyny anturiais wneuthur un 
fy hunan. Wedi dechreu. gwelais ddau 
bennill yng nghasgliad y Parch. Daniel 
Jones (435), a thri phennill yn Llyfr 
Emynau Messrs. Jones & Stephen (489); 
ond gan na welais yr oil o'r emyn rhagorol 
hwn wedi ei gyfieithu, yr yd wyf, ar gais 
rhai cyfeillion, yn cynnyg y cyfieithad 
uchod i ddarllenwyr hynaws yr Haul. 

J. Timothy Lewis, M.A. 

Mathry, 



* " Golch fi, a hyddaf wynach na'r eira." 



Digitized by 



204 



TR HAUL. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd o dudaUn 184). 

Y LLYFRAU HANESYDDOL. 

Nehemiah. 

I. Hwn yw y diweddaraf o lyfrau 
hanesyddol yr Hen Destameiit. Gan 
yr Hebreaid fe a'i cyfrifid yn rhan o 
Lyfr Ezra, a chan ysgrifenwyr Groeg 
a Lladin fe'i gelwid yn Ail Lyfr 
Ezra. Ysgrifenwyd ef gan Nehemiah, 
oddieithr fe allai o vii. 7 — xii. 27, 
yr hyn a debygir ei fod o waith 
Ezra, neu ryw gofrestrydd o'r un 
oes. Mae yn dechreu tua deiiddeg 
mlynedd ar ol terfyniad Llyfr Ezra, 
ac yn cynnwys hanes lied fanwl am 
y deuddeg mlynedd cyntaf y parhaodd 
Nehemiah i lywodraethu, hyd ei 
ddychweliad at y brenhin, C.C. 445 — 
435. Y cwbl o*r amser a gynnwysir 
yn y llyfr ydyw tua deunaw mlynedd 
arhugain; C.C. 446— 408. 

IL Yr oedd Nehemiah yn hanu 
Iwyth Iwdah, ac er yn gaethwas 
yn uchel ei swydd yn Ilys y brenhin 
Artaxerxes Longimamis (Law Hir.) 
" Efe oedd drulliad i'r brenhin " — 
swydd gyfoethog a dylanwadol iawn. 
Pan glybn gan Hanani, un o'i frodyr, 
am ddrwg gyflwr lerwsalem, canys 
er bod y Demi wedi ei hailadeiladu, 
yr oedd muriau y ddinas etc yn 
gorwedd yn adfaelion, a'i thrigolion 
yn agored i holl ymgyrch a chyn- 
llwynion eu gelynion (i. 3), bu ddrwg 
iawn ganddo, ac efe a geisiodd gyf- 
leusdra i ymweled a'i wlad; trwy 
ddylanwad Esther, gwraig y brenhin, 
mae'n debyg, oafodd ei anfon i 
lerwsalem fel tirshatha neu lywydd. 
Ei waith cyntaf yno oedd ailadeiladu 
muriau y ddinas, yn yr hyn efe a 
Iwyddodd er gwaethaf gwawd a 
gwrthwynebiad ei elynion; a'i waith 
nesaf oedd diwygio rhyw arferion 
drwg ym mhlith y bobl. Ar ddiwedd 
y deuddfeg mlynedd efe a ddychwelodd 



at y brenhin, ac ym mhen talm o 
ddyddiau cafodd gennad i ddychwelyd 
yno drachefn (xiii. 6), a bu yn brysur 
yn trefnu swyddau a gwasanaeth ty 
Dduw, ac yn diwygio camdreuliad y 
Sabbath a'r priodasau cymmysg. Am 
ei hanes ar ol hyn nis gwyddom y 
mymryn Ueiaf. Yn ei fywyd ef 
gwelwn siampl ardderchog o'r gwir 
wladgar^vch hwnnw ag sydd yn tarddu 
oddiar ofn Duw, fel egwryddor syl- 
faenol, ac yn cyfeirio at wir grefydd 
fel colofn a chynhaliad llwyddiant a 
lies y bobl. Gwelwn ef yn cyfeirio 
pob peth i Dduw (i. 11 ; ii. 18); yn 
cydnabod ei law Ef yn y trueni ag 
yr oedd pechodau ei genedl wedi 
dwyn ar ei wlad (i. 8); yn sylfaeni 
ar ei drugareddau gynt ei resymmau 
cryfion am wellhad presenol ei bobl 
(iv. 14); yn gweddio yn daer, gydag 
ympryd a dagrau, ' am gymmorth 
oddiuchod, ac ar yr un pryd yn 
gwylied ac yn gweithio yn ddiwyd , 
(iv. 9, 20); pan oedd Sanballat ac 
eraill yn ei wawdio neu ei erlid, yn 
glynu yn gadarn wrth ei Dduw, ac 
yn myned rhagddo a'i waith: " Duw 
y nefoedd, Efe a'n llwydda ni; a 
ninnau ei weision Ef a gyfodwn ac 
a adeiladwn," ii. 20 ; ac wedi gorphen 
y mur gwelwn ef yn ei gyssegru gyda 
llawenydd mawr ger bron yr Ar- 
glwydd, ac yn ymegnio a'i holl allu 
ac awdurdod i ddwyn y bobl yn ol 
i wybodaeth ymarferol o gyfraith 
Moses, a'r gwyliau a defodau gosod- 
i garedigrwydd brawdol tuag 
at eu gilydd, ac i gyflawniad parchus 
o'u dyledswyddau tuag at dy Dduw 
a'i wasanaeth. Dim rhyfedd iddo 
Iwyddo yn ei waith ; O, am i ninnau 
ei efelychu fel ag i brofi yr un 
gwirionedd, mai gwyn ei fyd y gwr 
sydd yn ymddiried yn yr Arglwydd." 

III. Dosparthir y Llyfr yn gy- 
ffredin yn bedair rhan. 

1. Drwg gyflwr lerwsalem, "y 
gweddillion o'r gaethglud, mewn 
blinder mawr a gwaradwydd, mur 
lerwsalem hefyd a ddrylliwyd a'i 
phyrth a losgwyd a than" (i. 3); 



Digitized by 



TR HAUt* 



905 



galar, ympryd, a gweddi Nehemiah 
o'r herwydd; ei anfon yno gan y 
brenhin a Uythyrau ac a gorchym- 
mynion, a'i ddyfodiad i'r ddinas, i. — 
ii. 11. 

2. Mae efe yn golygu adfael y 
caerau ac yn annog iV hadeiladu 
(ii. 17); yn trefnu y bobl yn ol eu 
teuluoedd i'r gwaith;* yn gosod 
gwyliadwriaeth rhag eu gelynion ; 
yn arfogi y gweitbwyr fel yr oedd- 
ynt ag un Haw yn gweithio yn y 
gwaith ac a'r Haw araH yn dal arf " 
(iv. 17); ar yr un pryd mae efe yn 
ceryddu gorthrymmwyr ei bobl, yn 
ysgafnu eu beichiau, ac yn madden 
ei gynnaUaeth iddynt, ac o'r diwedd, 
er gwaethaf dicheHion, a chw^edlau, a 
brudiau gau, yn gorpben adeiladu, 
ii. 12— vi. 15. 

3. Y diwygiad cyntaf a barodd 
Nehemiah: darHen y gyfraith; cadw 
gwyl y pebyH ; cyhoeddi ympryd ; a 
gwneuthur cyfammod a Duw; y 
pynciau (sef priodas, y Sabbath, a'r 
IwbiH), ac enwau y rhai a'i seiHasant; 
enwau a rhifedi y dychweledigion 
(vii. 8), yn enwedig y Lefiaid a*r 
offeiriaid (xii.) ; ac enwau preswylwyr 
lerwsalem; cyhoedd gyssegriad y 
muriau; a gosod swyddau i'r offeir- 
iaid a'r Lefiaid yn y Demi, vii. — xii. 

4. Ail ddiwygiad Nehemiah : glan- 
hau'r ystafelloedd; trefnu swyddau 
ty Dduw; sancteiddio'r Sabbath; a 
bwrw ymaith y gwragedd estronol, 
xiii. 4—31. 

[Gyda golwg ar y drydedd ran, 
rhaid sylwi (i), fod vii. 6; viii. 1, yr 
un ag Ezra ii. 1; iii. 1, ac mai 
dyma ei briodol le, o ba un y tros- 
glwyddwyd ef i Lyfr Ezra: (ii), 
fod viii. 1 — xi. 3, wedi ei ysgrifenu 
gan Ezra a'i osod yma gan ryw un o 
adolygwyr diweddarach y ddau lyfr: 
(iii), fod yr enwau hyn (xii.) yn 
attodiad at vii. 8 — 60, ac wedi ei 
difynnu o'r un rhestr a 1 Chron, ix. : 

♦ Fel hyn byddai rhai teuluoedd iieu 
dreddegyramau yn y plwyf yn rhwymedig 
o adferu Deu adeiladu rhannau o fur y 
fynwent yn^yr hen amser. 



(iv), fod xii. 1 — 26 wedi ei gym- 
meryd allan o ryw gofrestrau llawer 
diweddarach nag oes Nehemiah — 
tuag amser Alexander Fawr: ac (v) 
fod xii. 44 — 47 yn esponiad eglurhaol 
gan ryw adolygydd ar yr un peth a 
adroddir gan Nehemiah ei bun yn 
xiii. 10—13.] 

Ym rahlith neillduolion y Llyfr 
gellir nodi — 

1. Yr hanes am gyflwr truenus 
lerwsalem a'r dychweledigion (i. 3; 
ii. 17), a*r golwg a roddir ar drefn y 
deyrnas ddwyreiniol, i. 2. 

2. Cyfodiad y ddwy blaid — y^gref- 
yddol a'r wladol — ym mhlith yr 
luddewon ; a'r casineb chwerw oedd 
yn dechreu ffynnu rhyngddynt fel 
luddewon a Samariaid. 

3. Y disgrifiad manwl o amryw 
rannau y ddinas a'r muriau — y man- 
ylaf a geir yn yr Ysgrythyr Lan 
(iii., xii.), ac un yn taflu goleu mawr 
ar y gwaith sydd yn myned ym 
mlaen yno yn awr. Gwel Recovery 
of Jerusalem, 

4. Yr arfer luddewig o alw pen- 
defigion ar enwau y tylwythau neu y 
teuluoedd y perthynent iddynt (x. a 
1 Chron. xxiv.), peth a bair gryn 
ddyryswch o ran amseriad amgylch- 
iadau os na chedwir ef ar gof. 

5. Y galwedigaethau celfyddol a 
ddilynid gan amryw o'r teuluoedd 
offeiriadol, fel yr Apothecariaid a'r 
gofaint aur, iii. 8. 

6. Yn y nawfed bennod, wrth 
adrodd cyffes cyhoeddus yr luddewon, 
rhoddir byr grynhoad o'u hanes yn 
y perthynas pwysiccaf a ddichon ei 
ddarlunio, sef ei berthynas a Duw. 
Darlunir yma ar y naill law ei 
fawredd, cyfiawnder, a'i dosturi ef 
(6, 33, 17 adn.); ac ar y Haw arall 
llygredigaeth y natur ddynol, drwg 
pechod, a'r angen am brynedigaeth. 
Yn y crybwylliad a wneir am waith yr 
Yspryd^ gwelir gy feiriad at athraw- 

! iaeth a amlygwyd yn yr Efengyl, 
j 20, 30. 

I V. Gwersi ymarferol. 

I 1. Gyflwr truenus lerwsalem a'r bobl. 



Digitized by 



Google 



206 



TR HAUL. 



2. Cydnabyddiaeth o'r achos ar 
ran Nehemiah jn neillduol, ar Lef- 
iaid yn genhedlaethol. 

3. Ei Ymarweddiad gweddas, trist- 
wch, ympryd, gweddi — cyn ei anfon. 

4. Ei ymdrechion diilino a diiwiol 
ar ol ei anfon. 

5. Ei yni a'i ddiwydrwydd yn 
cyffroi ei gydwladwyr, a phawb yn 
ffwneud m goreu yn ngwyneb rhwystr- 
au bob math — " ag un Haw." 

6. Y Uwyddiant, a chydnabydd- 
iaeth o'r cymmi)rth a d derby niwyd 
oddiuchod. 

7. Dyfal barhad o ran pethau eraill 
— ^priodasau, trethi, Hog. 

8. Cydmaru y diwedd cCr dechreu; 
er cysur, annogaeth, cadarnhad, a 
diddanwch. 

Llyfr Esther. 

" Esther " oedd yr enw Persaeg a 
rodded i " Hadassah," merch am- 
ddifad yn perthyn i'r genedl ludd- 
ewig, yr hon a ddygwyd i fyny ar ol 
marwolaeth ei rhieni gan ei chefhder 
a'i thadmaeth Mordecai, ac am ei 
bod yn Uangces weddeidd-dlws a 
glan yr olwg," a ddewiswyd gan y 
brenhin Ahasferus i fod yn frenhines, 
ac felly a wnaed yn foddion i wared 
ei chenedl rhag y dinystr creulawn a 
fwriadodd Haman yn en herbyn. Y 
dull y dygwyd hyn oddiamgylch yw 
prif destyn y llyfr. Mae yn perthyn 
i gyfnod y gaethglud cyn danfoniad 
Ezra a Nehemiah i lerwsalem, ac 
felly y pethau a gofnodir ynddo wedi 
cymmeryd lie o flaen y rhau fwyaf 
o'r hanes a gynn^sir yn eu Uyfrau 
hwy. Yr Ahasferus a grybwyllir 
am dano oedd naill ai Xerxes, neu 
yn fwy tebygol Artaxerxes Longi- 
manus (Law Hir) ei fab, tua'r flwyddyn 
5 1 8 C. C. Yr iaith , oddieithr ychy dig 
eiriau Persaeg, megis "Pwrim," h.y. 
coelbren, oedd yr Hebraeg, a'r ys- 
grifenydd, yn ol rhai awduron, naill 
ai Ezra, neu un o'i ysgrifenyddion, 
neu Mordecai ei hun; ond yn ol 
eraill, fe gymmerwyd y cwbl allan o 
Groniclau y Brenhin Ahasferus, ac 



mai dyna paham nad enwir enw Daw 
gy mmaint ag unwaith yn y llyfr : ond 
beth bynnag am hynny, mae yn debyg* 
mai Ezra a'i hadolygodd am y tro 
olaf, ac a'i gosododd yn y Canon, 
h.y. y rhestr awdurdodedig o lyfrau 
y Gyfrol Sanctaidd. Mae ein cyf- 
ieithiad awdurdodedig yn y Saesonaeg* 
a'r Gymraeg yn dilyn yr Hebraeg- 
wreiddiol; ond yn y cyfieithiad Groeg, 
sef y Septuagint, ceir amryw ychwan- 
egiadau mewn fFordd o ragarweiniad, 
sylwadau esponiadol ac attodiad, y 
rhai y darfu i St. Jerome yn ei 
gyfieithiad gwerthfawr o'r Beibl i'r 
Lladin, eu gosod at eu gilydd yn 
niwedd y Llyfr, gyda chyfeiriadau i 
ddangos eu tarddiad a'u perthynas 
i sylwedd yr hanes; ond yn yr 
argraffiad Lladin a elwir y Vulgate, 
gadawyd allan y cyfeiriadau, a chys- 
sylltwyd at eu gilydd yr ychwaneg- 
iadau, fel ag i wneud rhyw hanesyn 
digyssylltiad a llyfryn anhawdd ei 
ddeall, megis y gwelir ef yn awr yn 
yr Apocrypha. 

1. I fanylu ar y cynnwysiad, 
gwelir — 

1 . Rhagluniaeth Duw yn rhagofalu 
am ei bobl, a chan gofio ei addewidion 
i'r tadau yn gwneuthur i bob peth 
gydweithio er dwyn ym mlaen ei 
amcanion daionus tuag attynt hwy, 
gan godi Esther, y forwyn ddieithr 
amddifad, i'r orsedd, a thrwy beri i 
Mordecai ddatguddio bradwriaeth yn 
erbyn y brenhin, yn rhoddi iddo 
hawl i'w fFafr a'i nodded, i., ii, 

2. Drwg fwriad Haman yn erbyn 
yr- luddewon. Ei gasineb at Mor- 
decai, a'i ddyrchafiad gan y brenhin; 
a thrwy enllib mae yn cael Uythyrau 
ganddo at bob talaith, " i ddinystrio, 
i ladd, ac i ddifetha'r boll luddewon, 
yn ieuainc ac yn hen, yn blant ac yn 
wragedd, mewn un dydd " (iii.) ; ac 
hyd yn oed yn bwrw " Pwr," neu 
goelbren, er pennodi yr amser i hyn 
gymmeryd lie. 

3. Rhwystro ei ddrwg-fwriad, a 
throi yr amgylchiad er mwy o les i'r 
luddewon, ac hyd yn oed i'r Cenhedl- 



Digitized by 



TB HAUL. 



207 



oedd hefyd: e,g,y Yr luddewon yn 
galaru ac yn ymprydio (iv.), ac 
Esther wrth anturio ar iBfafr y brenhin, 
yn cael ei dymuniad; yn dwyn i*w 
gof y gwananaeth da a wnaethai 
Mordecai (yi.); ac yn hyspysu iddo 
ei gwlad a*i pherygl am ei heinioes, 
a pherygl ei phobl, yn datguddio 
bwriadau drwg Haman yn eu herbyn ; 
y brenhin yn crogi Haman ar y crog- 
bren a barottoisai efe i Mordecai, ac 
yn rhoddi cennad i'r luddewon iV 
hamddiffyn eu hun ac i ddial ar eu 
gelynion; yn dyrchafu Mordecai i 
barch ac anrhydedd mawr; ac Esther 
a Mordecai yn gwneuthur dau ddi- 
wmod y "Pwrim" yn ddyddiau gwyl 

hynny allan, ix. 

II. Felly, er coffadwriaeth am hyn 
cedwir Gwyliau y Pwrim o flwyddyn 

1 flwyddyn, pryd y darllenir y Llyfr 
hwn trwyddo, a phan enwir enw 
Haman bydd yr boll gynnulleidfa yn 
bloeddio allan, Dileir ei enw ef," 
neu, Darfydded enw yr annuwiol;" 
a phan orphenir y llyfr, byddant yn 
Uefain, " Melldigedig fyddo Haman, 
a bendigedig fyddo Mordecai; mell- 
digedig fyddo Zeres (gwraig Haman), 
a bendigedig fyddo Esther; melldig- 
edig fyddo pob eilun addolwr, bendig- 
edig fyddo holl Israel, a bendigedig 
fyddo Harbonah yr hwn a grogodd 
Haman." Ac yna y plygir i fynu 
y rhol, neu fel y gelwir ef, **y 
Megillar 

III. Wrth fyfyrio ar drefn yr 
amgylchiadau a gofnodir yn y llyfr 
hwn, mae rhai pethau yn fwy neill- 
duol yn tynnu ein sylw; sef mawr 
berygl yr luddewon, a ffydd gref 
Mordecai. 

1. Y Persiaid oedd llywiawdwyr 
Asia y pryd hyn, a phe buasai 
Haman wedi llwyddo yn ei amcan 
buasai yr luddewon oil, nid yn Persia 
yn unig, ond trwy'r holl fyd, wedi eu 
difetha (iii. 13), ac felly hefyd buasai 
eglwys weledig Dduw wedi ei di- 
ddymmu. Y mae noson digwsg y 
brenhin (vi. 1) hefyd yn dangos yn 
hynod y modd y mae y pethau mwyaf 



disylw yn cydweithio yn Haw Duw i 
gyflawnu ei ewyllys Ef ; ac y mae yr 
amser y gwaredwyd yr luddewon yn 
ddim llai haeddianol o sylw. Yr 
oedd y gorchymmyn wedi myned allan 
a*r Uythyrau wedi eu danfon, yr oedd 
yr luddewon ar fin y bedd, a Haman 
yn ymiBfrostio ac yn gorfoleddu yn ei 
Iwyddiant; ond er y cwbl ac ar y fath 
adeg, fe rwystrid y cwbl. " O na 
foliannent yr Arglwydd am ei ddai- 
oni," Ps. cvii. 8. 

2. Trachefn, gwyddai Mordecai yn 
dda fod y gorchymyn wedi ei selio 
a'r Uythyrau brenhinol wedi eu 
danfon, a bod cyfreithiau y Persiaid 
yn anghyfnewidiol ; ond gwyddai 
hefyd fod y Messias i ddyfod, ac mai 
geirwir yw yr Hwn a addawodd, ac 
felly, er gwaethaf amcanion gwaedlyd 
Haman, efe a edrychai at sicr addew- 
idion Duw, a gwell oedd ganddo 
ymddiried yn ei addewidion Ef nag 
ofni bygythion creulonaf dyn. "A 
hon yw'r oruchafiaeth sydd yn gorch- 
fygu y byd, sef ein ffydd ni." 

3. Trachefn, yn gymmaint ag mai 
Duw sydd yn goruchlywodraethu ac 
yn trefnu pob peth mewn doethineb; 
amlygir yn yr hanesyn uchod y 
rhwymedigaeth a orphwys ar bob dyn 
i wneud yr- hyn a alio yn y lie a'r 
sefyllfa y mae Duw wedi ei osod ef 
ynddo, yng nghyd a'r budd a'r 
anrhydedd a ddeillia oddiar wneuthur 
felly, a'r ammharch a'r perygl o'i 
esgeulusdod. Pan oedd Mordecai 
am gymmell ar Esther i ddefhyddio 
ei dylanwad ar y brenhin er lies 
i'w chenedl a'u gwaredigaeth rhag 
dinystr; yr oedd hi rhag ofn y 
brenhin a'r canlyniadau ofnadwy o 
fod yn aflwyddianus yn ei hantur, 
am ymesgusodi, oblegid "Holl weision 
y brenhin" .... iv. 10. Ar y 
llaw arall gwrandawn atteb Mordecai 
(ac O, na fydded yn wrandawiad gwag 
ar ein rhan, ond bydded i ni ei gym- 
mwyso bob un at ei gyflwr a'i ymar- 
weddiad ef ei hun, fel Cristion, pan 
am ymesgusodi oddi wrth ryw ddy- 
ledswydd), " Na feddwl yn dy galon 



Digitized by 



208 



TR HAUL. 



y diengi yn nhy'r brenhin, rhagor yr 
hoU luddewon; oherwydd os tewi a 
son a wnei di y pryd hyu, esmwythder 
ac ym wared a gyfyd i*r luddewon o 
le arall, tithau a thy dy dad a 
gyfrgoUir." Geiriau prydlon, geiriau 
doeth yw y rhai hyn : nid oes unrhy w 
fraint neu nodded daiarol a'n rhyddha 
rhag ein dyledswydd; ewyllys yr 
Arglwydd a gyflawnir, pa un bynnag 
a fynnwn ni neu beidio; ond O, y 
gwahaniaeth ofnadwy, pa un ai nyni 
neu eraill fydd yn ei wneud ! Dichon 
mai peth bychan ynddo ei bun ydyw, 
fel profedigaeth Naaman a'r deg 
gwahanglwyfus, ond pwy sydd yn 
gwybod? Fy mrawd neu fy chwaer, 
pan fyddech yn ofni, yn cwyno, ac 
am ymesgeuluso dan ryw brofcdigaeth 
chwerw, edrychwcb ac ystyriwch ai 
nid " herwydd y fath aviaer a 
hwnnw y daethost i'th brofcdigaeth ? *' 
iv. 14. 

Taflen i ddangos dyddiad rhai or 
digwyddiadaa a gofnodir yn y tri 
llyfr olaf. 



Digwyddiadau. 



Cyrus yn cyhoeddi rhyddid i'r ludd- 
ewon. Ezra i. 2 

Gosod sylfeini'r Demi. Ezra iii. 8 — 13. 

y Sanoariaid yn ceisio attal y gwaith. 
Ezra iT. 5 

Artaxerxes (yr hwn a elwir mewn 
hanesyddiaeth, Cambyses) yn dan- 
fon llythyrau i'w rwystro. Ezra 
iv. 17—24 

Haggai a Zechariah j'n eu hannog i 
i^eiladu. Ezra v. 1 

Y Samariaid eilwaith yn ceisio 
rhwystro yr adeiladu, ond yn cael 
eu hattal gan y brenhin Ahasferus 
(neu Darius Hystasfes). Ezra v., vi. 

Esther yn cael ei gwneuthur yn 
frenhines. Esther i., ii 

Gorphen adeiladu y deiial. Ezra vi. 

Haman yn bwriadu difetha'r luddew- 
on. Esther iii., iv. 

Ezra yn dyfod i fynu i lerwsalein. 
Ezra vii 

Nehemiah yn dyfod. Neh. ii. 

Malachi y diweddaf o'r prophwydi 
yn gyfoesol a Nehemiah ... 



536 
53^ 



534 



529 
520 



519 



518 
515 



510 



457 
445 



415 



{I*w harhau.) 



Y DDAU WRANDAWR; 

Sef Pregeth a draddodwyd yn Eglwyi. 
Dewi Sant, LlerpwU, ar nos Sid, 
Mawrth 10, 1872, gan y Parch. 
J. James, B D,, Periglor. 

" Gan hyny, pwy bynag sydd yn gwrando 
fy ngeiriau hyn, ac yn eu gwneuthur, Mi 
a*i cyffelybaf ef i wr doeth, yr hwn a 
adeiladodd ei dy ar y graig," — Bast 
Matthew vii. 24. 

Yr oedd yn arferiad gyffredin ym 
mhlith yr luddewon i lefaru trwy 
ddammegion, fel y mae yn amlwg 
oddi wrth ysgrythyrau yr Hen Desta- 
ment a'r Newydd; a gwnaeth yr 
Arglwydd lesu Grist ei hun, yn ystod 
ei weinidogaeth gyhoeddus, ddeftiydd 
arbenig o'r dull oymharol hwn o 
drosglwyddo y gwirionedd i feddyliau 
ei wraudawyr. Hwyrach mai un o'r 
amcauion oedd gauddo mewn golwg 
ydoedd, fod y dull hwn o ymadroddi 
yn Ricrbau gwrandawiad yn well nag 
un dull arall; ac heb law hyny, 
dichon y i)uasai yn berygl iddo lefaru 
mewn iaith eglur wrth yr luddewon 
lawer o'r pethau ag oedd yn dwyn 
ger eu bron. Yr oedd yn dwyu holl 
natur o dan deyrnged iddo, ac yn 
gwneyd defnydd o*r amgylchiadau 
mwyaf syml a chartrefol er egluro 
i*w meddyliau wirioueddau mawrion 
yr Efengyl. Mae y geiriau ydym 
wedi ddarllen fel testy n yn rhau o 
bregeth Crist ar y Mynydd, ac y 
maent yn gosod allan y pwysigrwydd 

wrando yr Efengyl. Nid yw 
gwraudo yn uuig ddim yn ddigon 
heb ufuddhau iV gwirionedd. Cy- 
flFelybir gwrandawyr yn unig i dy 
wedi ei adeiladu ar y tywod, ond y 
mae y rhai sydd yn gwraudo y Gair, 
ac yn ei wneuthur, yn cael ei gy- 
mharu i wr doeth, yr hwn a adeiladodd 
ei dy ar y graig. Er mwyn i ui 
weled grym a phriodoldeb y gymhar- 
iaeth, y mae yn aiigenrheidiol i ni 
gofio mai gwlad fynyddig a chreigiog 

1 oedd Palestiua, a'i bod ar gyfrif hyny 
yn agored i lifogydd mawriou a 
disymmwth. Yr oedd toddiant yr 



Digitized by 



Google 



2// 1 1 



TB HAUL. 



eira ar benau y mjnyddoedd yu 
ohwyddo dyfroedd yr lorddonen, ac 
yr oedd y m&n ffrydlau a*r cornent- 
ydd oedd yn rhedeg rhwng y bryniau 
yn ysgubo y cwbl o'u blaen i'r 
dyffrynoedd ffrwythlawn a ohysgodol. 
Yr oodd y m^n afonydd hyn yn syohu 
i fyny yn yr haf, a dywedir mai yr 
lorddonen yw yr unig afon ag sydd 
yn parhau i redeg trwy y flwydiiyn 
yng ngwlad Iwdea. Yr oedd yn 
arferiad gan bysgotwyr ym misoedd 
yr haf i adeiladu math o fythod 
bychain ar welyau yr afonydd pan 
fyddent wedi sychu i fyny, ond yn 
ddisymmwth, yng nghanol y nos, 
dacw y nefoedd yn dechreu duo, y 
cymylau yn ymgasglu, yr awelon 
yn chwibanu, y gwlaw yn disgyn, a'r 
llifddyfroedd yn ymdywallt o*r myn- 
yddoedd gyda nerth rhaiadrawl, ac 
yn taro wrth fythod y pysgotwyr, 
gan eu hyagubo ymaith tua*r Mdr 
Marw. Felly y mae crefydd y 
gwrandawr ffol ag sydd yn adeiladu 
ei dy ar y tywod. *'Ac efe a syrth- 
iodd, a'i gwymp a fu fawr." Yr oedd 
creigiau yu beth mor gyffredin yng 
ngwledydd y Dwyrain, fel na alksai 
yr un gymhariaeth fod yn fwy 
tarawiadol i feddwl yr luddew ua 
sou am adeiladu ar y graig. Yn awr, 
yn unol &'r ddammeg hon ni a sylwn 
ar y ddau wraudawr, sef y gwrandawr 
ffol a'r gwrandawr doeth. 

I. Y gwravdaurr ffoL "A phob 
un a'r sydd yn gwrando fy ugeiriau 
hyn, ac heb eu gwneuthur, a gyffely bir 
i wr ffol, yr hwn a adeiladodd ei dy 
ar y tywod." Gellir rhanu y gwran- 
dawyr ffol i amryw ddosbarthiadan. 

1. Y gwrandawr anneallus. Y 
deall ydyw un o'r prif gynneddfau 
ag sydd yn gwneyd dyn yn greadur 
rhesymol, ac yn ei ddyrohafu uwoh 
law yr anifail a ddyfethir. Mae y 
deall yn gyffredin o dan reolaeth yr 
ewyllys, ac er fod dynion yn feddian- 
nol ar alluoedd mewn ystyr naturiol, 
a chyfleusderau angenrheidiol i ddeall 
pethau ysbrydol, eto ffdineb ydynt 
yn eu golwg, o herwydd nad ydynt 
27— xvi. 



lyn dewis eu hamgyfifred. Dywed 
Sant Paul fod dynion wrth oatur 
"wedi tywyllu eu deall," hyny yw, 
fod y deall wedi ei dywyllii trwy 
bechod. Nid yw y gwrandawr an- 
neallus yn deaJl mwy na phe pre- 
getbid yn y Chinaeg, neu am ddedd&u 
natur, neu yng nghylch y planedau, a 
chylchdroadau y nefoedd uwch ben. 
Mae yr had yn syrthio ar fin y ffordd, 
a'r adar yn dyfod, ac yn y fan yn ei 
gipio ef. 

2. Y gwranctdwr hydoL Y byd 
ydyw testyn ei boll ymddyddanion, 
y byd ydyw canolbwynt ei serchiadau, 
a'r byd a'i ofalon sydd yn Uyncu i 
fyny ei boll fyfyrdodau. Y mae ar 
y Sul yn yr Eglwys yn prynu ac yn 
gwerthu y defaid, yr ychain, a'r 
oolomenod, yn adeiladu tai, yn 
planu gwinllanoedd, ao yn tynu ei 
gynlluniau masnachol. Mae ei feddwl, 
pan yn gwrando am y pethau sydd 
yng ngl^n wrth ei iachawdwriaeth, 
yn y ffiiir, a'r farohnad, a'r fieielfa, ac 
y mae yn gwneyd ty Dduw yn ogof 
lladron. Y mae'r Sul yn faioh iddo, 
a gweinidogaeth yr Efengyl yn hoUol 
anghydnaws &*i deimladau. Yr oedd 
y dosbarth yma i'w cael yn amser y 
Prophwyd loel, y rhai a ddjwedent, 

Pa bryd yr el y Sabbath heibio fel 
y gwerthom yd?" Y byd sydd yn 
cael y lie blaenaf yn y meddwl, ac y 
mae y di-ain, sef gofalon bydol, yn 
tagu y Gkiir, fel y mae yn myned 
yu ddiffrwyth. Dywedir am ryw 
fath greaduriaid pluog, yn enwed^ 
felly y colomenod, eu bod bob amser 
yn myned i'r' ty pan fyddo gwr 
dyeithr yno; ac felly y mae raeddyliau 
bydol yn ymwthio i'r meddwl pan yn 
nhy Dduw, ac ym mhresennoldeb y 
Brenin. " Deliwch i ni y llwynogod 
bychain, y rhai a ddifwynant y gwin- 
llanoedd, canys y mae i'n gwinllan- 
oedd egin grawnwin." — Ganiad. ii. 1$. 

**Pam caraiV byd a'i wagedd mwy? 
Hyd angeu'o brin y deuaut hwy.*' 

3. Y gwrandawr J^ yliog . Y mae 
y dosbarth hwn o wiuSclawyr yn oael 



Digitized by 



Google 



210 



eu llywodraetha yn hollol gau eu 
teimladau. Nid yw y bregeth o 
ddim gwerth oui thania y serchiadau. 
Ni ddymunem ddywedyd dim yn 
erbyn teimlad crefyddol os bydd yn 
seiliedig ar farn addfed a deall wedi 
ei oleuo trwy ras; ond ar yr un pryd 
y mae perygl i ui gael ein llywodr- 
aetha yn ormodol gan ein nwydau. 
Cynhyrfir y meddwl yn ami gan ddn 
leddf a llais melodaidd y pregethwr. 
Y mae rhy w ddylanwad neillduol gan 
areithyddiaeth ar y cyfansoddiad 
gewiudAdd (nervous system). Dywedir 
am Demosthenes, un o'r arret thwyr 
mwyaf enwog a fu yn y byd erioed, 
y medrai wneyd i'r tyrfaoedd a 
fyddent yn ei wrando chwerthin ao 
wylo bob yn ail wrth adrodd y gair 
Mesopotamia. Nid y dynion mwyaf 
crefyddol yn gyftredin ydy w y dynion 
mwyaf hwyliog o dan y weinidogaeth. 
Nid oes dim a'n boddlona ond yr 
hyn sydd yn tueddu i gylFroi y 
nwydau a'r serchiadau. Peth darfod- 
edig a thwyllodrus iawn ydy w teimlad, 
ac y mae perygl neillduol i ni sylfaenu 
ein gobeithion ar ein hwyliau cref- 
yddol. 

4. Y gwranddwr caled a dideimlad. 
Nid oes gan y gwrandawr dideimlad 
ddim parch i dy Dduw, nao i ordin- 
hadau yr Efengyl. Perch wch fy 
ngbyssegr," raedd Duw; ond y mae y 
dosbarth yma o wrandawyr yn treulio 
y rhan fwyaf o*u hamser wrth wrando 
mewn sefyllfa o gys|;;^drwydd, neu ar 
agwedd rhai a fyddont yn cysgu. Y 
maent yn hollol Stoicaidd o ran eu 
teimladau, ac nid yw y gwirioneddau 
pwysicaf a mwyaf difrifol yn gwneyd 
unrhyw argraff ar eu meddwl. Y 
maent yn hollol anghlwyfadwy, ac 
nid yw saethau llymaf y weinidog- 
aeth yn efFeithio dim arnynt. Nid 
ydynt yn gwneyd yr ymdrech leiaf i 
gadw eu meddyliau yn sefydlog ar y 
pethau sydd uchod, ond y maent yn 
edrych o gwmpas cyhyd ag y byddont 
yn effro, ac yu llygadrythu ar bawb 
a phob peth oddi amgylch iddynt. 
Cy wilydd ydyw yr unig deimlad sydd 



TB HAUL. 

yn eu 
ac i swn 



( ^ 



mhell i fyned i dy Dduw 
y weinidogaeth. Y maent 
yn hollol dawel a didaro yng nghanol 
mellt a tharanau Sina, ac yn swn 
gwahoddiadau taerion yr Efengyl. 
Ni wna son am ruddfanau Gethse- 
mane, y chwys gwaedlyd a ddyferai 
dros ruddiau y Ceidwad Bendigedig, 
yng nghyd 4'i farwolaeth boenus ar 
bren melltigedig y Groes, yr un argraflF 
ar feddyliau y dosbarth hwn o wran- 
dawyr. Y maent yn debyg i'r eingau 
yn taflu yr ordd yn ol trwy rym yr 
ergyd, ac nid fel yr ordd a'r haiam 
wedi ei boethi yn y t&u, yn ei lunio, 
yn ei estyn, ac yn ei wneyd fel dalen 
deneu, ystwyth. -Y mae'r Efengyl 
yn arogl marwolaeth i farwolaeth, ac 
nid yn arogl bywyd i fywyd, iV 
dosbarth hwn o wrandawyr. 

5. F gvyranddwr difarn. Bam 
ydyw y gynneddf bono o eiddo yr 
enaid ag sydd yn gwahaniaethu rhwng 
gwahanol wrthddrychau a'u gilydd. 
Y mae yn cynnwys fod dyn yn iawn 
ddeall y pwnc neu y testyn a fyddo 
dan ei ystyriaeth. Gellid cymharu 
y gynneddf hon i farnwr ar y fainc, 
yr hwn wedi galw y tystion ym 
mlaen a'u holi yp fanwl o berthyuas 
i'r achos a fyddo ger bron y Ilys, a 
draddoda y ddedfryd y tybia yn 
gywir. Yn ein hoU ymchwiliadau 
am wybodaeth, ac yn ein holl ym- 
wneyd d'r byd, y mae yn anhebgorol 
angenrheidiol iV farn feddu ei safle 
briodol, er ein cyfarwyddo pa fodd i 
weithredu. Mae yn ffaith anwad- 
adwy fod y gallu i wahauiaethu rhwng 
gwahanol wrthddrychau yn gryfach 
mewn rhai yn naturiol na'u gilydd, 
ond ar yr un pryd yr ydym yn 
anturio dywedyd fod y diffyg y 
cyfeiriwn ato, yn y rhan amlaf o 
amgylchiadau, yn codi oddi ar an- 
wybodaeth neu ddiffyg gwrteithiad 
meddyliol. Pe naturiol yn unig a 
fuasai, ni allesid dal dyn yn gyfrifol 
am ei ddiffyg adnabyddiaeth oV gwir- 
ionedd. Mae y gallu hwn, i raddau 
mwy neu lai, yn wreiddiol yng 
nghyfansoddiad y meddwl, ond oddi 



Digitized by 



TB HAUL. 



211 



elthr iddo gael ei ddadbljgu yn 
briodol, nis gallwti wahaniaethu 
rhwDg pethau sydd & gwahaniaeth 
rhyngddynt. Y mae bron boll gyn- 
neddfau yr enaid yn cael eu dadblygu 
o flaen y farn, a dyna y rbeswra fod 
oynuifer o wraodawyr difarn yn eiD 
cynDulleidfaoedd. *' Yr bwn sydd 
ysbrydol sydd yn barnu pob peth, 
eitbr ef nis bernir gan neb." Mae 
ei ddeall wedi ei oleuo trwy ras, fel 
y mae yn gallu amgyffred pethau 
ysbrydol yn eu gwahanol gyssylltiad- 
au. Nid yw y gwrandawr difarn yn 
gallu gwahaniaethu rhwng y naill 
atbrawiaeth a'r Hall. Medr y flFer- 
yllydd wahaniaethu rhwng ei wahanol 
gyffeiriau; y mae'r bugail yn adnabod 
ei ddefaid, a'r cerddor yn gallu 
gwahaniaethu ei donau, ond oV 
braidd y medr y gwrandawr difarn 
wahaniaethu rhwng gwirionedd a 
chyfeiliornad. 

6, Y gwrandawr anghofus, Y mae 
fel un yn edrych ei wyneb mewn 
drych, ac yn y fan yn anghofio pa 
fath ydoedd. Y mae y gwrandawr 
anghofus yn achwyn yn wastad ar ei 
gof; 08 gofynir iddo pa le yr oedd y 
testyn, neu rywbeth am gynnwysiad 
y bregeth, ei atebiad uniongyrchol a 
fydd, " Yr wyf wedi anghofio,*' neu, 
"Y mae fy nghof yn hynod o ddi- 
ifygiol." Ond y mae ganddo gof at 
bob peth arall: medr gofio rhyw fan 
niweidiau gwirioneddol neu ddycliym- 
mygol a dderbyuiodd er ys llawer o 
flynyddau oddi ar law ei gyd-ddynion, 
ac adrodda helyntion ei febyd a'i oes 
gyda'r manylrwydd mwyaf. Y rheswm 
ei fod mor anghofus wrth wrando yr 
Efengyl ydyw, nad yw yn gwneyd 
yr un ymdrech i gofio. Yn y galon 
y mae y drwg ac nid yn y cof. 
Achos arall ei fod yn methu cofio 
pethau ysbrydol ydyw, fod y cof 
wedi ei orlwytho H phethau ereill. 
*'Am hyny y mae yn rhaid i ni ddal 
yn well ar y pethau a glywsom, rhag 
un amser i ni eu gollwng hwy i goUi." 
Y mae y gair Groeg ITapa^^wa) yn 
cyfeirio at lestr agenog yn gollwng 



allan ei holl gynnwysiad. Ni fedr y 
gwrandawr anghofus ddal dim, end 
y mae yn gollwng y cwbl i goUi. 

7. Y gwrandawr cymmydogol^ neu 
yr hwn sydd yn gwrando dros ereill. 
Y mae yn cymhwyso holl geryddon 
y weinidbgaeth at ei gymmydogion, 
ac y mae yn wastad oddi cartref yn 
pwyso ac yn mesur ei gyd-ddynion. 
Mae yn can fod y brycheuyn yn 
llygad ei frawd, ond ni chenfydd y 
trawst yn ei lygad ei hun. Secretary 
of Foreign Affairs ydyw. Diflfyg 
hunanadnabyddiaeth ydyw yr achos 
ei fod yn cymhwyso y gwirionedd at 
ereill, ac y mae y diflyg hwnw i'w 
briodoli i ddiffyg hunauymholiad. 
Nid yw un amser yn edrych i mewn 
i*w galon ei hun, ac o ganlyniad y 
mae yn coleddu syniad uchel am ei 
sancteiddrwydd a*i burdeb personoL 

" Y rhai a ddy wedant, Saf ar dy ben * 
dy hun; na nesi ataf fi; canys 
sancteiddiach yd wyf na thydi." — 
Esaiah Ixv. 5. 

8. Y gtoranddtor beimiadol. Amoan 
blaenaf y gwrandawr beimiadol ydyw 
chwilio am wallau yn yr atbrawiaeth, 
y geiriau a'r brawddegau, neu yn j 
llais a'r ystumiau. . Nid yw yn 
gwrando fel pechadur, ond yn unig i 
foddio ei gywreinrwydd a'i chwil- 
frydedd. Y mae yn ymborthi ar 
fFaeleddau, ac yn gollwng dros gof 
y darnau rhagoraf o'r bregeth. 
Gwrandawr ffol ydyw. 

9. Y gwranddwr barddonol. Mae 
y dosbarth hwn yn sychedu am iaith 
goeth, geiriau chwyddedig, brawdd- 
egau tlysiou, ardduU flodeuog, a 
meddylddrychau hedegog a bardd- 
onol. Mae yn ymborthi ar eiriau, 
ac y mae ei enaid yn ymhyfrydu 
mewn ymadroddion, megys afonydd 
dolenog, dolydd meillionog, mynydd- 
oedd cribog, blodau amryliw, tSnau 
trochionog, rhaiadrau hydrwyllt, &c. 
Mae yn wir fod y Beibl yn cynnwys 
cryu lawer o farddoniaeth, a'r fardd- 
oniaeth fwyaf aruchel a gyfansoddwyd 
mewn un oes o'r byd, ond y mae holl 
farddoniaeth y Gyfrol Ysbry doled ig 



Digitized by 



TR BAUU 



yn iawaaanaethgar t ddybeaion au- 
nhraetbol uwch a rowy gogoneddus na 
rhoddi difyrwch i*r meddwl. Yr 
oedd gan ysgrifenwyr yr Hen Desta- 
mont lygad i weled aniaa a gallu 
arbenig i'w darlunio, ond nid oedd 
yr boll ymadroddioQ barddonol a 
ddeftiyddient ond rbyw gyfeiriadau 
gyda Haw er arwaio y meddwl at 
wirioneddau ysbrydol a thragwyddol. 
Mae yn wir y gallai pregetbu mewn 
iaitb flodeuog a barddouol roddi 
boddb&d i lawer am ycbydig, ond ui 
dderbyoiai y gynnulleidfa anrhyw 
adeiladaetb ysbrydol oddi wrtb weioi- 
djdgaetb o'r fath. Ni ddycbwelai y 
troseddwr at Ddiiw, ac ni adawai y 
drygiouua ei ffordd, naV gwr auwir 
ei feddyliau. Ni fyddai arfau o'r 
£Bktb byn yn nertbol trwy Dduw i 
fwrw eestyll i'r llawr, a chwarddai y 
Diafol am bea ymdrechion mor egwan 
i ddymcbiwelyd ei deyrnas. Nid yw 
y teimlad a gynnyrcbir gan ymad- 
adroddion barddonol o ddim gwertb 
— nwyd ydy w. Mae y dosbartb bwn 
o wrandawyr yn ymbortbi ar ddy- 
cbymmygion ae nid ar wirioneddau 
pwysig yr Efengyl. Fr cyfryw nid 
yw pynciau atbrawiaetbol o nemawr 
wertb, ac ni theimlant y dyddordeb 
lleiaf mewn banesyddiaetb, er nad 
yw Cristionogaetb ei bun ond fifaitb 
hanesyddol o'r pwysigrwydd mwyaf 
Pan feddyliom am bwysigrwydd y 
weinidogaetb ac amcan mawr pre- 
getbiad yr Efengyl. yr ydym o dan 
yr angenrbeidrwydd o resu y gwran- 
dawr barddonol ym mysg y g wranda- 
wyr flTol. Mae dydd o brawf i fod 
ar y gwrandawr ffol ag sydd wedi 
adeiladu ei dy ar y tywod. Mae y 
prawf weitbiau yn. cymmeryd lie yn 
y byd bwn (i.) oddi wrtb gystuddiau 
tymmorol, (ii.) oddi wrtb erlidigaetb- 
au, ac (iii.) yn uniongyrcbol oddi 
wrtb y Diafol. "A'r gwlaw a ddis- 
gynodd, a*r liifddyfroedd a ddaetbant, 
a'r gwyntoedd a cbwytbasant, ac a 
gurasant ar y ty bwnw, ac efe a 
sytbiodd, a'i gwymp a fu fawr." Y 
mae owympiadau pwysig ereill, megys 



un yn syrtbio oddi ar ei hreh, arsJl 
oddi ar nen y ty, arall oddi ar yr 
bwylbren, arsJl oddi ar y dogwyn 
ysgytbrog, ac arall yn cael ei hyrddo 
gan rym y llifei riant dinystriol drosr 
raiadrau y Niagara i*r dyfnderoedd 
obry, ond dyma y mwyaf o bonynt 
oil — syrtbio o ystdl y gwrando i uffern 
lawn o d4n« ac o swn udgom euraidd 
yr Efengyl i'r fflamiau tragwyddol. 
"A'i gwymp a fu fawr." 

II. F gwrandawr doeth, yr bwn a 
adeiladodd ei dy ar y graig. 

1. Y mae yn wranddwr gweddigcsr. 
Y mac yn gweddio am y geiriau a 
glywodd &*i glustiau oddi allan, ea 
bod felly trwy ras wedi eu planu yn 
ei galon oddi mewn, fel y dygont 
fFrwytb bucbedd dda," ac y mae yn 
gweddio am Iwyddiant cyffredinol ar 
bregetbiad yr Efengyl. Pan oedd y 
Farcb. Daniel Rowlands, Llangeitbo, 
yn myned allan ar foreu Sul, can- 
fyddai y bobl yn dyfod o bob cyfeiriad 
yn fynteioedd dros y mynyddau mewn 
sain c&n a moliant, a dywedai, '^Dacw 
bwy yn d'od mewn ysbryd gweddi a 
mawl, bwy dynant y nefoedd am fy 
mben." Tywallter ysbryd gweddi ar 
boll wrandawyr yr Efengyl. 

2. Y mae yn wrandawr tyner a 
dryUiog. "Ond ar bwn yr edrycba^ 
sef ar y truan a*r cystuddiedig o 
ysbryd, ac sydd yn crynu wrtb fy 
ngair." — Esaiab Ixvi. 2. Mae yn 
clywed llais Duw yn y weinidogaetb, 
ao yn teimlo ei fod ym mbresennol- 
deb ei Farnwr. Nid gwrando dros 
ereill y mae, ond y mae yn cymbwyso 
pob rhan oV gwirix)nedd at ei gyd- 
wybod ei bun. Mae trwy addfwyn- 
der yn derbyn yr impiedig air, yr 
bwn a ddicbon gadw yn fy w ei enaid. 
*'Ago8 yw yr Arglwydd at y rhai 
drylliedig o galon, ac efe a geidw y 
rhai briwedig o ysbryd." — Salmxxxiv. 
18. Mae y dosbartb bwn o wran- 
dawyr yn fywiog, effro, ac ynaegniol 
gyda gwaith yr Arglwydd. 

3. 7 mac y gwrandawr doeth yn 
chwilio am Grist. Mae yn teimlo yr 
un fath a'r Groegwyr byny a aetbant 



Digitized by 



i fjrny i lerwsalem ar yr wyl, y rhai 
a ddywedent wrth Phylip, *'Syr, ni 
a ewyllysiem weled yr lesu;" neu 
fel Mair wrth y bedd yn chwilio am 
yr hwn oedd yn hoff gan ei henaid. 
Mae yr Arglwydd lesu Grist wedi 
addaw ei bresennoldeb i*w hobl yn 
eu hoU gyDDulliadau crefyddol. 

Canys He y mae dau neu dri wedi 
ymgynnull yii fy enw I, yno yr 
ydwyf yn eu canol hwynt." — Mat. 
xviii. 20. "Ac wele, yr ydwyf Fi 
gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y 
byd." — Mat. xxviii. 20. Nid amcan 
y gwrandawr doeth ydyw myned i 
dy Dduw i weled a chael ei weled 
gan ereill, nac i feimiadu y bregeth, 
ond i chwilio am Grist. Presennoldeb 
ysbrydol Crist y'ng nghalon y cred- 
adyn ydyw y Gwir Bresennoldeb, pa 
un bynag ai wrth Fwrdd y Cymmun 
neu dan y weinidogaeth y byddo. 
**Un peth a ddeisyfais i gan yr 
Arglwydd, hyny a geisiaf, sef caffael 
trigo yn nhy yr Arglwydd holl 
ddyddiau fy mywyd, i edrych ar 
brydferthwch yr Arglwydd, ao i ym- 
ofyn yn ei deml." — Salm xxvii. 4. 

** Chwilio am danat, addfwyn Arglwydd, 
Mae fy enaid yma a thraw, 
Teimlo 'mod yn berffaith ddedwydd 
Pan y byddot Ti ger Haw." 

4. Y mae yn wrandawr myfyrgar. 
Mae yn cnoi ei gil, fel yr anifail gldn, 
ac yn myfyrio ar yr hyn a glywodd. 
Mae royfyrdod i*r enaid fel treuliad 
yr ymborth yn y cylla, yn troi y 
bwyd yn waed, a chnawd, ac esgyrn. 
Math o digestive organ ydyw royfyrdod 
yn troi y cwbl yn faeth ysbrydol. 
" Mor gu genyf dy gyfraith Di ! hi 
yw fy myfyrdod beunydd." — Salm 
cxix. 97. 

6. Y mae y gwrandawr doeth yn 
adeUadu ei dy ar y graig. Y graig 
ydyw y sylfaen ar yr hon yr adeilad- 
odd yr Apostolion a'r Prophwydi, a 
sylfaen arall nis gall neb ei gosod heb 
law yr un osodwyd, sef lesu Grist. 
"Ar y graig hon yr adeiladaf fy 
Eglwys, a phyrth ufFern nis gorch- 
fygaut hi." Ar Grist hefyd y mae y 



gwir gredadyn yn aylfEtenu ei holl 
obeithion am iachawdwriaeth ei enaid, 
trwy gyfryngwriaeth Crist y mae yn 
nesau at y Tad, ac at eiriolaeth Crist 
y mae yn barhaus yn edrych am 
faddeuant ar y ffordd, nerth yn ol y 
dydd, parhdd mewn gras, a thangnef- 
edd i farw. Crist ydyw canolbwynt 
mawr ei serchiadau, Crist yw Rhosyn 
Saron a Lili y dyffrynoedd, a Christ 
ydyw ei Anwylyd, yr Hwn sydd oU 
yn hawddgar ac yn rhagori ar ddeng 
mil. * Am hyny, fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dduw, Wele Fi yn sylfaenu 
maen yn STon, maen profedig, congl- 
faen gwerthfawr, sylfaen safadwy; ni 
frysia yr hwn a gredo." — Esaiah 
xxviii. 16. Mae prawf i fod ar 
adeilad y gwr doeth *'A'r gwlaw 
a ddisgynodd, a'r llifddyfroedd a 
ddaethant, a'r gwyntoedd a chwyth- 
asant, ac a ruthrasaut ar y ty hwnw, 
ac ni syrthiodd, o blegid sylfaenesid 
ef ar y graig." Rhuthrodd llif- 
ddyfroedd a chorwyntoedd cystuddiau 
arno, "ond ni syrthiodd;" ymosododd 
llifddyfroedd a chorwyntoedd tram- 
gwyddiadau ac erlidigaethau arno, 
"ond ni syrthioddj" ac ymruthrodd. 
llifddyfroedd a thymraestloedd yn 
uniongyrchol arno oddi wrth y gelyn 
Diafol, ''ond ni syrthiodd, o blegid 
sylfaenesid ef ar y p^raig." le, dacw 
dymmestloedd a llifddyfroedd cryfion 
y byd a ddaw yn ymosod arno yn 
rhosydd Moab ac yn ymchwydd yr 
lorddonen, "ond ni syrthiodd, o blegid 
sylfaenesid ef ar y graig." Diolchai 
Plato ei fod yn Roegwr, yn Atheniad, 
ac yn byw yn amser Socrates; ond 
pa faint mwy yw ein rhwymau ni i 
fod yn ddiolchgar ein bod wedi ein 
geni yug ngwlad Efengyl, a bod ehi 
llinynau wedi syrthio mewn lleoedd 
mor by fry d. Gwerthfawrogwn ein 
breintiau, a gwneled Duw ni oil nid 
yn wrandawyr yn unig ond yn 
wneuthurwyr y Gair. Amen. 



Mae llawer yn gwrando y gwirion- 
edd, ond nid mewn gwirionedd. 



Digitized by 



214 



TB BAUU 



DAMMEGION ESOP. 

T LLESTR PBES a'b LLESTR PBJDD. 

Ar lif Tttfw afon 
Hoedd daa gyfeillion 
Gynt vn nolio gyd sL'n giljdd ; 
Padell bridd, a Chrochan efydd. 
Bjddai'n ofer waith dyfeisio 
Beth a'u dug hwvnt i'r fan bonno: 
Bhvw ddamwain ; neu (fewisent nofio 'ngh yd 
fan i fan i weled cwrs y byd. 
Ond wrth y Badell medd y Crochan pres. 
" Fy nghyfaill, tyred attaf fi yn nes; 
" Bydd hynny'n llawer gwell 
" I ti na 'mgadw *in mhell : 
"Paid a bod yn Uwfr 
" Wrth ddamweiniau dwfr; 
" Gad i mi dy arwain, 
"Rhag rhyw sydyn ddamwain; 
" Paid a chadw draw ; 
" Nofiwn law yn Haw." 
" Beth pe tarawai'm hystlys briddin i 
" Yn erbyn d' ystlys gadarn efydd di ? 
" Mi awn yn ddrylliau medd y Badell wrtho; 
" Gan hynny gwell i mi, os da Vwy n tybio 
"Gadw'n lied bell 
*• Oddi wrth fy ngwell," 

A glywaist ti a gSnt Gornwys? 
Cadw dy aradr yn dy gwys : 
Os nad wyt gryf, bydd gyfrwys. 



LXVI. 
Y BLAIDD A'r CI. 

Ryw ddiwrnod brwd ym mis Gorphenhaf gynt, 
Daeth Blaidd a Chi sychedig' ar eu hynt 
Ar nnwaith yn ddamweiniol at ryw ffynnon: 
Bechan oedd hon, ac nid oedd dim ond digon 

le i un ar nnwaith yfed ynddi. 

Aeth sydyn gweryl rhwng y blaidd a'r corgi, 
Pwy a gai yfed gyntaf : ac, ysywaeth ! 
Hwy benderfynent ymladd hyd farwolaeth. 

Ar ol cnoi a brathu 
^ Nes oeddynt ar drengu, 

Gohiriasant y chwym-ddadl 

I gymmeryd'eu hanadl. 
Y foment honno gwelai'r ddau, yn hofran 
Uwch ben, laweroedd o fwlturiaid aflan, 
Parod i ruthro ar yr an a dreneai ; 
'Doedd waeth pa un ai'r ci ai'r blaidd a fyddai. 
Ar hyn cyttunodd yr ymladdwyr digllon 

1 ysgwyd dwylaw mewn tangnefedd caton : 

Dywedent wrth eu gilydd 
Mewn ymgyfeillach Uonydd, 
" Gwell yw heddychu'n brysur 
" Na bod yn fwyd i'r fwltur." 

A glywsoch chwi a gSnt Gordrin, 
Peth Cymraeg a pheth Lladin ? 

" Pan fo'ch yn cweryla 

"2>e lana caprina, 

*' Daw gw^r y gyfraith, 

" A gwnant chwi'n anrhaith : 

" Gwell yinheddychu, 

*' Serch eich coUedu." 

NlCANDER. 



Y CORFP DYNOL A'l SWYDD- 
OGAETHAU. 
{Parhddn dudalm 147.) 
GwBSDi sylwi yn flaeoorol ar y gwaed 
a'i gylohrediad, yng nghyd a'r cylch- 
weithrediadau trwy y rhai y mae yn 
cael ei feithrin a*i buro, yr wyf yn 
awr yn myned rhagof i sylwi— 

III. Ar y cyfundreithiau nerfaidd 
a gieuog. Y mae yn ymddangos i 
mi nad oes g^nym air priodol yn y 
Gymraeg am y gair Seisonig nerve; 
OS troir nerve allan mewn geiriadur 
oyffredin ni gawn gewyn, gieuyn, fel 
pe byddent yn gyfystyr. Tr dyhen 
1 ragflaenu camsyniadau yr wyf yn 
cymmeryd caniatiid i wueyd gair 
newydd i wasanaethu fy amcan, sef 
nerf a nerfaidd {nei-oe and nervous), 
ao y mae y darllenydd yn ddiau wedi 
canfod fy mod wedi bod wrth y 
gwaith o'r blaen. Mi a ddangosaf 
eto pa beth a feddyliaf wrth nerf, 
eithr mi a ddymunwn sylwi yma 
mai wrth gieuyn, gieuog, y meddyliaf 
muscle, muscular; ac wrth y gair 
gewyn y meddyliaf Undon neu sinew. 
Y giau (muscles), a elwir yn briodoi 
felly, ydynt y rhanau cnawdol o'r 
corff, trwy gyfrwng y rhai y mae 
gwahanol symmudiadau y corff yn 
cael eu heffeithio; mewn gwiriouedd, 
nid yw yr hoU guawd ond giau yn 
cael eu defnyddio i'r dyben hwn. Y 
giau ydynt yn gyfausoddedig o syp- 
ynau neu ysgubau o edafedd {^res) 
wedi eu rhwymo yng nghyd gan yr 
hyn a elwir y bilioneu gellog, ao fe 
elhr eu gwahanu bob un oddi wrth 
eu gilydd. 

Darluu a fyddai yn y fan hon o 
fawr werth, ac yn well na thudalenau 
o eglurhad mewn geiriau. Pe medd- 
yliem am leg o gig llo neu fyharen, 
nid yw y cnawd ond bwndeli o 
edafedd gieuog, a'r gewynion ydynt 
y sylwedd gwythiog cadarn gau y 
rhai yr unir y giau k'r asgwru. Y 
bihouen gellog ydyw y gorchudd 
teneu drosti, a pha uu yr ydym oil 
mor aduabyddus. 



Digitized by 



TR HAUL. 



215 



Mae y gyfundraeth Derfaidd yn 
gynnwysedig o ddwy ran, sef yr 
hyn a elwir y gyfundrefn ymenydd- 
amwydol (cet'ebro-spinal), a'r un gyd- 
ymdeimlol (sympathetic). Y ddwy 
gyfundrefn, er eu bod mewn rhai 
pethau yn ymdebygu, ydynt mewn 
pethau ereill yn annhebygu i*w gilydd; 
eithr ofer mewn papyryn fel hwn 
fyddai royned i ormodedd o fanylwch 
ar y pwnc. Mae y gyfundraith 
ymenydd-amwydol yn cynnwys yr 
ymenydd, amwydyn y cefn, gyda'r 
nerfau yn deilliaw oddi wrthynt, 
a'r gwahanol gylymau neu gasgliadau 
o sylwedd nerfaidd yma a thraw ar 
hyd-ddynt, y rhai a elwir gan aw- 
dnron meddygol yn ganglia. Gwna 
meddwl am gylymau rhwyd bysgota 
yn yr absennoldeb o ddarluu gwell 
roddi i ni ryw fath o feddylddrych, 
er nid cywir, am y ganglia soniedig. 

Mae y rhan gydymdeimlol o'r 
gyfundraith nerfaidd yn gynnwys- 
edig o gadwyn o ganglia wedi eu 
cyssylltu wrth eu gilydd gan linyuau 
nerfaidd, yr hon gadwyn sydd yn 
ymestyn o'r benglog i waered hyd 
asgwrn y gloren ar bob tu i asgwrn 
y cefn, ac o boni y mae nerfau gyda 
changenau aneirif yn myned i'r 
ysgy faint, y coluddion, a'r rbanau tu 
fewnol ereill. 

Y nerfau ydynt f&n edafedd neu 
bibau by chain llawn o fath o sylwedd. 
Mae y pibau hyn wedi eu gwneyd o 
laagroen tryloew, o fewn pa uu y 
mae y sylwedd nerfaidd yn cael ei 
gynuwys. Y sylwedd nerfaidd hwn 
sydd y n wly bwr tryloew . cyffelyb i 
olew, ac y mae hyn yn rhoddi i bob 
nerf ymddangosiad pib wydr fku yn 
llawn o wlybwr gloew. Ar ol marw- 
olaeth y mae y sylwedd hwn yn 
myned dan fath o geulediad. Ym- 
ddeugys fod cynnwyaiad y pibau hyn 
yn dra meddal, canys os gwesgir 
amynt y mae y gwlybwr yn dylifo 
o un rhan o'r bib i ran arall, neu 
allan o honi os gwesgir yn agos i'w 
phen. Maintioli y pibau bychaiu 
Derfstidd hyn sydd yn amry wio o ddau 



i'r dair filfed ran o fodfedd mewn 
tryfesur. 

Swydd y nerfau yw trosglwyddo 
cyffroadau neu argraffiadau yn yr 
un modd ag y gwna gwefrau yr 
Electric Telegraph drosglwyddo cen- 
adwri o un dref neu wlad i un arall. 
Pan y cludir y cyffroad hwn gan y 
nerf i un o'r giau fe'i hamlygir trwy 
fod y cyfryw leuyn yn cydymdynu 
yn gyffelyb i India-rubber^ a hyny 
gyda grym cyfartal i'r cyffroad a 
ddanfonwyd iddi ar hyd y nerf. Y 
mae swydd y nerfau fel dudwyr 
argraffiadau o ddau fath. 

1. Y maent yn trosglwyddo ar- 
graffiadau oddi wrth yr ymenydd a'r 
canolbwynti nerfaidd ereill i'r manau 
hyny i'r rhai y mae cangenau y 
nerfau wedi eu dosbarthu. 

2. Y maent yn cludo t'r canol- 
bwynti nerfaidd yr argraffiadau a 
wnawd ar eu terfyniadau eithaf, neu 
ar ryw ran neu ranau o honynt; ao 
yn y modd hwn y mae y meddwl, 
trwy gyfrwug yr ymenydd, yn dyfod 
yn wybodol o wrthddrychau allanol. 
I gyflawnu y swydd ddeuddyblyg hon 
perthynol i'r nerfau y mae i'w graffu 
arno, fod dau set wahanol o gludwyr 
wedi eu darparu yn y ddwy gyfun- 
drefn nerfaidd y soniasom am danynt. 
Mae y rhai a gludant argraffiadau o 
derfyniadau y nerfau, er esampl, yn 
y dwylaw neu'r traed, i'w canolbwynt, 
sef amwydyn y cefn neu yr ymenydd, 
yn cael eu galw gan awduron yn 
centripetal nerves^ hyny yw, nerfau 
yn cludo i'w canolbwynt neu centre^ 
ac fe'u gelwir hefyd yn sensation 
nerves^ nerfau teimladol, neu yn cludo 
teimlad. Ar y Haw arall, y mae y 
nerfau a ddefnyddir i drosglwyddo 
cyffroadau o'r canolbwynti i'r giau yn 
cael eu galw yn centrifugal neu mdor 
nerves, hyny yw, nerfau yn cludo o'r 
canolbwynt, ac yn achosi neu gy- 
nhyrfu symmudiad. 

Nid ymddengys fod y nerfau yn 
meddu unrhyw allu i genedlu neu 
Iddechreu cyffroadau o honynt eu 
jhunain. Meddant allu i gludo ar- 



Digitized by 



S16 



n BAXJh. 



graffiadaa, ond ni amlygir hjn byth 
hyd oni chymhwysir cyffroydd atynt. 
Og bydd i sylwedd y nerf gael ei 
niweidio mown rhyw ran o honi, ni 
ohluda unrhyw argraff o'i chaaol- 
bwynt i*w therfyniad, sef trwy y fan 
a niweidiwyd. Y mae hefyd yn reol 
berthynol i'r nerfaii fod unrhyw 
argraff a wneir ar un o honynt yn 
oael ei drosglwyddo yn ddirwystr ar 
hyd iddi heb gael ei gyfranu i neb 
o'r ner&u ereill a fo yn gorwedd ger 
llaw. 

Mae grym neu argraff nerfaidd yn 
trafaeln ar hyd iddynt gyda ohyf- 
lymder anfesurol. Rhaid fod rhyw 
ysbaid o atnser yn cael ei gymmeryd 
tra fo argraff yn ymsaethn o un pen 
i'r nerf i*r pen arall o honi, ond pa 
faint ydyw'r ysbaid ni ellir amgyffred, 
ao y mae yn debyg na cheir allan byth. 

Drachefn, ni all un nerf gludo 
mwy nag un math o argraff. Felly, 
ni all nerf symmudol gludo ond 
cyffroadau symmudol, sef y rhai a 
achosant symmudiadau neu gydym- 
dyniadau; niall nerf deimladol gludo 
ond y cyfryw argraffiadau ag a 
achosant deimladrwydd. 

Eto, ni all nerfau rhyw synwyr 
ooi*fforol neillduol, megys y rhai 
perthynol i'r golwg neuV clyw, gludo 
unrhyw argraffiadau oddi eithr y rhai 
a ddygant berthynas &'r swyddog- 
aethau hyny. 

Rheol arall berthynol i'r nerfau 
teimladol {centripetal) ydyw, na 
allant gludo argraffiadau i'w canol- 
bwynti, ond yn unig oddi wrth y 
manau hyny lie y mae eu cangenau 
wedi eu dosbarthu iddynt. Er 
esampl, pe byddai i nerf gael ei 
thori yn ddau ag offeryn awch, a 
phe byddai i'r pen hyny o hooi ag 
sydd gyssylltedig chanolbwynt, 
sef y pen hyuy o'r nerf ag a fo yn 
arwain at yr ymenydd neu amwydyn 
y oefn, gael ei gynhyrfu, byddai i 
deimladrwydd gael ei achosi; ond pe 
byddai i'r pen arall o'r nerf gael ei 
gyffroi, ni chanlynai unrhyw effaith 
o'r fath. 



Drachefn, pan fyddaargraff yn oael 
ei wneuthur ar ryw ran o nerf, y 
•mae y meddwl yn ei ganfod fel pe 
byddai yn cael ei wneyd nid yn iiDig 
ar y fan neillduol h5no, ond hefyd ar 
yr hoU fanau i'r rhai y mae cangenau 
y nerf wedi eu gwasgaru. Er esampl, 
pan darewir y benelin ac y dolurir 
ei nerf yr ydym yn teimlo loes, 
megys " pinau bach," fel y dy wedir, 
nid yn unig yn y fan a ddolnriwyd, 
eithr hefyd yn y rhanan i'r rhai j 
mae cangenau y nerf wedi eu gwas- 
garu; sef, tor a chefii y llaw, a'r 
pedwerydd a'r puramed bys. 

Y mae yn gydunol i'r rheol hon, 
mai pan fyddo unrhyw ran neu ranau 
o'r corff, megys y glun neu fraidi, yn 
colli eu teimladrwydd trwy wasgiad 
neu doriod o'r nerf, yr hon sydd yn 
daufon ei changenau iddynt, y gwna 
cyffroad o'r rhan hyny o'r nerf sydd 
yn gyssylltedig &'r ymenydd, sef yn 
uwoh i'r Ian na'r fan a auafwyd, eto 
gynhyrfu teimladau y rhai a ym- 
ddangosant i'r dyn fel pe byddent yn 
deilliaw oddi wrth y rhanau hyny o'r 
corff — bydded glun neu fraich — ^yn y 
rhai y mae cangenau eithaf y nerf 
wedi eu gwasgaru. Er esampl, y mae 
enghreifftiau neu achosion o barlys 
yn bod, yn y rhai y mae yr aelodau 
yn hollol ddideimlad, pa ryw gyffro- 
adau allaool bynag a gymhwysir 
atynt, aa ar yr un pryd y maent yn 
eisteddle y boen fwyaf augerddol. 
Tybir fod y boen yn cael ei achosi 
gan gyffroad yn y rhan ddianaf o'r 
nerf, neu ynte yn y canolbwynt, o'r 
hwn y daw allan. 

Enghraifft arall o hyn a geir yn 
yr achosion pan y torir nerf yn ddau 
a chyilell y meddyg; i geisio gwella 
poen ymsaethol y neuralgia, ond y 
mae hyn yn fynych wedi profi yn 
aneffeithiol, a'r boen yn parhau i 
ddychwelyd, ie, er i amryw ranau o'r 
nerf gael eu tori ymaith. Yn y 
cyfryw achosion y mae eisteddle y 
drwg yn agosach at y canolbwynt 
nerfaidd na'r fan He y torwyd y nerf, 
neu fe ddichoa ei fod hyd yn oed yn 



Digitized by 



TR BA.VL. 



217 



J oanolbwyot ei hun, er fod y booD 
yn cael ei deimlo ryw bellder i lawr 
oddi wrtho. Drachefn, pan dorir 
ymaith ran o aelod, os gwesgir ar 
neu 06 cyffroir y rhau fo ar ol, y mae 
y boen yn cael ei deimlo fel pe byddai 
yn y rhan a dorwyd ymaith, ym 
myaedd, gwadn, neu gefu y droed, 
&c. Eto, pan i*r dyben o adferu 
trwyn y mae flap o groen yo cael ei 
droi i lawr o*r taloen a*i uno k bonyn 
y trwyn, y mae y trwyn newydd, a 
flfurfiwyd felly, yn meddu yr un 
teimladau a phe byddai eto ar y 
talcen; mewn geiriau ereill, pan 
g3rffyrddir &*r trwyn, y mae ei berchen 
yn teimlo megys pe byddai ei dalcen 
wedi ei gyffwrdd. Os torir y cys- 
sylltiad rhwng y croen a r talcen trwy 
ranu y croen ag ofFeryn. nid yw y 
teimlad yn cael ei gyfeirio rawyach 
at y talcen. 

Unwaith eto, pan mewn rhan oV 
corff, yr hwn sydd yn derbyn dwy 
nerf deimladol, y caiff un o honynt 
ei " pharlyseiddio " {paralyze), neu 
fel y dywedir yn gyflFredin, ei tharo 
A'r parlys, y mae y nerf arall yn 
annigonol i gadw i fyny deimladrwydd 
yr hoU ran hyny; y mae yr helaeth- 
rwydd i'r hwn y mae y teimladrwydd 
yn cael ei gynnal yn cyfateb i nifer 
y nerfau na eflFeithiwyd arnynt gan y 
parlys, yr hyn sydd yn profi fod y 
nerfau yn gweithredu bob un ar 
wahau oddi wrth eu gilydd. 

Mae amryw o'r deddfau sydd yn 
rheoleiddio gweithrediad y nerfau 
symmudol, sef y cerUrifugal nerves, 
y nerfau sydd yn cludo dylanwad oV 
canolbwynti i*r aelodau, <&c., yn 
cyfateb i'r blaenorol. £r esampl, y 
mae y dylanwad nerfaidd symmudol 
yn cael ei drosglwyddo o ran cyfeiriad 
yn unig ar hyd y nerfau sydd yn 
myne<i tuag at y rhanau ^'enol. Os 
bydd i nerf symmudol, hyny yw, 
nerf yn cludo grym symmudol ar 
hyd iddi, boed glun neu fraich, gael 
ei chyffroi, bydd i gydymdyniadau 
gymmeryd He is Urn y fan a gyffroir, 
ac yn y gmu hyny yn unig; eithr nid 
28— xvi. 



yw y rhanau utoch law y fan gyffrb- 
edig o'r nerf byth yn cael eu oynhyrfa 
i gydymdyniadau. Pe meddyliem am 
nerf symmudol yn rhedeg i waered 
trwy y fraich tua r Haw, a phe byddai 
iddi gael ei chynhyrfu mewn rhyw 
fodd tua*r ben el in, y cydymdyniadau 
a gymmerent le yn y rhan is law y 
benelin. megys y dwylaw, ac nid tua'r 
ysgwydd. Ond ar y Haw arall, pe 
oyuhyrfid nerf Heimladol {centripetal^ 
sensitive) yn yr un fan, yr effaith a 
redai iV Ian ac nid i lawr. 

Cymmaint a hyna yn breseunol ar 
swyddogaeth a chyfansoddiad y nerf- 
au. Mi a af rhagof yn fy llith nesaf 
i sylwi ar y canolbwynti nerfaidd, sef 
y ganglia, neu gylymau nerfaidd a 
grybwyllwyd, hefyd amwydyn y cefn, 
a*r ymenydd, y canolbwynt mawr. 
Ceisiaf hefyd daflu golwg ar rai o'r 
annhrefuiadau perthyuol i'r gyfun- 
draith ryfeddol hon, gyda gair ar 
natur ac achosion y parlys mud 
{apoplexy), a phethau ereill. 
Llanfynydd. W. 
{Vw harhau.) 



GWYLIAU YR EGLWYS. 

Y SULGWYN. 

HBRWYDD fod dwy wyl yu dygwydd 
yn y mis a aoth heibio, gorfu arnom 
adael allan y Sulgwyu y mis diweddaf. 
Y mae yr wyl hon yn un symmudol 
fel y Pasc, &c. Y mae yr Eglwys 
yn cadw yr wyl hon er cof am 
ddisgyniad yr Ysbryd Gl^n ar yr 
Apostolion mewn modd gweledig & 
thafodau gwahanedig o din, ac yn 
y galluoedd gwyrthiol a roddwyd 
iddynt. 

Rhoddir dau reswm dros alw y 
dydd hwn yn Sulgwyu: yn gyntaf, 
oddi wrth y goleuni gogoneddus a 
anfonwyd i lawr i'r ddaiar oddi wrth 
Dad y goleuni; yn ail, hwn oedd yn 
cael ei neillduo i fedyddio yn yr 
Eglwys Foreuol; yr oedd y rhai a 
fedyddid yn cael eu gwisgo & dillad 
gwynion fel arwydd o burdeb, sef y 

Digitized by GooqIc 



TR HAUU 



pardeb ysbrydol yr hwn oeddyot yn 
dderbyn yn eu bedydd. aV hwu 
oeddynt wedi addaw gadw am eu 
hoes. Ar y cyataf yr oedd pobl yD 
oael eu bedyddio pan gaffent gyfle; 
ac ar ol i dymmorau gael eu peuodi, 
bedyddid y cleifiou a*r babanod ar l)ob 
amserau. Ond pan aefydlwyd dysg- 
yblaeth eglwysig, yr oedd yn cael ei 
wetnyddu ar ddau achlysur ueiliduol. 
sef y Paso a'r Sulgwyn, yng nghyd 
k'r banner can diwrnod sydd rhyug- 
ddynt: yr oedd yr amser yma yn cael 
ei ystyried yn wyl, ac yr oeddynt yn 
eu bedyddio yn ystod yr amser yma. 
Yr oedd Nazinian yn cyfrif yr 
Ystwyll hefyd, er , cof ef allai am 
enedigaetb a Bedydd ein Hiachawdwr. 
Y mae y Paso wedi cael ei benodi 
er oof am augeu ac adgyfodiad Criat, 
yr hyn sydd yn daugos i ni fod 
bedydd yn cynnrychioli dau beth^ 
sef marwoiaetb i becbod a decbreu 
bywyd newydd mown un ystyr. 
Cedwir y Sulgwyn er cof am fedydd- 
iad yr Apostolion a*r Ysbryd Glan 
ac k tb&n, aC'iddynt fedyddio tair 
mil eneidiau yr un diwrnod. Y 
rheswm dros fedyddio ar ainserau 
neillduol oedd byn: proselytiaid oedd 
y rhai oedd yn cael eu bedyddio y 
dyddiau hyn. Cyn eu bedyddio yr 
oeddynt yn cael eu cateceisio a'u 
hyfforddi am hir amser yn y IFydd 
Gristionogol, felly y cawsant eu galw 
yn Catecheumens ; yr oeddynt yn 
gorfod rboddi boddlonrwydd i'r esgob 
neu y presbyter eu bod yn gyfarwydd 
yn y ffydd Gristionogol, yr oeddynt 
hefyd yn gorfod rhoddi prawf eu bod 
yn byw yn fucheddol, yr oeddynt yn 
parotoi eu hunain trwy weddi ac 
ympryd. Yr oedd plant rhieui Grist- 
ionogol yn cael eu bedyddio yn eu 
babandod, fel y profa IreuBBus, 
TertuUian, Origen, a Cyprian. 

Rhoddwyd doniau gwyrthiol Vr 
Apostolion ar ddydd y Pentecost, 
yr hwn oedd yn cael ei gadw gan yr 
luddewon banner can diwrnod ar ol 
y Paso, mewn cofifadwriaeth o roddiad 
y Gyfraith ar Fynydd Sinai, ac yn 



ddiolohgarwcb am y cynanaf. Pan 
ddisgynodd yr Ysbryd Gllkn, dechreu* 
asaut lefaru k thafodati ereill, megys 
y rhoddes yr Ysbryd iddynt yni- 
adrodd; fel hyn y galloogwyd yr 
Apostolion i gyhoeddi crefydd, yr 
hon oedd Duw wedi ddadguddio 
iddynt, i'r holl fyd. Tynodd yr 
anigylchiad hynod hwn sylw trigolion 
lerwsalom, yr oedd yr luddewoo 
wedi ymgasglu yno o bo I) parth o'r 
byd i Wyl y Pentecost, a phan 
ddaethaiub yng nghyd rhyfeddaaanit, 
canys yr oedd pob dyn yn oly wed yr 
Apostolion yn llefaru yn ei iaith ef 
ei hun — yn yr hon ei ganwyd. Nid 
oeddynt yn siarad y gwahauol ieith^ 
oedd yr un pryd, yr oedd hyn yn 
both ammhoeibl, yr oedd y gwahaool 
geuedloedd yn clywed rhai oV 
Apostolion yn llefaru yn eu hicUth 
hwy eu hunain. Disgynodd y gallu 
hwn yn ddisymmwth arnynt megys 
gwynt nerthol yn rhuthro, ac yni- 
ddaugosodd iddynt dafodau gwabau- 
edig dan, ac efe a ei«teddodd ar 
bob un o honyut, Yr oedd y swn 
nerthol hwn yu arwydd y bnasai iV 
Efengyl Iwyddo yn gyflym. Gyffel- 
ybodd ein Hiachawdwr waith yr 
Ysbryd,. pan oedd yn ymddyddan a 
Nicodemus, i wyut Mae y tafodau 
gwahanedig o dan nid yn unig yn 
dangos i ni fod yr Apostolion yn 
alluog i bregethu mewn ieithoedd 
oeddynt heb eu dysgu, ond effeithiau 
cyflym a threiddgar eu hymadroddion 
ar eu gwrandawyr. 

Yu nesaf, golygir wrth y tafodau 
gwahanedig o d^ yu eistedd ar bob 
un o honynt ei fod yu allu parhaus, a*i 
fod yn gyfFrediu ym mhlith yr boll 
Apostolion. canys yr oeddynt oil i 
fod yn gyhoeddwyr yr Efengyl, ao 
yn dystion o adgyfodiad ein Hiaoh* 
awdwr. Yr oedd y wyrth hon yn 
un wirioneddol, a chafodd ei chyf* 
lawnu yn gy hoeddus ger bron llawer 
o dystion — gelynion yr Apostolion, 
Darfu iddynt roddi prawf o'r gallu 
gwyrthiol hwn o flaen tyrfaoedd 
maw lion o wahanol genedloedd, ao 



Digitized by 



TB SAUL. 



319 



jm mbob lie y darfu iddjnt bregethu 
yr Efeugyl. Nid oedd dim twvll yn 
y wyrth hon, nid oeddynt erioed 
wedi dysgu y gwahanol ieithoedd 
ym mlaen Haw. yr oedd eu persoDau 
yn aduabyddus i drigolion lerwaalem 
fel canlynwyr lesu; yr oeddynt yo 
gwybod mai morwyr Galilea oeddynt, 
ac heb erioed dderbyn dim dysgeid- 
iaetb i'w galluogi i ddyegu yr ieith- 
oedd hyn ^n y dull arferol. Er 
cadarnhau y wyrth hon mewn lleoedd 
dyeithr,rhoddwyd gallu iddyut wneyd 
gwyi*thiau 6 bob math, a thros 
glwyddo yr awdurdod i ereill trwy 
arddodiad dwylaw. Nid penboethder 
oedd y rhodd hon, ac effeithiau gwiii. 
Nid yw iaith yn natoriol i ddyn, ond 
peth gorfodol yw; bydded dyn mor 
boeth ag y myn nis gall hyn ei wneyd 
yn adnabyddus ag iaith ar uuwaith 
ac heb wybod dim am dani o'r blaen. 
Nis gallaseut fod yn feddw ar yr 
awr h<^uo oV dydd, fel y dywedodd 
yr luddewou, cauys hon oedd yr awr 
weddi foreuol, ac yr oedd yr luddewon 
yn arfer ymprydio yr amser yma. 
Siaradodd yr Apostolion gydaV fath 
alhi nes iddyut oleuo nifer fawr o'r 
gwrandawyr ar ragoroldeb yr athraw- 
iaeth oeddynt bwy yn ddysgu. Nid 
oedd yn bosibl i ddyniondan effeithiau 
gwin wneyd hyn; a pharhaodd yr un 
gallu ynddynt ar ol dydd y Pentecost, 
yr hyn sydd yn profi nad peth 
disymmwth oedd. Cyn y gallasent 
gyhoeddi yr Efeugyl ym mhlith y 
gwahanol genedloedd yr oeddynt yn 
rhwym o wybod eu hieithoedd, ac i'r 
dyben hwn y rhodd wyd y gallu 
iddynt, Trwy hyn yr oeddynt yn 
alluog i gyflawnu gwaith oesoedd 
mewn ychydig flynyddoedd. 

Heb law y wyrth hon, cawsaut eu 
hysbrydoli : trwy y rhodd hon yr 
oeddynt yn cael eu haddysgu yn 
berffaith mewn gwirioneddau nefol, 
ac yn eu hadgofio am yr hyn a 
ddysgodd Crist iddynt, ac fel hyn yr 
oeddynt yn cael eu galluogi i draddodi 
y gwirionedd yn gyfan i ereill. Ac 
yr oedd gallu gwyrthiol ganddynt, er 



eu galluogi i brofi i ereill fod yr 
athrawiaeth oeddynt yn ddysgii wedi 
cael ei dadguddio iddynt gan Dduw. 
Yr oedd yn ofynol cael rhywbeth 
goruchnaturiol i ddarbwyllo dynion 
yr amser yma i droi y byd. Nid yw 
yr un gallu yn cael ei roddi yn awr i 
Eglwys Crist ag oedd yn cael ei roddi 
yn nyddiau yr Apostolion; ond mae 
Duw yn anfon ei roddion i*w blant 
heddyw mewn dull gwahanol, trwy 
anfon cymhorth i gyflawnu y telerau 
ar y rhai y mae eu hiachawdwriaeth 
yn ymddibynu, trwy oleuo eu deall, 
a pheri iddynt chwilio am y gwir- 
ionedd. Mewn un ystyr y mae Duw 
yn anfon ei roddion yn barhaus i'r 
duwiol. Cyn y gall dynion dderbyn 
y rhoddiou hyn y mae yn rhaid 
iddynt ddyfal barhau mewn gweddi, 
gwneyd iawn ddefnydd o'r Sacra- 
mentau, a gwrando a chwilio Gair 
Duw. 

Pan gofiwn am yr wyl hon dylem 
ddiolch i Dduw am iddo roddi gallu 
gwyrthiol i'w genadon i'w haddasu i 
droi y byd, ac ysl»rydoli yr ysgrifen- 
wyr sanctaidd i'n goleuo ni yn ei 
Wirioneddau Dwyful* Boed i ni fyw 
yn unol ag hyfForddiadau yr Efengyl, 
a gweddio ar Dduw am iddo anfon ei 
Ysbryd Glan i ni, fel y gallom rodio 
yn ei ffyrdd Ef. 



lESU. 
{Efelpchiad.) 

'RwYF eisieu bod fel lesu, 

Yn wylaidd, isel fryd, 
Ni chly wodd neb erioed air croes 

0*i eneu yn y byd. 

'Rwyf eisieu bod fel lesu, 
Mewn gweddi'n fynych iawn; 

I ben y mynydd at ei Dad 
Yr elai'n hwyr brydnawn. 

*Rwyf eisieu bod fel lesu, 

Ni chlywais yn fy oes, 
Er iddo gael ei faeddu*n dost, 

Ei fod wrth neb yn groes. 

'Rwyf eisieu bod fel lesu, 

Daioni oedd ei aeth; 
Fel gellir dweyd am danaf fi, 

'R hyD allodd hwn fe'i gwnaeth." 



Digitized by 



220 



TR HAUL. 



Ond 01 nid wyf fel lesu, 
, Gall pawb fy n^hanfod i ; 
Fy mwyn Waredwr, rho im' ras, 
A grwna fi fel Tydi. 

Henri Myllin. 

Liansiiin. 



SACRAMENTAU A GWASAN- 
AETHOEDD YR EGLWYS. 

[F hedwaredd o gyfres o Bregethau a 
draddodwyd yn St. Marys^ Cefn. 
yn yr Adfent, 1871.] 

**Y rhai a dderbyniasant ei air ef yn 
ewyllysgar a fedyddiwyd, ac yr oeddynt 
yn parhau yn athrawiaeth a chymdeithas 
yr Apostolion, ac yn torri bara ac inewn 
pjweddlau."— AcTAU ii. 41, 42. 

Gelwir yr Eglwys, gan St. Paul, 
yn " Gorph Crist," a mynegir y 
cyssylltiad agos sydd rhwng Pen y 
corph a'r aelodau yn yr annogaeth 
taer a wneir ar iddynt iawn-ddefn- 
yddio " y gras a rodded i bob im o 
honynt yn ol mesur dawn Orist, fel 
y cynnyddont iddo Ef ym nabob 
peth, yr Hwn yw'r Pen, sef Crist, 
o'r Hwn y mae'r boll gorph wedi ei 
gydymgynnuU a'i gydgyssylltu, trwy 
bob cymmal cynnaliaeth, yn ol y 
nertbol weithrediad ym mesur pob 
rhan, yn gwneuthur cynnydd y corpb, 
iV adeiladu ei bun mewn cariad."* 
Ond pa beth ydyw y " cymmalau 
cynnaliaeth" hyn trwy y rhai y mae'r 
holl gorph wedi ei gydymgynnuU 
fel hyn o'r Pen, ac wedi ei gydgys- 
sylltu a'i gilydd? Beth ydyw "y 
cymmalau a*r cyssylltiadau " trwy ba 
rai y mae'r aelodau yn derby n llun- 
iaeth o'r Pen, ac yn cynnyddu gan 
^gynnydd Duw?* Beth ydyw y 
moddion neu gyfryngau a ordeiniwyd 
er dwyn y pechadur colledig mewn 
undeb a'r lachawdwr Hollalluog, ac 
er cynnal undeb bywiol rhwng yr 
aelodau ar y ddaiar a'r Pen Dwyfol 
yn y nefoedd ? Beth ydyw dolennau 
y gadwen sydd yn cylymmu mewn 
un corph yng Nghrist lesu yr holl 
Saint sydd eto yn milwrio ar y ddaiar, 

' Ephes. iv. 5. 
2 Coloss. ii. 19. 



neu a fu erioed yn " ymdrechu hardd- 
deg ymdrech y ffydd," " gogoneddus 
gor yr Apostolion, a raoliannus nifer 
y Prophwydi, ac ^ ardderchog- lu y- 
Merthyri?" Beth yw y ** nerthol 
weithrediad ym mesur pob ran," y 
sydd i'n dwyn i " ymgyfarfod oil yn 
undeb flfydd a gwybodaeth Mab Duw, 
yn wr perffaith, at fesur oedran 
cyflawnder Crist?" Mae'r Yspryd 
Glan trwy enau yr Apostolion yn 
atteb yng ngeiriau y testyn, pan yn 
darlunio nodweddion yr Eglwys ar ei 
dydd genedigaeth, Y rhai a dder- 
byniasant ai air Ef yn ewyllysgar a 
fedyddhvyd, ac yr oeddynt yn parhau 
yn athrawiaeth a chymdeithas yr 
Apostolion, ac yn torri bara ac mewn 
gweddiau" Buom eisoes yn trin "yr 
Athrawiaeth a'r Gymdeithas, boed i 
ni yn awr gyfeirio ein sylw at y nod- 
weddion eraill a grybwyllir am danynt 
yma. 

1. Wedi ein geni mewn pcchod ac 
yn blant digofaint,* pa fodd y dichon 
ein gwared allan o'r cyflwr truenus 
hwn? oblegid "yr hyn a aned o'r 
cnawd sydd gnawd," ac "oddieithr 
geni dyn drachefti ni ddichon efe 
weled teyrnas Dduw ; " a pha fodd y 
cynnysgaeddir ni a'r sancteidd- 
rwydd hynny heb yr hwn ni cheiff 
neb weled yr Arglwydd?"* Ha 
wyr frodyr, beth a wnawn ni?" 
Gwrandewch eiriaii Crist lesu ei 
Hun, yr Unig Feddyg ac lachawdwr, 
" Ewch i'r holl fyd a dysgwch [neu 
gwnewch ddisgyblion neu Gristion- 
ogion] yr holl genhedloedd, gan eu 
bedyddio hwy yn enw'r Tad, a'r Mab, 
a'r Yspryd Glan ; " ^ gwrandewch 
hefyd gyngorion dwys ei Apostolion 
i'r pechaduriaijl duaf eu lliw, hyd yn 
oed i'r rhai hynny a fuont yn cym- 
meryd rhan yn y weithred fwyaf 
ofnadwy a gyflawnwyd erioed, yn 
cochi eu dwylaw yng ngwaed yr Oen 
difrycheulyd hwnnw a laddwyd i 



' Ephes. ii. 3. 
» Heb. xii. 14. 
' ^ S. Matt, xxviii. 19. 



Digitized by 



TR HAUL. 



221 



ddilen pechodau y byd, ac yn ei 
Tvawdio a'i gablu mor ddideimlad yn 
ei ddirfawr ing a*i boenau annbraeth- 
ol, gwrandewch gynnygion ei dru- 
garedd i hyd yn oed y cyfryw a*r 
rbai hyn, Edifarbewcb a bedyddier 
pob un o honoch yn enw lesu Grist, 
er maddeuant pechodau, a cbwi a 
dderbyniwcb ddawn yr Yspryd Gldn; 
canys i chwi y mae'r addewid ac i'cb 
plant, ac i hawh ym mkell, cynnifer 
ag a alwo yr Arglwydd ein Duw ni 
ato."* Oblegid, yn wir, yn wir, 
meddaf i ti," ydynt eiriau difrifol a 
phendant ein Hiacbawdwr Bendig- 
edig, " oddieithr geni dyn o ddwfr 
ac oV Yspryd, ni ddichon efe fyned i 
mewn i deyrnas Dduw;"* ond "y 
neb a gredo ac a fedyddier a fydd 
cadwedig,"* nid yn wir i fywyd 
tragywyddol, oddieithr iddo barhau 
yn ffyddlon hyd y diwedd, ond 
cadwedig allan o*i gyflwr naturiol fel 
etifedd y cwymp, ac fe'i gosodir 
mewn cyflwr newydd, cyflwr o gys- 
sylltiad agos a Duw trwy ei impio 
yng nghorph ei Fab, ac fe'i gwneir 
yn gyfrannog trwy hynny o ddawn 
yr Yspryd a doniau eraill dioddefaint 
yr Arglwydd; oblegid cynnifer o 
honom ag a fedyddiwyd i Grist lesu, 
fe'n bedyddiwyd iV farwolaeth Ef;"* 
" yn yr Hwn hefyd y'ch enwaedwyd 
ag enwaediad nid o waith Haw, trwy 
ddiosg corph pechodau y cnawd, yn 
enwaediad Crist; wedi eich cydgladdu 
ag Ef yn y Bedydd, yn yr hwn 
hefyd y'ch cydgyfodwyd trwy flfydd 
gweithrediad Duw."* 

Yn awr y mae y geiriau hyn yn 
bwrw goleu mawr nid yn unig ar 
arwyddoccad a gwerth y Bedydd, ond 
hefyd ar amcan a chynnwysiad yr 
Enwaediad, ac ar y cyssylltiad agos 

* Actau ii. 38. 

' S. loan iii. 5. Mewn perthynas i'r 
wrthddadl yn erbyn Bedydd Babanod a 
seilir ar y gair dyn yn y fan yma, digon 
fydd hyspysu nad yw y gair gwreiddiol 
yn arwyddoccau dvn, ond "unrhyw un." 
. » S. Marc XTi. 16. 

* Rhuf vi. 4. 

s C0I088. ii. 11, 12. 



oedd rhwng y naill a'r Hall dan y 
ddeddf a than yr Efengyl. Yr oedd 
yr Enwaediad yn goflfadwriaeth, yn 
arwydd, ac yn gysgod; yn goflfadwr- 
iaeth cyfammodol o'r cwymp a'i 
ganlyniadau chwerw yn y pechod 
gwreiddiol,' yn arwydd parhaus o*r 
athrawiaeth mai " heb ollwng gwaed 
nid oes maddeuant,"* ac felly yn 
gysgod o'r waredigaeth oedd i 
ddyfod ac i'w chymmwyso at bob 
enaid neillduol yn ** Enwaediad 
Crist." Ac er bod y Gwaredwr yn 
awr wedi dyfod, oiid bod y pechod 
gwreiddiol eto yn aros, mae angen 
eto am goflfadwriaeth o'r flfaith hon 
yn gystal ag am arwydd o'r breintiau 
a bwrcasodd Efe i ni a'i werthfawr 
waed. Ac er mwyn hyn fe ddewisodd 
ein Hiacbawdwr Bendigedlg, nid 
Enwaediad, yr hwn oedd mewn ystyr 
neillduol yn ddefod luddevng ac yn 
gysgod o'r gwaed a dywelltid, ond 
bedydd, yr hwn oedd yn ordinhad 
cenhedlaethol ac arwyddoccaol mwy 
addas i amgylchiadau newydd yr 
Efengyl; yr hyn ordinhad oedd wedi 
bod mewn arferiad er ys talm ar 
ddychweliad cenhedlddynion, ac oedd 
yn gymmwys ddarlunio y glendid 
buchedd a'r sancteiddrwydd a weddai 
i'r rhai a " achubodd Efe trwy 
olchiad yr adenedigaeth ac adnewydd- 
iad yr Yspryd Glan;'" ac i arwydd- 
occau o hyn allan nid yn unig ein bod 
ni oil, luddewon a Groegwyr yr un 
modd, " wrth naturiaeth yn blant 
digofaint," ond bod Crist yn ein 
gwneuthur ni oil yn un corph; canys 
cynnifer o honoch ag a fedyddiwyd 
yng Nghrist, a wisgasoch Crist; ac 
nid oes mwyacli nac luddew na 
Groegwr, na chaeth na rhydd, na 
gwrryw na benyw; canys chwi oil 
un ydych yng Nghrist lesu."* 

2. Wedi ein dwyn fel hyn i "ystad 
iachawdwriaeth," sef, ein gosod ar y 
flfordd i'r nef, a'h cynnysgaeddu a 

» Gen. xvii. 14, 26, 27. 

^ Heb. ix. 22; a Levit. xvii. U. 

» Titus iii. 5. 

* Gal. iii. 28; 1 Cor. xii. 13. 



Digitized by 



" dawn yr Yspryd Glan" i'n cym- 
mwyso i'r daith, fe raid i ni megis 
dieithriaid a phererinion ar y 
ddaear,"' wylied yn ddyfal rbag 
dichellion ac ystrywiau y gelyn, a 
chynuneryd pob gofal i fagu a 
meithrin yr hedyn nefol, fel nas 
difethir ef, wedi iddo egino, gan 
chwantau y cnawd; ac fel nas tager 
ef, cyn iddo ffrwytho, gan ofalon y 
byd; ond fel, trwy ofal parhaus y 
Uafuriwr yn cael ei fenditbio a gwlitb 
a gwres y nefoedd oddinchod, y dygo 
ffrwyth yn ol ei ryw, "peth ar ei 
ganfed, arall ar ei dri-ugeinfed, arall 
ar ei ddegfed ar hugain."* Rbaid 
i'r Cristion wylied a gweddio yn 
wastadol, meddaf, oblegid u>edi ei 
arfogi ag arfogaetb Dnw, yiui mae'r 
frwydr yn decbreu o ddifrif ac o 
angbenrhaid yn erbyn pechod, y byd 
a'r cnawd ; megis ag y bu mai ar ol 
i Yspryd Duw ddisgyn fel colommen 
- a dyfod arno, yna yr lesu a arwein- 
iwyd i fynu i*r anialwcb, gan yr 
Yspryd, iV demtio gan ddiafol.'" 
Ac yma yn yr anialwcb, ar gyfer y 
frwydr, mae ymbortb a diod ysprydol 
wedi eu parottoi ac yn cael eu cynnyg 
i'r ffyddloniaid "i gryfban a diddanu 
eu heneidiau," yn enwedig yn y 
Cymmun Bendigaid; canys, "os a 
cbalon wir-edifeiriol ac a bywiol ffydd 
y cymmerwn y Sacrament bendigedig 
bwnnw, yna yr ym ni yn ysprydol yn 
bwytta Cnawd Crist ac yn yfed ei 
Waed Ef ; yna yr ydym yn trigo yng 
Ngbrist a Christ ynom ninnau; yr 
^m ni yn un a Christ a Christ a 
ninnau."* 

Y ddau Sacrament byn, sef Bedydd 
a Swpper yr Arglwydd, y mae ein 
Heglwys yn cyfrif **yn gyflfredinol 
yn angbenrhaid i iacbawdwriaetb ; " * 
yn angkenrheidtolf nid yn unig o 
berwydd eu gosodiad gan Grist lesu 
ei Hun, ond o berwydd ei rybuddion 

» I Peter ii. II. 

« S. Matt. xiii. 8. 

3 S. Matt. iii. 16; iv. 1. 

* Gwasanaeth y Cymmun. 

» y Catecism. 



pendant mewn perthyiuis iddjni-*- 
^^oddi eitkr geni dyn o ddwfr ac o'r 
Yspryd ni ddickon efe fyned i mewn 
i deymas nefoedd;"* ac "om fwyt- 
tewch Gnawd Mab y Dyn, ac oni 
yfwcb ei Waed Ef, nid oes gennych 
fywyd ynoch ; yn gyffredinol yn 
anghenrheidiol, b.y., " i bawb lie 
I gellir ei gael" (generaliter), o berwydd 
mai cymmwysiad personol at yr enaid 
, neillduol ydynt o'r doniau gwerthfawr 
\ sydd yn deillio oddiwrtb ymgnawd- 
I oliaetb a dioddefaint Crist. Ac am 
natur y ddau byn mae hi yn dysgu 
; ym mhellach yn ei Hertbyglau fel 
:byn: — "Nid yw'r Sacramentan a 
ordeiniwyd gan Grist, yn unig yn 
! arwyddion neu yn argoelion o broffes 
I Cristionogion,' ond yn bytracb y 
j maent yn rhyw dystton diogel clc 
anayddion effeithiol o ras Duw, trwy 
y rhai y mae Efe yn gweithio yn 
anweledig ynom ni; ac nid yn unig 
yn bywhau ond beifyd yn nertbu ac 
yn cadambau ein ffydd ni ynddo Ef."* 
3. Heblaw y ddau Sacrament byn 
" yn gyffredinol yn angbenrhaid i 
iachawdwriaeth," mae dau Ordinhad 
Sacramentaidd arall mewn bri ac 
arferiad yn yr Eglwys; y rbai, er 
nad ordeiniwyd mo honynt, fel y 
ddau uchod, gan lesu Grist ei Hun, 
naill ai a gyfaddaswyd neu a gymmer- 
adwyid ganddo, ac yd/ut ag "arwydd 
gweledig oddi allan o ras ysprydol 
oddi fewn " yn perthyn iddynt, ac a 
gyfrifir yn nesaf petb at Sacramentan; 
sef, " Conffirnjasiwn neu Arddodiad 
Dwylaw," ac Urddau Sanctaidd. Mae 
Conffirmasiwn fel Ordinhad neu 
Ddefod Efengylaidd yn cymmeryd ei 
decbreuad oddiwrtb arfer yr Apostol- 
ion yn dodi eu dwylaw ar y rhai a 
fedyddiwyd eisoes, megis ar y Samar- 
iaid dycbwe]edig,* ac ar ddisgyblion 
loan Fedyddiwr yn Ephesus," er 



' S. loan iii. 5. 
2 S. loan vi. 5. 

* Fel y dysgai Zuinglins a'r Sociniaid. 

* Erthygl xxv. 

* Actaa viii. 17. 
^ Actau xiz. 6. 



Digitized by 



Google 



inwyn eu cadarnhau yn y ffydd a 
Ghyfrannu iddynt ddoniau ysprydol 
addas i'w galwedigaeth yng Nghrist 
lesu ; ond y mae'n debyg ei fod wedi 
ei sefydlu, fel y Bedydd a Swpper yr 
Arglwydd, ar ddefod mewn arferiad 
eisoes yn yr Eglwys luddewig. 
Oblegid pan fyddai y bechgyn 
luddewig, y rhai a enwaedid arnynt 
yn fabanod wyth niwrnod oed, yn 
cyrhaeddyd eu deuddeng mlwydd, y 
pryd hynny, pa un ai gyda rhyw 
ddefod neu serenioni neillduol ai 
peidio, ni ddywedir yn eglur, ond y 
pryd hynny y dechreuid eu cyfrif yn 
** Feibion y Gyfraith " ac yn gyfran- 
nogion, trwy hawl gyfreithlon, o hoU 
freintiau eglwysig eu cenedl. Ac 
un peth yn gofyn ein sylw neillduol 
ydyw mai dyma yr unig adeg ym 
mywyd ein Hiachawdwr Bendigedig 
o'i febyd hyd ei ddechreuad ar ei 
weinidogaeth pan yn ddeg ar hugain 
oed, y gwneir son am dano yn yr 
Ysgrythyr Lan; fel pe bai hynny i 
arwyddoccau pwysigrwydd y cyfnod 
hynny o'r bywyd pryd y bydd yr 
ieuainc, gwedi cyrhaedd oedran pwyll, 
yn gwneuthur eu proflFes bersonol o 
ffydd ac ufudd-dod, a dechreu bod 
yng nghylch y pethau a berthynant 
i'r Tad."» Yr oedd y ddefod wedi 
myned mor gyffredin ac a gryfrifid 
mor anghenrheidiol yn oes yr Apos- 
tolion eu hunain fel ag y mae S. Paul 
yn ei gosod i lawr fel un o egwydd- 
orion sylfaenol athrawiaeth Crist, yn 
gyfran o'r " sail i edifeirwch oddi- 
wrth weithredoedd meirwon, ac i ffydd 
tnag at Dduw, i athrawiaeth bedydd- 
iadau ac arddodiad dwylaw^ ac 
adgyfodiad y meirw a'r farn dragy- 
wyddol."* 

Gweinyddiad yr Urddau Sanctaidd 

» S. Luc ii. 49. 

' Heb. yi. I, 2. Mae yn afnlwg mai 
Conffirmcutiwn ac nid Urddau a feddylir 
wrth arddodiad dwylaw " yn y fan yma; 
am mai rhyw athrawiaeth sylfaenol^ ac 
felly yn perthyn i'r hoU aelodau yn 
gyffredinol ydoedd, ac nid fel yr Urddau 
yn perthyn i un dosparth yn unig uV 
Eglwya, sef y Weinidogaeth. 



oedd hefyd yn gymmwysiad a wnaed 
gan Grist ei Hun, ac a ddilynid gan 
ei Apostolion Sanctaidd — o'r Ordin- 
had a arferid eisoes yn yr Eglwys 
luddewig wrth neillduo i swydd y 
Weinidogaeth, ac a amcenid nid yn 
unig er rhoddi awdurdod i gyflawnu 
y swydd, ond hefyd er cyfrannu 
doniau ysprydol cymmwys i'r gwaith. 
" Canys i un, trwy yr Yspryd, y 
rhoddir ymadrodd doethineb, i arall 
ddawn i iachau, i arall wneuthur 
gwyrthiau, i arall brophwydoliaeth, 
i arall wahaniaeth ysprydoedd, i 
arall amryw dafodau, ac i arall 
gyfieithiad tafodau."* Neu fel y 
dywed yr un Apostol mewn man 
arall, gyda golwg ar y rhai a dder- 
byniasant y doniau, ac amcan eu 
cyfranniad, Efe a roddes rai yn 
Apostolion, a rhai yn Brophwydi, a 
rhai yn Efengylwyr, a rhai yn fugeil- 
iaid ac yn athrawon, i berffeithio y 
Saint, i waith y weinidogaeth^ i 
adeilad Corph Crist J* ^ A chan fod 

Corph Crist" eto i'w adeiladu, 
"gwaith y weinidogaeth" eto i'w 
gyflawnu, "y Saint eto i'w per- 
ffeithio," a'r Un Yspryd Glan eto yn 
cyfrannu ei amryw ddoniau, yn ol 
angenion neillduol yr Eglwys; 
anghenrhaid yw i ni, a'n doethineb 
pennaf, i bob aelod wneuthur ei oreu 
ym mhob cyfeiriad, fel trwy **nerthol 
weithrediad ym mesur pob rhan," y 
gwneler " cynnydd y corph," fel " y 
cynnyddo gan gynnydd Duw." 

4. Un arwydd-nod Apostolig a 
erys eto i'w drin, sef yr addoTiad. 
cyhoeddus neu Weddiau Cyffredin. 

Yr oeddynt yn parhau mewn 
gweddiau," neu yn hytrach ** y 
gweddiau " {en tais euchais), Yn 
awr, beth ydyw Gweddiau Cyffredin 
a Threfn Addoliad ein Heglwys? 
Ar ba gynllun, gan bwy, a pha bryd 
y cyfansoddwyd hwynt? I ba gyf- 
nodau ac anghenrheidiau y bywyd 
dynol y maent hwy yn cyfatteb? A 



> 1 Cor. xii. 8—11. 
s Ephes. iy. 11, 12. 



Digitized by 



n HAUL. 



ydynt hwy yn gyttun a'r Ysgrythyr 
Lan o ran eu trcfn a'u hathrawiaetb, 
ac yn gyfaddas i gyfarwyddo y 
pererin ar ei daith tua ei gartref fry ? 
Ac yn ddiweddaf, a ydynt hwy, o 
ran eu sylwedd, yn ddigon cyn- 
nwysfawr i gofleidio holl anghenion 
ysprydol dynolryw; ac o ran eu 
hiaith a'u duUwedd, yn meddu y 
difrifoldeb, y coethder, a*r parchus- 
rwydd sydd weddus a tbeilwng o*r 
Bod Mawr a thrugarog y cyflwynir 
hwyiit iddo? 

Beth a ddywaid yr Ysgrythyr Lan 
ei hun uiewn atteb i byn ? " Ewcb 
i mewn iV byrth Ef a diolck, ac i'w 
lysoedd a moliant gennycb."* ^''Hya- 
pyawch ei weithredoedd Ef ym mblith 
y bobl." ' ** Cynnull y bobl yng ngbyd , 
y g^^r, y gvvragedd, a'r plant, a'r 
dieitbrddyn a fyddo o fewn dy byrth, 
fel y gturandau'ont, ac fel y dysgont, 
ac yr ofnont yr Arglwydd eich Duw."' 
^^Gweddiwch chwi fel byn."* ^^Cy- 
ffeswch eich camweddau bawb i'cb 
gilydd, a gweddiwch dros eich gtlydd, 
fel y'cb iachaer."* "A'r galon y 
credir i gyfiawnder, ac a'r genau y 
cyffesir i iacbawdwriaetb." • "Mi a 
weddiaf a'r yspryd ac a weddiaf a'r 
deall hefyd ; canaf a'r yspryd a 
chanaf a'r deall hefyd." ^ Ac heblaw 
y cyfarwyddiadau cyffredinol hyn yr 
ydys yn darllain am ''^ffiirjiau o ym- 
adroddion iachus;"* ffarf y gwybod- 
aeth a'r gwirionedd ; " • " dirgelwch 
duwioldeb;"*® y ^^ffiirf o athrawiaith 
a draddodwyd ; " " ac ymadroddion 
eraill cyffelyb, y rhai a brofant fod 
gan yr Eglwys y pryd bynny ei 
chredoau a'i ffurfiau gwasanaeth, a'i 
" ffyrdd yng Ngbrist a athrawiaetbid 
ym mhob Eglwys ym mhob man." 

' Psalm c. 4. 

* 1 Chron. xvi. 3. 
® Dent. xxxi. 12. 

* S. Matt. vi. 9. 
« S. lago V. 19. 

6 Rhuf. X. 10; a I S. loan i. 9. 

y 1 Cor. xiv. 15. 

» 2 Tim. i. 13. 

9 Rhuf. ii. 2. 
•« 1 Tim. iii. 15. 
»^ Rhuf. vi. 17. 



Ar y cynllun a gysgodwyd uchod 
mae ein Llyfr Gweddi Gyffredin wedi 
ei gyfansoddi; ac y mae Diolch, 
Moliant, Gwrando'r Gair, Cyffes 
Pechodau, Cyffes Ffydd, a Gweddian 
neu Erfyniadau yn rhan hanfodol o 
bob un o honynt.* Am eu hanea, 
gellir olrhain rhai rhannau yn ol i 
Lyfrau Gweddi neu Ffurfiau Gwasan- 
aeth ag oeddynt mewn arferiad yn yr 
Eglwys bymtheg cant o flynyddoedd 
yn ol ; h.y., i'r amser pryd y gosteg- 
odd yr erlidigaethau, ac nid oedd 
achos mwy am gadw y Drefh 
Wasanaeth yn beth dirgel, ac felly 
y dechreuwyd ei hysgrifenu a'i 
gwneuthur yn gyhoeddus; ond pa 
cyhyd cyn hynny yr oeddynt wedi 
bod mewn arferiad, megis traddod- 
iadau a ffurf-ymadroddion a ddysgwyd 
o oes i oes, nid ydys yn gwybod; 
dichon fod rhai o honynt yn waith 
yr Apostolion eu hunain, ac yn rhan 
o'r ffyrdd yng Ngbrist a athraw- 
iaethent ym mhob Eglwys ym mhob 
man ;" ' gwyddom fod geiriau a threfn 
ein Hiachawdwr Bendigedig ei Hun 
wedi eu cadw yn y Weddi arddercbog 
honno a ddysgodd Efe i'w ddisgybl- 
ion, yn gystal ag yn y Drefn i 
Weinyddu Bedydd a'r Cymmun 
Bendigaid. Rhannau eraill ydynt 
i'w cael yn Arfer Salisbury, a gyfan- 
soddwyd yn 1085, ac ydynt yn dwyn 
argraff yr Hen Eglwys Brydeinig ar 
y naill law ac Eglwys Ephesus o 
blanniad loan yr Apostol ar y Haw 
arall. Yr ychwanegiadau anysgryth- 
yrol a wnaed attynt yn y canol- 
oesoedd a adawyd allan yn y 
Diwygiad,^ ac felly adferwyd hwynt 
i'w cyflwr boreol; ac ynddynt hwy 



* Yr annogaeth. " Anwyl gariadus 
frodyr," &c.. 

* Rhydd Justin Martyr yn ei Apology, 
a ysgrifenwyd tua deugain mlyneddarol 
marwolaeth S. loan, ryw gynllun byr o'r 
cyfryw Wasanaeth, yr hwn oedd mewn 
arferiad cyffredinol y pryd hynny. 

' Arferion neu Drefn -wasanaethoedd 
eraill a ddilynid o fewn y deyrnas cyn y 
Diwygiad oeddynt, Arfer HenJ^ordd^ Arfer 
Bangor, Arfer Efrawg^ ac Arfer Lincoln, 



Digitized by 



^5 



am lawer oes a chanrif mae yr 
** Eglwys Lan trwy'r holl fyd " wedi 
cyduno ei Uais a cyd-ddyrchafu ei 
chalon, mewn diolch, moliant, a 
gweddi, at y Tad, a'r Mab, a'r 
Yspryd Glan. Y pryd hynny " ych- 
wanegwyd hefyd ryw Weddiau a 
Ffurfiau o Ddiolch wedi eu cym- 
mwyso i achlysurau priodol; yn 
bennodol i'r sawl y sydd ar y mor, 
gyda Gwasanaeth am Fedydd y sawl 
sy mewn oedran addfedach ; yr hwn 
er nad oedd mor atighenrheidiol pan 
luniwyd y Llyfr Cyntaf/ er hynny, 
o herwydd cynnyddiad sect yr Ana- 
bap tistiaid, a ymlusgodd i'n mysg ni 
trwy benrhydd-did yr amserbedd 
diweddar, a tieth yn awr yn anghen- 
rheidiol ac a all fod yn fuddiol rhag 
Haw i fedyddio y Brodorion yn ein 
Trefedigaethau Tram or, ac eraill a 
droer i'r ffydd."* Cymmaint a hyn 
am hanes y Llyfr Gweddi^ GylFredin, 
am y syniadau difrifol a pb arch us, 
a'r iaith ardderchog, digon fydd 
dywedyd yma fod dysgedigion a 
duwiolion pob oes yn ei brisio yn 
iichel ac yn ei gyfrif o ran hynny y 
Llyfr nesaf at y Bibl.' 

Yn awr, gan ei fod o gymmaint 
pwys, er gogoniant i Dduw ac er 
budd i ni ein hunain, i ni " weddio 
a*r yspryd a gweddio a'r deall hefyd," 
boed i mi fanylu ychydig ar gyn- 
nwysiad yr amryw Wasanaethoedd 
ac ar drefn ac amcan eu hadrannau 
neillduol. 

Y Weddi Foreol a PhrydnhawnoL 
Hwyr a bore fe'n gwahoddir i ddyfod 
"i dy Dduw mewn sain cfin a moliant, 
fel tyrfa yn cadw gwyl,"* i dalu 
diolch id do am yr ami ddaioni a 
dderbyniasom ar ei law, ac i ddatgan 
ei haeddediccaf foliant*' mewn Psalm- 
au, a Hymnau, a Chaniadau Ys- 
prydol. Ac fel y gwnelom hyn yn 



» A.D. 1549. 

* Hhagymadrodd Esgob Sanderson i'r 
Llyfr Gweddi, 1661; gwaith Espjob Griffith 
o Lanelwy gan mwyaf oedd y Gwasanaeth 
Bedydd hwn i oedran addfedach. 

* Psalm xlii. 4. 

29— xvi. 



fwy teilwng, fe'n hadgoffir yn ddwys 
yn yr adnodau yn y dechreu am eiii 
gwendid, ein perygl, a'n hangen, ac 
am y cymmwysderau a ofynir ar ein 
Haw, am bechod a chospedigaeth, am 
angau a barn, am edifeirwch a 
maddeuant. Yn yr Annogaeth gosodir 
ein rhan a*n dyledswydd ger ein bron, 
a chyngorir ni iV chydgyflawnu, gan 
gydleisio yn'gyntaf k chalon bur a 
lleferydd ostyngedig, y Gyffes Gy- 
ffredin^ yn yr hon yr ydym, fel y 
Mab Afradlon, yn troi at ein Tad 
dan gyfaddef ein pechodau o esgeu- 
lusdod ac o weithrediad, ac fel defaid 
wedi myned ar gyfeiliorn yn " dy- 
chwelyd at Fugail ac Esgob ein 
heneidiau,"' gydag erfyniad dwys 
am gymmorth i fyw rhagllaw yn 
fwy ufudd i Dduw, yn fwy caredig 
tuag at ein cyd-ddynion, ac yn fwy 
sobr ac hunanwadol ynom ein hunain. 
Yna wedi clywed ei addewid o 
Ollyngdod a Maddeuant i'r rhai gwir 
edifeiriol, byddwn yn fwy hyderus 
yn ei gyfarch fel Ein Tad, gap gwbl 
gredu mai pa bethau by nag eraill a 
ofynom yn ei enw Ef, a hwythau er 
daioni i ni, y cawn eu derbyn hwynt. 
Yna, ar ol ymannog ein gilydd yn y 
Venite^ (DeuwCh, canwn i'r Ar- 
glwydd), awn rhagom i ganu yn 
llafar iddo a Psalmau,^^ y rhai ydynt 
Hymnau luddewig yn darlunio 
Dafydd a'i deimladau, a'r Liddewon 
a'u hamgylchiadau, ond yn cysgodi 
y Messiah, Mab Dafydd, ac achosion 
ei Eglwys Ef, ac am hynny yn cael 
eu diweddu gyda'r Gloria Patj^i, i 
arwyddoccau yr ystyr ysprydol a 
Christionogol a berthyn iddynt yn 
awr. Yn nesaf, gelwir arnom i 
" wrando ei sancteiddiaf Air Ef " yn 
y Llithiau. Ar ol clywed yh y Llith 
gyntaf a gymmerir allan o'r Hen 
Destament (yr hwn a ddosparthir fel 
ag i'w ddarllain trwyddo gan mwyaf 
unwaith y flwyddyn) am fawrion 
weithredoedd Duw yng nghreadigaeth 



• 1 Pet. ii. 25. 
2 Psalm xcy. 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



226 

J bjd a*i drefniad parhaiis, ac am ei 
werthfawr addewidion o lachawdwr i 
ddyfodf byddwn yn clodfori ei enw 
sanctaidd am hjnny, naill ai fcl 
Eglwys yn gyflfredinol, yn y Te Deuin, 
J gan ardderchog bono o waith 
S. Ambrose, " Ti Dduw a folwn, Ti 
a gydnabyddwn yn Arglwydd," neu 
fel aelodau neillduol o honi yn datgan 
ein teimladau personol o ddiolcli yng 
Nghdn y Fendigedig Forwijn, " Fy 
enaid a fawrha yr Arglwydd." Tro 
arall, gan edrycb ym mlaen at aniser 
adferiad pob betb,"* byddwn yngalw 
ar bob dosparth o'r greadigaeth — 
Omnia Opera — i gydfoliannu a chyd- 
orfoleddn, yng ngeiriau y Tri Llangc, 
" Chwychwi, hoU weithredodoedd yr 
Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd, 
molwch a mawrhewch Ef yn dragyw- 
ydd;'* a thro arall gyda'r Psalmydd 
i ** ganu i'r Arglwydd ganiad newydd, 
canys Efe a wnaeth bethau rhyfedd; 
a'i ddeuheulaw ac a*i fiaich sanctaidd 
y parodd iddo ei bun fuddugoliaeth."* 
Yn nesaf ar ol hyn, yn yr Ail Lith^ 
allan o'r Testament Newydd, yr hwn 
a ddosparthwyd fel ag iV ddarllain 
agos trwyddo, yn ol yr ben drefu 
dair gwaith, ac yn ol y newydd 
ddwy waith y flwyddyn, darllenir yr 
banes am yr lachawdwr ivedi dyfody 
ei wyrthiau a'i ymadroddion, ei 
fywyd a'i ddioddefiadau, a gwaith 
ei Eglwys ar ol ei ymadawiad; a 
than ymsyniad dwys o*r trugareddau 
hyn tuag attorn, byddwn wcithiaii yn 
dyrchafu ein diolch-gan gyda Zachar- 
ias duwiol, " Bendigedig fyddo Ar- 
glwydd Dduw Israel, canys Efe a 
ymwelodd ac a brynodd ei bobl;"^ 
waith arall gyda Simeon oedrannus 
a ffyddlon yn ei gydnabod *'yn 
Oleuni i • oleuo'r Cenhedloedd, yn 
gystal ag yn Ogoniant ei bobl 
Israel ; '* * waith arall byddwn yn 
ymannog ein gilydd fel Eglwys yn 
gyflfreiinol, i ddangos ein diolch- 

* Actau iii. 21. 

* Psalm xcviii. Cantate Domino. 
' Benedictus. 

* Nunc dimittis. 



garwcb am y " newyddion da," trwy 
" ddyfod i mewn i*w byrth Ef a 
diolch ac iV lysoedd a moliant 
gennym, i ddiolch iddo* a chlodfori ei 
enw Ef,"' a hynny er ei fawr 
ogoniant Ef ; " waith arall trwy 
ymannog ein gilydd i ffydd a gweith- 
redoedd da, fel trwy ein cydweithred- 
iad cysson mewn gweddi, gair, ac 
esauipl, ** yr adwaener ei ffordd Ef 
ar y ddaear a'i iachawdwriaeth ym 
mhlith yr boll genhedloedd."' Ac 
yn wastad ar 61 y Llithoedd, megis 
ag ar ol yr Epistol a'r Efengyl yng 
Ngwasanaetli y Cymmun, byddwn yn 
gwneuthur Cyffes gyhoeddus o*n Ffydd 
yn '* y Tad, a'r Mab, a'r Yspryd 
Glan, yr Ogoned, Lan Fendigaid 
Drindod" addatguddir i ni ynddynt, 
yn y naill neu'r llall o'r Credoau, sef 
" Credo Nicea, Credo Athanasius, a'r 
hwn a elwir yn gyffredin Credo'r 
Apostolion, y rhai a ddylid yn gwbl 
eu derby n a'u credu, oblegiil fe ellir 
eu proti trwy ddiddadl warantrwydd 
yr Ysgrythyr Lan."* Yna eir ym 



' PsaloQ c. Jttbilate Dio. 

^ Psalm Ixxvii. Deus niisereatur. 

' Erihygl viii. "Y Cyfftis o'li Ffydd 
Gristi()n<)g(»l a elwir yn gyffredin CV«/o 
Sant Athanasius,'* ac weithiau y Psalm 
Quicunque Vuit, a gyfausoddwyd (yn ol 
rhai awduron gan Hilary, Esgob Aries, 
tua'r riwyddyn A.I). 460; yn ol eraill gan 
Victricius. Esgob Rouen, yn A.I). 401) er 
amildiffyn y gwiriuneddau a faentumiwyd 
mor gadarn gan yr enwog Athanasius — 
Archesgob Alexandria, A D. 326—373, yn 
erbyn yr Ariaid ac eraill a wrthwynebent 
athrawiaeth fawr y Drindod. Mae yr 
ymadroddion dyfnion ynddi wedi eu cyf- 
addasu at ddnll ymadroddion y gau 
athrawiaethau hynny gyda'r bwriad o'u 
hatteb a'u dymchwelyd yn eu hiaith eu 
hun. Y rhybuddion dwys a gynnw3'8ir 
ynddi a gyfeiriant nid at gredinwyr an- 
nysgedig nag at eraill tu hwnt i*w cyrhaedd, 
ond at gaugredinwyr bwriadol a gwrth- 
wynebwyr gwrthnysig. "Y neb a fynno 
fod yn gadwedig." A chan fod hadau 
braidd pob gau opiniwn a heresi diwedd- 
arach yn gynnwysedig yn y gau athraw- 
iaethau hynny, mae *'y ffurf o ymadroddion 
iacbus " hyn o lawn cymmaint gwerth eto 
ag yr oedd yn y dyddiau hynny, fel rhybudd 
rhag cyfeiliornad, a chyfarwyddyd i'r 
gwirionedd. Nid ydy w y Ilymder ychwaith, 



Digitized by 



I 



tR HAUL. 



mlacn at y Colectau a'r Gtceddtau i 
" erchi j cyfryw bethau ag a fyddo 
cynimwys ac anghenrheidiol cystal ar 
les y corph a'r «naid," a hyiiny dros 
eraill yr un modd a ni ein himain. 
Hyn mewn ystyr neillduol ydyw 
amcan y Litany, yr hwii Wasanaeth 
sydd wedi ei gyfansoddi yn ol y 
cynllun hwnnw o eiddo S. Paul, 
** Cyngori yr ydwyf ym mlaen pob 
peth fod ymbiliau, gweddiau, deisyf- 
ladau, athalu dtolch, dros bob dyn."' 
Yma ar ol cyfFes o'n ffydd yn y 
Drindod Lan Feiidigaid (1 — 4), yr 
ydys yn taer erfyn ar yr Ail Berson, 
yr Hwn *' a*n prynodd a'i werth- 
fawroccaf waed" i'n barbed rhag 
canlyniadau y pechodau a aethant 
beibio (5), a rhag y drygau hynny i 
ba rai yr ydym eto yn' agored (6); 
i'n gwared oddiwrth ddrwg duedd- 
iadau ein by spry d (7), cbwantau 
cnawdol ein natur llygredig, a "boll 
dwyll ein tri pbrif elyn" (8); oddi- 
wrth ddamweiniau oddi allan, ac 
aflonyddwch cymdeitbaspl mewn 
gwlad ac eglwys, ac oddiwrth y calon- 
galedwch ac annuwioldeb i ba rai y 
maent oil yn tueddu (10); a hyn yr 
ydym yn ei wasgu arno trwy rym 
yr hyn oil a wnaeth ac a ddioddefodd 
Efe er ein mwyn o'i " Lan Gnawdol- 
iaeth hyd ei Esgyniad a Dyfodiad yr 
Yspryd Glan" (11, 12); ar ol ymbil 
fel hyn drosom ein hunain yr ydym 
yn myned rhagom i weddio am 
gadwraeth ac iawnlywodraethiad yr 
Eglwys Gyflfredinol neu Gatbolig 
(14), ac yn enwedig am anrhydedd 
a llwyddiant ein gwlad a'n Heg- 
Iwys yn eu hamrywiol ddosparth- 
iadau — o'r Frenhines ar ei Gorsedd 
hyd yr iselaf o boll bobl Dduw (15 — 
23); a'r benditbion a weddiwn am 
danynt i'n gwlad ein hunain yr ^m 



aV hwn y condemnia y gau athrawiaethau 
hyn, yn fwy tost na geiriau yr Ysgrythyr 
Lan ei bun, neu ymadroddion dwys y 
Comminasiwn yn erbyn drwgweithredwyr 
anedifeiriol. 

* I Tim. ii. 1. Y fiigurau a ganlyn a 
arwyddoccant yr adnodau yn y Litany. 



227 

hefyd yn eu deisyf **i bob cenedl" 
(23); yna, dan gofio ein dyledswydd, 
fel aelodau neillduol, byddwn yn 
gofyn am galonnan hawddgar ac 
" ychwaneg o ras," fel y cynnyrchom 
ffrwythau yr Yspryd (24, 25); a 
chan fyfyrio ar anghenion rhai eraill 
a'r hyn a ddichon y gwanaf a'r 
tylottaf o honom ei wneud er eu 
mwyn, yr ydym yn cydweddio dros- 
tynt, ar i'r rhai a aethant ar gyfeil- 
iorn, pa un ai o'u gwirfodd ai mewn 
anwybodaeth, ddycbwelyd i'r ffordd 
wir (2G), ar i'r credadyn ffyddlon 
gael ei gadarnhau, y gwan ei gyssuro, 
a'r syrthiedig ei adferyd (27), yr 
anghenus ei gymmorth (28), y rhai 
mewn perygl eu cadw yn ddiogel (29), 
a'r ymddifaid eu hamddiffyn (30). 
Ychwanegir hefyd weddiau am dru- 
garedd i bob dyn (31), am faddeuant 
a throedigaeth i'n gelynion (32), am 
fendith ar ffrwythau y maes (33), ac 
am wir edifeirwcb, gyflawn faddeuant, 
a mwyfwy o ras i ni ein hunain (34) ; 
a chyda'r gweddiau a'r erfyniau hyn, 
cyflwynir ein " diolch cyffredinol am 
yr holl drugareddau a dderbyniasom 
hyd hyii, am y moddion gras i'r en aid 
yn awr, ac am y gobaith o fywyd 
tragywyddol yn y byd sydd eto ar oh 
Mae Trefn Giveinyddiad Swpper yr 
Arglwydd neii y Cynmvun Bendigaid 
yn dilyn yr un cynllun, ac yn cyn- 
nwys cyffes pechodau a chyffes y 
ffydd, darlleniad y Gair, diolch a 
moliant; ar fyr eiriau, yn wir, 
^"Kuckartstia" neu "Aberth o ddiolch 
a mawl" ydyw y Gwasanaeth hwn 
mewn ystyr neillduol; ac fel y cyf- 
Iwynom " yr aberth hwn " yn f^y 
teilwng, ac yr yfom y cwppan hwnnw 
er bendith, mae y Gwasanaeth yn 
dechreu trwy gynnyg i'n sylw rai 
pyngciau athrawiaethol ac ymarferol 
i holi ein Imnain yn eu cylch, sef y 
Deg Gorchymyn, y rhai, er eu bod yn 
ffurf ymadroddion luddewig, eto a 
gymmwysir gennym ni mewn ystyr 
Cristionogol ac ysprydol trwy yr 
Attebion, Arglwydd, trugarta wrth- 
ym, a gostvmg ein calon i gadw'r 



Digitized by 



228 



TB BAUL. 



gyfraith hon," megis ag y gwneid 
a'r Psalmau trwy y ^''Gloria Fatrt'* 
Hefyd, fel y byddo ein gwybodaeth 
yn gyflawn a'n hymarweddiad yn 
gysson, fel y byddo ein zel yn ol 
gwybodaeth, a'n IFydd yn berffaith, 
ac fel " y cynnyddom gan gynnydd 
Duw," gosodir Crist lesu o'n blaen 
yn yr Efengylau priod, yn hoU 
amgylchiadau ei fywyd o*i Adfent 
hyd ei Ddyrchafael, a darlunir ei 
brif wyrthiau ac ymadroddion o'r 
Drindod hyd yr Adfent; ac yn yr 
Epistolau rhoddir esponiadau yspryd- 
oledig ei Apostolion Sanctaidd ar ei 
ewyllys a'i orchymynion, ac ar drefn 
ac athrawiaeth ei deyrnas; ac yn 
ddiweddaf fe'i cydaddolir a chyd- 
ogoneddir Ef gydaV Tad a'r Yspryd 
Glan yn y Credo Nicea, y Ter Sanctus, 
a'r Gloria in Excelsis. 

Mae Trefnwasanaethau eraill hefyd 
heblaw y rhai hyn wedi eu cyfaddasu 
at anghenion neillduol dyn, er cyssiir, 
er nerth, er rhybudd, ac er diddanwch 
iddo o'i febyd hyd ei fedd. 

Yn gyntaf, yn ei Fedydd gwneir 
ef, yr hwn oedd wrth naturiaeth yn 
blentyn digofaint, yn blentyn gras, a 
derbynir ef trwy fabwysiad i deulu 
Duw; ac yn y Gweinyddiad o bono, 
pa un ai i faban ai i un mewn oedran 
aeddfedach,* darllenir rhannau o'r 
Ysgrythyr Lan cymmwys i'r am- 
gylchiad, ac eglurhaol o'i anghenrh^iid 
a'i les; cynnygir holiadau manwl 
mewn perthynas i'r agwedd calon, y 
ffydd a'r dyledswyddau perthynol ; ^ 



* Mae cyfansoddiad diweddar y Drefn 
hon, gan Esgob Griffith o Lanelwy, A.D. 
1662, yn brawf amlwg mor nawydd o beth 
oedd yr arfer o w-rthod bedyddio Babanod; 
a'r rheswm a roddir am y drefnwasanaeth 
newydd hon, sef Cynnyddiad Anabaptism,'' 
yn dangos yr unig sail rhesymol ana wrthod 
eu bedydio, h.y. gwadu y pechod gwreiddiol^ 
fel y gwnaiV Anabaptistiaid. 

^ Am Fechniaf on— gwelsom eisoes mai 
arfer boreol iawn yn y brif Eglwys ydoedd, 
ac y mae*r lies yn amlwg. Nid yw yn 
lleihau un mymryn ar gyfrifoldeb neu 
ddyledswydd y rhieni, ond y mae yn 
foddion i estyn y lies o Fedydd i rai nad 
allnet heb hyony mo'i dderbyii. liheol yr 



a gweir addunedau pwysfawr addas i 
adgoffa, 1 rybuddio, ac i annog yr 
holl wrandawyr i hunan-holiad difrif- 
olach, i ffydd ddyfnach, ac i ufudd- 
dod mwy cyflawn; a hwythau ar yr 
un pryd a elwir arnynt i gyduno 
mewn gweddi am ras a nerth i'r 
newydd-fedyddiedig, fel y gorpheno 
y rhan arall o'i fywyd yn ol hynny o 
ddechreuad. 

Er hyfforddi y Cristion ieuangc 
yn y gwybodaeth o lesu Grist ein 
Harglwydd, a'i rwymedigaeth tuag 
atto, yn gystal ag i'w hyweddu 
mewn buchedd dduwiol a Christion- 
ogol " trwy siampl da ei rieni a gofal 
caredig ei fechniafon, gosodir y 
Catecism, neu "Athrawiaeth i'w 
ddysgu ganddo cyn ei ddwyn i'w 
goffirmio gan yr Esggb." Yn y 
Catecism hwn fe'i addysgir, ar fyr 
eiriau, mewn- dull o holi ac atteb, 
yng nghylch y pethau pwysig hyn, sef 
(1) ei gyflwr genedigol wrth natur 
fel plenty n digofaint; a'i (2) gyflwr 
newydd trwy ras " fel plentyn i 
Dduw, aelod i Grist, ac etifedd 
teyrnas nefoedd ;" (3) prif byngciau 
ffydd Crist^'* h.y. y gwirioneddau a 
raid iddo fel Cristion eu credu; (4) 
y dyledswyddau a raid iddo fel 
Cristion eu cyflawnu tuag at Dduw 
a dyn ; a'r (5) moddion gras a 
sacramentau trwy ba rai y gwnaed ef 
ar y cyntaf yn gyfrannog o'r bywyd 
ysprydol, y cynnorthwyir ef yn bar- 
haus i gyflawnu ei ddyledswyddau 
newydd, ac y cryf heir ei enaid hyd 
ddiwedd ei bererindod a meddiant ar 
ei etifeddiaeth. Wedi ei adddysgu 



Eglwys mewn perthynas i Fechniafon 
ydyw ar iddynt fod yn gymmunwyr; a'r 
Methodistiaid, cyn belled ag na fedyddiaot 
ond plant eu haelodau, ydynt yn dilyn y 
rheol hon; ond gan na wnant fedyddio 
plant eraill, maent yn eu cau hwy allan 
oV cyfammod ac mewn effaith yn gwneud 
i les Bedydd ymddibynnu yn hoUol ar 
deilyngdod rhieni, ac nid ar ordinhad 
Crist a thrugaredd Duw. Ond os ydyw 
yn anghenrheidiol i blant aelodau mae yn 
anghenrheidiol hefyd i'r Ueill, a thrwy 
Fechniafon mae'r Eglwys yn parottoi ar eu 
cyfer. 



Digitized by 



7 R HAUL. 



fel hyn a chyrhaedd oedran pwyll, 
mae efe yn nesaf, wrth ddyfod i'w 
gonffirmioy yn cael ei arfogi ag arfau 
newydd yspfydol i ymladd yn wrol 
dan faner Crist yn erbyn gelynion ei 
enaid, sef a'r doniau ysprydol hynny 
fyddont gymmwysaf i*w gadarnhau 
yng ngwaeanaeth ei Arglwydd, a'i | 
gyfaddasu i "gael rhan o etifeddiaeth 
y Saint yn y goleuni," " yspryd doeth- 
ineb a deall, yspryd cyngor a nerth 
ysprydol, yspryd gwybodaeth, a gwir 
dduwioldeb a sanctaidd ofn." * Gwneir 
hyn hefyd yn y cyfnod pwysiccaf o'i 
fywyd, pan mae ei galon eto yn Ian, 
a'i gydwydod eto yn dyner, a phan y 
mae efe yn ymadael am y tro cyntaf 
feallai a chronglwyd ei rieni i wynebu 
y byd a'i brofedigaethau, pan yn 
dechreu teimlo grym y cnawd a'i 
chwantau, a phan yn rhydd rbag 
cymmelliadau ei gartref a gofal tyner 
ei dad a'i fam, y mae Satan yn sibrwd 
yn ei glustiau am ddifyrrwch a 
phleser, am fwyniant a chanmoliaeth 
y byd, am fri ac anrhydedd daearol; 
ar fyr eiriau, pan fydd ei bery^l yn 
fwyaf, a'i anghen yn ddyfnaf am 
egwyddorion da yn y galon ac am 
ddoniau grae i'w cadamhau yno. 

Trachefn, pan fydd y Cristion am 
ymuno mewn glan Briodas^ y 'stad 
anrhydeddus honno sydd yn arwydd- 
occau y dirgel undeb sydd rhwng 
Crist a'i Eglwys,"' mae gweddiau yr 
Eglwys a'i bendith yn cydfyned a'i 
waith ; ac os genir plant iddo a dwyn 
gwraig ei fynwes yn ddiogel trwy y 
mawr perygl a'r poen, yn y Diolwch 
mae iddi gyflwyno ei theimladau o 
lawenydd a diolch am " yr etifedd- 
iaeth a dderbyniodd gan yr Arglwydd, 
herwydd ei wobr Ef yw ffrwyth y 
groth."» 

Os daw selni a chlefyd i'w ran, 
mae y Drefn i Ymweled cHr Claf wedi 
ei pharottoi ar gyfer yr amgylchiad, 
gydag adnodau, cyngorion, a gwedd- 
iau cymmwys i'w addysgu, a'i ddiddanu 

I Trefn Conffirmasiwn. 
« Ephes. V. 23—32. 
' Fsidm cxxvii. 



a diddanion nefol; ac yn ychwanegol 
at hynny, y Gwasanaeth difrifol a 
sanctaidd, Cymmun y Claf, 

Ac yn olaf oil, pan fydd y diwedd 
wedi dyfod a'i yrfa ddaearol drpsodd, 
pan fydd ei enaid wedi dycliwelyd at 
yr Arglwydd, yr Hwn a'i rhoes, ac 
hebrwng o'i gyfeillion galarus ei 
weddillion i'w hir gartref, yng 
Nghladdedigaeth y Meirw cyhoeddir 
dedwyddwch "y sawl sy'n marw 
yn yr Arglwydd," darllenir yn 
ein clyw newyddion da Efengyl 
yr Adgyfodiad/ adgoffir ni, yng 
nghanol ein galar, am y gwir ddiogel 
obaith o'r Adgyfodiad* i fywyd tra- 
gywyddol trwy ein Harglwydd lesu 
Grist, ac fe'n cyngorir ar yr amser 
mwyaf sobr ac yn y modd mwyaf 
drifrifol i gyfrif ein dyddiau a gosod 
ein ty ein hun mewn trefn, ar gyfer 
yr un ad eg dwys, pan fyddom ninnau 
yn gorphwyso oddiwrth ein llafur, 
fel y gallo ein cyfeillion feddwl am 
danom gyda llawenydd pur, ac nid 
gyda rhyw obaith gwan ac ansicr, 
pan glywont y geiriau ardderchog a 
gyhoeddir uwch ein pen, O hyn 
allan gwynfydedig yw y meirw y rhai 
sydd yn marw yn yr Arglwydd." 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Idwal. Nid oea dim yn y byd hwn 
ag yr wyf fi yn gasau gymmaint a 
gwaddol yr Eglwys Sefydledig. Efe 
yw'r anghyfiawnder mwyaf sydd yn 
bodoli. Y mae yn ofuadwy i ni yr 
YmneillduVyr gynnal Eglwys ag y 
mae ein cydwybodau yn gondemuio 
gyda> dirmyg mwyaf. Ond y mae 
amser gwell yn gwawrio. Y mae 
cadwyni gormes yn cael eu dryllio o 
uu i un. Mae Mr. Miall yn yr 
wythnos hon yn dyfod &'i gynnyg o 
flaen y Senedd, fod anerchiad i gael 

» 1 Cor. xy. 

2 Dalier sylw mai *'Fr Adgyfodiad" yw 
y geiriau er annogaeth a diddanwch i*r 
galarwyr byvo, ac nid ei adgyfodiad, fel y 
camsynir weithiau am y marw. 



Digitized by 



230 



TR HAUL. 



ei gyflwyno i'w Mawrhydi y Frenines 
yn erfyn arni henodi Commissiwn 
Breiiinol i chwilio mewn i natur, 
dechreuad, swm, a chyfaddasiad 
meddiduuau Eglwys Lloegr. Fel 
hyn, y mae cwymp yr Kglwys wrth 
y drws 

If or. Y mae y dwymyn Radical- 
aidd yu parhau i ferwi yii dy waed 
di, Idwal, yu ddiorphwys, ac y mae'r 
effaith yn codi i'th ymeuydd, nes yr 
wyt ti wedi myned i gredu poh peth 
ag sydd yn galw heibio dy hoprau 
Radicalaidd. Nid yd wyt ti yn galTu 
pwyBO a mesur dim— dim ond drachtio 
o hyd o gwpanau fFug-ryddid. 
Khyddid i chwi enllibio a chymmeryd 
gatael ar eiddo eich cymniydogion 
heb gy mmaiut a chaniatfid i draethu 
gair yu eich erbyn, yw eich rbyddid 
chwi. Y mae yn wir fod Mr. Miall 
yn dyfod fath gynnyg yra mlaen; 
ac y mae yn llawu mor wir a hyny 
fod Mr. Cubitt, yr aelod dros West 
Surrey, yn dyfod a chynuyg ym 
mlaen am i Gonimissiwn Breninol 
gael ei aufon i chwilio mewn i 
ddechreuad, natur, swm, a chyfadd- 
fesiad meddiaunau yr Enwadau cref- 
yddol yn Lloegr a Chymru, 

Llywelyn. O, nid yw y cynnygiad 
olaf ddim yn deg. Y ni biau yr holl 
bethau ag ydym yn ddal. 

Ifor. le, dyna yw maint eich 
rhyddid chwi. Yr ydych yn ymosod 
yn ddiddiwedd am ddifeddiannu'r 
Eglwys o'i heiddo, ac a'r uu anadl yh 
dadleu yn boeth am gadw eiddo eich 
hunain. . 

Idwal. Nid oes genym ni lawer o 
feddiannau i gael, ac y mae'r ychydig 
hyny wedi cael eu rhoddi i ni gan 
bobl dda yr oesoedd sydd wedi pasio. 

Ifor. Yr uu fath yn gymhwys y 
mae meddiaunau yr Eglwys. Nid 
oes angen myned ym mhellach ua 
Chymru cyn cael profiou o hyny. 
Cafodd meddiaunau yr Eglwys yng 
Nghymru eu rhoddi iddi gan y 
tywysogion a'r pendefigion Cymreig. 
Rhoddodd tylwyth Dewi Sant wm- 
bredd dirfawr o diroedd iddi, ac y 



maeV tiroedd hyny, rai o honynt, yn 
dal fyth ym raeddiant yr Eglwys. 
Rhoddodd disgynyddion Rhys ab 
Tewdwr diroedd eang at wasanaeth 
crefydd. Y mae genym banes fod y 
tywysog Rhys ab Gruffydd yn rhoddi 
rhau helaeth at hyny. Cafodd y 
weithred o'i gyflwyno drosodd i'r 
Eglwys ei chyflawnu yu AUor Eglwys 
Sant Ffraid, yn Rhaiadr Gwy. Yr 
oedd y weithred yn cael ei gwueyd 
yn euw Duw a Dewi Sant, a melltith 
ar ben y sawl a ryfygai ei led rata 
neu ei gymmeryd fFwrdd. Cafodd y 
degwm ei roddi yn yr un modd ar 
Allorau Teilo a Dewi i fod at wasan- 
aeth crefydd am byth, a melltith ar 
ben y sawl a'i lledratai. ^ 

Sierlyn. Yn wir, creaduriaid ofn- 
adwy ywV Radicaliaid. Gallesid 
meddwl y dylasent edrych mewn i 
natur dechreuad pethau fel yna. ac 
ar ol deall ymdawelu a bod yn 
heddychol a diolchgar am eu bod 
yu byw mewn gwlad mor uchel ei 
breintiau, ac ymfalchio fod geuynri 
y fath dadau duwiol, elusengar, ac 
haelionus. 

Idwal. Yr ydym ni am gael cyd- 
raddoliaeth crefyddol. 

Sierlyn. Cydraddoliaeth yn wir! 
On id oes genym gydraddoliaethl Y 
mae gan bob dyu yn y deyrnas bawl 
i ddewis y grefydd a fyuo, ac addoli 
fel y byddo ei gydwybod yn dewis. 
Pa ryddid a ellir ddysgwyl ym 
mhellach na hyny? Os ydych chwi 
i gael eich amcanion chwyldroadol i 
ben, y mae yn rhaid cael chwyldroad 
llwyr. Fel y mae Mr. Cubitt yn 
cynnyg, mae yn rhaid cael gwybod 
banes dechreuad a swm eich medd- 
iaunau. Y mae'r un rheswm dros 
iV genedl gael meddiant o gojegau 
Trefecca, Aberhonddu, Pont y PM, 
Bala, HwlfFordd, a Chaerfyrddin, ag 
sy dros gymmeryd meddiant o'r 
degwm a meddiaunau'r Eglwys. Bydd 
raid i'r Corff roddi fyny gymmyn- 
rodd Griffiths, Glan yr Afou Ddu, i 
gapel Llangeitho, a chymmynroddion 
Mr. a Mrs. Lloyd o Fronwydd i Gapel 



Digitized by 



YR HAUL. 



231 



y Drindod. Cyn symmud un cam ym wyf fi yn hoffi eu daliadau crefyddol 
mbellach, mae yu rhaid i chwi y hwy. 

Coiff roddi fyny bob tipyn ag ydych Sierlyn. Yr ydych chwi y Sectau 
yn dderbyu. Rhoddwch i fyny arian wedi tori pob caiiolfur gwahauiaeth 
Capely Drindod aLlaogeitho. arhodd- 1 rhyngoch a'ch gilydd er mwyn 
wch freintiau eich colegau i bawb, , mantais i ymosod ar yr Eglwys 
Undodiaid ac ereill yn ddiwahaniaeth. i Nid y w canolfur y gwahauiaeth rhwug 
Ifor. Gan i ti grybwyll yr Dndod- j Trindodiaeth ac Undodiaeth o ddim 
laid, y mae yn dyfod i*m cof am [ pwys yn awr. Yr ydych yn frawdol 
ychydig o honynt yn ardal Llandyssul anghyftredin. Yr oedd brawdoliaeth 
yua. Y raae rhai o honyut yn ' rhyfedd i'w gweled yn y /</^c? Radioal- 

Radicaliaid poeth, yn chwithig o [ aidd yn ardal Llan / 

elynol iV Eglwys a'i meddiannau. ! Llywelyn. Nid wyf yn deall beth 
Ond y mae yn eithaf havvdd canfod I yr wyt ti yn feddwl wrth hyuy. 
yr amcan. Er nacd yw y blaid \ Sierlyn. Anhawdd geuyf goelio 
gyfeiliornus hou ond bychan, etc y | hyny, o blegid yr oedd llawer o 
maent yn ofnadwy am grafangu I ddannedd ac egwyddorion Ymneill- 
raeddiannau pobl ereill. Cafodd cryn I duaeth yu rhedeg drw3'ddi oil — ym- 
lawer o feddianuau eu rhoddi gan yr ^ osodiadau personol tu ol i'r llwyn» a 
hen dadau Presbyteraidd i'r capeli y phob peth teilwng o Ymneillduaeth 
perthyneut iddyut; ond yn raddol Radicalaidd Yr oedd yrawdwr wedi 
rhedodd llif Sosiniaeth i'r capeli, a Imd am 3'8baid hiv ym Mhair Cerid- 
chymmerodd yr Undodiaid feddiaut wen Wrach, ac wedi ei berffeithio 
o'r capeli a'r meddiannau, ac y maent ym mhob dim fel cablwr, a daeth i 
heddyw yng ngafael pobl sydd yu enwogrwynd bythol trwy y cyfan- 
gwadu Duwdod y Mab, yu hollol | soddiad gorchestol hwu. Tebyg y 
groes i egwyddorion a dymuuiadau y , bydd symniudiad ar dn^ed yn y man 
cymmynroddwyr ! Mae yn chwithig j am gael tysteb iddo. Bydd twrw 
clywed rhai fel hyn yn bloeddio yn mawr ar y Siiliau tnag at gael hyny 
erbyn meddiannau yr Eglwys; ond j i beii. Rhaid i'r baledwr hwn gael 
yr araoan yw, cael gafael ar gyfrau hathodyn o faint maen Ceti am ei 
helaeth o honynt iddynt eu huuain; i wasauaeth i Kadicaliaeth. Tebyg y 
a gwn y cymmerenl afael ar y cyfan ^ l)yddai ar y naill wyueb iddo ddelw 
yfory nesaf pe galleut. Edrycher ar Sant Cromwel, ac ar y Hall ddelw 
hen gapel Pen y Bout ar Ogwyr, lie bu gwrthddrych y rhodd yn ei hoU 
yr enwog Lewis Jones yn pregethu urddas, a'r holl frawdoliaeth yn 
Crist gyda gwres a llwyddiant mawr: gwaeddi 'Abrec." - * , 

y mae yn bresenuol gydaV Undodwyr. ■ Idwal Yr wyf fi yu hoffi dynion 
Edrycher hefyd ar gymmynroddiun o egwyddorion. 

yr Arglwyddes Hewley; capel yr Ifjr. Nid oes genych chwi y 
enwog Matthew Henry yng Nghaer- Radicaliaid egwyddorion yn y byd 
lleon, a llawer o feddiannau ereill. ' ond ymdrechu berwi y wlad yu. 
Tra y mae'r Undodiaid yu llyfu eu ddibaid gan waeddi am ddiwygiad, 
gwefusau ar gymmynroddion cref- | ac felly yn gyru cymHeithas yn llawer 
yddol, le, a'r rhai hyny yn feddiaut ' mwy aunedwydd. Mae y Bil Addysg 
yr hen Bresbyteriaid Trindodol, y a fuoch chwi yu foddion i ddwyn i 
mae yu syn clywed y Doethor Barfog ben yn berwi y wlad i Byrddau 
a'i gyfaill Yswain y Gwilsen yn Ysgoliou, ac yn fyuych y mae bodach 
bloeddio yn erbyn meddiannau yr .a wyddant leiaf am addysg yu creu 
Eglwys! ' cynhwrf diderfyu fel yu Llanbedr 

Idwal. Mae yr Undodiaid yn Felffre a manau ereill. Mae y bil 
ddynion rhyddfrydig iawu, ond nid hwu yn foddion i ddifeddiannu can- 



Digitized by 



232 



YB HAUt. 



noedd o jTBgolfeistriaid gwasanaethgar 
o*a hywoliaetb! Mae miloedd o 
ddynioD tlodioti jn gorfod tala tretb 
jBgol, aV boneddigion ag oedd yn 
cjfranu oV blaen yn cael l>od yn 
rfaydd 1 Mae eicb ysbryd cynbyrfua 
ao angbristionogol gwedi gyru pob 



teimlad crefyddol o*r wlad: mae 
anwiredd. enllib, meddwdod, a phech- 
odau ereil] yn ffynu gyda digywilydd- 
dra poenus. Ond cofiwcb chwi, os 
ydych am attafaelu meddiannau yr 
Gglwys, y bydd raid i*cb eiddo 
cbwitban dderbyn yr un dynged. 



CHARTER ROLL. 



3l8T HENRY IIL ANNO DOMINI 1247. 
(42 MEMB. 9.) 



JttX Archiepiscopis, (fee, Salutem. 
Sciatis nos inspexisse cartam Henrici 
Regis aui nostri, in hec uerba: 
" Heuricus, Rex Anglie, et Dux Nor- 
mannie et Aquitanie, et Comes 
Andegauie, Archiepiscopis, Episcopis, 
Abbatibus, Comitibus, Baronibus, 
Justiciariis, Vicecomitibus, Ministris, 
Balliuis et omnibus fidelibus suis 
Francis et Anglis et Wallensibus, 
Salutem. Sciatis me pro salute anime 
antecessorum meorum et 
meorum concessisse et 
dedisse et hac carta mea 
confirmasse Deo et Ecclesie 
Sancti Johannis Ewangliste de Kay- 
ermerdin et Canonicis ibidem Deo 
seruientibusjin perpetuam elimosinam, 
veterem civitatem de Kayermerdin 
cum omnibus pertinenciis suis, sicut 
fines et termini perambulati sunt 
coram Balliuis meis de Kayermerdin. 
Dedi eciam prefatis canonicis eccles- 
iara Sancti Petri que sita est in 
eadem ciuitate cum capella de castello 
meo de Kayermerdin et omnibus aliis 
capeflis ad eandeni ecclesiam perti- 
nentibtts. Preterea dedi eis et concessi 



mee et 
heredum 

Wallia. 



SvhlJ ^lltJ^ to tbe Archbishops, &c.. 
Greeting. Know you that we have 
examined the charter of King Henry * 
our Grandfather, in these words: 
" Henry, King of England, and Duke 
of Normandy and Aquitaine, and 
Earl of Anjou, to the Archbishops, 
Bishops, Abbots, Earls, Barons, 
Justiciars, SheriJBFs, Ministers, Bail- 
iffs, and to all his faithfiil subjects, 
French, English, and Welsh, Greet- 
ing. Know ye that, for the safety of 
my soul and the souls of my ancestors 
and my heirs, I have given and 

Wales S^^^^^^ t^is my 

charter have confirmed to 
God and the Church of Saint John 
the Evangelist* of Kayermerdin and 
to tlie Canons there, the servants of 
God, in perpetual alms, the old City 
of Kayermerdin, with all its appur- 
tenances, as the bounds and limits 
thereof are perambulated in the 
presence of my Bailifi^s of Kayer- 
merdin. I have also given to the 
aforesaid Canons the Church of Saint 
Peter, which is situated in the same 
city, with the chapel of my Castle of 
Kayermerdin, and all other chapels to 
the same Church belonging. Further 
I have given and granted to them 
4 ploughlands® in Eglisuent,* which 



» Henry II. 

* The Church of Saint John the Evangelist stood on the right bank of the Towy, 
about 60 yards west of the present Tin Mill. The " canons " there were of the order 
of Saint Augustine. The arms in the seal of the Church shew " Azure, an Eagle 
with wings endorsed, standing on a branch of laurel, all or." 

* A ploughland equals as much as one plough turns up in a year, nearly 100 acres. 

* Eglisuent, now known as Abernant Church (?), about 5 miles from Carmarthen. 



Digitized by 



TB HAUL. 



233 



iiij carucatas terre in Eglisuent quas 
habent ex dono Bolederici Latimer 
et ijw carucatas terre in communi 
quas habent ex dono Bernardi 
Meneuensis Episcopi. Dedi eciam eis 
et concessi vnam carucatam terre in 
Egliskein, cum capella infra terminos 
eiusdem terre sita quam dedit eisdem 
canonicis Alfred Dryue, et vnam 
carucatam terre que dicitur Pentewey. 
Quare nolo et firmiter precipio ut 
predicti Canonici prefatas terras cum 
ecclesiis et capellis sine aliqua con- 
suetudine seculari et exactione habeant 
et teneant, bene et in pace, libere et 
quiete plene, et honorifice, et integre 
in bosco in piano, in viis in semitis 
in pratis in pascuis, in aquis, in 
molendinis, in piscariis et piscacioni- 
bus, et in omnibus rebus. Et prohibeo 
ne aliquis de Balliuis meis eisdem 
Canonicis de supradictis rebus iniur- 
iam yel molestiam faciat aut facere 
permittat. Testibus Ricardo Can- 
tuarensis Archiepiscopo. Gyleberto 
Londinensis Episcopo. Petro Men- 



jthey have of the gift of Bolderic 

I Latimer, and 2 ploughlands in com- 
mon which they have of the gift of 
Bernard, Bishop of Saint David's.' 

I I have also given and granted to 
i them one ploughland in Egliskein,* 
with the chapel within the bounds of 
the same land situated, which Alfred 
Dryve gave to the same Canons, and 
one ploughland which is called Pen- 
tewey.* Wherefore I will and firmly 
command that the aforesaid Canons 
the aforesaid lands with the Churches 
and chapels shall have and hold 
without any secular custom or ex- 
action peaceably, freely and quietly, 
honourably and wholly, in wood, in 
plain, in ways, in paths, in meadows, 
in feedings, in waters, in mills, in 
fisheries and fishings, and in all 
things. And I forbid that any of 
my Bailiflfs shall do or suffer to be 
done any injury or disturbance to 
the same Canons concerning the 
matters aforesaid. These being 
witnesses, Richard,* Archbishop of 
Canterbury. Gylbert,* Bishop of 
London. Peter," Bishop of Saint 



' Bernard; this eminent prelate and stout defender of the Archbishopric of St. 
David's, had been Chancellor to Adeliza of Louvaine, second Queen to Henry I. In 
1115 he was admitted to priest's orders, and the next day consecrated by Rodolph, 
Archbishop of Canterbury, and six attendant bishops to the above see, which previous 
to his time acknowledged no superior; and Bernard had afterwards most reluctantly 
to resign his Metropolitan authority, in obedience to the desire of his king, Henry I., 
to whom he was at the time Chaplain. Bernard successfully resisted the encroach- 
ments of Urban, Bishop of Landaff, on the boundaries of the see of St. David's, He 
died in 1148. 

* Egliskein, now called Eglwysgain oV Llangain, otherwise called Manor Gayne, 
is a parish about 4 miles from Carmarthen, on the road to Llanstephan. The plough- 
land was at Tir Mabli, now called Waen Mabli. 

* Pentewey, now called Pentowyn. The " Valor Ecclesiasticus" (temp. Henry VIII.) 
mentions this place and the foregoing one. 

Grangiam de Pontowyn per annu' ad 66s. 8d. 
De tenementis apud Manor Gayne per a»nu' 408. 

* Richard, Prior of Dover, succeeded the celebrated Thomas A'Becket in th 
Archbishopric of Canterbury, which he held from 1173 until 1184, when he died a 
Hailing, in Co. Kent. 

Gilbert Foliot was Abbot of Gloucester. Held the see of Hereford from 1148 
until 1163, when he was translated to the Bishopric of London, which he held until 
1187. He was a near relative to Roger, Earl of Hereford, eon of Milo, 

' Peter de Leia, was Prior of Wenlock Cluniac Monastery, Co. Salop. He wag 
Bishop of St. David's from 1176 until 1189. The well-known learned divine and 
patriot Giraldus Carabrensis was elected Bishop previous to Pe'ter's consecration and 
after his death, but the King would not admit the election, nor would the Pope 
confirm it. 

30 — ^XYi. ^ T 

Digitized by VjOOQIC 



334 



TB BAUU 



enensisEpiscopo. RaniilfodcGlanuilL j Dayid's. Ranulf de Glanvill. * 
Humfrido de Bohun. Hugone de i Humphrey de Bohun.* Hugh dc 
Lacy, s^ud Westmonasteriura." ' Lacy/ at Westminster." 

Nos igitur donaciouem et conces- , We the aforesaid gift and graniJ 
sionem predictam ratam habentes et , having ratified and allowed for us 
acceptam ipsam pro nobis et heredibus and our heirs, do grant, and by this 



nostris concedimus et hac carta nostra 
confimiamus. Testibus, Willielmo 
de Cantilupe. Kadulpho filio Nicolai. 
Johanne do Plessy. Emerico de 
Sacy. Robert de Mucogos. Barth- 
olameo Pecche. Willielmo de Checny. 
Robert le Norreys. Johanne de Geres 
et aliis. Datum per manum nostram, 
apud Westmonasterium, x die Aprilis. 



our charter, do confirm the same. 
These being witnesses, William de 
Cantilupe.* Ralph' son of Nicholas. 
John de Plessy.® Euieric de Sacj.' 
Robert de Mucogos." Bartholomew 
Pecche.* William de Cheeny. Robert 
le Norreys. John de Geres, and 
others. Given by our hand, at 
Westminster, the 10th day of ApriL 



' Ranulph de Glanville, son to William de Glanville, was born at Stratford. He 
commanded at the battle of Aluwick, 12th July, 1174, and obtained a signal victory, 
taking prisoner William the Lion, King of Scotland. He was chief Privy Counsellor 
and Justiciary of England from 1179 until 1189. He accompanied Richard I. to 
Palestine, and died in front of Acre during its siege in June and July, 1191. By his 
wife Bertha, daughter of Theobald the Elder, of Valoines, he had issue 3 daughters, 
between whom, previous to hig pilgrimage, he divided all his property. When Prince 
John passed through Carmarthen to Ireland, this Ranulph accompanied him. 

2 Humphrey de Bohun (son of Humphrey "the Great," by his wife Mabel or 
Maud, daughter of Edward de Salcsbury), Steward and Sewer to King Henry I., 
married Margery, eldest of the three daughters of Milo, Earl of Hereford, Constable 
of England, and coheir to her brother Mahel. He founded Moukton Farley Priory in 
Wilts, and died 6th April, 1187. 

' Hugh de Lacy was son of Gilbert, who assumed the surname " De Lacy," and 
who became afterwards a Knight Templar. Hugh had a grant of the whole of Meath 
in Ireland, and was moreover appointed Governor of Dublin, and Justiciary of 
Ireland. He was a wealthy and powerful noble, but so severe, that on the 25tli July, 
1182, while he was superintending the erection of Lurhedy Castle at Derclagh, a 
workman called Malva Miadaith came behind him and struck his head otf with an 
axe. He left two sous, Walter and Hugh, and a daughter called Elayne, who became 
the wife of Richard de Beaufort, 

♦ William de Cantilupe married Eva, daughter and coheiress of William de Breos 
and coheiress to Walter Marshal, Earl of Pembroke, and in her right, had livery 
of the Town and Castle of Haverfordwest, tlic Honor of Abergavenny, all Over- 
Gwent, the Lordship of Cilgcrran, &c. He died young, in September, 1255. 

5 Ralph Fitz Nicholas has been annotated. 

• John de Plessitis. a Norman by birth,/ was domestic servant at the Court of 
Henry III., who constrained Margery (widow of John Marshal, brother to William, 
Earl of Pembroke), sister and sole heiress to Thomas, Earl of Warwick, to marry the 
said John, who thus became Earl of Warwick, He died 2Gth February, 1263, and 
by his first wife Christiana, daughter and heiress to Hugh de Sanford, left issue. 

' Emeric de Sacy's daughter and coheiress, Isabel, married Warren de Bassingbourne, 
of Co. Cambridge. Emeric was living in 1253. 

* Robert de Mucogos, otherwise Muscegros, married Helewise, daughter of 
William Malet, Sheriff of Somersetshire and Dorsetshire, by Alice, daughter of Thomas 
Basset, Lord of Deddington, in Co. Oxford. Helewise survived her husband and 
married Sir Hugh Poiutz. Robert left a daughter Hawise, who married Sir William 
Mortimer, Knight. 

» Bartholomew Pecche had lands given him by King John, in the Counties of 
Wilts, Northampton, Gloucester, Somerset, Dorset, Oxford, and Berks. They were 
previously held by Elias Giffard, who forfeited them by rebellion. However, in 
Henry IIL's time he had them restored. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



GWAREIDDIAD DEHEUDIB CYMRU. GAN MR. 
J. C. FOWLER, STIPENDIARY MAGISTRATE, 
MERTHYR. 

Os taflwtt gip olwg ar gymmeriadau ac 
arferion y bobl yr ydym yn adwaen oreu, 
nis gallwn lai nag addef fod tri pheth 
canmoladwy i'w gweled yng nghymmeriad 
y Cymro. Y mae ef yn naturiol yn un 
o'r rhai mwyaf moesgar ar wyneb y ddaiar. 
Y mae ef a'i wraig yn barod yn wastad i 
roddi derbyniad llawen a chruesawgsr i'r 
ymweJydd. Tyn ei het yn foesgar, a rhydd 
y peth goreu a fedd idd«>. Y maent yn 
gweled yn uniongyrchol beth sydd yn 
boddhau ereill, ac maent weithiau yn 
myned tu hwnt i'r gwirionedd er mwyn 
gwneyd pethau yn blesenis. Ceir dynion 
gwir foiieddigaidd a moeso;ar > in rnhlith 
pt>b dosbarth yng Nf^hyinru. Yn yr ail 
le, y mae gan drigoiion Deheudir Cynii ii 
barch mawr i grefydd. Mae yn debyg fod 
mwy o'r trigoliwi yma yn mynychu Ueoedd 

addoliad a'r Ysgolidn Sul nag un rhan o 
Loegr ac Ysgotland. Mae eu heffeithiau 
i'w gweled yng nghj mmeriadau Uonydd y 
bobl, a chylchrediad y Beiblau, a'u had- 
nabyddiaeth a difynyddiaeth a gweithiau 
athrawiaethol. Dywed Mr. Stephens o 
Ferthyr fod crefydd yn blethedig a chym- 
meriad moesol a meddyliol y Cymro. 
Crefydd yw elfen naturiol y Cymro; y 
mae yn myned i mewn i*w hoU ymdrafod- 
iaeth, y mae i'w weled yn ei lenyddiaeth, a 
phan y mae yn dadleu ar unrhyw bwnc 
y mae yn sicr o redeg yn ot iV Ysgrythyr. 
Nid oes gan ddyeithriaid un meddylddrych 
am addoliad crefyddol y Cymry. Y maent 
yn addoti mewn iaith neillduol; y mae hi i'r 
Cymro rywbeth yn fwy na chyfrwng j 
drosglwyddo ei feddwl, ac mae yn ei charu 
fel ei fywyd ei hun, a rhan o bono ei hun. 
Mae y rhai hyn yn dystiolaethau cedyrn 
am dueddiadau crefyddol y Cymry oddi 
wrth un sydd wedi byw yn eu plith am ei 
oes, yr hwn sydd yn eu fflangellu pan y 
bydd achos, a'r hwn nad yw yn perthyn i 
un o'r seetau poblogaidd, canys Undodwr 
ydyw. 

Deuaf yn awr at beth pwysig arall sydd 
i'w weled yng nghymmeriad y Cymro: y 
mae Cyraru yn rhydd od(^i wrth droseddau. 
Os cyramer rhy wun y drafferth i ddarllen 
hanes ein brawdlysoedd, caiff y barnwyr 
bron yn wastad yn llongyfarch y rheithwyr 
am absennoldeb troseddau ym mhob sir 
ond Morgan wg. Ar y I3edd o fis Gor- 
phenaf diweddaf Uongyfarchodd y barnwr 
uchelreithwyr Caerfyrddin ar ysgafnder 
y treialon; nid oedd yno ddim ond pump 

1 sefyll eu prawf. Pan ddaeth i sir 
Forganwg, 4ywedodd nas gallasai eu llon- 
gyfarch o bkgid bod yno 36 am droseddau 



pwysig. Y mae hyn o bwya i ni chwilio 
allan faint o hyn sydd i'w briodoli i 
ddrygioni cenedlaethol ac i'r ymfudwyr 
sydd yn dyfod yma. Er cael hyn allan 
derbyniais returns oddi wrth geidwaid 
carchardai yng Nghymru mewn perthynaa 
i leoedd genedigol y rhai & fu dan ea 
gofal yn 1870. Yr wyf yn cael fod 3989 
wedi cael eu carcharu yn Neheudir Cymru. 
Yn awr, poblogaeth Deheudir Cymro yw 
600,000. Mae poblogaeth Llerpwll banner 
cymmaint a hyn, ond carcharwyd yno yn 
y flwyddyn 1868, 30,000. Yr wyf yn sicr 
y bydd i chwi ryfeddu pan ddyweilaf fod 
202 allan o'r 3989 a garcharwyd yn 
Neheudir Cymru yn ddyeithriaid yma. Yn 
sir Aberteifi y mae y returns yn hynod: 
carcharwyd yno y flwyddyn ddiweddaf 
204, ac yr oedd 151 yn enedigol allan o'r 
sir. Eto, yr wyf yn cael fod 8226 wedi 
cael eu danfon i garchar Caerdydd mewn 
pum ralynedd, ond ni fu yno ddim ond 
3181 u frodorion Cymru. Mae y fieithiau 
am garchar Abertawy yn ddyddorol i chwi: 
nifer y carcharorion mewn deng mlynedd 
oedd, Seison 1570, Ysgotiaid82, Gwyddelod 
1461, Tramorwyr 205, anadnabyddus 74, 
Cymry 4471 allan o 7857. Chs chwilir 
cyfrifon Gogledd Cymru nid oes dim 
gwahaniaeth: 3' sir fwyaf hynod yw 
Trefaldwyn; yn 1870 carcharwyd 316, 
Cymry 42. Yr ydym yn gweled oddi wrth 
hyn* yma fod y Cymry yn gwerthfawrogi 
y cyfreithiau, ac maent yn barod i ufudd- 
hau iddynt. Yr wyf yn gwybod fod 
Uawer o bethau chwerw wedi cael eu 
hysgrifenu am Gymru. Dywed Llawlyfr 
Murray, er nad yw troseddau yn beth cyr 
ffredin, fod y Cymry yn dueddol i ddyweyd 
celwydd. Llawer blwyddyn yn ol anfon- 
wyd commissiwn i wneyd ymehwiliad i 
addysg y genedl, a dangosodd y bonedd- 
igion'hyn bictiwr galarus o sefyllfa Cymru. 
Er y flwyddyn 1846 y mae llawer a 
ymdrech wedi cael ei wneyd er addysgu y 
werin, ac mae anwybodaeth yn lleihau. 
Nis gallwn fostio yn awr: y mae llawer o 
ddynion a phlant yn analluog i ddarllen 
ac ysgrifenu. Cymmerwn y calendar am 
y cwarter sessiwn diweddaf, nid oedd dim 
ond un allan o banner cant yn alluog i 
ddarllen ac ysgrifenu. 

Mae Bwrdd Ysgol Merthyr wedi cael 
allan fod miloedd yno heb gael addysg. 
Fe gallaswn ddangos y llyfrau gallasech 
weled fod 99 o bob cant yn analluog i 
ysgrifenu pan maent yn ymofyn summons, 
Nid yw hyn yn perthyn i Gymru yn fwy 
na lleoedd ereill. Y gwir yw, mae gwar- 
eiddiad yn ammherffaith ym mhob man. 
Dichon ein bod yn ol mewn dysgeidiaeth i 
lawer o leoedd yn Lloegr. Gwelais an- 
wireddau ym" mhob ffurf yng Nghymru a 
Lloegr. Nid wyf yn credu y gall un dyn 
ddywedyd ym mha le y mae gan y gwir 



Digitized by 



Google 



236 



TB HAUU 



fwyftf o ftlla. Tr wyf yn meddvrl fod 

mwy o neillcichr ynf^ Nghvmru na Lloegr 
— mwy o sel gyfeillgsr, felly y mae y gwir 
yn cael ei guddio; ac anwiredd yn cael ei 
ddywedyd. Yr unig ffordd i'w wella yog 
Nghymru a Lloegr yw addysgu y werin. 
Pan yr ydym yn myned allan o awyrgylch 
anwybodaeth yr ydym yn anadlu awyr y 
gwiriooedd. 

Beth sydd wedi gwareiddio Deheadir 
Cyniru? Yr eisteddfodau yn un. Y mae 
nifer fawr o feirdd a llenorion yng 
Xghymra. Bhydd Mr. Stephens f^ofres o 
tua chant rhwng y chweched a*r bedwaredd 

Smr'if ar ddeg. Yr wyf wedi rhyfeddii 
wer gwaith wrth ddarllen barddoniaeth 
am eu teimladau rhinweddol, a'u hoffder o 
natur a harddwch. Yr oedd yn ammh<isibl 
i gorff o ddynion fel hyn lai na dylanwadu 
ar eu holynwyr. Byddai yn rhyfyg ynof 
i feirniadu ea teilyngdod, canys nid wyf 
wedi darlleo 11a wer o'u eweithiau. Ond 
yr wyf yn deall oddi wrtn y cyfieithadau 
sydd wedi cael eu cyhoeddi fod barddon- 
iaeth a philosophyddiaeth diarebol wedi 
cael eu trosglwyddo i lawr iV Cymry o 
ddechreu y cyfnod Cristionogol, y rhai 
oeddynt o duedd fuesol, ac ni welais ddim 
anfoesoldeb ynddynt. Y mae llawer o 
hono yn wael yn ol tystiolaeth y rhai sydd 
yn alluog i farnu. 

Gwnaeth y Rhufeiniaid rywbeth o 
blaid gwareiddiad, yn debyg fel ag mae 
Prydain wedi wneyd yn yr India; darfu 
iddynt wneyd heolydd, adeiladu trefydd. 
Dygwyd y gelfyddyd o wneyd llestri pridd, 
a llawer o bethau ereill yma oV Eidal. 
Nid oedd y Normaniaid ar ol hefyd, iddynt 
hwy yr ydym yn ddyledus am ein cestyll 
mawreddog. Y mae gwareddiad Cymru 
i'w briodoli i achos arall — y mae ceiiadon 
hedd wedi bod yn taenu Cristionog^aeth 
yn y wlad am 1800 o flynyddoedd. Dy- 
wedir i'r Efeneyl gael ei dwyn IV wlad hon 
yn fuan ar oT dyddiau ein Hiachawdwr* 
ond nis gellir nodi y ^wyddyn. Taenodd 
CristioDOgaeth yn gyflym trwy Brydain, 
ao un o'r profion mwyaf amiwg sydd ar 
gael yw fod tri o esgobion o Gymru yn y 
gymmanfa a gynnaliwyd yn Aries, 314. 
Mae yn amlwg fod yr Eglwys wedi cael ei 
sefydlu ym mhell cyn hyn. Bernir mai 
Esgobaeth Llandaf oedd y ^yntaf, ac iddi 
gael ei sefydlu yn 182. Mae y Trioedd 
yn cyfeirio at dair Archesgobaeth Llandaf, 
a waddolwyd gan Lleurwg. Dyfan oedd 
yr archesgob cyntaf, un o'r merthyron 
Cristionogol cyntaf yng Nghymru. Can- 
lynwyd ef gan Ffagan. Dywedir i Dewi 
Sant gael ei eni yn y bummed ganrif, 
cafodd ef ei wneyd yn Archesgob Caer- 
lleon, ac wedi hyny symmudodd i Dy 
Ddewi. Sefydlwyd bangorau. He y dysg> 
wyd nifer fawr o w^r dysgedig; dygwyd 
y nifer fawr o w^r dysgedig hyn i fyny i'r 



weinidogaeth yn Llanilltyd Fawr o'r bum- 
med ganrif i lawr i amser y Normaniaid. 
Yr oedd yno 2000 o fyfyrwyr. Parhaodd 
i fod yn brifathrofa am genedlacthau. Ym 
mhlith y myfyrwyr yr oedd Giraldus, 
Talhaiarn. Taliesin, a Dewi. ' Y mae 
neuadd y dref yn sefyll yno heddyw, yr 
hon a godwyd yn yr amser hwnw.' Dy- 
wedodd Mr. Freeman yng Nghaerdydd fod 
y wlad yn Uawn o Eglwysi a seintian. 
Effeithiodd hyn yn fawr ar y wlad; mewn 
gwirionedd, cafodd ei chyfnewid yn hoUoL 
Yr wyf yn awr yn dyfod at gerddoriaeth 
genedlaethol. Y mae genym ddlgon o 
brawf fud y gelfyddyd hon wedi cael ei 
diwyllio yn fore. Gynnaliwyd eisteddfod 
fawr yn 1100, ac yr oedd hoU gerddorion 
Cymru yn wyddfodol. Ceisiodd Giraldus 
Cambrensis roddi eglurhad ar etfeithiau 
miwsig, ac ar gymmeriadau dynion. Y 
mae yn fwyd i'r meddwl ac yn llawenhau 
y pruddglwyfus, &c. Yr wyf yn barna 
fod miwsig y Cymry, yng nghyd a phethau 
ereill, wedi bod yn foddion i wareiddio y 
wlad yn yr hen amseroedd, a gwella 
sefyllfa gymdeithasol y Brytaniaid. — O 
Ddarlith Mr. Fowler. 

BIL ADOTSG YSGOTLAND. 

Cafodd y Llywodraeth ei gorchfygu ar 
y mesur hwn. Cynnygiodd Mr. Gordon 
fod i*r Beibl gael ei ddysgu fel arferol yn 
yr ysgolion cyhoeddus yn Ysgotland, a 
chariodd ei gynnyg— 216 yn erbyn 209. 

Dywedir i*r Weinyddiaeth gaelei chym- 
meryd yn ddisymmwth ac heb feddwl am 
dano, ac i bleidwyr y Weinyddiaeth ab- 
sennoli eu hunain dan y dybiaeth y buasai 
i'r cynnyg gael ei wrthod. 

Y LLYWODRAETH A*I CHAMSYNIADAU. 

Mae Mr. Gladstone yn Uwyddo i lusgo 
ei hun a*i Weinyddiaeth i ddyryswch: 
mor gynted ag y mae ef allan o un 
dyryswch y mae ef mewn un arall; y mae 
ef yn llawer tebycach i blentyn gwammal 
oa llywodraeth wr ymherodaeth. , Dichon 
wedi y cwbl nad oes dim bai arno, ac nas 
gall ymladd yn erbyn synwyr ac anrhydedd 
y wlad. Os nad yw ef yn atebol am yr 
hyn y mae yn wneyd, y mae ei gyfeillion 
am ei gadw mewn gallu. Y mae yn cael 
ei oddef o herwydd y dyryswch Americ> 
aidd. Tynodd penodiad Collier gawod 
am ei ben, a chyhoeddodd y Prif Farnwr 
fod ei benodiad yn anghyfreithlawn. Nid 
oedd ganddo un amddiffyniad, yr oedd yr 
hyn a ddywedwyd wedi cael ei sylfaenu 
ar dwyll-resymeg. 

Ni ddarfu i un gweinidog erioed drin 
hunanbarch ei ganlynwyr gyda'r fath 
ddirmyg. Y mae ef yn dyfeisio ac yn 
mabwysiadu cynlluniau ua fuasai i un dyn 
fabwysiadu gartref. Nid oes un ddadl nad 
yw y German iaid, a Bismark yn ben 



Digitized by 



TB HAUU 



237 



arnynt, yn chwerthin am ben ein har- 
weinydd. 

Gallesid meddwl ei fod wedi cael digon 
ar gamsyniadau, ond y mae ef newydd 
wneyd un arall hollol annheg. Daetb 
Rbaglawiaeth sir Clare, yn yr Iwerddon, 
yn Wag — sir beddycbol a tbawel, lie y gall 
y meistri tiroedd fyw beb ofni drylliau yr 
bur-lofruddion. Y mae mwy yn hyw yma 
nagyn un sir yn yr Ynys. Gallesid meddwl 
nad oedd neb yn fwy addas i gael ei 
benodi i lanw y swydd nag un o drigolion 
y sir J ond yn lie hyny dewiaodd filwriad 
yn y' fyddin iV swydd, dyn nad oedd 
ganddo gymmaint a chwys o dir ynu. Yr 
oedd hyn yn anghyfiawnder, ac nid oes 
neb yn casau angbyfiawnder yn gymmaint 
^aV Gwyddelod, ac maent yn sicr o gofio 
hyn o anfri. Galwyd cyfarfod o ynadon y 
sir, a chondemniwyd y penodiad; ac wedi 
hyny dygodd Syr C. OXoghlen y mater o 
flaen y Senedd, ond ni roddodd y Wein- 
yddiaeth ddim o*i fPordd. Y mae y Mil. 
White yn aelod o'r Ty, ac nid yw yn beth 
arferol i wrthwynebu aelodau, i hyn yr 
oedd y Llywodraetb yn ddyledus am na 
phasiwyd vote of censure ami. 

TR TMNBILLDUWTR a'r EGLWTS. 

Po mwyaf o gynnydd y mae yr Eglwys 
yn wneyd mwyaf i gyd yw ymdrech ei 
gelynion i*w niweidio. Er fod ein cyfeill- 
ion ymneillduedig wedi cael bron pob peth 
oeddynt yn ofyn am dano, nid ydynt yn 
foddlawn eto — "moes" yw eu cri o byd, 
ni wnaiff dim eu boddloni ond ei llwyr 
ddinystrio, fel y gwelir oddi wrth y 
dyfyniad canlynol o bapyr y bugail 
Spurgeon, y Sword and Trowel: "Pa hyd 
y goddefir Vr sect Episcopalaidd farch- 
ogaeth ein Heglwysi ? A ydy w yr ofTeiriad 
efo ei un cymmunwr i gael ei gadw ar ein 
cefnau fel marcbfilwr eglwysig, ac am ei 
anfri ei borthi a degymau ac offrymau? 
Os ydyw ein gwleidyddwyr yn feddiannol 
ar gyfiawnder, ni ddylent oddef i'r fath 
gamwri barbau. Tra y mae cyfiawnder 
gan y Goruchaf ni oddef iddynt ddianc 
yn ddigosp. At y tragwyddol Dduw y 
mae yr Ymneillduwyr yn appelio yn erbyn 
gormes yr Eglwys Babyddol sydd yn 
arglwyddiaelhu arnom. O Arglwyddl 
pa byd? pa hyd?"-C. H. S. 

Ymddangosodd y stwff cableddus uchod 
yn y cyboeddiad dan sylw am y dydd 
cyntaf o Ebrill-gwyl yr Holi Ffyliaid. 
Os nad oes gan y bugail Spurgeon well 
ymborth i a hyn yma i'w osod o flaen ei 
braidd, teneu yw eu byd. 

Y mae Mr. Miall o bono yntau yn 
chwareu ar yr un tant yn y Nonconformist. 
Ychydig amser yn ol cymmerodd at y 
gwaith o brofi nad oedd yr Eglwys yn 
gwneyd dim lies mewn plwyfi gwledig. O 
herwydd fod y gweithwyr amaethyddol yn 



cael huriau gwael a thai gwael, buasai yr 
un peth iddo feio meddygon am fod pobl 
yn marw. Ac yn awr y mae wedi cym- 
meryd at reswm arall, er profi nad yw yr 
ofTeiriaid wedi metbu ag ystyried y man- 
CeisioD aV cyfleusderau sydd ganddynt. 
Y mae yn gwneyd hyn trwy gyboeddi 
nifer anferthol o achwyniadau yn erbyn 
ofTeiriaid neillduol, wedi eu hysgrifenu dan 
ffugenwau. Dylai pob dyn sydd yn fedd- 
iannol ar foneddigeiddrwydd a chwareu 
teg edrych ar ymosodiadau dienw gyda 
dirmyg, yn enwedig ar bersonau dan eu 
henwau. Y mae rhy wbeth yn blentynaidd 
yn y fath gybuddiadau, nid oes un dyn yn 
ei iawn bwyll a dal sylw am banner 
mynyd i'r fath dystiolaeth. 

Nid oes ganddo wedi y cwbl ddim ond 
15 offeiriad drygionus allan o 11,000 o 
ofTeiriaid gwledig. Dywed fod ganddo 
ychydig o rai ereill yn ystor; y mae hyn 
yn profi fod yr offeiriaid drwg ac an- 
fucheddol wedi myned i ffordd yr boll 
ddaiar. 

Yn yr ail ddosbarth, noda y rhai sydd 
yn analluog i gyflawnu eu dyledswyddau. 
Yr olaf yw y gwaethaf o'r cwbl, sef eu 
difaterwch a*u hanallu i gyflawnu eu 
dyledswyddau. Mae yr archelyn yn meddu 
tystiolaetb o sir Gaerefrog. ** Nid oes an 
ammheuaeth nad yw y sefydliad wedi 
metbu yn y wlad i gyflawnu yr hyn y 
mae yn broifesu; nid o herwydd niler ei 
gwasanaeth, nac ymdrech yr ofTeiriaid, 
ond yr achos y w hyn, nid yw y gweithwyr 
yn credu yn ffurfiau Eglwys Lloegr, ei 
sacramentau, golly ngdod, ailenedigaeth, 
nid ydynt ddim ond ffurfiau disylwedd, 
ac mae ei iTurf farwaidd yn ddiflas 
ganddynt." 

Dywed nad oes dim un yn deilwng o 
Gristion mewn 23 o biwyfi yn Suflblk: y 
mae niwy o'r elfen swyddogol na'r Cristion 
ynddynt. , 

Ysgrifena un Ketley, pregethwr ym- 
neillduedig, nad oes 70 o bob cant yn 
myned i leoedd addoliad yn Surrey, cym- 
merodd ef ei gyfrif yn 1866. Y mae 
genym amry w offeiriaid duwiol ac efengyl- 
aidd yn y sir, y rhai sydd yn pregethu yr 
Efengyl yn ei phurdeb; ac mue genym 
lawer o leygwyr da, y rhai sydd wedi 
adeiladu Eglwysi eu hunain; y mae genym 
sisters of mercy^ ac maent yn gweithio yn 
dda, ond yr ydym yng nghanol tywyllwch 
ysbrydol. Nid yw hyn yn profi fod yr 
Eglwys yn gwaethygu; nis gall neb wadu 
nad oes cyfnewidiad mawr wedi cymmeryd 
lie o fewn deugain mlynedd. Pa ham na 
fuasai i'r Nonconformist ddyfod yn nes 
atom na deugain mlynedd yn ol. 

Achwyna yr un papyr am weitbgarwch 
yr Uchel-Eglwyswyr bron ar yr un anadl 
pan mae yn cundemnio yr offeiriaid mewn 
un lie. Dealler nad wyf am ddywedyd 



Digitized by 



238 



TR HAUL. 



dim yn y fan yma am un blaid yn jr 
Bglwys, ond fy amean yvr dangos ang^ys- 
sonde^ y Noneonformist. Swm y cwb! y w 
hyn: yn ol tystiolaeth y goly^ydd, y mae 
ychydig o offeiriaid dr^g i'w cael eto. Nid 
oes un ammheuaeth nad oes offeiriaid diog 
a difater, a lleygwyr Laodiceaidd iV cael; 
onid oes pre^ethwyr drwg^ anfucheddol. ac 
Ymneillduwyr difater i'w cael hefyd? Os 
oes offeiriaid gwael i'w cael, y mae can- 
noedd o bregethwyr jj^wael i'w cael hefyd; 
cyhoeddwyd yn y Tyst a*r Dydd ychyJig 
wythnosan yn ol i ddaa ddyn ieuanc fothu 
myned yn genadon i Madag^ascar o herwydd 
eu hanwyb<idaeth yn yr Ysgrythyrau; er 
nad oeddynt yn ddigon da i fyned yno/yr 
oeddynt yn ddigon da i bregethu gartref ! 
Nid oes, fe ddichon, un genedl mor hoff o'i 
hynafiaethau aV Cymry, ac yr ym yn 
credu y daw y Cymry eto yn ol i'w TIeglwys 
hynatn}, Dp y (!Hf»)ddeii teidiau en bodyddio, 
eu priodi. h'u clnddu omi bod .son am un 
,capei. 

T DEILLION. 

Saith mlynedd yn ol sefydlwyd cym- 
deithas yng Nghaerdydd er gwella sefyllfa 
y dynion anffodus sydd wedi cael eu 
hamddifadu o'u golygon, ond nid yw wedi 
cael y gefnogaeth y mne yn haeddu. Y 
mae colli golwg yn un o'r colledion mwyaf 
a all ddygwydd i ddyn. Amddifadir ef o 
weled natur a cheifyddyd yn eu boll 
ardderchogrwydd^ nis gall fwynhau natur 
pan y mae yn ei mantell werdd, ni^'r 
meusydd yn felyn gan yr yd pan mae yn 
barod i'w fedi. Y mae gauaf a gwanwyn, 
a haf ac hydref, yr un peth iddo ef. 
Diolch i gelfyddyd, y mae anghysur y rhai 
sydd yn eistedd mewn tywyllwch corlForol 
wedi cael ei leddfu, y mae eu cynneddfau 
ereill yn cael eu bywiociiu. Dysgir hwy 
i ddarllen trwy deimlo, a dysgir hwy i 
wneyd liawer o bethau ereill er ennill eu 
bywoliaeth. Y mae y fath sefydliad yn 
deilwDg o bob cefnogaeth. Nid arian yn 
unig sydd yn eisieu, ond prynwyr i'r 
nwyddau sydd yn cael eu g wneyd yno— 
matiau, basgedi, &c. 

.Rheolir y sefydliad gan bwyllgor parch- 
us, ac mae Miss Shand, boneddiges ieuanc, 
yn cyflawnu swydd ysgrifeoydd, ac mae 
yn ammhoflibl rhoddi gormud o barch 
a ohanmoliaeth iddi am ei sel a'i hunan- 
ymwadiad o'i blaid. Bendithiun fil ar ei 
phen. Cawsom gip olwg ar y mynegiad 
am 1871. Y mae yn dda gan y pwyllgor 
hysbysu y tanysgrifwyr fod gwaith da y 
deillion yng Nghaerdydd yn llwyddo — 
mae y dynion a'r plant yn dysgu ym 
mhob cangen yn y gweithdai, hyny yw, 
matiau a basgedi: nis gall dynion sydd a'u 
golygon ganddynt wneyd gwell gwaith. 

Mae y pwyllgor yn ystyried fod yr 
amser wedi dyfod o amgylch i wasgu ar y 



cyboedd am gymhorth i glirto y ddyled ar 
yr adeilad, 128p. Mae yr ysgrifenydd yn 
atebol am yr boll arian ei hunan. Tra 
maent yn diolch yn galonog am y cyfran- 
iadau a'r tanysgrifiadau, y mae yn ddrwg 
ganddynt ddywcdyd fod llawer o anhaws> 
der ar y ffc)rdd o herwydd diffyg arian 
parod i gario y gwaith ym mlaen. Nid 
yw y sefydliad ddim ond yn ei fabandod 
eto, felly nid oes dim fund wedi cael ei 
sefydlu; a gorfodir iddynt brynu nwyddau 
ar goel ac am y pris uchaf. Mae y pwyllgor 
yn gwneyd appeliad dwys at y cyboedd 
am eu eydymdeimiad a'u haelioni, y niaent 
yn sicr y symmudir y rhwystrau ond i'r 
sawl sydd heb gyfranu roddi cymhorth. 

Nid y w yn angenrheidiol i wasgu hawliaa 
y deillion ar ddynion sydd yn feddiannol 
ar eu golygon. Y mae arnom ddyled 
mawr i'r II wn a ddarfii ein breintio mor 
uchel, H rhodiH ein golwjr i ni, a dylem 
gydnubud hyn trwy tfvfraiiu at y deillion. 
Ni chyll yr hwn a estyno gwpanaid o 
ddwfr oer ei wobr. Derbynir deillion o 
bob rhan o Gymru, a gall ymwelwyr fyned 
i'r gweithdai bob amser. Gwerthwyd y 
flwyddyn ddiweddaf gwertb 674p. o nwydd- 
au; coed tan, 4lp. 13s. 7|c; tanysgrifiadau, 
228p. .5s. 10c. Ar ol talu y costau yr 
oedd 26p. 10s. 2^c. ar ol. 

DYRCHAFIADAU EGLWYSIG. 

Y Parch. Watkin Williams, rheithor 
Llangar, sir Feirionydd, i fod yn rheithor 
Nannerch, ger y Wyddgrug, sir Fflint. 

Mae yn dda genym hysbysu fod Ar- 
glwydd Esgob Bangor wedi appwyntio y 
Parch. Morris Williams {Nicanaer\ person 
Llanrhyddlad, sir Fon, i fod yn Ddeon 
Gwladol Deoniaeth Talybolion, yn y sir 
bono. Yr oedd y swydd wedi dyfod yn 
wag trwy farwolaeth y Parch. Ganghellydd 
James Williams, person Llanfair yng 
Nghornwy, yn yr un sir. 

BWRDD YSGOL CAERFYRDDIN. 

Mi wranta eich bod yn cofio am y tafod 
drw^ oedd y diweddar Mr. J. Brown, 
clochydd Sant Pedr, yn gael pan oedd ef 
yn arfer casglu y dreth Eglwys gan y 
gwrtheglwyswyr, "O! dyma ormes, dyma 
faich y mae Eglwys Lloegr yn osod ar 
ein gwaraue Ifwrdd a chwi a'ch treth." 
Y mae y dreth' wedi cael ei diddymu, ac 
mae Brown driian yn ei fedd, ond nid ^m 
ni ddim nes ym mlaen; y mae ein beichiau 
frti trethdalwyr yn myned yn drymach, ac 
i beth dyn a wj^r. Boreu dydd Llun 
galwodd ceisbwl y Bwrdd wrth y drws yn 
gofyn am oedran a nifer y plant, ac yr 
wyf yn cael ar ddeall fod y Bwrdd, cyn- 
nrychiolwyr y trethdalwyr, fel y maent 
yn camenwi eu hunain, yn talu punt yr 
wythnos i'r swyddog bwn: am beth? ie, 
nieddai yr adsain, am beth yn siwr? Pa 



Digitized by Google 



TR HAUL. 



ham na allasai yr aelodau wneyd cymmaint 
m hyn dros addysg, yr wyf wedi gweled 
ficer Sant Pedr ganwaith yn ymweled aV 
tai? pa ham na all y parchedigion aV 
meddygon wneyd yr un peth? Ystori 
blaen yw Hon, y mae arnynt ofn gwynebu 
y trcthdalwyr; y mae ymddygiad y Bwrdd 
yn ormesol a thrawsarglwyddiaethol yn 
gorfodi gweitbiwr tlawd i anfon ei blant 
i'r ysgol heb dalu-ceiniog am hyny, os na 
wnawn eu hanfun i lericho y Bwrdd, nes 
tyfo eu barfau. Er fy rood yn dlawd, yr 
wyf yn hawliu fy iawnderau i anfon fy 
mblant lie y gwelaf fod yn dda. Gorfodi 
dyn i dalu am ysgol a threth yn y fargen, 
dymagyfiawnderl dymadraisargydwybod 
yng Nghaerfyrddin Ryddfrydol yn 1872! 
Yr wyf yn galw ar y trethdalwyr i gyfodi 
eu Ueisiau fel un gwr yn erbyn gormes y 
Bwrdd. 

Siaradir Uawer yn erbyn ysgolion en- 
wadol. Beth yw ysgolion y Bwrdd ond 
ysgolion enwadol? pwy yw y managers 
ond sectwyr? a rhai o honynt y meinaf a 
chulaf eu barn yn y dref. Y mae holl 
weithrediadau y Bwrdd yn sectol. 

GWEITHIWR. 

CYDWBLI. 

Ar nos Iau» yr wy thfed o'r mis diweddaf, 
ymwelodd cenadwr cyflogedig Cymdeithas 
y Dadgyssylltiad aV lie uchod, i ddarlithio 
yn erbyn yr Eglwys. Cynnaliwyd y 
cyfarfod yng Nghapel Sul, ond gallesid 
rhifo y gynnuUeidfa heb lawer o drafferth, 
canys teneu teneu oedd; methwyd cyfodi 
Honed y capel. Yr oedd ei ymosodiadan 
ar yr Eglwys yn hollol annheg, fel y 
gellid dysgwyl, a sarhaus i'r pen. Dy- 
wedodd fod yn rhaid iddynt gynnal eu 
cyfarfod yn y capel o herwydd nas gal lent 
gael yr Egl^wys eto. Felly yn siwr, ai troi 
Eglwysi yn lecture rooms y mae y Gym- 
deithas am wneyd? Trodd milwyr Crom- 
wel yr Eglwysi yn ystablau, a buont yn 
hela cathod ynddynt, ac mae yn bur debyg 
OS Uwydda Miall mai felly y bydd hi elo. 
Dechreuodd trwy seboni tipyn ar yr 
offeiriaid, ond cyfnewidiodd ei don yn 
fuan. Yr oedd ei eneu fel yraenyn wrth 
ddechreu a rhyfel hyd y earn yn ei galon. 
Nid oedd y pregethwyr am y degwm: 
cly wyd yr un gan yn y dyddiau gynt, ond 
pan ddaeth o fewn cyrhaedd y pregethwyr 
dechreuasant waeddi, " Dygwch eich deg- 
ymau i*4i hysguboriau." Yr hyn oedd y 
cenadwr ffyddlawn am gael oedd cyfartal- 
edd — codi Jack y Mormon i'r un lefel a'r 
esgob, a Dafydd Siams, Capel Twr, ar yr 
un tir a Doctoriaid Eglwys Lloegr. 

Aeth trwy holl gyfrifon arianol Eglwys 
Lloegr (?). Y mae yn debyg ei fod yn 
barod i wneyd yr un peth a meddiannau 
yr Eglwys ag ydoedd John Frost y 
Siftrtiftd yn meddwl wneyd ag ystad Syr 



Charles Morgan yn amser riots Casnewydd 
— tipyn bach i bawb a dim i'r perchenog. 
Olrneiniodd hanes y degwm yn ol i 736: 
curodd Miall bj/ a long score, y mae yr olaf 
yn gofyn am bwyllgor i chwilio allan am 
ei dechreuad,' y mae yn ormod o waith i 
un dyn; ond y mae y cenadwr Cymreig yn 
gallu olrhain ei hanes mor rhwydd a tharo 
nine pins i lawr. Y mae y Barnwr 
Blackstone yn cael ei ystyried yn ddyn 
mawr, ac yn awdurdoct- Dywed ef yn 
Com. II. tud. 25, "Nid yw yn bosibl 
dywedyd pa bryd y cafodd y degwm ei 
sefydlu yn y wlad yma. Nid y Llywodr- 
aeth roddodd y degwm i'r Eglwys, dim 
ceiniog o bono. Rhoddodd swm i'r Eglwys 
rhwng 1809 a 1820, nid oedd hyn ond cyfran 
fecban o'r arian a gymmerwyd oddi ami 
gan y Llywodraeth." Y mae y Doomsday 
Book A hen actau y Senedd yn cydnabod y \ 
degwm, ond nid oes dim son mai y 
Llywodraeth ddarfu ei greu. A wyr 
y cenadwr rywbeth am y Morlmain Law? 
Yr oedd y gyfraith hon yn gwahardd 
rhoddi gormod o diroedd i'r Eglwys. Pe 
buasai hawl gan y Llywodraeth i'r degwm 
ni fuasai iddi basio hon. 

Cymmerodd ofal i beidio hysbysu ei 
wrandawyr faint o arian a roddwyd i'r 
Eglwys o fewn yr banner canrif ddiweddaf, 
sef 70,000,000p. Rhoddwyd yn esgobaeth 
Rhydychain, tra bu Dr. Wilberforce yno, 
2,000.000p. Nid oes dim awdurdod yn y 
Testament Newydd dros dalu y degwm. 
A oes gorchymmyn yn y Testament 
Newydd dros lecsiwnydda mewn tai 
addoliad, dros gy rddau misol a chwarterol, 
y seiet a'r Ysgol Sul? Profa Dr. Massing- 
ham fod awdurdod dros y degwm, yr oedd 
degymau dan yr hen oruchwyliaeth, yr 
oeddynt yn cael eu talu yn amser ein 
Hiachawdwr, canys yr ym yn cael iddo 
gondemnio y Phariseaid am fod mor ofalus 
i ddegymu pethau bychain, a gadael pethau 
ereill heb eu cyflawnu; nid oedd yn beioy 
degwm ei hun, ond yr oedd yn eu beio am 
eu rhagrith. Pe buasai degymau yn beth 
mor bechadurus ag y myn pobl Cymdeithas 
Attafaeliad i ni gredu, peth rhyfedd na 
fuasai i'n Hiachawdwr ei gondemnio. 

Cododd yr hen wrthddadl, ar gefn yr 
hon y mae gwrth-Eglwyswyr wedi march- 
ogaeth am amser, mai eiddo y Pabyddion 
yw y degymau. Yr oedd yr Eglwys 
Brydeinig wedi cael ei phlanu cyn i 
Awstin Fynach ddyfod yma. Yr oedd 
mawr wahaniaeth rhwng Eglwys Rhufain 
yr amser hwnw ag ydyw heddyw. 

Wedi bir ymbalfalu efo y dec^wm trodd 
1 guro y personiaid. Dy wedodd fod Capel 
Sul yn wrthdystiad yn erbyn Eglwys 
Cy dwell. Tynodd ei glocsen fawr allan i 
droedio ficer diweddar Cydweli yn ei feddl 
Dyma gariad, cicio dyrnaid o Iwch un 
difywyd; nid oedd dim gwirionedd yn y 



Digitized by 



240 



YR HAUL. 



oyhuddiadau. Y mae yD rhaid cael geneu 
elan i og^nu; nid yw gweinidovion Capel 
Sul wedi bod yn angylion y goleuni i gyd. 
Pa ham y darfu i un o*r diaconiaid droi an 
o'r gweinidug^on allan flynyddoedd yn ol? 
Dan ba amgylchiadau y cafodd Capel Sul 
ei godi ar y cyntaf ? Os na wyr y cenadwr, 
y mae pobl Cydweli yn gwybod. 

Defnyddiodd yr un rhesymau ag a 
ddefnyddiodd anffyddiwr dros fethiant yr 
Eglwys, sef fod Cristionngaeth yn fethiant. 
Cyhuddodd yr offeiriaid a'r Eglwyswyr o 
wrthwynebu pob peth da. Gan bwyll, 
Mr. Cenadwr, pwy ddarfu wrthwynebu 
mesurau gormesol lago II., 16A8? unid y 
saith esgob? On id aelodau o Eglwys 
Lloegr ddarfu basio y Toleration Act^ a 
Uawer o bethau ereill a allwn noHi? 

Gwnaeth amddiffyniad dros Miall pan 
orchfygodd Dr. Baylee ef mewn dadl. Yr 
oedd yn rhy ieuanc yr amser hwnw. Wei, 
yr oedd yn ddigon hen pan heriodd Dr. 
Massingham ef i ddadleu ychydig amser 
yn ol, ond yr oedd yn rhy Iwfr. Gresyn 
garw na arosai y cenadwr gartref i ofalu 
am ei braidd yn He treulio amser i siarad 
am yr hyn na ^yr. 

Elidur. 



PRIODWYD, 
Jenkins — Da vies — Mai 12, yn Eglwys 
Sant Pedr, Caerfyrddin, gan y Parchedig 
Latimer M. Jones, B.D., periglor, Walter, 
mab Mr. T. H. Jenkins, 6, Petryal Llys y 
Dref, a Margaretta Elizabeth Raehael, 
merch henaf Mr. Richard M. Davies, 49, 
Heol y Brenin, yn yr un dref. 



BU FARW, 

BowBN — Ebrill 15fed, ar ol hirfaith 
gystudd, yn 77 mlwydd oed, Elizabeth 
Bowen, anwyl briod y Parch. John Bowen, 
Pen Ian Uchaf, Llanfihangel Ystrad, Cered- 
igion, a merch y diweddar Mr. Enoch 
Davies, Crugwheel, Llanwenog, ger Haw 
Llanbedr Pont Stephan. Y trengedig a fa 
yn hynod o ddyoddefgar ac ymostyngedig 
i ewyllys Daw yng Nghrist lesu. Gwna 
orphwys mewn tangnefedd. 

Mae'n ddifyr i fyfyrio — 'n iawn addas 
Mewn fFydd i adgofio 
Taw gwiwdda'r fraint cael eto 
Gwrdd mewn byd o wynfyd fo.— D. 

Davies— Ebrill 13, yn Ficerdy y Wydd- 
grug, y Parch. Jenkin Davies, ficer y 
plwyf, ac Uistus Heddwch dros sir Fflint. 
Bu farw yn ddisymmwth iawn. 

Davies —Mai 7, ym mlieu tair wythnos 
ar ol ei hanwyl briod, Charlotte, gweddw 
y Parch. Jenkin Davies, y Wyddgrng. 
Gadawodd duwy ferch yn amddifad o dad 
a mam i alaru ar eu hoi. 

Davies— Ebrill 28, Mrs. Mary Davies, 
gweddw y diweddar Mr. John Davies, 
ceidwad Llys y Dref, Caerfyrddin. 

Evans— Mai 5, yn Sheffield, Mr. Ben- 
jamin Evans, argraffydd yn swyddfa'r 
Sheffield Times, a gynt o*r dref hon, 45 oed. 

Lloyd— Ebrill 30, mewn gwth o oedran, 
yn y Rheithordy, Bettws Sledrws, Mary 
Lloyd, chwaer y diweddar John Lloyd 
Davies, Ysw., Blaendyffryn. 

Thomas — Mai 1.5, yn ddisyfyd, Mr. 
William Thomas, argraffydd, Caerfyrddin, 
mwy adnabyddus dan ei enw barddol, 
"Gwilym Mai," 65 oed. 



Y LLITHIAU PRIODOL, MEHEFIN, 1872. 



Meh. j Saliau a Gwyliau. 



; 2 Sul 

9 Sul 
11 Maw. 

i 

1 16 Sul 

I 

23 Sul 

i 
I 

i24 Llun 

1 

29 Sad. 

30 Sul. 



Boreu. 



1 Sul gwediV Drindod 



2 Sul gwedi'r Drindod 

St. Barnabas, Ap. a 
Mer. 

3 Sul gwedi'r Drindod 



4 Sul gwedi'r Drindod 



Genedigaetb St. loan 

Fedvddiwr 
St. Pedr, Ap. a Mer. 

5 Sul gwedi'r Drindod 



losua iii. 7— iv. 16 
loan xiii. 21 



hyd 



Barnwyr iv. 
loan xviii. 28 
Deut. xxxiii. 
12 

Actau iv. 31 

1 Sam. ii. hyd 27 

Actau i. 



1 Sam. xii. 
Actau vi. 

Mai. tii. hyd 7 
Mat. iii. 

Eseciel iii. 4—15 
loan xxi. 15—23 
1 Sam. XV. hyd 24 
Actau ix. hyd 23 



Prydnawn. 



los. V. 13— vi. 21 

neu 24 
Heb. ix. 

Barn. v. neu vi. 11 
lago i. 
Nahum i. 
Actau xiv. 8 

1 Sam. iii. neu iv. 

hyd 19 
1 Pedr i. 22 hyd ii. 

11 

1 Sam. xiii. neu 
Ruth i. 

2 Pedr iii. 
Mai. iv. 

Mat. xiv. hyd 13 
Sech. iii. 

Act. iv. 8 hyd 23 
1 Sam.xvi.neuxvii. 
1 loan iii. 16. iv. 7 



CARMARTHEN: 

Printed and Published by William Spukrjell, at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Pariah of Saint Peter, in the County of the Borough of Carmarthen, on Friday, 
the Slat of .May, 1872. 



Digitized by 



Google 



Y R HAUL 

€^fxm (Cnfrfijrltiiin. 



**YNG NGWYNEB HAUL A LLYGAD QOLEUNI." 
*'A GAIR DUW YN UCHAP." 



Rhif. 187. GORPHENAF, 1872. Cyp. 16. 



ANGEU DISYFYD. 



YsTYR y gair disyfyd jw sydyu. 
Hwyrach fod y ddwy sill olaf, syfyd, 
yn dwyn rhyw gyfathmch k dwy sill 
flaeoaf y gair cyfystyr Lladin suhitm; 
a bod y sill di (neu yu hytrach dy) 
yu flaenddawd gyfnerthcj {intensive). 
Ac y mae i'w nodi nad ydys ddim 
yn arfer y gair (o leiaf yn gyffredin) 
ond mewn cyssylltiad S,'r gair angeu 
neu farwolaeth. 

Pa both a all fod syniadau dynion 
meddylgar a philosophaidd yn y 
gwahanol oesoedd ac mewn gwahanol 
wledydd yng nghylch angeu disyfyd? 
Pa un ai angeu i'w ddewis, ynte 
angeu i'w ofni, ydyw marwolaeth 
sydyn? Gan fod dyn yn greadur i 
farw, a bod selni hir a nychlyd yn 
beth nad yw neb yu ei ddymuno, 
ymddengys nad oes dim mewn natur 
nac mewn philosophi yn gwrthdaro 
yn erbyu y syniad o farwolaeth sydyn. 
Ac felly gyda golwg ar y cwestiwn, 
Pa un ai marwolaeth i'w dewis ydyw, 
ynte marwolaeth i ymswyno ac ym- 
groesi rhagddi. rhaid i bob ceuedl ac 
oes ei beuderfynu yn ol eu syniadau 
cyfFrediuol ar farwolaeth; ac felly y 
rhaid i bob dyn beuderfynu drosto 
ei hun, mewn ystyriaeth o'r pwnc ar 
ei deilyngdod annibynol ei hun ar 
dir philosophi; canys ar y pwnc 
hwn, iawn y w i philosophi gael siarad, 
31— xvi. 



yn gystal a chrefydd. Ym mhlith 
yr luddewou dan yr Hen Destament 
mae He i farnu yr edrychid ar angeu 
sydyn yn angeu annewisol. Ond 
byddai pagauiaid dysgedig Groeg a 
Rhufain yn golygn'r peth yn dra 
gwahanol. Ac odid nad felly y 
golygir ef gan baganiaid yn gyffred- 
inol o'u hamser hwy hyd y dydd 
heddyw. 

Pan oedd 1^1 Caisar yu swpera 
gyda'i gyfeillion ar y prydnawn cyn 
y diwrnod y llofruddiwyd ef yn y 
senedd, a phan oedd mynydau ei 
yrfa ddaiarol ef felly wedi eu rhifo, 
gpfynwyd iddo, pa fath angeu, yn 
ei farn ef, oedd yr angeu mwyaf 
dewisoH Atebodd yntau, mai fr 
angeu mwyaf sydyn, 

Ond mae yr Eglwys, yn ei gogon- 
eddus Litani, yn yr hwn y mae hi yn 
gweddi'o yn ostyugedig a thaer, fel 
cynnrychiolydd dynion daiar yn 
gyffrediijol, yn crybwyll angeu di- 
syfyd, sef marwolaeth sydyu, fel un 
o'r pethau mwyaf dychrynllyd. Mae 
hi yu ei grybwyll ef yn olafo amryw 
bethau dychrynllyd 6ig y mae hi yn 
eu crybwyll, a phob un o honynt 
yn olynol yn fwy dychrynllyd na'r 
pethau blaenorol:— " Oddi wrth fellt 
a thymmestl; oddi wrth bla, haint y 
uodau, a newyn; oddi wrth ryfel a 

Digitized by GooqIc 



242 



TB HAUL. 



llofruddiaethj ac oddi wrth angeu 
disyfyd," fel y mwyaf dychrynllyd 
o'r cwbl yn y climax arswydus. Mae 
yr Eglwys, ni a welwn, megys yn 
gosod aogeu disyfyd yn ddiweddaf 
yn y rhestr o betbau arswydus, fel, 
ar ryw gyfrif, y mwyaf arawydus o 
honynt oil: oud yr oedd y philoso- 
phy dd 1^1 Caisar. fel y gwelsom, yn 
ei ystyried y dull o angeu ag oedd 
yn benaf i'w ddymuuo o bob angeu. 

Yn y gwahaniaeth dirfawr hwn 
rhwng Caisar a'r Eglwys, ef allai fod 
dynion yn barod i feddwl ei fod yn 
tarddu oddi ar y gwahaniaeth rhwng 
Paganiaeth a Christionogaeth. Ond 
nid wyf fi ddim yn cydsynio a hwynt 
yn hyu: canys pa athrawiaeth ys 
grythyrol. pa addewid yn y cyfammod 
gras, sydd yn sail i ni weddio yn 
erbyn angeu disyfyd? Ymddengys 
fod y dyniuniad yn y Li tan i yn 
tarddu yn unig oddi ar ein teiraladau, 
ao nid mewn dim gradd o gyfeiriad 
at yr Ysgrythyr, yr hon sy bron yn 
hollol ddystaw ar y pwnc. 

Hwyrach ynte fod y gwahaniaeth 
rhwng bam 1^1 Caisar a gweddi yr 
Eglwys yn ymddibynu yn hytrach 
ar ddau wahanol ystyr a ellir ei 
briodoli iV gair sydyn neu ddisyfyd. 
Ei ystyr yng ngeneu Caisar oedd 
diymaros, dioedi. Ei ystyr yng 
ngweddi y Litani yw dirybudd, neu 
annysgwyliadwy. 

Ac ef allai raai nid yn y gwahan- 
iSeth sy rhwng crefydd y pagan a 
chrefydd y Cristion yr oedd dy wediad 
Caisar yn amrywio oddi wrth weddi 
y Litani, ond yn y gwahaniaeth a 
nodwyd rhwng dau ystyr y gair 
disyfyd. Y mae angeu y railwr sydd 
yn cael ei saethu ar faes y rhyfel, ac 
angeu y drwg weithredwr ar y crog- 
bren, yn angeu sydyn yn ol ystyr 
Caisar. Ond nid yw y fath angeu 
ddim yn angeu disyfyd yn ystyr y 
gair yn y Litani. Canys er fod 
marwolaeth y milwr ar faes y gwaed, 
ac angeu y drwg weithredwr ar y 
crogbren, yn angeu ag sydd yn 
ddioed% ac megys yn dechreu ac yn 



diweddu ar nnwaith, er hyny nid 
ydyw yn angeu annysgwyliadwy na 
diryhudd. Yr oedd gwaitb y milwr 
yn ymuno yn y frwydr, a'i fod yn 
gweled ei gydfilwyr yn cwympo i 
lawr wrth ei ystlys, yn ddigon o 
iybtidd iddo. Ac yr oedd dedfryd 
yr ustus, aV amser rhwng y ddedfryd 
a'r dienyddiad, yn ddigon o rybudd 
i'r drwg weithredwr. Ac felly nid 
yw y cyfryw angeu ddim yn angeu 
disyfyd, os esboniwn ef yn ol ysbryd 
gweddi y Litani. 

Ond bwriwn fod dyn yn cael ei 
ladd yn sydyn ar y rheilffordd, fel 
yn nhrychineb Abergele rai blynydd- 
oedd yn ol; bwriwn fod dyn yn 
syrthio yn farw mewn apoplexy oddi 
ar ei farch, neu wrth fwyta ei giuiaw 
gyda'i denlu, neu wrth bregethu yn 
y pulpud; bwriwn fod darn o gmig 
yn syrthio ar ddyn yn y gloddfa. ac 
yn ei ladd mewn moment; neu bwriwn 
fod dyn yn cael ei losgi yn ei wely 
trwy fod y ty yn myned ar dan yn 
nhrymydd y nosj bwriwn fod dyn 
yn yfed gwenwyn mewn camgym- 
meriad; bwriwn fod dyn yn ei gyflawn 
rym a'i iechyd yn cael ei saethu i 
farwolaeth gan ei elyn. neu yn cael 
ei faeddu i farwolaeth gan ryw anifail 
gwyllt. Yn yr boll achlysuron hyn, 
a chant a mil o*u cyff'elyb. mae'r 
angeu nid yn unig yn sydyn, sef yn 
ddioedi. ond mae hefyd yn annys- 
gwyliadwy a dirybudd. A hwn yw 
yr angeu disyfyd yr ydyra yn gweddio 
rhagddo yn Litani ein Heglwys. 

Yn y Litani ynte, yr ydym, yn ol 
llais natur, ac yn ol lleferydd rheswm, 
yn erfyn na bo i ni ddim cael ein 
gyru o'r byd ar fFrwst brysiog, ond 
bod i ni gael amser a seil)iant, ryw- 
fgdd neu gilydd. cyn marw, i ddwyn 
ein meddyliau i barotoad dyledus 
gogyfer §,'r cyfnewidiad mawr; l)od i 
ni gael rhywfaint o hamdden i 
" drefnu ein ty," ac i wneuthur ein 
cyfrifou i fyny gyda Duw cyn ym- 
ddangos o honom ger bron ei frawdle, 
trwy jdostach edifeirwch, a dyfalach 
gweddi, a chryfach ffydd, ac iaelach 



Digitized by 



HAUL. 



gostjDgeiddrwydd, a dwysach hunan- 
jmholiad. 

Nid yw yn gwneuthur dim llawer 
o wahnniaeth gwirioneddol i m pa un 
ai yn sydyn a dirybudd, yote yu 
raddol ac yu ymwybodol, y rhaid i 
ni ymadael Sly byd hwn. Ond iin o 
ddychryuiadau penaf y brenin Angeu 
yw bod i ni deimlo y bydd raid i ni 
fai w fel yr ydym cyn pen banner 
mynyd, a ninnaii yn ein llawu iechyd 
a*n grym, trwy d4n, trwy foddi, trwy 
godwm i lawr y dibyn, neu ryw 
ffordd arall, ac na byddo genym prin 
chwarter mynyd i ocheneidio, ''Duw, 
bydd drugarog withyf heckadur! Ar- 
glwydd I em, derbyn fy y^hrydV Marw 
mewn hurry gwyllt; treuj^u mewn 
syndod prysur; betb sydd yn fwy. 
arswyduB? myned i'r farn o'th gyf- 
lawn nerth mewn momeni! 

Mae hyn yn beth ofnadwy iawn i'r 
dyn aunuwiol, ac yn beth ofnadwy 
iawn iV dyn sydd heb fod yn dduwiol 
ac yu grefyddol i eithaf gallu dynol, 
er heb fod yn hollol annuwiol. Ond 
maeV dyn gwir dduwiol heunydd yn 
marw, fel yr oedd Saut Paul. Prin 
y gall angeu ddyfod ato ef yn ddi- 
ddysgwyl. Ond nid arwydd o 
dduwioldeb, ond o indigestion a 
hypochondria, yw meddwl am farwol- 
aeth ar hyd y dydd o flwyddyn 
bwygilydd. Ac felly mae gan y dyn 
mwyaf duwiol achos i ymuno yn 
ostyngedig yng ngweddi y fFyddlon- 
iaid yn y Litani yn erbyn y dychryn- 
dod o angeu disyfyd. 

SOSIPATEJR. 



RHINWEDD YR IAWN. 

Dyma'r Gwaed a ^aed yn eydwedd— & deddf, 
Ac ^ dyn a'l droaedd: 
O dywallt hwn deillia it' hedd ; 
Dyina gyminnd am gamwedd. 

Trwy'r lesu, ar a'i carant, — edrych lor 
Drachefn mewn dyhuddiant, 
Heb lid ; o blegid i'w Want 
Mae addewid maddeaant. 

Madden, Ion, mi eiddunaf,— medd y dyn; 
Ac medd Duw. Maddeuaf: 
Ei elyn annnwiolaf 
Felly wneir yn gyfaill Naf. 

NiCANDEK. 



DEFOSIWN EGLWYSIG. 

•* Er gwerth y prynwyd chwi; gan hyny 
gogoneddwch Dduw yn eich corff, ac yn 
eich ysbryd, y rhai sydd eiddo Duw.**— 
1 CoR. vi. 20. 

" Ymgryniwch i'r Arglwydd mewn pryd- 
fertbwch sancteiddrwydd." — 1 Cromicl 
xvi. 29. 

Un o efFeithiau y ddoethiueb sydd 
oddi uchod. meddai yr Apostol, yw 
boueddigeiddrwydd; mae yn gwneuth- 
ur yr isel yn uchel, y creulawn yn 
dirion, yr annhrugarog yn drugarog, 
yr angyfiawu yn gyfiawu. Ei hamcan 
y w coethi y natur ddynol, gwareiddio 
rhai anwaraidd, dileu anfoesgarwch, 
a dyrchafu dyn i'r sefyllfa y gosod- 
wyd ef yn y greadigaeth gan ei Dad 
uefol. Ygwirioneddyw, dymaamcan 
crefydd — "cyfodi'r tlawd o'r llwch, 
dyrchafuV augenus o'r tomenau i*w 
gosod gyda thywysogion, ac i beri 
iddynt etifeddu teyrngadair gogon- 
iant." Ac felly y mae Cristionogaeth 
yn mabwysiadu rheolau bywyd a 
moesau da i'w fFurf a'i chyfansoddiad, 
am fod moesoldeb yn anwahanedig 
&'i chyfundrefn : nid fel achos gwir 
grefydd, eithr fel effaith neu fFrwyth 
gras yn y gai n. Nid ydym yn 
meddwl er hyny y dichon unrhyw 
reol ddefosiynol neu foesol, pa mor 
dda bynag y byddo, gyfodi enaid o 
farwolaeth pechod i fywyd o sanct- 
eiddrwydd, heb fFydd fywiol yng 
Nghrist. a chymhorth oddi wrth ei 
Ysbryd Sanctaidd; ond fel moddion, 
y maent yn gyfryngau trwy y rhai y 
dygir y cyfuewidiadau hyn i oleuni 
ac i eglurdeb; ac am hyny y mae yn 
angenrheidiol i ni eu defnyddio, canys 
y mae defosiynau moesol yr Ysgryth- 
yrau wedi eu sylfaenu, nid yn unig 
ar egwyddorion rheswm, ond hefyd 
ar ddadguddiad dwyfol, ac o ganlyn- 
iad yn ein rhwymo i'w hymarfer 
mewn ufudd-dod i orchymmyn Pen 
Mawr yr Eglwys, mewn cydfFurfiad 
a'i esampl Ef, a gyda golwg at ei 
ogoniant. 

Mae rhai dyn ion gorgrefyddol yn 
dychrynu wrth feddwi am allanolion 

Digitized by GooqIc 



244 



TB HAUL. 



crefydd, am ddefodau yr Eglwys, ac 
am ddefosiynau y cyssegr: "ffydd" 
yw eu prif air hwy, a pras yu y 
galon; ni fynant ddira o'r ffrwythau: 
ond atolwg, Dior bell ag y gwelais i, y 
rhai a lefarant fwyaf am ffydd sydd 
leiaf eu ffrwythau; y rhai a bregeth- 
ant amlaf am y galon a'r gras mewnol 
ae ddaugosant leiaf o effaith gras 
mewn gweithrediad allanol; ua ato 
Duw i ni ddarostwug ffydd. un o 
rasusau penaf y Cristion yw; eto fe 
ddywed Saut Paul am "ffydd. oni 
bydd ganddi weithredoedd, marw 
ydyw wrthi ei hun." Beth, os oes 
bywyd yn y pren, fe ddeugys yu y 
ffrwyth; ac os oes gras yn y galon, 
rhaid iddo ymddangos yn yr ym- 
arweddiad, amgeu mae lie i gredu 
fod y dyu yn amddifad o houo. Ond 
wrth "Ddefosiwn Eglwysig," yr oedd- 
wu yn meddwl sylwi ar yr ymarwedd- 
iad a ddylai fod arnom pan yn niiy 
Dduw, sef pan y byddom mewn modd 
neillduol yn ymddangos yn ei gyssegr 
sanctaidd Ef Teimlad y Salmydd 
yn ddiammheu ddylai fod yn holl 
addolwyr Eglwys Dduw tra yn nesu 
i " borth y nefoedd," sef, " sancteidd- 
rwydd a weddai i'th dy, Arglwydd 
byth;" neu fel y canodd y bardd oddi 
ar y testyn hwn, — 

" Sancteiddrwydd pur a pharch dilyth, 
A weddai i*th dy, O Arglwydd, byth.*' 

Ond rhyfedd fel mae y defosiwn 
eglwysig hwn yn rhy ami yn cael ei 
lygru, aV teimlad sanctaidd hwn yn 
cael ei ddileu o galonau gormod o 
fynychwj^r ty Dduw. Nid oes gan- 
ddynt barch dyledus iV ty, am eu 
bod yn anghofus neu ammharchus o 
hreswylydd y ty hwn. Nis gallaf 
briodoli yr aramharch hwn i anwy- 
bodaeth ac ill-breeding yn y rhan 
fwyaf o rai annefosiynol, canys fe 
ymddygant yn wahanol yn nhai eu 
huchraddolion daiarol ; fe welir y 
dyn mwyaf tlawd, anfedrus, ac an- 
nysgedig yn nesu at dy ei gydgreadur 
am ryw ffafr gyda'r rhagbarotoad a'r 
gwylder mwyaf; cyn rhoddi ei draed 



ar drothwy y drws gofala eu bod mor 

Ian ag y gallo eu gwneyd; tyu ei het 
oddi ar ei ben ar riniog y ty, a 
cherdda yn wylaidd, moesgar, ac araf 
i bresemioldeb ei echwynwr; ym- 
ddyga yn addfwyn, gostyngedig, a 
g wylaidd ger ei fron, a gwrendy gyda 
y dyfalwch mwyaf ar yr hyn oil a 
ddywedir wrtho; ac wrth ymadael 
diolcha iddo am yr hyn a addewir, 
gan gyfeirio ei gamrau tuaV drws 
gyda'r un moesgarwch ag y daeth i 
mewn. Hwyrach y dichon fod rhyw 
ddyeithr ddyn yn yr ystafell ar y 
pryd yu ei weled a i wylied, ac yn 
casglu oddi wrth ei ymddygiad defos- 
iynol a chaumoladwy ei fod yn 
barchus o'r boneddwr ac o'i dy; ac y 
mae ei gasgliad yn deg a rhesymol: 
ond dilynwch y gwr moesgar hwn 
dranoeth i dy ei Dduw i ofyn am 
drugareddau i'w gorff a'i enaid, a 
mawr fydd y gwahaniaeth — bydd y 
cwbl go chwith; a yno fel i ystabl 
yr anifail, yn ddifeddwl, difater, a 
di barch p'r lie; ac wedi i'r cyfarfod 
orphen aiff allau yn ddiddiolch a 
diweddi. Mae'r angylion dyeithriaid 
y sonia Saut Paul am danynt, ag 
sydd yn mynychu ein cynnulleidfa- 
oedd, yn edrych aruo gyda syndod a 
galar, ac yn casglu oddi wrth ei 
ymddygiad annefosiynol nad oes 
gauddo ddim parch iV Bod ag y 
maelit hwy o wylder yn cuddio eu 
gwynebau yu ei bresenuoldeb. ac yn 
canu, "Sanct, sanct, sanct yw Ar- 
glwydd y lluoedd." Bydded i ni eu 
hefelychu yu ein cynuulleidfaoedd, 
fel y bo i ni ddarbwyllo ereill o ar- 
dderchogrwydd a nefoleiddrwydd ein 
Gwasanaeth. 

Credaf fod mwy o ddefosiwn ac 
addoliad gwirioneddol yn ein Heglwys 
nag un sect yn ein gwlad; canys 
pe byddem yn meddwl am un o 
geuadou yr Efengyl mewn gwlad 
bagauaidd yn rhoddi darnodiad i'r 
pagan o uatur a phriodoleddau y 
Duw a ad doll r ac a wasanaethir yng 
Nghymru neu Loegr: ei fod yn 
Dduw cyfiawn, sanctaidd, a hoUalluog; 



Digitized by 



TR HAUL. 



ei fod yn hQllbresennol, a'i lygaid yn 
sylwi ar bawb, ac y bydd iddo ''dalu 
i bob un yn ol ei weithredoedd;" ac 
ym mhellacb, mai efe sydd yn dal y 
bydyssawd with eu gilydd, ac yn 
cynnal pob peth trwy air ei nerth; a 
bod y Person jjjoruchel hwn i'w addoli 
mewu ty neillduedig i'w wasanaethu: 
a meddyliwch fod y pagan yna yn 
dyfod drosodd i Gymru, ac ar y Sul 
yu ymweled ag un o gapeli y Dy- 
wysogaeth, mawr siomiaut gai yn 
agweddau yr addolwyr: edrychai 
arnynt yn dyfod i mewn, y rhan 
fwyaf o honynt " a llygaid gwammal, 
gan rodio a rhygynjju wrth gerdded, 
a thrystio a'u traed," ac wedi cyrhaedd 
eu heisteddle yn edrych amgylch 
ogylch ar wisg hou ac ar ddillad y 
Hall, tra bydd un a elwir eu gweinidog 
yn darllen y rhan a ddewiso o'r Llyfr 
Sanctaidd, a gwedi gorphen darllen, 
dynia fe yn dy wedyd a llaiacwynfanus, 
" Gwedd'iwn," a dyma'r pagan yn 
dysgwyl gweled yr hoU gynuulleidfa 
yn syrthio ar eu gliuiau, a'u clywed 
yn cydweddio; ond yn He hyny, 
ychydig iavm welai ar eu gliniau; 
pob un bron ar ei eistedd, neu ei ben 
ar ochr ei s^t yn ddystaw, ereill yn 
gwenu ac yu edrych o ddeutu, ac 
ef allai llawer yn cysgu. Lie mae'r 
" gwedd'iwn " mae'r gwr mawr acw 
a'i dywedodd yn y pulpud yn tori 
geiriau ei hunan, ac oa gweddi'o y 
mae ef, **gweddiaf" ddylasai ddy- 
wedyd ac uid " gweddiwn," canys nid 
oes neb yn uno ag ef, am na allant; 
ei waith ef ydyw dyfeisio heth a 
ddywed, a gwaith y rhai sydd yn 
gwrando yw dyfalu beth a ddywed 
nesaf, ac felly mae ei eirchion yn 
diflanu y fynyd y Uefara hwynt, a'r 
bobl ac yntau o ganlyniad heb weddio 
o gwbl. AiflF y rhan yna heibio, ac fe 
roddir pennill allan i ganu, pryd am 
y tro cyntaf yr una y gynnulleidfa i 
addoli eu Duw. Wedi hyn, wele y 
dyn yn y box acw yn agor ei lyfr, ac 
a llais isel, aneglur, yn darllen adnod 
neu ddwy o bono fel pe byddai perygl 
i'r bobl eu clywed (yn debyg i'r 



Pabyddion); parh4 yn y cywair yna 
am amser, yna ymwylltia a dyrchafa 
ei lais fel pe byddai am ddychrynu 
pawb a feiddia gysgu dan bwysfawr- 
ogrwydd ei eiriau ef; ysgyruyga ei 
ddannedd, a chura a i ddwru y Beibl, 
fel pe byddai hwnw wedi gwueuthur 
rhyw gamwri mawr iddo, ac fel hyn 
nes y Idiua aiff ym mlaen i ddiwedd 
ei bregeth. Gwedi hyny, dadgenir 
hymn, ar ddiwedd yr hon gwelir y 
bobl am y cyntaf yn gwneyd am y 
drws, eu hetiau ar eu penau ym 
mron cyn y gadawant eu seddau. Dy- 
chymmygaf weled y pagan yu synu 
wrth y fath addoliad. ac yn dy wedyd, 
"Ai hyn a elwir yu addoli Duw? ai 
dynia y modd yr ymddyga dynion yn 
nhy Arglwydd yr holl ddaiar] mae 
golwg. mwy sobr a duwiolfrydig ar 
addolwyr geudduwiau fy ngwlad i na 
hyn yma; ac felly nis gallaf weled 
fod y liobl hyn a elwir Cristionogion 
yn credu yr hyn y maent yn broffesu 
eu bod, amgen. ni ymddygent mor 
anweddaidd." Pe byddai y pagan 
hwn, meddaf, yn ymweled ag Eglwys 
y plvvyf ac yn neillduol a'r rhai hyny 
ag y mae y deuawd rhwng y person 
aV clochydd wedi ei ddileu, fe welai 
ragoriaeth dirfawr ar y dull o addoli 
Duw yn unol i'i fawredd. Cawsai 
yno fwy nag un a dau yn cydweddio 
ar eu gliniau, ac yn cydaddoli &'u 
gwefusau; dywai yno ranau lawer o'r 
Llyfr Sanctaidd yn cael eu darllen 
yu uchel gan y bugail a'i braidd, a'r 
bobl ar y cyfan yn ymddwyn yn 
ddifrifol, sobr, a defosiynol, a'r casgl- 
iad naturiol dynai y dyeithrddyn 
fyddai, fod y gynnulleidfa hon yn 
addoli yn debycaoh i'w feddwl ef o 
natur y Duwdod na'r lleill; ond os 
edrychir yn fanwl i reolau defosiynol 
yr Eglwys, ac edrych ar lawer o'r 
addolwyr, cawsai weled ein bod ym 
mhell iawn yn ol o addoli ein Duw 
yn unol a chyfarwyddiadau y Gwasan- 
aeth Cy fFredin— nad ym eto berffaith 
gyda golwg ar ddefosiwn addoliad ty 
ein Tad. Ac y mae hyn yn fy ar- 
gy mhell i roddi rhai annogaethau 



Digitized by 



246 



TR RAUL. 



mewD perthyoas i wasanaeth y cyssegr 
— i addoliad Daw; aV peth cyutaf 
ddymunwn ar liob Eglwyswr ydyw, 
bod yD feddiannol ar lyfr addoliad — 
y Llyfr Gweddi GyfFredin: y gor- 
chymmyu roddaf iddo yw yr uu 
roddodd Sant Paul i Tiniotheus, 
'* Bydded genyt ffurf yr ymadroddion 
iachus/' fel y bo i ti fod yn alluog i 
uno yD y gweddiau, salmau, a cbau- 
iadau. Ond y mae rhai dynioD y 
dyddiau diweddaf hyn yii coudemuio 
ffurfiau o weddiau a defosiyDau cref- 
yddol, a dy wedant mai gwaitb y galon 
yw gweddib ar yr Arglwydd, ac mai 
Ysbryd Duw yu iinig a ddichoti ein 
dysgu i weddio fel ag i'n gweddiau 
fod yn gymmeradwy gan y nefoedd, 
ao am byuy ni ddylai fod ffurf geiiym 
tra yn nesu at Dduw. I brofi eu 
haeriad dyfynaut eiriau Crist, Na 
ofelwcb pa fodd neu pa beth a 
ddywedwoh, cauys yr Ysbryd Glan a 
ddysg i cbwi yii yr awr bono beth 
sydd raid i chwi ei ddy wedyd." Oud 
fe ddylent hwy }styried mai nid 
mewn pertbyuas i weddio, ac yn 
enwedig g weddio yn gyhoeddus, y 
llefarodd ein H arglwydd y geiriau 
hyn aV cyfFelyb, eitbr mewn petbynas 
i*r atebion a'r doethineb oeddynt i'w 
cael tra y dygid hwy ger bron eu 
gwrthwynebwyr. " Myfi," meddai 
ein Harglwydd, "a roddaf i chwi 
enau a doethineb, yr hon uis gall eich 
boll wrthwynebwyr na dywedyd yn 
ei herbyn na'i gwrthsefyll." Ac y mae 
hanes yr Apostolion a'u hareithiau 
yn dangos cyflawuiad yr addewid 
hon mewn modd neillduol. Ond pan 
yn son am weddio^ ni ddywed ein 
Harglwydd wrthynt am beidio rhag- 
barotoi, eithryn hollol iV gwrthwyneb; 
ac felly pan ofynodd y dysgyblion 
iddo eu dysgu i weddio (fel y dywed 
hanesyddiaeth y byddai y doctoriaid 
luddewigarbrydiauynrhoddi cynllun 
ychwanegol at eu Liturg'iau o weddi 
i'w dysgyblion, ac fel y gwnaeth loan 
Fedyddiwr i'w ddysgyblion ef). yr 
lesu yn y fan a gydsyniodd a'u cais; 
a pha beth a wnaeth ) nid gorchym- 



myn iddyot ymddiried i ysbrydol- 
rwydd y fynyd, a dysgwyl i'r Ysbryd 
eu cynhyrfti i ofyn, a pheth i ddeisyf, 
eitbr Efe a roddodd ffurf osodedig 
iddynt, gan ddy wedyd wrthynt, ''Pan 
weJdioch, dywedwch, Ein Tad, yr 
' Hwn wyt yu y nefoedd," &c. Y 
gwiriouedd ydyw, heb ffurf ni wyddom 
. beth a weddiom megys y dylem; ond 
nid yw ein ffurfiau fel pob peth 
presenuol ond aramherffaith a gwein- 
iaid, eithr y mae yr Ysbryd, medd yr 
Apostol, yu " cyn north wyo ein gwen- 
did ni," ond nid ein difrawder a'n 
diofalwchxix] canysfe ddywed Apostol 
arall fod " rhai yn gofyn, ond heb 
dderbyn, o herwydd eu bod yn gofyn 
ar gam;^' fel mam meibion Sebedeus 
yn gofyn dros ac yn enw ei phlant, 
yr hyn ni wyddai beth oedd yn ei 
geisio. Y gwirionedd yw, nid oes 
addewid am wrandawiad gweddi, 
medd yr Apostol, os na fydd yn ol 
ewyllys ein Tad nefol: "canys hyn 
yw'r hyfder sydd genyni, ei fod Ef 
yn ein gwraudo ni os gofynwn ddim 
yu ol ei ewyllys Ef" Yn awr, fy 
nghyfaill, cymmer dy Lyfr Gweddi 
Gyhoeddus yn dy law, a thi a gai 
weled fod ei boll weddiau, ei erfyn- 
iadau, a'i gwbl, wedi eu cyfaddasu 
a u cyfansoddi yn ol y dadguddiad 
a roddir i ni o ewyllys Duw yn yr 
Ysgrythyrau Sanctaidd, ac o ganlyu- 
iad, OS cymraeri y llyfr hwn a'i 
ddefnyddio i dywallt dy galon ger 
bron Duw, fe fyddi nid yn unig yn 
gallu uno &'r gynnulleidfa, ond hefyd 
byddi yn erfyn ** y cyfry w bethau ag 
a fyddo cymhwys ac angenrheidiol 
yn gystal ar les dy gorfiF a th enaid," 
yu unol ag ewyllys dy Dad nefol. 

Wedi cyrhaedd porth yr Eglwys, 
penderfyna adael pethau y byd i gyd 
heibio, ac wrth fyned i mewn "gwylia 
ar dy droed, a bydd barotach i wrando 
nag i roi aberth ffyliaid." cofia dy fod 
yn myned i bresennoldeb neillduol 
Duw, a'i fod Ef yn sylwi arnat yn y 
ty yr addawodd ymgyfarfod &'i bobl; 
rhyfedda fel Jacob ac ystyria mai 
dyma d^ Dduw, dyma borth y nef- 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



247 



oedd. Nac edrych o'th amgylch, 
eithr dos yo wylaidd i'tb eisteddle, 
ac yiio ymgryma ar dy ddeuliii, i 
ofyn ar dy Dad i roddi i ti ras i 
ystyried yn ddifrifol dy fod yn ei 
bresennoldeb, ac ar i*th addoliad fod 
yn gymmeradwy ger ei fron. 

I fod yn ddefosiynol, ymdrecha 
gydymffurfio aV rheolau a roddir yn 
y rhuddellau at hyny, gyda golwg ar 
ystum dy gorff, niegys penliuio a 
sefyll. Pan yn gweddio, dos ar dy 
liniau: mae yn resyn gweled cym- 
maint yn gwrthod cydfiFurtio 
agwedd weddus hou wrth weddio. 
Pan y byddont yn eu hystafelloedd 
gartref yn dywedyd eu pader, a 
gweddiau ereill, neu yn gweddio beb 
fFurf o gwbl, nis gwelir bwy bytb yn 
eistedd ar gadeirau neu yn sefyll ar 
eu traed, ond ar eu gliniau. Eto, 
pan ddelont i dy Dduw i weddio yuo 
gvfuknt eistedd yn lie penliuio: rbyfedd 
mor angbysson a'u dull o weddio yn 
y dirgel ! Nid wyf fi am baeru ubs 
gall dyn weddio ar ei draed uen ar 
ei eistedd; ond i rat a broffesant eu 
bunain yn gyboeddus yn becbadur- 
iaid truain," mae eu dull rbyfeddol 

se/yll neu eistedd yn celu i'r golwg 
allanol o leiaf bob rbyw ofid a deim- 
lant o'u pechadurusmt/dd. Ond o'm 
rban i, credaf mai yr unig fFordd 
iawn a gwir ddefosiynol ydy w gostwng 
ar ein gliniau ger brou yr Arglwydd 
wrtb weddio arno, o leiaf dyraa fel 
y gwuai ein H arglwydd, esampl yr 
bwn a ddylem fel Cristionogiou ei 
befelycbu: wrtb weddio, dywedir am 
dano gan yr Efengylwyr, Efe a 
syrtbiodd ar ei wyneb, ac a weddiodd;" 
He arall darllenwn, *' Wedi iddo fyned 
ar ei liniau Efe a weddiodd." Felly 
Sant Stephan, y mertbyr cyutaf, "a 
ostyngodd ar ei liniau, ac a weddiodd 
dros ei lofruddwyr;" a Sant Pedr 
wedi "dodi ei liniau i lawr. a 
weddiodd," cyn cyfodi Dorcas o farw 

1 fyw; yr uu modd Sant Paul a'i 
gyunuUeidfa tra yn gweddio, a ddy- 
wedir fel byn gan un o bonynt, " Wedi 
i ni ostwng ar ein gliniau ar y traetb 



ni a weddiasom." Afraid fyddai dwyn 
rbagor o esamplau o'r Ysgrytbyrau i 
ddangos mai penlinio yw yr ystum 
fwyaf gweddaidd wrtb weddio fel 
deiliaid i dywysog; ond eto ceir rbai 
yn sefyll, ac enwir un yn neillduol 
gan ein Harglwydd yn gweddio ar ei 
draed. " Y Pbarisead," meddai, oH 
sefyll a weddiodd rhyngddo ag ef ei 
bun fel byn," &c. Yr wyf yn addef 
fod ycbydig anbawsder i gael gan y 
gynnulleidfa i fyned ar eu gliniau, o 
berwydd nad oes darpariaeth briodol 
wedi ei gwneutbur er mwyn byny 
mewn Uawer o Eglwysi. Dyma wall 
y dylai adeiladwyr ac adgyweirwyr 
addoldai ei ddiwygio; ac fe feddyliwn 
i fod llawer iawn o wirionedd yng 
ngeiriau Esgob Manceinion, y rbai a 
draddododd efe yn nbref Preston, 
dydd Sadwrn, 6fed o Ebrill diweddaf, 
yng ngbyfarfod y Gyradeitbas er 
Adeiladu Eglwysi, ac y mae yn werth 
i ni eu croniclo yma. "We," meddai, 
" contend fur solid, substantial out- 
lines witb good proportions, as tbe 
result would be more satisfactory. 
We sbould measuie our Cburcbes 
also, not by sittings, but by kneelings. 
I go about the diocese and see a 
great many Cburcbes not provided 
witb kneelers or bassocks; I see tbat 
no effort is made to induce the 
congregation to contract tbe habit 
of kneeling. Now, a sitting congre- 
gation is an irreverent congregation, 
who perhaps come to bear the sernjon, 
but do not come to say their prayers. 
I should therefore like to persuade 
churchwardens, as far as possible, to 
provide their Churches with proper 
kneelers, and that the congregations 
should use them for a proper purpose." 

Nid wyf yn gwyhod pa bryd y 
dechieuodd y drefu hon o eistedd 
ddyfod i arferiad o gwbl i'u haddoliad. 
Pe byddem yn cbwilio i ddull ac 
agwedd corfforol yr Eglwys Gristion- 
ogol yn yr hen amseroedd wrth 
addoli, cawn mai pedwar math oedd 
yn ganiataol, a dim ond y pedwar 
dull byn a arferid gan ddysgybliou 

Digitized by GooqIc 



cyntaf CristioDogaeth ; aef, fiefyll, 
penlinio, gostwng, a syrthio i lawr 
hyd gyh^d . Ni oddefid i neb eigtedtl 
o gwbl. Sefyll oedd rheol gyffredin 
yr boll Eglwys ar ddydd yr Arglwydd, 
ac am y deng niwrDod a deugain 
rbwng y Pasc a*r Sulgwyn, er coffad- 
wriaetb am adgyfodiad yr lachawdwr. 
Ond yn awr fe ganiateir i'r gyn- 
nulleidfa eistedd wrtb wrando ar y 
Uitboedd aV bregeth, a byny o 
ystyria^th at flinder yr addolwyr; 
ond y dull rheolaidd ydyw i bawb 
sefyll; fel yng ngwyddfod y Frenines, 
y dull rheolaidd yw sefyll, ond yn 
achos henaint a g wen did caniateir 
ambell waitb i rai eistedd o'i blaen. 
Mae yn deilwng o sylw, er nad yw 
yr Eglwys yn condemnio yr ystum o 
eistedd mewn un man, eto nid yw yn 
gorckymmyn i'r bobl eistedd mewn nn 
rhan o*i Gwasanaeth o gwbl: y mae 
byn yn dangos raai am can yr Eglwys 
yw ymlynu wrtb yr arferad boreuol, 
pryd yr oedd Cristiouogaetb beb ei 
llygru gan newyddian arferiadau, ac 
am byny sefyll a pbenlinio yw yr 
unig agweddau y mae yn eu gorckym- 
myn. Mae byd yn oed y rttbric am 
y bregetb yn gadael y bobl yn sefyll, 
canys ar ol adrodd Credo Nicea, aV 
bobl yn sefyll, dy wed, " Yna y canlyn 
y bregetb," <fec., beb ddywedyd dim 
am i'r bobl eistedd, yr byn a ddengys 
mai meddwl yr Eglwys yw iddynt 
sefyll, fel yr oedd arferiad yr hen 
luddewon o dan yr ben oruohwyliaetb 
wrtb wrando pregetbau, ac fel oedd 
arferion yr hen Gristionogion befyd 
wrtb wrando pregetbau o dan yr 
orucbwyliaeth newydd. Nid fy am can 
wrtb byn ydyw condemnio eistedd 
wrtb wrando y llithiau a*r pregetbau, 
canys y mae yn ddymuiiol i'r gyn- 
nulleidfa eistedd pan y tra«ldodir y 
bregeth, yn enwedig os bydd y 
bregeth yn faith, oml y peth wyf fi 
arno yw, cyu y gallwn ymddwyn yn 
barchus, crefyddol, a defosiynol yn 
addoliad yr Eglwys. rhaid i ni gyd- 
ymfFurfio a'r rheolau penodedig a 
roddir ganddi, a chofio mai y prif 



bwnc iV ystyried yng Ngwasanaeth 
yr Eglwys yw addoli — anrhydeddu 
Duw a sancteiddio ei enw, ac o 
ganlyniad fod yn rhaid i bob peth 
yno fod yn weddus ac mewn trefn. 
Ond fe ddywed rhai fod rheolau fel 
yna yn groes i ryddid Cristionogaeth, 
ac y dylai dyn gael addoli Duw f^l y 
dewisa ei hun, "canys i ryddid," 
□ledd Sant Paul, "y'n galwyd," fel 
Gristionogion. Gwir, ond darn o'r 
adnod yw byn yna: "yn unig nac 
arferwcb y rhyddid yn achlysur i'r 
cnawd. ond trwy gariad gwasanaeth- 
wch eich gilydd," meddai'r adnod oil; 
a pha fodd y gall dyn arfer y rhyddid 
hwn yn fwy yn achlysur iV corff 
neu'r cnawd na thrwy eistedd wrth 
weddi'o yn lie cydymflFurfio &'r Eglwys 
i benlinio. Y gwirionedd y w^ iV am- 
m barchus, annefosiynol, ac angbref- 
yddol nid oes dim yn fwy cas ganddo 
ei gly wed na*r gair dyledswydd, a dim 
mor felus ar gair rhyddid^ aef yr 
olaf yn ei feddwl ef yw — i wneyd a 
fyno — ond fel y dywedodd y gwron 
Dug Wellington, " mai rhyddid Pryd- 
einiaid yw ymddwyn yn unol k 
chyfreithiau eu gwlad," feMy yn 
gyfFelyb, hwyrach mai rhyddid Crist- 
ionogol yw ymostwng i ddeddfau ac 
ewyllys yr Eglwys a blanwyd ac a 
sefydlwyd yn ein teyrnas. Nid oes 
gan yr Eglwys ryddid i osod ueu 
sicrhau un athrawiaeth ag nad ywyn 
unol H llyfrau cauonaidd yr Hen 
Destaraent a'r Newydd, ac felly yn 
gyffelyb nid oes gan an aelod o*r 
Eglwys ryddid i weitbredu yn groes 
i reolau ag y maeV Eglwys hon wedi 
eu sefydlu. Wrth edrych ynte ar 
yr byn a oddefir ac a orcbymmynir 
gan yr Eglwys, bydded i'r Eglwyswr 
defosiynol sefyll ar ei draed wrth 
ganu, darllen, a chlodfori Duw; 
penlinio wrth gyfFesu a gweddi'o; 
eistedd yn unig wrtb wrando ar y 
llithiau a'r ijregeth; mewn gair, 
bydded iddo ddilyn y drefti a nodir 
allau iddo fel un sydd yn credu mai 
yn yr boll bethau na roddodd yr 
Ysgrythyr un gorchyramyn pendant 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



249 



o'u plegid, y ffordd oreu iddo er ei 
adeiladaeth ei hnn a'i gyd-Eglwyswyr 
ydyw ymddwyn yn ol y rheolau y 
maeV Eglwys ei hun wedi eu cym- 
mei*adwyo. *'0d oes neb yn dysgu 
yn amgenach. ac a fyn fod yn ym- 
rysongar, nid oes genym ui," meddai 
Sant Paul, " gyfry w ddefod, na chan 
Eglwysi Duw." Ein dyledewydd ni 
fel Cristionogion cy^segredig i Orist 
trwy Sacrament y Bedydd ydyw bob 
amser ac ym mhob man ymddwyn 
yn addas i'r alwedigaeth y'n galwyd, 
ond yn neillduol felly pan ymgyn- 
nuUom i gydgyfaifod i dy Dduw: 
dylem gyflwyno ein huuain, ein hen- 
eidiau a'n oyrflF, yn aberth rhesymol, 
sanotaidd, a by wiol i'r Bod a addolwn, 
yn ol geiriau a gorchymmyn Sant 
Paul, "roddi o honom ein cyrfF yn 
abertb byw, sanctaidd, cymmeradwy 
gan Dduw, yr hyn yw ein rhesymol 
wasanaeth." Dyma yr aberth ^el- 
edig sydd gan y Cristion i'w roddi — 
ei gorff yn ei holl alluoedd i'w 
gyflwyno gan yr enaid yn aberth i 
Dduw yn ei dy: y pen a'r gliniau i 
blygu ac ymgrymu pan yr enwir 
enw lesu, "pob tafod i gyffesu lesu 
Grist yn Arglwydd er gogoniant Duw 
Dad/' a phob Ihis i uno i aberthu 
moliant a gogoniant i'r Tad, ac i'r 
Mab, ac i'r Ysbryd Glin; y clustiau 
i wrando'r gwirionedd, a'r geneu i 
dalu i Dduw **loi ein gwefusau," 
*' trwy ofFrymu," raedd yr Apostol, 
** aberth moliant iddo, yr hyn yw 
ffrwyth ein gwefusau." 

Dyma ydym yn olygu ynte wrth 
" Ddefosiwn Eglwysig," y dyn yn 
cyssegru ei hun yn gwbl, sef yn 
gorff. enaid, ac ysbryd, i wasanaeth 
yr Arglwydd, ac y mae difrifoldeb, 
a chyfaddasrwydd, a phrydferthwch 
anghymharol Gwasanaeth CyfFredin 
Eglwys Crist yn y wlad hon yn 
addas, yn briodol, ac yn gymhwys 
i wneuthur hyny: ei fFurfiau hynafol 
oil yn ysgrythyrol, ei sacramentau yn 
syral ac effeithiol, a'i gweinidogaeth 
a'i hurdd yn apostolig. 

D. C. U. 

32— xvi. 



LLINELLAU. 
{Efelychiad.) 

Fy enaid, j mae dinas 

Fry nwch j ser diri', 
Ac engyl fyrdd sy'ii gwylio 

Ei chedyrn furiau hi : 
Yno teyrnasa heddwch 

A gwenaa ar ei bryd, 
A'r Gwr fu yn y preseb 

Reola'r lie i gyd. 

Os gelli gyrhaedd yno, 

Lie tyf teg flodau fyrdd — 
Rhosynau claer na wywant 

Ar goed anfarwol wyrdd, 
Ac adar heirdd Paradwys 

Yn cann rhwng eu dail — 
Dy wynfyd dry'r pryd hyny 

Yn fwyniant heb ei ail. 

ETC. 

Yn siarad yr ydym am froydd y gwynfyd — 
Y wlad ddysglaer hbno lie nad oes byth adfyd, 
Ei dysglaer ogoniant sydd vn ein gorswyno, 
Ond beth fydd y cyfan wrth gael aros yno ? 

Yn siarad yr ydym yn lion am ei rhyddid 
Oddi wrth glwyfau pechod, temptasiwn, a gofid, 
Peryglon bob ennyd o'n bywyd i n blino, 
Ond beth fydd y cyfan wrth gael aros yno? 

Yn siarad yr ydym am lean a'i gariad, 
A'r seintiau yn gwisgo goleani yn ddillad, 
A'r Eglwys eangfawr o'i mewn yn preswylio, " 
Ond beth fydd y cyfan wrth gael aros yno ? 

Arglwydd! yng nghanol ein gwynfyd a'n 
gwaeau, 

Gwna'n barod bob enaid iV nefol drigfanaa, 

Ac vna yn fuan cawn wybod a theimlo 

Pa beth mewn gwirionedd fydd cael aros yno. 

Henri Myllin. 

Llanailin. 



ADDYSG YNG NGHYMRU. 

I. Addysg ein hysgolion dyddioL 
Wrth addysg ein hysgolion dyddiol 
y meddyliwn yn y fan hon yr addysg 
a gyfrenir yn ein hysgolion elfenol, 
neu ein Hysgolion Gwladwriaethol a 
Brytanaidd. Y mae y mwyafrif o 
blant y Cymry yn cael eu danfon i'r 
ysgolion hyn yn fuan ar ol y del on t i 
allu siarad a cherdded eu hunain, ac 
ynddynt y cedwir hwy nes y byddont 
yn alluog i ddarllen, ysgrifenu, rhif- 
yddu, (fee, yn bur dda, yna danfonir 
hwy i ysgolion nwch, os caniat4 
amgylchiadau eu rhieni iddynt eu 
cadw yno. Yn awr, gan fod y plant 

Digitized by GooqIc 



250 



TR HAUL. 



yn eu cyfnod boreuol yn cael eu 
hymddiried i ofal ysgolfeistri, y rhai 
sydd yn llywodraethu drostyut o 
foreu hyd hwyr yn feunyddiol, onid 
ydyw oV pwys mwyaf fod y cyfryw 
yn ddynion addas i'w swyddi pwys- 
fawrl Dadleuir Uawer y dyddiau 
presennol, gau ddynion a broffesant 
fod yn arweinwyr y bobl, o l)laid 
addysg secularaidd, yr hon a wein- 
yddir yn ein Hysgolion Brytanaidd, 
pan mewn gwirionedd nad oes gau- 
ddyut yr uu sail i'w penboethni. nac 
un amcan mewn golwg ond dyrchafu 
eu hunain i sylw anwybodusion y 
byd. Y mae lluaws o'r parchedigion 
(1) hyn yn berchen ar ddigon o haer- 
llugrwydd i ddy wedyd fod yr euwadau 
ymneillduol wedi gwneyd mwy o blaid 
addysg nag a wnaetb ein hofFeiriaid 
parchus a'n g^yr egl\*ysig erioed! 
Nid oes eisieu un esboniad ar ryw 
haerllugrwydd fel hyn, o herwydd 
g^yr pob dyn sydd wedi by w ychydig 

flynyddoedd nad oedd gan yr 
Ymueillduwyr yr un ysgol ddyddiol o 
fath yn y byd hyd yn ddiweddar. 
Y mae yn hawdd haeru y peth hwn 
a'r peth arall, ond pan na hyd do sail 

1 haeriadau nid oes modd cael ya- 
tadegau i brofi yr un o honynt. 
Dywedir yn ami y dyddiau cynhyrfus 
hyn mai yr unig amcan sydd mewn 
golwg gan yr Eglwyswyr wrth hleidio 
addysg grefyddol yw magu aelodau 
uewydd iV Eglwys. A chaniatau fod 
y dywediad yna yn wirionedd, onid 
ydyw yn amcan daionus? Beth ydyw 
amcan y dynion hyny sydd yn rhoddi 
holl ner'th eu doniau, eu hywadledd, 
a*u gallu ysgrifeniadol i gau yr hen 
Lyfr Saiictaidd o olwg ieuenctyd yr 
oesi Ai nid er mwyn bod yn groes 
i'n gwyr eglwysig? Pe gallent golli 
eu harfer, a chyfaddef y gwiriouead. 
dyma y prif amcan ! Nid peth 
rhyfedd fyddai gweled addolwyr 
''Dissent''^ fawr yn cau y Beibl 
o'u capeli eto, er mwyn bod yn 
wahanol i hen Eglwys ein tadau! Os 
y llwyddant trwy eu hystranciau i 
gau y Beibl o'r ysgolion dyddiol mewn 



am bell ardal wledig, ni synem gly wed 
fod yr ardaloedd hyny yn berchen 
ar anghredinwyr In, a'r hen Gyfrol 
Fendigaid yr un mor ddiwerth gan- 
ddynt a chyfrol o hen almanaciau 
out of date. Sut y gellir ceryddu 
pleutyn mewn ysgol fyddo yn cyfranu 
addysg secularaidd am dyngu a rhegu 
08 na bydd y Deg Gorchymmyn yn 
cael eu dysgu ynol Pa hawl fydd 
gan yr ysgolfeistr i gospi un o*i 
ddysgyblion am gymmeryd enw yr 
Arglwydd yn ofer, pan na fydd y 
cyfryw yu gwybod fod hyny yn 
ddrwgl Ni fydd gauddo yr un hawl. 
Quid ydyw yr Ysgol Sul yn ei 
hyfforddi yn y cyfeiriad hwul Ydyw, 
OS ydyw yn myned yno; ond beth os 
nad yw yn arfer myned i un ysgol 
ar y Sul ; y mae mor rhydd o gerydd 
ag ydyw y dysgybl goreu yu y byd. 
Meddyliwn fod hyn yn unig yn 
ddigon o reswm dros i addysg ys- 
grythyrol gael ei chyfranu yn ein 
hysgolion dyddiol. Ai peth hoff gan 
galonau gweinidogion ymneillduol 
fyddai clywed griddfanau cwynfanus 
gwlad y fflamiau yn rhwygo yr awyr 
rhwng bryniau clogwynog hen wlad 
ein tadau, aV ieuenctyd yn oarlamu 
tua cholledigaeth oddi ar aelwydydd 
eu rhieni, ac oddi ar fronau yr "ysgol 
ryddl" Peth croes iawn i deimlad 
llawer tad a mam fyddai gweled eu 
plenty n yn tyfu i fyny yn yr ysgol 
fel anifail. heb wybod dim ond ychydig 
am y byd hwn. Yr ydym ni o'r 
farn, a chredwn y daw Cyraru i 
deimlo hyny ar ol hyn, maiV cam 
mwyaf anghywir a wnaed erioed 
yw cau y Beibl allau o'r ysgol 
ddyddiol, os byth y rhydd y fath 
gam. Mewn gwirionedd, geill inffidel 
fod yn athraw yn yr ' ysgol rydd " y 
sonir am dani. a gall dy wys meddyliau 
yr ieuenctyd fyddo dan ei ofal yn yr 
un cyfeiriad ag yntau yn raddol, trwy 
esamplau a gwersi. Dylai pob ysgol- 
feistr nid yn unig fod yn ddyn 
bucheddol ond hefyd fod yn ddyn 
crefyddol, o herwydd, fel y dywed- 
asom, fod rhieni yn gadael argraff- 



Digitized by 



YB HAUL. 



251 



iadau dyfDion ar eu plant, felly hefyd 
y mae yr ysgolfeistr. Dylai efe eu 
dysgu trwy esamplau yn gystal a 
thrwy wersi, o herwydd *'digon iV 
dysgybl fod fel ei athraw.'* Byddai 
yu bosibl i lawer plentyn wrth ddilyn 
esamplau a chynghoriou ei athraw da 
argyhoeddi ei rieui aonuwiol, a 
gwneyd llawer o'i gyfeillion ieuaiiic 
yu debyg iddo ei huo, a pharhau 
felly hyd y diwedd. "A phau hen 
eiddio nid ymedy efe a hi." 

Mae rhy fach o ystyriaeth yn cael 
ei dalu i bethau fel hyn, gan eu bod 
yn ymddaugos ar yr olwg gyntaf yn 
ddibwys. Nid ydym am wadu Ues- 
oldeb a defnyddioldeb yr Ysgol Sul 
mewn un modd, ond credwn fod yr 
argraffiadau a wneir ar feddyliau 
plant yu yr ysgol ddyddiol yn fwy 
dwfu lawer iawn, ac nad ydyw y 
cynuyg presenuol i gau ^iysgeidiaeth 
mor rhagorol aV un Feiblaidd allan 
o'n hysgolion ond cynnyg teg at 
ddiwreiddio efFeithiau yr Ysgol Sul. 
Os ydyra am weled gwareidd-dra, 
moesoldeb, a chrefydd ar gyunydd, 
bydded i ni roddi Beiblau yn uwylaw 
deiliaid ein hysgolion dyddiol, ni wna 
hyny yr un uiwed iddyut i astudio 
cangeuau ereill dysgeidiaeth. Yr 
ydym yu syuu fod dyuiou yn proflfesu 
duwioldeb yn codi i fyny fel haid 
o Ffeniaid hunan-gyfiawn i wrth< 
wynebu yr addysg oreu. Ond nid 
ydyw yn destyn syndod yn y byd 
pan y meddyliom fod llawer o 
ddysgyblion y torthau " i'w cael yn 
y ' dyddiau hyn. Ychydig o wag- 
siarad sydd gauddynt yu bresenuol 
yn erbyn addysg briodol, ond pe 
buasai yr Eglwys ar yr ochr y maent 
hwy yn bresenuol, buasai ''Dissent " 
fawr yn ohwythu yn ei hudgyru 
byohain newyddiadurol ues y byddai 
yn ddigon i fyddaru dustiau teulu y 
ddaiar yn gyfan. Nid rhoddi ei llais 
o blaid rheswm a wna hi, ond yu 
erbyn yr hen fam Eglwys. Dywedir 
mai "yr un peth yw rhoddi cyughor i 
ddyu dwl a chanu tune i ddyn byddar/' 
ac felly yu union gyda golwg ar 



y corff ymneillduedig, yr un peth 
fyddai dwyn ffeithiau ger eu bronau 
a phe byddid yn dwyn ll^r notes 
Q flaeu dyn wedi colli ei olj'gon. 
Goheithiwn y daw rhywbeth fel y 

darn Haw ar y pared " yug ngwledd 
' Belsassar gynt i'w hargyhoeddi mewn 
I pryd, cauys nid yn unig y maent yn 
cyfeiliorni eu hunaiu, ond y maent 
yn ceisio denu ein hieuenctyd ar eu 
hoi. Bydded i Eglwys anwyl Cymru 
fod yn effro, fel na byddo iV gelyn 
gael teyrnasu yu Uwyr yn hen Walia 
fynyddig tra'i bryniau yn cusanu yr 
awelon, ai meibion dewrion yuaceuu 
hen iaith y Brython. 

Mae pob gweithred dda o eiddo 
yr Eglwys yn cynhyrfu yr Ymneill- 
duwyr i godi eu sawdlau yn ei herbyu: 
gau hyny y mae yn amlwg mai nid 
lies y wlad sydd mewn golwg gan- 
ddynt, fel y ceisiant ein deuu i gredu. 
Cawn engbraifft nodedig o hyn yn 
hanes gosodiad careg sylfaen Coleg 
Normalaidd Caerfyrddin i lawr yn y 
flwyddyn 1847; dywed un misolyn o 
eiddo yr enwad Annibynol wrth 
gronido yr hanes, fel hyn: — ** Gwelir 
yma fod ei Arglwyddiaeth o Dy 
Ddewi, a'r offeiriaid, a'r boneddwyr 
eglwysig, yn ddifrifol gyda'r gwaith, 
ac yn benderfynol i ddwyn ieuenctyd 
Cymru fyny dan aden yr Eglwys, ac 
mae yn amlwg ei bod yu bryd i 
Ymneillduwyr weithian i ddefiProi o 
gy sgu." Cydnabyddant eu hunain 
yn y fan hou fod yr hen fam Eglwys 
fel un corff yn -ddifrifol" o blaid 
addysg, a cheisiasant brofi wedi hyny 
mai yr Ymneillduwyr sydd wedi 
gwneyd y cwbl. Dyua gyssondeb, 
onid el Nid ydynt hwy byth yn 
canfod eu dyledswydd nes byddom 
ni, cyfeillion yr Eglwys, yn agor eu 
llygaid, ac wedi hyny dechreuaut 
ymddeffro fel dyuiou wedi bod mewn 
hir drymgwsg, gan gadw y fath 
fwstwr fel pe byddai dau begwn y 
byd yu gorwedd ar eu hysgwyddau. 
le, gosododd yr Eglwys gareg sylfaen 
coleg i lawr, ac yr oedd '-yn ben- 
derfynol i ddwyn yr ieueuctyd i fyny 



Digitized by 



Google 



m 



YR HAUL. 



dao ei haden," a thyna yr amser pryd 
yr oedd Ymneillduwyr i fod yn effro. 
Nid oedd angeu iddynt fod yu eflPro 
i weled yr augenrheidrwydd o gael 
addysg i'u ieuenctyd cyn hyny, oad ; 
pau wekaDt fod boneddwyr eglwysig 
wedi bod yo effro, ac wedi gweithio 
yn egniol, yr oedd yn bryd iddynt 
hwy i ddeffroi i geisio tyuu eu 
hymdrechiadau i lawr, &c. Oyma 
bleidwyr proffeaedig addysg, a char- 
wyr lies y werin! Y mae yn syndod 
fod y Cyrary wedi bod mor ddall 
trwy y blynyddau a ohymmeryd eu 
harwaiu gan ryw Liliputiaid cibddall 
fel y bobl hyn; ood da geuym feddwl 
fod Uuaws yn oanfod yr ochr ddu i'r 
ddalen yu ami y dyddiau yma, ac yn 
cofleidio rhinwedd yn hytrach nag 
ymrestru yiix myddin resynus y 
gw^r sydd au saethau yn barod 
i'w gollwng at bob daioni. Llawer 
ddelont eto i ganfod yr un peth, fel 
y byddo brawdgarwch yn ffyou trwy 
ein gwlad, a chenfigen yn griddlan ar 
ol ei chyfeillion, 

II. Addysg ein hysgolion gramad- 
egol. Ychydig o blant gweithwyr 
mewn cy m bar iaeth sydd yn mwynhau 
breintiau yr ysgolion hyn, gau eu 
bod naill ai yn rhy ddrud neu yn 
anghyfleus iddynt. Yr ydym o'r 
farn y dylai yr ysgolion yma gael 
mwy o nawdd nag y maent yn gael 
yng Ngbyraru, o blegid dylai pob 
plentyu fyddo yn ymgymmeryd ag 
unrhyw alwedigaeth sugno cyfran o'r 
ddysgeidiaeth a gyfreuir ynddynt. 
Ni ddysgir ond ychydig ramadeg 
Seisonig yn ein Hysgoliou Gwladwr- 
iaethol, ac yr ydym oV faru fod yn 
ammhosibl i neb ddyfod yn hyddysg 
yn yr iaith bono heb fod yn fedd- 
iaunol ar ychydig o wybodaeth o'r 
Lladin. Y mae yr iaith Seisonig 
wedi dyfod yn un bwysig yn ein 
dyddiau ni, o ganlyuiad ni ddylai yr 
un plentyn fod yn anhyddysg ynddi, 
bydded efe yn dilyu yr alwedigaeth 
bynag y byddo. 

Eto, yr ydym yn meddwl y dylai 
athrawon yr ysgolion hyn fod yn 



drwyddedi^, yn gystal ag eiddo ein 
Hysgolion Gwlad wriaethol, o herwydd 
nid oes dadl nad oes llawer o houyut 
na feddant ond y wybodaeth leiaf am 
yr ieithoedd y proffesant fod yn 
gyfarwydd a hwyut. Yr ydym yn 
gwybod am rai yn perthyn i'r Ym- 
neillduwyr nad ydynt wedi l)od erioed 
ym rahell iawu, gyda pherffeitbrwydd, 
tu hwut i'r "Hie, hoc, hoc" yn y 
Lladin, a'r "6, ^, to" yn y Groeg; 
gwell bod heb ysgolion fel hyn yn 
ddiau. Ffolineb o'r mwyaf yw meddwl 
fod dechreuwyr yn deilwnij i fod yn 
athrawon i ddeohreuwyr. Pan fyddo 
" dall yn arwaiu y dall, y ddau a 
syrthiant i'r ffoa." O herwydd y 
diffyg hwn y mae lluaws o ddynion 
ieuaiuc perthynol iV Ymneillduwyr 
yn gorfod myued i'u hysgolion eg- 
lwysig i dderbyn eu haddysg, yn 
enwedig y 4osbarth hyny o honynt 
sydd yn awyddus am gyrhaedd y 
radd uchaf Cymmerwn er enghraifft 
y Welsh Institution, Llanymddyfri : 
yr ydym yn adwaen lluaws o ddynion 
ieuaino sydd wedi bod yu yr Ysgol 
Ramadegol hou cyn iddynt gael 
derbyniad i'r gwahanol golegau ym- 
neillduol y bwriadent fyned iddynt. 
Profa hyn eto fod yr Ymneillduwyr 
ym mhell tu ol i'r Eglwyswyr yn eu 
hymdrechiadau o blaid addysg. Nid 
oes eisieu pres yn nhalcenau y bon- 
eddigion (?) hyny sydd yu ymi-oddi i 
ymosod ar addysg eglwysig, a hwy 
eu hunain wedi bod yn falch unwaith 
gael y fraint o dderbyn y oyfryw; 
ond chwareu teg, rhaid i'r corff ym- 
neillduol oil, o r cynneuwr canwyllau 
i fyny hyd at y gweinidog, fod 4'u 
geneuau yn agored led y pen yn 
erbyn pob peth fyddo o duedd 
eglwysig, neu fod yn anathemata yng 
ngolwg y brodyr ereill. Gadawn y 
pen hwn gyda dywedyd ein bod yn 
ystyried nad ydym wedi gwneyd yr 
un cam ar Ymneillduwyr yn un o'n 
dywediadau blaeuorol, ac nad ydym 
yn bwriadu dwyn un eagusawd ger 
bron am yr ymosodiadau ydym wedi 
wneyd arnynt, am fod eu hymddyg- 



Digitized by 



TB HAUL. 



S53 



iadau jd y dyddiau yma yn galw 
yn ucliel am y cyfryw, a buasem yn 
gwneyd cam k'r testy u pe buasem yn 
peidio cyflFwrdd k hwy. 

(/'w> barhau,) 



OWREIDDIO AC ADEILADU. 

Mab ymadroddioD nodedig yn Epistol 
Sant Paul at y Colossiaid, yr ail 
benuod a'r seithfed adood. " Wedi 
eich gwreiddio ach adeiludu ynddo 
Ef, ach cadarnhau yn y ffydd." Mi 
a geisiaf yma wueuthur dan ueu dri 
o sylwadau ar yr ymadroddion, mewn 
ifordd o esboniad. er mwyu athrawou 
Ysgolion Sul a rayfyrwyr ereill. 

Mae yma ddwy o gyfFelybiaethau 
gwahanol yn cael eu defuyddio gan 
yr Apostol i osod allau natur gwir 
grefydd yn enaid y credadyu. 

I. Un gyfFelybiaeth y w, " Wedi 
eich gwreiddio ynddo Ef." Cyffelybir 
y credadyn yn yr ymadrodd hwa i 
lysieuyn yn tyfu yn yr ardd, neu i 
bren yn tyfu yn y berllan, neu yn y 
maes, ueu yn y llwyn, neu yn y 
goedwig. Duw ei hun sydd yn planu 
dynion yn y ffydd; ac y mae'r Crist- 
ion, yug ugeiriau eiu Harglwydd yn 
Sant loan, yn blanigyn o blaniad eiu 
Tad nefol. Y crediuwyr yw yr had 
da ag sydd wedi gwreiddio yn y tir 
da ag yr hauwyd hwynt ynddo. 
Mae*r darllenydd yn cofio am y rhai 
a hauwyd ar y creigleoedd, yn 
nammeg yr hauwr, ddarfod iddynt 
yn y diwedd wywo, am nad oedd 
ganddynt wreiddyn ynddynt eu hun- 
ain. 

Mae gwreiddio yn waith graddol: 
fel y mae'r planigyn neuV pren yn 
tyfu, mae ei wreiddiau ef yn ymestyn 
yn y ddaiar oV golwg; a thrwy'r 
gwreiddiau hyn, y rhai sydd yn sugno 
maeth o nodd y ddaiar, y mae'r 
planigyn a*r pren yn cael cynnaliaeth, 
ac yn tyfu, ac yn blodeuo, ac yn 
dwyn ffrwyth. 

Fe ddywedir gan naturiaethwyr, 
pan fydd y gwyutoedd yn chwythu, 



a'r tymmestloedd yn euro ar y pren. 
ei fod yntau, o herwydd hyny, yn 
lledu ei wraidd yn fwy, megys i 
ymaflyd yn ddyfnach yn y ddaiar 
oddi tanodd, er mwyn ymgynnal rhag 
syrthio trwy north y gwyntoedd. 
MaeV bardd Virgil yn dywedyd am 
dderw inynyddoedd I tali, fod gan- 
ddynt gymmaint o wreiddiau yn y 
ddaiar isod ag sydd ganddynt o 
gangenau a brigau yn yr awyr 
uchod. Mae natur megys yn cyn- 
nysgaeddu prenau a choed &V anian 
hon, er mwyn amddifFyuiad iddynt eu 
hunain rhag ymgyrch y dryghinoedd. 
Ac felly mewn golygiad ysbrydol, 
pan fyddo y stormy dd profedigaethau 
a helbulon gofidus y byd hwn yn 
euro ar y Cristiou, mae ei wraidd 
yntau yn ymestyn ym mhellach ac 
yn ymaflyd yn gryfach yn ei Wared wr 
Mawr. Mae ei angor ef yn cydio'n 
gryfach yn yr hyn sydd oV tu mewn 
i'r Hen, po mwyaf y bo'r dymmestl 
yn euro ar ei long. Ao un o'r 
argoelion goreu eiu bod ni yn blan- 
igiou o blaniad y Tad, y w y bydd pob 
caledi, pob gorthrymder, a chystudd 
ag a ddygwyddo i'n ooelbren ni, yn 
ein dwyn yn nes at Grist lesu mewn 
myfyrdod a gweddi, a bod ein cym- 
deithas ni ag Ef ac i'r Tad yn myned 
yn fwyfwy agos a chynhes a gafaelgar. 
Ond 08 yw gorthrymderau a gofid- 
iau'r byd yn peri i ni ymddyeithro 
oddi wrth yr Arglwydd, argoel yw 
hyny nad yw ein crefydd ni ddim o'r 
iawn ryw. 

II. Y gyffelybiaeth arall yw hon: 
'* Wedi eich adeiladu ynddo Ef." 
Cyffelybir y Cristiou yn yr ymadrodd 
hwn i dy, neu i deml, wedi cael ei 
sylfaenu ar sylfaen safadwy'r cyfam- 
mod newydd, ac yn cynnyddu gan 
gynnydd Duw, fel yr oedd teml 
Solomon, ac wedi hyny t«ml Kehe- 
miah ac Esra, yn cynnyddu dan 
ddwylaw a diwydrwydd ffyddlawn y 
gweithwyr. Ac y mae r gyffelybiaeth 
hon o adeiladu yn cael ei defnyddio 
yn fyuych yn yr Ysgrythyr L&n i 
ddynodi cynnydd crefydd bersonol y 



Digitized by 



254 



TR HAUL. 



credadyn Deillduol, a chynnydd yr 
Eglwys hefyd yn gyffredinol. Mae*r 
Salmydd yn sou fod yr Arglwydd yo 
adeiladu Siod, sef yr Es^lwys Lftn 
Gratholig; oud maeV Arglwydd yn ' 
adeiladu hefyd hob aelod o honi yn 
bersonol. Mae'r Eglwys ei hun 
yn deml, ac y inae pob Cristion 
hefyd yn deml. Ac fel y maeV 
Eglwys GyfFrediuol yn cael ei hadeil- 
adu yng Nghriat ac yn y fiFydd, felly 
hefyd y mae pob credadyn yntau yn 
cael ei adeiladu yng Nghrist ac yn y 
ffydd. 

Ebai*r Apostol wrth yr Ephesiaid, 
" Wedi eich goruchadeiladu ar sail 
yr Apostolion aV Prophwydi, ac lesu 
Grist ei hun yn ben conglfaen; yn 
yr hwn y mae yr holl adeilad wedi 
ei chymhwys gyd-gyssylltu, yn cyn- 
uyddu yn deml sanctaidd yn yr 
Arglwydd." MaeV geiriau hyn yn 
golygu adeiladaeth yr Eglwys Gy- 
firedinol yng Nghrist; ond y mae 
diwedd yr adnod yn cyfeirio at 
adeiladaeth credinwyr personol: "Yn 
yr hwn y'ch cydadeiladwyd chwithau 
yn breswylfod i Dduw trwyV Ysbryd." 
Mae'r Eglwys, ac mae'r credadyn, yn 
cael 6U hadeiladu ar sail yr Apostolion 
a'r Prophwydi, lesu Grist ei hun yw 
pen conglfaen a»ieilad ysbrydol yr 
Eglwys Gyffredinol; a lesu Grist ei 
hun yw pen conglfaen adeilad ys- 
brydol y credadyn personol hefyd. 

Gwyddom fod adeiladau naturiol 
yn cynnyddu trwy ychwanegiad maen 
at faen; ac felly y mae adeiladaeth 
ysbrydol y Cristion yn cynnyddu 
trwy ychwanegu graa at ras. Fel hyn 
yn gymliwys y mae Sant Pedr yn 
dysgrifio cynnydd adeiladaeth enaid 
y Cristion mewn gwir grefydd a 
duwioldeb: ac maeV dysgrifiad yn 
peri i ni feddwl am ychwanegiad y 
naill faen at y Hall yn adeiladwaith 
teml Solomon: — "At hyn yma hefyd, 
gan roddi cwbl ddiwydrwydd, ychwan- 
egwch at eich ffydd rinwedd, ac at 
rinwedd wybodaeth, ac at wybodaeth 
gymmedrolder, ac at gyramedrolder 
amyuedd, ac at amynedd dduwioldeb, 



ac at dduwioldeb garedigrwydd 
brawdol, ac at garedigrwydd brawdol 
gariad." Cariad ynte yw maen-do 
a pherffeithrwydd yr adeiladwaith: 
nid yw'r Apostol ddim yo son am 
ychwanegu dim at gariad, yr hwn yw 
rhwymyn perffeithrwydd. 

III. Mi a ddywedais mai geiriau 
cyffelybiaetbol y w gwreiddio ac adeil- 
adu yng Nghrist. Ond yn awr, yn 
yr ymadrodd nesaf, mae'r Apostol 
yn esbonio i ui beth y mae efe yn ei 
olygu wrth yr ymadroddion cyffelyb- 
iaetbol hyn: "Wedi eich gwreiddio 
a*ch adeiladu ynddo Ef, a'ch cadam- 
hau yn y ffydd.'* Beth ynte yw 
ystyr ein bod ni yn cael ein gwreiddio 
yng Nghrist 1 Yr ystyr yw, ein bod 
yn cael ein cadarnhau yn y ffydd. 
Beth y w ystyr ein bod ni yn cael ein 
hadeiladu ynddo Efl Yr ystyr yw, 
ein bod yn cael ein cadarnhau yn y 
ffydd. 

Mae ffydd yn beth graddol. Mae 
hi yn cael ei golygu dan y gyffelyb- 
iaeth o faban yn cael ei eni yn yr 
enaid,' a than y gyffelybiaetb fod 
Crist yn cael ei ffurfio rnegys o 
newydd yn y gal on. MaeV baban 
ysbrydol, y dyn newydd, yn gofyn 
ymborth ac ymarferiad fel y bo iddo 
gynnyddu, a dyfod oV diwedd "yn 
wr perffaith, at fesur oedran cyflawn- 
der Crist." Fel y cynnyddodd Crist 
ei hun o gyflwr ei fabandod hyd ncs 
yr oedd yn wr o berffeithrwydd 
oedran, felly yn yr un modd y mae'r 
dyn newydd yn y galon yn cynnyddu 
gyflwr ei fabandod yntau, hyd nes 
y cyrhaeddo efe gyflwr o berffeith- 
rwydd. 

Mae ffydd, fel pob gras arall, yn 
ymarferiad (a habit). A pho mwyaf 
yr ymarferwn ffydd, mwyfwy cryf y 
mae ein ffydd yn myned. Mae 
dstronomyddion, wrth arferyd syllu 
ar y planedau aV ser, yn gallu gweled 
yn fwy clir trwy y telescope nag y 
medr dyn cyffredin, pa mor gryfion 
by nag y gall ei lygaid fod; raaeV 
astronomyddion wedi cynnejino &V 
gwaith ac &'r gwydrau. Ac fel hyn 



Digitized by 



YR HAUL. 



255 



J mae ymarferiad a cbynnefiudra yn 
cryfhau llygaid flfydd y credadyn. 
Po mwyaf yr ymgynuefinom ac yr 
yaiarferom ni ag edrych ar Grist 
croeshoeliedig, mwyaf gogoneddus y 
gallwD ei weled Ef. Wrth syllu fwy- 
fwy ar Haul y Cyfiawnder, ac ar y 
Seren Fore Eglur, fe ddaw y gogon- 
iaut a'r dysgleirdeb yn fwyfwy i'r 
golwg. A pho mwyaf y delo gogouiant 
Crist i'r golwg wrth barhau i syllu 
arno trwy tywiol flfydd, mwyaf oil 
fydd eiu hymddiried ynddo, mwyaf 
oil yr ymddysgleiria ei ddelw Ef ar 
yr enaid, a mwyaf oil fydd eiu biraeth 
am gael preswylio byth gydag Ef yng 
Dgwlad y gwyufyd auuherfynol. 

Y cynnydd bwn mewn ffydd yw*r 
hyn sydd yn cael ei olygu wrth yr 
ymadroddion ein bod ni yn cael eiu 
gwreiddip a'n hadeiladu yn yr Ar- 
glwydd lesu. 

SOSIPATBR. 



EMYN AU. 
{Efelychiad o ''O Paradise:*) 

Baradwts deg! o fewn dy byrth, 
Pwy na ddymunai hedd, 

A chwmni glan y ceraint cu 
Sy ddedwydd draw i*r bedd? 

Lie inae*r teyrngarol gor 
Yn gorfoleddu fry, 

Ger bron yr Arglwydd lor 
Am oesoedd maith diri*. 

Baradwys deg! mae'r ddaiar hun 

AM dull yn d\id i ben, 
Hiraethu am y cariad 'rwyf. 

Nad oera, yn y nen. 
Lie maeV, &c. 

Baradwys deg I yr wyf yn flin, 

Diflasais ar y byd; 
Mae arnaf flys bod gyda Christ, 

I wel'd ei wedd o hyd. 
Lie mae'r, &c. ' 

Baradwys deg! pe gallwn i, 
Heb bechu, mynwn fyw; 

Difrychni* fel y sanctaidd lu. 
Sydd ar dy fryniau gwiw. 
Lie maeV, &c. 

Baradwys deg! och'neidio 'rwyf— 
"O na chawn esgyn fry!*' 

I wel'd y Ilys ddarparodd Crist 
Yn drigfan byth i mi. 
Lie mae'r, &c. 



( E/elychiad o Brief life is here our portion") 

Ein hamser byr ni yma 

A'n gofid ddaw i ben, 
Yr oes heb chwerw ddagrau 

Ni dderfydd yn y nen. 

Mor ddedwydd ywV ad-daliad! 

Byr waith, a bythdl hedd, 
A gaiff marwolion euog 

Mewn trigfan draw i'r bedd. 

Yma yn ymladd fyddwn, 

Ond ar yr ochr draw 
Ni gawn goronau euraidd 

I wisgo byth rhag Haw. 

Yn awr drych ffydd sy genym, 

Ond cyn bo hir, y dydd 
A ddaw, y cawn adnabod 

Y Ceidwad yn ddigudd. 

Y wawr a ddaw i ymlid 
Cysgodion hos, a bydd 

Y gwas, a chalon gywir, 
Fel haul ar banner dydd. 

Ein Duw a'n Brenin yno, 

Mor raslawn yw i ni! 
Ei wel'd a gawn, a'i foli. 

Am oesoedd yn ddiri'. 
. Bodfari. 



CYFAilWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd dudalen 208.) 
Y LLYFRAU BARDDONOL. 
Y llyfrau hyn ydynt y pum 
canlynol, sef lob, y Psalman, y 
Diarhebion, Ecclesiastes neu'r Pre- 
gethwr, a Chaniad Solomon. Gelwir 
hwynt felly am eu bod wedi eu 
hysgrifenn gan mwyaf mewn bardd- 
oniaeth neu brydyddiaeth Hebraeg, 
a chyfeirir attynt weithiaii o herwydd 
hynny dan yr enw cyffredinol, y 
Psalman, St. Luc xxiv. 44. 

Llyfr Iob. 

I. Credir mai hwn ydyw yr hynaf o 
lyfrau y Bibl, a'i fod wedl ei ysgrifenu 
ryw bryd yn y cyfamser rhwng 
Abraham a Moses, a hynny gan un 
ag oedd hyddysg a thraddodiadau y 
patrieirch, ond yn byw cyn cyhoeddiad 
y ddeddf (am yr hon ni wneir y 
crybwylliad lleiaf ), ac y mae yr ieith- 

Digitized by GooqIc 



256 



TB HAUL. 



wedd a'r crybwylliadau hanesyddol a 
chrefyddol yn cadarnhau hyn. 

11. Trinir ynddo lawer o byngciau ; 
dyrus ag oeddynt yn destyn myfyrdod ! 
a dadl rhwng doethion yr oes foreol 
honno, megis goruch-lywodraeth Duw 
a'i Ragluniaeth neillduol, natur gwir 
gariad tuag atto rhagor gwasanaeth 
er mwyn hunanles, achos cystudd a*i 
ddibenion. Crybwyllir hefyd am 
amryw athrawiaethau pwysig a eglur- 
wyd yn fanylach ar ol hyn, megis 
bodoliaeth Satan a'i gynllwyniad 
diflino am eneidiau, athrawiaethau 
yr aberthau ac adgyfodiad y cnawd, 
a thaledigaeth y cyfiawn yn y diwedd. 
Mae hyn oil yn troi o amgylch ac yn 
seiliedig ar hanes gwr mawr a chyf- 
oethog " yng ngwlad Us o'r enw 
lob, gwr perfifaith ac uniawn, ac yn 
ofni Duw ac yn cilio oddiwrth ddryg- 
ioni," i. 1. Darlunir ei hanes ac 
ymadroddion ei gyfeillion mewn modd 
mor hynod a tharawiadol, nes fod 
rhai wedi rayned mor bell ag i wadu 
ei gywirdeb fel hanesyn ac i daem 
mai rhyw fFugchwedl neu ddammeg 
grefyddol ydoedd wedi ei dyfeisio er 
cymmell yr addysgiadau a gynnwysa. 
Eraill trachefn a lynant wrth dyb 
Luther, mai hanes gwirioneddol 
ydyw yr hanes o ran ei sylwedd, ond 
na ddarfu i*r cwbl ddigwydd yn union 
fel ag y disgrifer ef, ond darfod i 
ryw ysgrifenydd medrus a dysgedig 
ei fwrw i'w lun presenol. Ond beth 
bynag am gyfansoddiad y llyfr, mae'r 
hanes mor naturiol, a'r cyfeiriadau 
mor benderfynol yn Ezekiel xiv., ac 
yn Epistol Sant lago v. 11 , fel nad 
oes le am funud awr i ammeu ei 
gywirdeb. Yn wir, ni fuasai yr 
Apostol yn ei osod o'n blaen fel 
esiarapl nodedig o amynedd iV efel- 
ychu gan y Cristion na'i ddiwedd 
llwyddianus a dedwydd fel annogaeth 
cryf ac efFeithiol i fod yn ffyddlon 
hyd at waed ac angau, pe na buasai 
yn hanes gwirioneddol a chywir. 
Dosparthir y llyfr yn bum rhan. 

1. Y rhagyniadrodd yn darlunio 
amgylchiadau sylfaenol yr hanes — 



mawredd, dnwioldeb, a pherffeith- 
rwydd lob; Satan yn cynnyg am- 
; mheuon, megis gynt yn yr Ardd, 
! "Ai yn ddiachos y mae lob yn ofni 
Duw," ac yn taeru mai os attaliai 
Duw ei law, y melldithiai lob Ef o 
flaen ei wyneb; yn cael cennad gan 
Dduw i'w brofi hyd yr eithaf, ac yn 
ei gystuddio yn y modd mwyaf 
poenus a dychrynllyd, yn ei deulu ac 
yn ei ber«on, gan ei golledu o'i eiddo 
a'i blant a'i daro ef ei hun **a chom- 
wydydd blin o wadn ei droed hyd ei 
goryn," a lob er gwaethaf y cwbl yn 
ymddwyn (ii. 7) yn ffyddlon ac yn 
gwrthsefyll y temtasiwn, yn ceryddu 
ei wraig am geisio ganddo felldithio 
Duw, ac yn ei hatteb yn ddoeth, "A 
dderbyniwn ni gan Dduw yr hyn sy dd 
dda, ac oni dderbyniwn yr hyn sydd 
ddrwg hefyd?" ii. 10. Ac */yn hyn 
i gyd ni phechodd lob a'i wefusau.*' 

2. Tua'r pryd hyn clybu tri chyfaill 
iddo, sef Eliphas, Bildad, a Sophar, 
am ei gystudd trwm a chwerw, a 
hwy a gyttunasant i ddyfod i gyd- 
ofidio ag ef ac i'w gyssuro." Ond 
yr oedd ei drueni mor ddirfawr a'i 
ddioddefiadau mor annioddefol, a'i 
agwedd wedi cyfnewid mor ofnadwy, 
fel nad oeddynt yn ei adnabod ef ar 
y cyntaf, a phan ddarfu iddynt ei 
adnabod, yna " hwy a ddyrchafasant 
eu lief ac a wylasant; rhwygasant 
hefyd bob un ei fan tell a thaenasant 
Iwch ar eu pennau tua'r nefoedd. 
Felly hwy a eisteddasant gydag ef 
ar y ddaiar saith niwrnod a saith 
noswaith, ac nid oedd neb a ddywedai 
air wrtho ef, canys gwelent fod ei 
ddolur ef yn fawr iawn," ii. 12^ 13. 
Darfu i'r distawrwydd ofnadwy hwn 
braidd dorri calon lob, ac yn ei 
ddirfawr ing ac anobaith efe a fell- 
dithiodd ddydd ei enedigaeth." Yna 
mewn ffordd o attebiad a cherydd am 
hyn y dechreuodd y tri chyfaill ym- 
resymmu ag ef a'i argyhoeddi, iii. — 
xiv. Dy wedent fod rhyw gyfattebiad 
arbenig rhwng trefniadau rhaglun- 
iaeth Duw a haeddiant dyn, a'i fod 
yn cyfaddasu ei gospedigaeth at 

Digitized by GooqIc 



257 



euogrwydd y pechadur; taerent fod 
cystudd bob amser yn gospedigaeth 
* am bechod, ac er mai amcan Daw 
ydyw gwellhau y pechadur trwyddo 
a'i droi er bendith i'r sawl a*i iawn 
arferont, eto ei fod er dinystr sicr i'r 
gwrthnysig a*r anedifeiriol, a bod y 
cystudd trwm y gorweddai lob o 
dano yn arwydd anwadadwy o ddyfn- 
der a mawredd ei bechod ef. Mae 
lob ar ei ran yntau yn gwadu hyn — 
yn gwadu bod cospcdigaeth yn sicr 
ddilyn pechod, neu hyd yn oed yn 
arwydd o bechod. Yn nhrefti Rhag- 
luniaeth nid ydyw lob yn gweled ond 
un peth yn sicr, a hynny yw, bod 
pob peth yn Haw yr Hollalluog, ond 
pa fodd y mae Efe yn gweithredu ac 
ar ba egwyddorion nid ydyw yn 
gwybod. Mae efe yn argyhoeddi ei 
gyfeillion o angharedigrwydd, ond 
nid ydyw yn ammeu cyfiawnder Duw; 
ac atto Ef y mae efe yn appelio, Tw 
guddio yn y bedd hyd y dydd "y 
gelwi arnaf, a myfi a'th attebaf," 
ger bron gorseddfaingc y fam gyf- 
iawn. Ar hyn mae y tri chyfaill yn 
ymoscxi arno yn dostach fyth, ac nid 
ydynt yn petruso ei farnu yn euog o'r 
pechodau mwyaf ofnadwy, y cyfryw 
yn ol eu tyb hwy ag a haeddent y 
fath gospedigaeth truenus, ac y maent 
yn bygwth iddo ddrygau gwaeth 
waeth. Mewn atteb i hyn mae lob 
yn cydnabod Haw Duw yn ei gystudd, 
ond mae yn gwadu cyfiawnder cy- 
huddiadau y tri chyfaill, am na 
ddarfu iddo erioed ymwrthod a Duw, 
nac erioed beidio a gweddio arno. 
Yn hytrach, gan nad achubir y 
cyfiawn rhag y drwg yn y byd hwn, 
rhaid bod Un yn gwylied ar eu camrau 
ac yn gwneuthur cyfrif oV cwbl gyda 
golwg ar ryw ad-daliad cyfiawn i 
ddyfod. Ac am y cyfattebiad hwnuw 
yr ynganent am dano rhwng pechod 
a chospedigaeth ar y ddaear, fe ddwg 
lob ar gof iddynt fod dynion ag 
oeddyut euog o'r pechodau ffieiddiaf 
ac o'r cabledd mwyaf ofnadwy (xxi. 
14, 15) wedi byw a marvv heb awr 
braidd o aflwydd neu gystudd, " treul- 
33_-xvi. 



iant eu blynyddoedd mewn daioni, ac 
mewn moment y disgynant i'r bedd." 
Unwaith eto, eithr yn fwy penderfynol 
nag o'r blaen mae y cyfeillion yn 
ceisio ei argyhoeddi o'r pechodau 
atgasaf, ac unwaith eto y mae yntau 
yn eu hatteb, gan gadarnhau yr hyn 
a ddywedasai o'r blaen ac ychwanegu 
at hynny ddisgrifiad ardderchog o 
Ddoethineb (xxviii.) ac o'i Iwyddiant 
blaenorol rhagor ei adfyd dwys pres- 
enol, xxix. — xxxi. 

3. Yma y mae cyfaill arall yn 
dyfod ym mlaen. Gwr ieuangc a'i 
enw Elihu, yn hannu o'r un teulu ag 
Abraham; " ei ddigofaint e^ a *gyn- 
neuodd yn erbyn lob am farnu o 
bono ei enaid yn gyfiawn o flaen 
Duw. A'i ddigofaint ef a gynneuodd 
yn erbyn ei dri chyfaill am na 
chawsent hwy atteb ac er hynny 
farnu o honynt ef yn euog, xxxii. 
2, 3. Mae Elihu yn eu ceryddu 
hwy am iddynt ei gyhuddo yn an- 
wireddus ac heb reswm digonol, ac 
am iddynt fethu a'i argyhoeddi ef na 
chyfiawnhau cyfiawnder Duw. Ac y 
mae yn ceryddu lob am gymmeryd 
arno fod yn ddibechod ac anghofio 
diben cystudd. Trwy gystudd mae 
Duw yn llefaru wrth ddyn ; ond nid 
yw hyn yn arwyddoccau rhyw bechod 
neillduol fel y taerai y cyfeillion. 
Mae yn ei geryddu hefyd am fwrw 
ar Dduw fod yn anghyfiawn; gan 
ddangos na ddichon hyn fod, oblegid 
mai Efe yw ffynon a gwreiddyn pob 
cyfiawnder, a'i fod Ef yn gyfiawn yn 
ei hoU fifyrdd, xxxvi. 

4. Mae Duw ei Hun yn awr yn ym- 
ddangos, ac mewn iaith annhraethol 

ardderchog yn argyhoeddi cwynion 
lob. Nid ydyw Duw yn ymostwng 

1 ymresymmu a'i greaduriaid ar y 
cwestiynau y buont hwy yn dadleu 
yn eu cylch, ond trwy ei alhiog 
weithredoedd yng nghreadigaeth y 
byd a'i drefniad parhaus o bono 
mae Efe yn dangos i lob ei anwybod- 
aeth a'i wendid, ac i bawb ei anfeidrol 
allu a'i ddoethineb Ef ei Hun, xxxv. 

5. Y diweddglo i'r banes. Mae 

Digitized by GooqIc 



258 



TK BAUL. 



lob yn ymostwng ac yn ymroi i 
Dduw, a Duw yn barnu ei achos 
ef yn oreu ac yn ceryddu ei dri 
chyfaill; yn peri iddynt ymroi iddo, 
yn ei dderbyn ef yn gyrnmeradwy, 
ac ar ei weddi ef yn niaddeu iddynt 
hwythau; ac yn niawrhan lob ac yn 
ei fendithio, Felly yr Arglwydd a 
fendithiodd ddiwedd lob yn fwy na*i 
ddeclireuad," xl. 12. 

III. Mae y Uyfr boreol hwn yn 
taflu cryn oleu ar grefydd yr oes 
batriarcliaidd cyu amser Moses — 
niewn perthynas i — 

1. Y greadigaeth a'i rhyfeddodau 
moesol ac anianol, xxxviii., xxxix. 

2. Y byd ysprydol — llawenydd yr 
angylion glan yng ngwaitJi rhaglun- 
iaeth Duw, megis yr amlygwyd yn y 
greadigaeth, pan " gydganodd ser y 
bore, ac y cydorfoleddodd holl feibion 
Duw," xxxviii. 7; ac ymdrechion 
difiino Satan a'i weision i andwyo'r 
gwaith hwnnw ac hela eneidiau i 
ddistry w, i. 7 ; ii. 1 ; 1 Peter v. 8. 

3. Canlyniadau poenus a chwerw 
y cwymp, fel y gwelir yn yr aberthau 
am bechod, i. 5 ; a xlii. 8. 

4. Cymmodwr i eiriol dros y pech- 
adur, xlii. 8; ac 1 loan ii. 1. 

5. Bod temtasiwn, pan ei wrthodir, 
yn chwanegu at ddedwyddwch, xlii. 
12; St. Matt. iv. 11. 

6. Bod llygad Duw yn gwilied pob 
un o'i blant, ac yn gadael iddynt gael 
eu proj& er mwyn gwneuthur daioni 
iddynt yn y diwedd; eto yn gosod 
terfyn ar waith y temtiwr, i. 12; 
ii. 6; a 1 Cor. x. 13. 

7. Adgyfodiad y cnawd, xix. 25-27. 

{I*w harhau.) 



LLINELLAU I G. W. G. THOMAS, 
YSW.. UCHEL-SIRYDl) MORGAN- 
WG AM 1870-71. 

Hawddamor foneddwr, yn ieuanc ddyrchafwyd 
I gadair anrhydedd, mewn urddas a weithiwyd 
Gan ddwylaw teilyngdod a Ihvyddiant diwyrni, 
A boned digeiddrwyd'd sy'n addurn uchelfri : 
Nodwedda\i amryfal, sy'dd lawn defnyddioldeb, 
Wasgarant o'i gyloeth yn ilewyrch dysgleirdeb; 
Haelioni, ffrwd gynhes sydd rinwedd achlesol, 
Ddylifa yn gysson o'i galon ddyngarol : 



Wrth ganfod prydferthion mewn hedd yn bUgaro, 
Rhosynau heirdd rhinwedd o'i amgylch yngwrido, 
Athrylith bersawrus yn neithdar doethineb, 
O'i goeth arogyffredion yn flfreulo* mewn gwiw- 

deb; 

Arwisgwyd ein Thomas a swydd anrbydeddus 
Dan urddiad Victoria, ein banon edmygns, 
Ar f'aner awdurdod prif deymas y gwledydd 
Arluniwyd ei enw yn ddoeth " Uchei-Sirydd : " . 

Y flwyddyn a gerfiodd gymmeriad rhagorol 
Ar femrwn mawr Amser i'r gwron rhinweddol. 
Persawra'i ifyddlondeb fel prydferth iiodionos, 
Mewn hyfryd adgofion sydd eto yn aros 

O'i holl gynawniadau — mor weddns i'r frawdle — 
A fu yng Nghaerdydd ac yn nhref Abertawe. 
Daw Haynan a Bovil, y bamwyr galluog, 
Yn barchus i'w gyfarcn a ^eiriau dihalog ; 
Banllefau edmygus brodonon Morganwg, 
Ar danau 'u teimladaa, chwareoir yn amlwg, 
Ym murmur yr Elyrch,t peroriaetn yr Elai, 
A Thaf sydd yn chwyddo y gynghan yn ddifai. 
Dyrchafu ei frodvr i fywyd moesoldeb, 
A chodi cymdelthas i awyr diweirdeb, 
Yw ymfFrost ein harwr, ceir profion diymwad 
O'r gallu cynhenid sy'n lliwio ei deimlad. 
Mae'r addysg foreuol — esamplau diwyro, 
A'r hyfryd gynghorion yn dawfh wedi gwreiddio 
Ar lechau ei galon, yn ddwys i'w adgoiio 
Fel prydferth linellau pa fodd i ymlwybro. 
Athrylith a rhinwedd sydd fel dwy angyles 
O'i amgylch i'w wylio rhag rhwysgedd a rhodres; 
Gwir bwvlledd sy'n darian, a nerth penderfyniad, 
Ac ewylfysgarwch wefreiddia ei deimlad ; 
Gwirionedd, cyfiawnder, wna'r " Ynad " dys^edig 
Ag hoender didramgwydd i bawb yn garedig. 
Arddengys merch Sion ei banerog binaclau 
Sy'n gedyrn golofnau a gododd i'w themlau ; 
Yn uwch a ei glodydd i ddwyfol ogoniant, 
A thrigfa sancteiddrwydd tragwyddol urdd- 
uniant. 

Mae teulu Coedriglan ac hoff Ystrad Mynach 
Mewn undeb brwdfrydig, a'u can yn rymusach ; 

Y waedd a adseinia dros fryniau a dolydd, 

" Boed hendith ar fywyd y gwr yn dragywydd." 
Caerffili. R. C. Lloyd. 



RHAGORFREINTIAU YR 
EGLWYS. 

[Y bummed o gyfres o Bregethau a 
draddodwyd yn St. Mary's, Cefn, 
yn yr Adfent, 1871.] 

**Wedi eich goruwchadeiladu ar sail yr 
Apostolion a*r prophwydi, ac lesu Grist 
ei Hun yn ben conglfaen, yn yr Hwn y 
mae yr holl adeilad wedi ei chyromwys 
gyssylltu yn cynnyddu yn deml sanctaidd 
yn yr Arglwydd; yn yr Hwn y'ch cyd- 
adeiladwyd chwithau yn breswylfod i 
Dduw trwy yr Ysbryd.'*--EPHES. ii. 20-22. 

Pan y mae S. Paul, ychydig adnodau 
o flaen y testyn, yn adgoffaV Cen- 



* Ffreulo=to ripple. 

f Afon Rhymni. Ar lanau yr afonydd hyn 
mae ei diriogaethau. 



Digitized by 



YB, HAUL. 



259 



hedloedd dychweledig yn EpliesuK, 
eu bod hwy gyiit " heb Grist, wedi 
eu dieithrio oddi wrth wladwriaeth 
Israel, ac yn estroniaid oddi wrth 
ammodau yr addewid, heb obaith 
ganddynt ac heb Dduw yn y byd ; " * 
er mor ddifrifol ydyw y darliiniad ac 
er mor ddarostyngol i falchder ac 
hunan-gyfiawnder dynol, y mae yn 
ddarluniad eithaf cywir o'n cyflwr ni 
oil " wrth natiiriaeth," fel etifeddion 
y cwymp — y cyflwr tnienus hwnnw 
am ba un y dy wedodd ein Hiachawdwr 
yn bendant mai " yr hyn a aned o*r 
cnawd sydd gnawd," ac " oddieithr 
ein geni drachefn ni ddichon i ni 
weled teymas Dduw."* A phan yr 
a rhagddo yn yr adnod nesaf i 
hyspysu iddynt fendithion eu dy- 
chweliad, " Yr awr hon yng Nghrist 
lesu, chwychwi y rhai oeddych gynt 
ym mhell a wnaethpwyd yn ages 
trwy waed Crist," y mae efe yn 
cymmwys ddarlunio breintiau ein 
mabwysiad, y rhai y'n gwnaed yn 
gyfrannogion o honynt pan " y*n 
ganed drachefn o ddwfr ac o'r Ys- 
pryd o herwydd " cynnifer o honom 
ag a fedyddiwydd i Grist lesu, a 
fedyddiwyd iV farwolaeth Ef;"^ ac 

weithian gan hynny nid ydyra ni 
mwyach yn ddieithriaid a dyfodiaid," 
fel y bu yr ychydig a'r ananil Brose- 
lytiaid dan y ddeddf, " ond yn gyd- 
ddinasyddion a'r saint ac yn deulu 
Duw;" wedi ein goruwchadeiladu ar 
sail yr Apostolion a*r prophwydi, ac 
lesu Grist ei Hun yn ben conglfaen, 
yn yr Hwn y mae'r holl adeilad wedi 
ei chymmwys gydgyssylltu, yn cyn- 
nyddu yn deml sanctaidd yn yr 
Arglwydd. 

Yma yn awr y mae i ni ddal sylw 
fod yr Apostol yn cyssylltu breintiau 
a cbynnydd yr Eglwys, nid yn unig 
a gwirionedd ei sylfaen, ond hefyd a 
chyssondeb ei goruwchadeilad. I'r 
un perwyl y mae efe yn gwasgu 
arnom yn gadarn, fel disgyblion yr 

* Ephes. ii. 12. 

* S. loan iii. 3. 
8 Rhuf. vi. 3. 



lesu, i fod yn ddyfal i gadw undeb 
yr Yspryd ynghwlwm tangnefedd;*' 
a hynny am lawer o resymmau 
pwysig. O herwydd y mae y nerth 
Si/ eld yn deilliaio oddnvj^th undeb yn 
cynnal ac yn Uonni y credadyn gwan 
wrth deimlo " mor ddaionus ac mor 
hyfryd yw trigo o frodyr yng nghyd; " * 
y mae yn lleihau y rhwystraii ar 
ffordd yr anghredadyn gartref, ac ar 
waith y cenadon mewn gwledydd 
tram or, pan welir fod Eglwys Crist 
o un Corph ac un Yspryd, ac nid 
ysywaeth, fel teulu wedi ymrannu yn 
ei erbyn ei hun; y mae yn chivanegu 
at ei hardderchoginvydd fel Priod 
Crist, pan fydd yr holl aelodau yn 
cydweithio ag un galon ac ag un 
enaid," trwy nertliol weithrediad 
ym mesur pob rhan," i ddwyn ei waith 
ym mlaen ac i hyfforddi ei ogoniant. 
Y mae ar yr un pryd yn cael ei 
gwasgu arnom fel dyledswydd wedi 
ei seilio ar athrawiaethau dyfnaf a 
phwysfam^occaf ein ffydd, sef ar yr 
Undod yn y Duwdod: Un corph 
sydd, ac un Yspryd, un gobaith ein 
galwedigaeth, un Arglwydd, un ffydd, 
un bedydd, un Duw a Thad oil, yr 
Hwn sydd goruwch oil a thrwy oil 
ac ynoch oil."* Dyma pa ham y bu 
ein Heglwys yn amser y Diwygiad 
yn gofyn mor ddyfal am " yr hen 
Iwybrau;"^ a dyma hefyd paham y 
mae hi eto yn gweddio mor ddifrifol 
yn y Litani am ei gwared rhag y 
gau ddysgeidiaeth " y sydd groes 
i'r fifydd a rodded unwaith i'r saint," 
rhag " heresi " sydd wrthwyneb i 
" athrawiaeth yr Apostolion," a rhag 
" sisra " y sydd rwygiad o'u " cym- 
deithas " ac undeb eu gweddiau." 
Ac wedi gofalu fel hyn am wirionedd 
y sylfaen a threfn ysgrythyrol y 
goruwchadeilad, y mae hi yn galw ar 
bob un o'i haelodau yn neillduol, 
yn ol y nerthol weithrediad ym 
mesur pob rhan, i wneuthur cynnydd 
y corph i'w hadeiladu ei hun mewn 

^ Fsalm cxxxiii. 1. 
* Ephes iv. 3 -6. 
^ lereiu. yi. 16. 

Digitized by GooqIc 



260 



YVt HAUL. 



cariad, hyd oni ymgyfarfyddom oil 
yn iindeb ffydd a gwybodaeth Mab 
Duw, yn wr perffaith at fesur oedran 
cyflawnder Crist."* le, at fesur 
oedran," neu yn hytrach at fesur 
maintioli cyflawnder Crist:" hyn, a 
dim llai na hyn, ydyw y nod ar- 
dderchog, y mesur rhagorol y niae hi 
yn ei osod ger ein bron, ac yn ei gyn- 
nyg i'n hefelychiad. Ac nid i ry w beth 
ym mhell tu hwnt i'n cyrhaedd y mae 
hi fel hyn yn ein hannog; nid i 
uchelderau tu liwnt i'n gallu y mae 
hi yn ein galw ; nid i ddyledswyddau 
rhy uchel i ddilynwyr yr Oen eu 
cyflawnu, y mae hi yn ein cymmell; 
nid i " ffydd " rhy berffaith i " bryn- 
edigion yr Arglwydd " ei chyrhaedd- 
yd; nid i *' obaith " rhy annhraethol 
i **aelodau Crist" ddisgwyl am dano; 
nid i "gariad" rhy nefolaidd i **blant 
Duw" ei feddiannu; nid i sanct- 
eiddrwydd " rhy anhawdd i demlau 
yr Yspryd Glan" gael eu cymmwyso 
iddo ; nid i ddedwyddwch a llawenydd 
rhy anghyraeddadwy i " etifeddion 
teyrnas nefoedd" eumwynhau; nid i 
un o'r cyfryw bethau, fel pe baent rhy 
uchel a rhy anhawdd i ni, y mae hi 
yn ein galw, ond i'r pethau hyn a 
barottowyd i ni fel disgyblion yr 
lesu rodio ynddynt ac y'n cymmwysir 
trwy werthfawr ddoniau ei ras iV 
cyflawnu fel gwir a ffyddlawn ddis- 
gyblion. hcrwydd, er pan ar y 
cyntaf y'n gwnaed, yn ol trefn ein 
Heglwys, a thrwy ofal ein rhieni a'n 
mechniafon, yn aelodau i Grist yn 
ein mebyd ac yn gyfrannogion, yn ol 
ei addewid, o ddawn yr Yspryd Glan; 
a thrachefn, wedi cyrhaedd oedran 
deall a synwyr pan ddaethom o'n 
hunan fodd i gadarnhau y cyfammod, 
" gan ddyfod megis at faen bywiol a 
wrthodwyd gan ddynion, eithr ethol- 
edig gan Dduw a gwerthfawr ; ninnau 
hefyd, megis meini bywiol, ydym 
wedi ein hadeiladu yn d^ ysprydol, 
yn offeiriadaeth sanctaidd, cymmer- 
adwy gan Dduw trwy lesu Grist ;"^ 

' Ephes. iv. 16, 16. 
2 1 Peter ii. 4, 5. 



yn yr Hwn hefyd y mae'r holl adeilad 
wedi ei chymmwys gydgyssylltii, yn 
cynnyddu yn deml sanctaidd yn yr 
Arglwydd, yn yr Hwn y'n cydadeilad- 
wyd ninnau yn breswylfod i Dduw 
trwy yr Yspryd;* a'n "corph a 
wnaed yn deml yr Yspryd Glan sydd 
ynom, yr Hwn yr ydym yn ei gael 
gan Dduw, ac nad ydym yn eiddom 
ein hunain, canys er gwerth y'n 
prynwyd,"* ac am hynny yr ydym 
yn rhwymedig ar bob tu a chyfrif i 
gyflawnu y brif ddyledswydd hon, 
sef " gogoneddu Dnw yn ein corph ac 
yn ein hyspryd^ y rhai sydd eiddo 
Duw. Hyn yn wir yw prif amean 
crefydd, sef gog<miant Duw Dad; 
er mwyn hyn y cymmerodd yr Ar- 
glwydd lesii agwedd gwas a'i gael 
mewn dull fel dyn,"^ fel yr adferai 
ddyn, gorph ac enaid, i E&h ei Dad; 
er mwyn hyn pan yn ordeinio dau 
Sacrament ein hymgorphoriad ynddo, 
a*n cynnaliad trwyddo, y cyssylltodd 
Efe yng nghyd " arwydd gweledig 
oddi allan a gras ysprydol oddi fewn," 
fel y cylymmai yr holl ddyn, gorph 
ac enaid, mewn ufodd-dod a chariad 
atto, gan ei " selio trwy'r Yspryd 
hyd ddydd ei brynedigaeth," ac fel 
y byddai iV brynedigion " ogoneddu 
ei Dad yn eu corph ac yn eu hyspryd" 
yn nydd mawr yr ymweliad. 

" Ei fawr ogoniant Ef " ydyw yr 
egwyddor nefoleiddiaf i'r Cristion 
reoli ei ymarweddiad wrtho; hyn 
ddylai fod flaenaf ar ei feddwl a 
dyfnaf yn ei galon; hyn ddylai 
gyfarwyddo ei holl feddyliau, geiriau, 
a gw eithr edoedd, yn y ty ac yn y 
maes, yn yr ystafell nesaf i mewn 
ac yn y man He bo dau neu dri wedi 
ymgynnull yn enw yr lesu, yn y 
weddi ddirgel ac yn yr addoliad 
cyhoeddus, wrth ddarllain y Gair ac 
wrth ei wrando, wrth ganuV mawl, 
wrth dalu'r diolch, ac wrth gyflwyno 
ein hunain gorph ac enaid iddo, yn 
aberth rhesymol, sanctaidd, a bywiol, 

' Ephes. ii. 21. 
a 1 Cor. vi. 19, 20. 
3 Philip, ii. 7. 

Digitized by GooqIc 



261 



gwneuthur y cwbl a wnelom " er ei 
fawr ogoniant." A'r cywir ymestyn- 
iad at hyn, yng nghyd a'r gradd o 
gyflawniad agyrhaeddom, fydd mesur 
a.rheol ein barn. Yn ol fel y byddwn 
ddyfal i ymwrthod a*r diafol, y byd, 
a'r cnawd, ac i "geisio yn gyntaf 
deymas Dduw a'i gyfiawnder;" * yn ol 
fel y byddwn wyliadwnisiwrthwynebu 
ymgyrch ac ystryw ein gelynion 
ysprydol ac i ymdrech hardd-deg 
y mdrecli y ffydd ; " * yn ol fel y byddwn 
effro a diwyd jux "gwisgo arfau y 
goleuni," gan "ymnertlm yn yr 
Arglwydd ac yng nghadernid ei allu 
Ef,"' a bod yn gysson ac yn fFyddlon 
yn yr ymarferiad o'r moddion gras a 
barottoir ar gyfer iechyd ein benaid ; 
ar fyr eiriau, yn ol fel y byddo ein 
cynnydd mewn gwybodaetb a chariad 
Duw yma ar y ddaear, felly y bydd 
" taledigaeth y gobrwy"* rhag Haw 
a'r fendith lie **mae rbagor rbwng 
seren a seren mewn gogoniant,"* neu 
ynte ar y Haw arall yn y gwrthwyneb, 
ein darostyngiad cy wilyddus a chwerw 
He nid yw y pryf yn marw na'r 
tan yn diffodd."« 

Mi a welais y meirw, fy chain a 
mawrion, yn sefyll ger bron Duw, 
a'r llyfrau a agorwyd, a llyfr arall a 
agorwyd, yr hwn yw llyfr y bywyd, 
a bamwyd y meirw wrth y pethau 
oedd wedi eu hysgrifenu yn y llyfrau, 
yn ol eu gweitbredoedd,"' ac Oh! 
yr ystyriaeth ddifrifol a chyffrous, 
** Pwy bynnag ni chafwyd wedi ei 
ysgrifenu yn llyfr y bywyd, bwriwyd 
ef i'r Hyn o dan."' A'r llyfrau 
eraill," beth ydynt hwy? Llyfrau 
Coffadwriaeth, neu Ddyddlyfrau, fel 
pe bai, ym mha rai y cofnodwyd 
gweithredoedd, geiriau, a meddyliau 
dirgel y sant a'r pechadur ar byd 
eu hoes, ac ynddynt rai pethau wedi 



' S. Matt. vi. 33. 

* 1 Tim. vi. 12. 
^ Ephes. vi. 10. 

* Heb. xi. 26. 

» 1 Cor. XV. 41. 

« S. Maru ix. 44. 

7 Dat. XX. 12. 



eu dileu trwy ddagrau edifeirwcb, a'u 
golchi ymaith yng ngwaed yr Oen; 
pethau eraill yn sefyll allan yn eu 
priodol liw, fel y gwelir bywgraffiad 
cywir pob sant a phechadur. Yna 
ar y naill law yr amlygir y bwriadau 
drwg, yr esgusion ffugiol, a'r broffes 
ragrithiol, ac y gwelir y rhagor rhwng 
dail a ffrwyth, er mor debyg iV 
gilydd yr edrychant yn awr. Yna y 
bydd galar dwys, ond rhy hwyr, am 
gyfleusderau wedi eu hesgeuluso, am 
dalentau wedi eu cuddio yn y ddaear 
yn He eu defnyddio, am foddion 
gras " wedi eu dirmygu, ac am ddydd 
yr iachawdwriaeth wedi machludo 
mewn digofaint, ac yna y clywir 
gwaedd dorcalonus y mon^'ynion ffol 
heb olew yn eu llestri, a rhingcian 
dannedd y diog, y didrugaredd, yr 
aflan, a'r annuwiol, canys "hwy a 
farnwyd bob uri wrth y pethau oedd 
wedi eu hysgrifenu yn y llyfrau, pa 
un ai drwg ai da." " Drwg at da; " 
ie, gredadyn gostyngedig a duwiol, 
dy brofedigaethau blin dithau a 
gydnabyddir y dydd hwnnw, dy 
weddi'au dirgel a dibaid, dy ymdrech- 
ion dyfal a pbarhaus, dy gynnydd 
araf a distaw mewn gras ac mewn 
gwybodaetb o*th Arglwydd; y modd 
y buost, ie, trwy ddagrau a threialon 
blin, " yn ychwanegu at dy ffydd 
rinwedd, ac at riuwedd wybodaeth, 
ac at wybodaeth gymmedrolder, ac 
at gymmedrolder amynedd, ac at 
amynedd dduwioldeb, ac at dduwiol- 
deb garedigrwydd brawdol, ac at 
garedigrwydd brawdol gariad."* Gan 
esgyn fry, ar ffyn yr ysgol hon, at 
d^ dy Dad, a thn^^ rym y grasusau 
hyn gan dynnu beunydd yn nes nes 
mewn cyffelybrwydd i'w anwyl Fab, 
a chael dy gymmwyso, trwy nerthol 
weithrediad yr Yspryd Glan, i fwy- 
fwy o ddedwyddwch ac anrhydedd, 
He " mae rhagor rhwng seren a seren 
mewn gogoniant."* Yna gwneir 
coffadwriaeth gyhoeddus o*th gym- 



> 2 Peter i. 6, 
« 1 Cor. XV. 



Digitized by 



262 



tR Raul. 



mwynasgarwch a'th elusen,' y new- 
ynog a'r sychedig a borthaist, y 
noeth a ddilledaist, y cleifion yr 
ymwelaist a liwynt, a'r dieithriaid 
a'r carcharorion y tnigarheaist wrth- 
ynt.* Yna y cydnabyddir ffrwythau 
gwerthfawr esampl dda a chydweith- 
rediad duwiol, pan welir rhifedi mawr 
y pechaduriaid a arweiniwyd y ffordd 
honno o feddiant Satan at Dduw, y 
Uuaws bechodau a guddiwyd, a'r 
eneidiau anfarwol a achubwyd rhag 
angau i fywyd tragywyddol. Yna y 
bydd i'r gweinidog cywir a ffyddlon 
a fa yn goruwchadeiladu ar sylfaen 
lesu Grist athrawiaethau **y ffydd 
a rodded unwaitb i'r saint," pa 
athrawiaethau, fel " aur, arian, a 
meini gwerthfawr," a safant brawf y 
dydd diweddaf, dderbyn ei briod 
wobr; tra bydd y gweinidog hwnnw 
a fu " zelog tuag at Dduw eithr nid 
yn ol gwybodaeth,"' yr hwn ar yr un 
sylfaen safadwy fu yn goniwchadeil- 
adu athrawiaethau gau ac anghywir, 
y rhai fel coed, gwair, neu sofl " a 
losgir yn y tan hwnnw, gael colled 
o'i wobr, eithr efe ei hun fydd 
cadwedig, eto megis trwy dan." * 

Ac megis y bydd i'r gweinidog, 
felly hefyd i*r gwrandawyr ; megis i*r 
offeiriad, felly i'r bobl. Pan fydd 
** pob un drosto ei hun yn rhoddi cyfrif 
i Dduw,"* gwneir ymchwiliad manwl 
i'r egwyddorion ar ba rai y bu yn 
gweithredu, ac megi^ "heb ffydd 
aramhosibl yw rhyngu bodd Duw, o 
blegid rhaid yw i'r neb sydd yn 
dyfod at Dduw gredu ei Jod Ef, a'i 
fod yn ohnvyivr iV rhai sydd yn ei 
geisio Ef felly o anghenrhaid bydd 
y wobr yn ymddibynnu ar gywirdeb 
a gwirionedd y ffydd; ar ei chysson- 
deb a*r " ffydd honno a rodded 
unwaith i'r saint," yn gystal ag ar 
symlrwydd calon a chywirdeb yr hwn 

' Actau X. 4. 

3 S. Matt. XXV. 35, &c. 

* Rhuf. X. 2. 

* 1 Cor. iii. 12-16. 

* Rhuf. xiv. 12. 
« Heb. xi. 6. 



a'i dalio. herwydd er cy wired 
fyddo'r sylfaen, os na bydd y gor- 
uwchadeilad yn iawn, bydd colled oV 
wohr a dderbyniai adeiladydd cyf- 
iawn." * 

Taerir yn wir weithiau na fydd 
" yn y nefoedd ddim holi i ba Eglwys 
neu Enwad y bu dyn yn perthyn ar 
y ddaear." Ac y mae hyn yn ddigon 
gwir cyn belled ag y mae yn cyrhaedd, 
ond nid ydyw yn cyrhaedd ddigon 
pell, o herwydd nid y nefoedd ydyw 
y lie i holi, eithr cywhynny: gwedi 
angau y mae bam," ac yn y fam 
pwy all ammeu am fynyd awr na 
fydd hi o'r pwys mwyaf i ddyn i ba 
Eglwys y bu yn perthyn, pa grefydd 
y bu yn ei dilyn,pa athrawiaethau y bu 
yn eu dal, pa gymdeithas a gweddiaii 
y bu yn parhau ynddynt, yn gystal 
ag a pha ryw ymarweddiad gonest 
a chalon-roddiad cywir y bu yn 
gwneuthur hynny? blegid os nad 
oes ond '* un ffydd, un Arglwydd, un 
Bedydd," rhaid ydyw mai dyna y 
ffordd i ni ddisgwyl bendith a doniau 
ysprydol trwyddi, a pho agosaf at y 
ffordd honno y'n ceir ni yn rhodio, 
mwyaf oil fydd ein breintiau ysprydol 
a'n manteision i*n gwneud *'yn gym- 
mwys i gael rhan o etifeddiaeth y 
saint yn y goleuni."* 

Bydd rheol y bywyd yn gystal a'r 
bywyd ei hun yn myned i mewn i'r 
cyfrif: holi agweddau y " dduwiol, 
union, a sobr fuchedd;" holi ddirgel- 
ion y weddi ddirgel, deuluol, a chy- 
hoeddus; yr ympryd, y dirwest, a'r 
hunanymwadiad ; yr elusen a'r cym- 
mwynasgarwch ; athrawiaeth yr Ap- 
ostolion a'u cymdeithas, eu gweddi'au, 
a'u hordinhadau, a'u " ffyrdd yng 
Nghrist," mae yr holi bethau hyn yng 
nghadw yn y llyfrau coffadwriaeth, 
a hwy a gy dweitbiant i bender fynu y 
rhagor yn y ddedfryd, pan " fernir 
y meirw wrth y pethau fyddont wedi 
eu hysgrifenu yn y llyfrau, yn ol eu 
gweithredoedd." 

Oh, annhraethol gariad a thrugar- 

1 1 Cor. iii. 15. 

2 Col. i. 12. 

Digitized by GooqIc 



263 



edd Duw, y Tad, a'r Mab, a'r .Yspryd 
Glan, yn trefnu ar gyfer ein gwendid 
presenol a*n dedwyddwch tragywydd- 
ol ! " Felly y carodd Duw y byd 
fel y rhoddodd ei unig anedig Fab, 
fel na choller pwy bynnag a gredo 
ynddo Ef, ond caffael o bono fywyd 
tragy wyddol." ' Er mwyn byn "y 
daetb Crist lesu i'r byd i gadw 
pecbaduriaid,"* i fod yn lawn dros 
ein pecbodau ac yn Eiriolwr drosoni 
gyda'r Tad."' Ac i'n cyfaddasu i'r 
gogoniant tragywyddol mae yr Ys- 
pryd Glan yn trigo ynom i*n sanct- 
eiddio yma yn yr Eglwys filwriaetbus 
ar y ddaear, ac yn erifyn trosom ni 
yn y nefoedd ** ag ocbeneidiau an- 
nbraetbadwy."* At byn befyd y 
mae boll drefn ei Ragluniaetb, boll 
annogaetbau ei Efengyl, boll gyn- 
nygion ei drugaredd, boll rybuddion 
ei Air, boll waitb ei Weinidogaetb, 
boll Wasanaetb ei Eglwys yn amcanu, 
sef at ein gwneuthur " yn gymmwys 
i gacl rban o etifeddiaetb ei saint yn 
y goleuni." A mawr fyddo ein diolcb, 
gwir fyddo ein cariad, a gwresog ein 
bufudd-dod iV ewyllys, am ei fod 
fel byn yn mcitbrin ein ffydd ac yn 
cry f ban ein gobaitb, ac yn ein 
" benditbio fel byn yn y nefolion 
betbau yng Ngbrist lesu."* Ac wrtb 
i ni edrycb draw ar y meusydd tramor 
sydd wynion eisoes i'r cynbauaf, ac 
ar y rbai bynny sydd eto beb erioed 
biau yr bad ynddynt, taer fyddo ein 
gweddi ar Arglwydd y cynbauaf 
ddanfon allan weitbwyr i*w winllan i 
byspysu iddynt eu ffyrdd, a'i iacb- 
awdwriaetb i'r boll genbedloedd. A 
tbracbefn, wrtb i ni ystyried cyflwr 
rbannedig Eglwysi Cred yn ein gwlad 
ein bunain gartref, esgyned ein 
gweddiau ffyddlon ac unedig " o un 
galon ac un enaid at Ben Mawr yr 
Eglwys ar fod i bawb sydd yn ei gyffesu 
Ef " ac yn galw eu bunain yn Grist- 

' S. loan iii. 1 6. 
« I Tim. i. 15. 
» 1 S. loan ii. 1. 
* Rhuf. viii. 26. 
^ fiphes. i. 3. 



ionogion gael eu tywys ar byd ffordd 
y gwirionedd, a cbynnal y ffydd mewn 
undeb yspryd, rbwymyn tangnefedd, 
ac uniondeb bucbedd." 

A draw, tu draw Vx bedd a'r ad- 
gyfodiad a'r fam, pan fyddys wedi 
cefnu ar ortbrymder a gwaeledd a 
pbecbodau y byd, a'r corpb gwael 
hwn wedi ei gyfnewid yn gorpb 
gogoneddus, mor rbagorol annbraetb* 
adwy yw y petbau a gedwir mewn 
'stor i saint yr Arglwydd y pryd 
bynny. " Ni welodd llygad, ac ni 
chlywodd clust, ac ni ddaetb i galon 
dyn y petbau a ddarparodd Duw i'r 
rbai a'i carant Ef; eitbr Duw a'u 
beglurodd i ni trwy ei Yspryd."' 
"Mi a welais nef newydd a daear 
newydd; a myfi, loan, a welais y 
ddinas sanctaidd, lerwsalem, yn dyfod 
oddiwrtb Dduw i waered o'r nef, wedi 
ei pbarottoi fel priodasfercb wedi ei 
tbrwsio i'w gwr; a theml ni welais 
ynddi, canys yr Arglwydd Dduw 
Hollalluog a'r Oen yw ei tbeml hi; 
a'r ddinas nid rbaid iddi wrtb yr 
baul na'r lleuad i oleuo ynddi, canys 
gogoniant Duw a'i goleuodd bi, a'i 
goleuni bi ydyw'r Oen; a cbenbedl- 
oedd y rbai cadwedig a rodiant yn ei 
goleuni bi, ac fe sycb Duw ymaith 
bob deigr oddi wrtb eu llygaid bwynt, 
a marwolaetb ni bydd mwyacb, na 
tbristwcb, na llefain, na pboen ni 
bydd mwyacb, a pbob mellditb ni 
bydd mwyacb ; a'i pbyrtb bi ni cbeuir 
ddim y dydd, ac ni bydd nos yno, 
ond gorseddfaingc Duw a'r Oen a 
fydd ynddi bi, a'i weision Ef a'i 
gwasanaetbant Ef, a bwy a gant 
weled ei wyneb Ef, a'i enw Ef a 
fydd yn eu talcennau bwynt, a bwy 
a deyrnasant yn oes oesoedd."* 
**01 anwyl wlad feodigaid, 

O! gartref teulu Duw, 
Fob calun sy'n hiraethu 

Am ynot fyth gael byw. 

dwg ni, rasol lesu, 
I nefol wlad y gan, 

1 foU yn dragywydd 

Y Drindod ddiwahan.'* 



' 1 Cor. ii. 9. 
Dat. xxi., xxii. 

Digitized by 



Google 



rit itAtiL 



y CORFF DYNOL Al SWYDD- 
OGAETHAU. 
{ParhM o dudcUen 217.) 

Yb wvf yn dyfod yu awr i sylwi ar 
y cauolbwynti oerfaidd yng nghyd 
l^u swyddt. Y canolbwynti ner&idd 
ydynt yr ymenydd, amwydyn y oefn, 
a'r gwahanol ganglia neu gylymau, 
M y cymmeraf gauiat&d i*w galw, o 
sylwedd nerfaidd, y rhai a bertfaynant 
i'r ddwy gyfniidraith y Boniasom o'r 
blaen am dauyut. Y mae gan bob 
nn oV canolbwynti uerfaidd ei gylch 
dy Ian wad priodol. helaethrwydd yr 
hwn sydd yn ymddibynii ar nifer y 
nerfau, y rhai a'i cyssylltant ft 
gwahanol beiriannau (organs) y corff, 
ac & chanolbwynti nerfaidd ereill.. 
T^id unwaith fod y canolbwynti 
uerfaidd yn dechreu y cyflFroadau, gan 
y rhai y cynhyi-fid y giau i weith- 
rediad. Eitbr camsynicld ydyw hyn, 
canys nid y w yr ymenydd yn danfon 
allaa unrhyw gyffroadau ar hyd y 
ner&u, oddi eithr pan y mae' ef ei 
hun yn cael ei gynhyrfn i hyny gan 
yr ewyllys, neu ynte gan ryw argratf 
allanol; ao nid yw y canolbwynti 
ereill yn gwnenthur hyny chwaith 
heb y cyfry w argraffiadan rhagflaenol. 
Nid yw ganglia y coluddion, er 
esampl, yn rhoddi allan y grym 
nerfaidd angenrheidrol i gydynidyu- 
iadan y coluddion, oddi eithr iddynt 
dderbyn trwy gyfrwug eu nerfau 
dudol eu hunain gyuhyrfiad y syl- 
weddau fo*n bresennol yn y coluddion. 
Felly hefyd amwydyn y cefn Mae 
yn debyg ynte mai swydd gyffredin 
yr holl ganolbwynti nerfaidd yw 
dogbarthu a thraws-tymmud i gyfeir- 
iadau ereill yr argrafl&adau a'u oyr- 
haeddant hwy trwy yr amrywiol 
nerfau cludol {centripetal) cyssyllt- 
edig 4 hwynt Gyda golwg ar y 
nerfau eu hunain, hyny yw, yr 
edafedd nerfaidd, fel y sylwyd yn 
barod, y mae rfrgraffiadau yu unig 
yn cael eu cludo ar hyd-ddyut; yn 
yr holl ganoUmynii nerfaidd gall 
argraff nid yn uuig gael ei gludo, 



ond hefyd ei gyfranu i nerfau ereill, 
eithr yn yr ymenydd yn unig y gall 
gael ei ganfod. Felly ni welwn fod 
swydd y canolbwynti nerfaidd yn 
ddeublyg — 1. Cludo yr argrafl&adaa 
a ddygir iddynt: 2. Eu cyfranu i 
nerfau a chanolbwynti ereill. Gyda 
golwg ar y cludiad hwn gellir ei 
egluro yn y modd syml a ganlyn: — 
Mae y bwyd mewn rhan o*r coludd- 
ion, gan weithredu fel cyfFroydd 
{stimulm), yu gwneyd argraff ar y 
nerfau gwasgaredig yn eu glasgroeu 
Uysnafog, yr hwn argraff a dros- 
glwyddir trwy neu ar hyd y nerfau 
hyn i*r ganglia nesaf atynt. Cau- 
lyniad cyffredin y cyfryw argraff ar 
y ganglia yw fod gryra nerfaidd yn 
ymRaethu allan o honynt, yr hwn a 
achosa symmudiad oydymdynol yn y 
rhan hyny o'r coluddyn. Eithr os 
bydd i sylweddau cyffrons gael eu 
cymmysgu &V bwyd, y mae y cy- 
nbyrfiad cadarnach a roddant yn 
cynnyrchu argraff cryfach, ac y mae 
hwn yn cael ei gludo trvjy y ganglia 
agosaf i rai pellach; ac o*r holl i-ai 
hyn cyffroadau symmudol a ymsaeth- 
ant allan, ac a acbosant weithrediad 
eangach a mwy nerthol o'r coluddion. 
Neu, fe all yr arpfraff gael ei dros- 
glwyddo ym mhellach, hyd yn oed i 
amwydyn y cefn, o ba un fe all 
cynhyrfiadau symmudol mor gadarn 
ymsaethu allan ar hyd y nerfau 
i gyuhyrfu y coluddion, fel ag i achosi 
cwlwm gwthi neu gramp ynddynt. 
Neu, fe all yr argraff gael ei gludo 
ar hyd amwydyn y cefn i*r ymenydd, 
He y dichon y meddwl ei ganfod. 

Ond y mae gallu gan y canolbwynti 
nerfaidd nid yn unig i gludo argraff- 
iadau a wneir arnynt, ond iV c^^ranu 
i nerfau ereill; ac y mae y cyfi*aniad 
hwn yn driphlyg, «ac yn cynnwys — 
traws-symmudiad neu drosiad, taen- 
iad, ac adlewyrchiad, Ni a gawn 
enghraiffb o drawssymmudiad neu 
drosiad argrafl&adau yn y boen yn y 
benlin, yr hwn sydd yu arwydd 
cyffredin o ddolur yng nghymmal 
gafael y glun, neu yr hip^ fel ei 

Digitized by GooqIc 



gelwir. Yma y mM yr argrafF a 
wiieir gan y dolur ar nerfau cymmal 
yr hip yn cael ei gludo i amwydyn y 
cefh; yno y mae yn cael ei drosi i 
nerfau cymmal y benlin. Trwy y rhai 
hyn y mae yr argraff trosedig yn 
eael ei gludo i'r ymenydd, ac y mae 
y meddwl, gan gyfoirio y teimlad i'r 
fan ba le y mae yn arferol o 
dderbyn argraffiadau tfwy y nerfau 
hyn, yn teitnlo fel pe byddai y dolur 
a ffynnonell y boen yn y benlin. Ar 
yr nn pryd ag y mae yn cael ei drosi 
yn y modd hwn fe all yr argrafF 
cyntefig gael hefyd ei gludo, ac yn yr 
achos hwn y mae poen yn cael ei 
deimlo yn y ddau fan — yr hip a'r 
benlin. Felly y mae yn dygwydd 
nid yn anfynych mai os cyffyrddir a 
chodiad byohan {pimple) fyddo ar 
baladr y corff, y bydd i boen gael ei 
deimlo mewn ysmotyn bychan ar y 
fraich, neu ryw fan arall. Ac felly 
ym mha ran bynag o bibellau yr 
ysgy faint y bo cynhyrfiad wedi ym- 
sefydlu y mae yr argrafF a achosa yn 
cael ei drosi i nerfau y corn gwynt; 
ac yna y mae y meddwl yn canfod y 
teimlad neillduol o oglais (tickling) 
yng nghlawr y corn gwynt, yr hwn 
gan mwyaf, neu braidd yn hoUol, 
sydd yn cynhyrfu y weithred o 
besychu. 

Mae taeniad argrafBadau yn cael 
ei ddangos pan y bo argraff a dder- 
byniwyd mewn canolbwyut nerfaidd 
yn cael ei daenu i lawer o nerfau 
ereill sydd i'u gwraidd yn yr un 
canolbwynt, ac yn cynnyrchu teim- 
ladau yn ymledu o amgylch, neu 
lawer tu hwnt iV fan, o*r hwn y 
derby niwyd yr argraff ar y cyntaf. 
hyn megys yn yr achosion blaenorol 
y deillia amryw fathau o'r hyn ar 
elwir yn deimladau cydoddefus. 
Weithiau y mae y cyfryw deimladau 
yn cael eu cjfeirio at braidd bob 
rhan o'r corff; megys, er esampl, yn 
yr ergyd {shock) a'r croen-wynegiad 
{tingling of the skin) a achosir gan 
ryw swn cyffrous, fel ergyd o wn. 
Weithiau y rhanau yn uniongyrchol 
34— xvi. 



amgylchu y fan yr hwn a gynhyrfwyd 
gyntaf a ^franogant yn elSeithiau y 
cynhyrfiad; felly fe all gwynegiad 
dant gael ei gydfyned gan boen yn y 
danuedd cymraydogol, neu yn holl 
ranau amgylchynol y wyneb. Yn 
yr un modd y mae poen careg yn yr 
ureter (y bib sydd yn arwain o'r aren 
i'r hledren) yn cael ei daenu yn 
helaeth ar led. 

Yn yr holl esamplau hyn ni gawn 
gyfraniad o argraffiadau o un nerf 
deimladol i nerfau ereill o'r un natur, 
eithr y mae hefyd gyfraniad cyffelyb 
yn cymmeryd He oddi wrth nerfau 
teimladol i rai symmudol, ac y mae 
hyn yn cyfausoddi y swydd bwysig 
yr hoD a berthyna i'r holl gauolbwynti 
nerfaidd, sef adleivyrchu yr argraff- 
iadau a dderbyniant trwy achosi 
symmudiadau gieuol. Bydd yn 
ddigon yma yn unig i grybwyll y 
rheolau mwyaf cyffredin perthynol 
i'r swydd adlewyrchol hon. 

1. Er cynnyrchu pob g weithred 
adlewyrchol y mae tri pheth yn 
angenrheidiol: ^1), Un neuychwaneg 

nerfau cludol {centripetal) perffai,th 

1 gario yr argraff i'r canolbwynt. 
(2), Canotbvrynt nerfaidd i'r hwn y 
gellir clado yr argraff, ac yn yr hwn 
y gall gael ei adlewyrchu. (3), Un 
neu ychwaneg o nerfau symmudol 
{centrifugal) ar hyd y rhai y gall yr 
argraff hwn gael ei adlewyrchu, a 
gan ba rai y gall gael ei gludo i'r 
giau oydymdynol. Os bydd un o'r 
tair ammod hyn yn eisieu ni all 
gweithrediad adlewyrchol briodol 
gymmeryd lie. 

2. Mae pob gweithred adlewyrchol 
yn annibynol ar yr ewyllys, er fod y 
rhan fwyaf o honynt yn alluog o gael 
eu rheoleiddio, eu ffrwyno i raddau, 
neu eu rhwystro gan yr ewyllys. 
Nid yw y weithred o besychu a'r 
cyfryw yn cael ei chyflawnu yn iawn 
oddi eithr fod yr ewyllys wedi 
gwneuthur rhyw symmadiad rhag- 
barotoawl. 

3. Y mae gan bob rhyw weithred- 
iadau adlewyrchol a gyfiawnir mewn 

Digitized by GooqIc 



266 



TB HAUU 



ieckyd ddyben penodol, ac y maent 
jn gyfaddasedig i sicrhau rhyw 
ddybeu dymuuol er lies y corfF; 
ond mewn afiechyd y mae llawer o 
hoDyot yn afreolaidd a di-ddyben. 

Fel eglurhad oV gosodiad blaeuaf 
gellir crybwyll syraraudiadau y 
coluddioii, yi- ysgyfaint, cydymdyii- 
iadau yr amrantau a chanwyll y 
llygad i gau allan ormodedd o oleuui, 
pan fo y rhwydlen dufewnol yn 
agctred i danbeidrwydd gorniodol 
Y mae enghraifft arall o'r un fath yn 
cael ei gyunysgaeddu gan gydymdyii- 
iadau gwrwstaidd agoriad y corn 
gwynt. pan gyffyrddir ag ef gau ryw 
sylwedd estronol. neu yr anadlir awyr 
yn cyunwys elfenau cynhyrfiol. megys 
calch ac ammonia, A mean y cyd- 
ymdyniadau hyn yw rhwystro y 
mynediad i mewn o 8ylwed«iau 
uiweidiol. Enghreifftiau o weith- 
rediadau adlewyrchol diddyhen ac 
afreolaidd a welir yn nirdyniadau yr 
haint dygwydd {epilepsy), y dolur a 
elwir lodced jaw ifetanus), tCr gyn- 
ddaredd. 

4. Y mae gweithrediadau gieuol — 
oydyradyniadau — pa rai a gynhyrfir 
trwy adlewyrchiad oddi wrth y cauol- 
bwynti nerfaidd yn gyfFredin yn fwy 
hiriarhaol na'r rhai hyiiy a achosir 
trwy gyfFroad uuiongyrch o'r nerfau 
perthynol i'r fan. Y cyffroad o ryw 
fan neillduol, neu o'r nerf symuiudol 
herthynol iddo, ni phery ond yn uuig 
oyhyd ag y parhao y cyffroad; eithr 
08 cyffrbir canolbwynt nerfaidd trwy 
gyfrwng un o'i nerfau cludol, cydym- 
dyniadan a achosir. pa rai a harhant 
am ryw amser ar ol i'r hyu a'u 
hachosodd gael ei symmud ymaith 

Amwydyn y cefa a'i nerfau. 

Y mae amwydyn y cefu yu golofu 
hirgrwn o sylwedd nerfaidd, yr hwn 
sydd fry yn gyssylltedig a'r ymeuydd 
trwy gyfrwng y medulla oblongata 
(am ba un y llefarir eto). ac yn 
terfynu obry yu yr hyn a elwir y 
gloren. Mae yu gyfausoddedig o 
ddau fath o sylwedd, o ba rai y 



defnydd nerfaidd a orwedda yn y 
canol. Ni fyddai o un daioni 
neillduol i ddarlunio cyfansoddiad 
aniwydyu y cefn yn fauylach, ac ni 
wnaf mewn canlyniad ond sylwi fed 
un par ar ddeg ar hugaiu o nerfau 
yu dyfod allan o houo, sef o'i holl 
hyd; fod pob un o honynt yn meddu 
ar ddau wraidd; a'u bod yn dyfod 
allan o'r amwydyn trwy dyllau neu 
agoriadau gwahauol yn ei wain. Ym 
raheu ychydig, hyd yn oed cyn 
ymadael ar asgwrn. y mae y ddau 
wraidd yn ymuno ac yu ffurfio nerf 
gymmysgedig. yr hon ar ol dyfod 
allan o asgwrn y cefn sydd yn ymranu 
i ddwy gangen, ac y mae pob un o'r 
cangeuau yn cyunwys edafedd (fibres) 
yu deilliaw o'r ddau wraidd. O r 
rhai hyu y mae y naill yn uerf sym- 
mudol a'r Hall yn deimladol, yr hyu 
sydd wedi cael ei wirio trwy brawf- 
iadau a wuaed lawer gwaith. Y mae 
y toriad o wraidd y naill yn cael ei 
ganlyn gan gollediad hoUol o bob 
gallu i symmud yu y rhanau hyuy 
o'r oorfF a gynnysgaoddir k nerfau 
yn tarddu o'r cyfryw wraidd; ond y 
mae teimladrwydd y rhanau hyuy yn 
parhau yr un. Drachefn, y mae 
toriad o'r gwreiddiau ereill yn 
dinystrio teimladrwydd y rhanau y 
cyrhaedda eu uerfau iddynt, tra y 
mae eti gallu syn) mudol yn parhau 
fel o'r hlaeu. 

Gyda golwg ar swyddogaethau am- 
wydyn y cefn, y mae yn meddu ar 
yr un priodoleddau ag a gryliwyllwyd 
fel yn perthyu i gan ol bwynti nerf- 
aidd yn gyfFredinol. 

1. Y mae yn gallu cludo argraff- 
iadau. Trwyddo y mae yr holl 
argraffiadau a wneir ar derfyniadau 
eithaf neu ranau ereill o'r nerfau 
teimladol yu cael eu cludo i'r ymeu- 
ydd, ym mha uii yn unig y gall y 
meddwl eu canfod. Trwyddo hefyd, 
fel conductor, y mae y meddwl, gan 
weithredu ar yr ymeuydd, yn gallu 
achosi gweithrediadau symmudol a'r 
cyfifelyb yng ngwahanol rauau y corff. 
Er bod yn alluog er hyuy i gludo 



Digitized by 



TR HAUL. 



267 



argraffiadau i fyny ac i waered, sef 
oV nerfau i'r y meuydd ac oV ymenydd 
i'r nerfan, y mae yn anhebi/orol 
angenrheidiol i'r amwydyii fod yii 
berffaith ddianaf; canys os anafir iieii 
08 diuystrir un rhan o bono, ni 
weithreda fel conductor tu Lwnt i'r 
fan anafedig i fyny nac i lawr. 
Meddyliwch ei fod yn cael ei anafu 
ychydig yn is na'r o;wegil, a l)od par 
o nerfau yn dyfod allan o bono tna 
cbyfeiriad y cylla, yr anaf a rwystrai 
y raeddwl i dderbyn unrhyw argraff- 
iadau a wnaed ar unrhyw ranau or 
cyfryw nerfau, ac ni allai y nieddwl 
ddanfon i lawr ar hyd-ddynt unrbyw 
ddylanwadau, yr anaf neu doriad a 
fyddai fel noath o Glawdd Offa ar y 
ffordd. Eithr pe sefyllfa yr anaf 
fyddai yn is i lawr ua tharddle y 
nerfau crybwylledig, sef tuaV rnain- 
gefn, ni effeitbiai ddim ar eu defn- 
yddioldeb. Ni a gawn eagbraifFt o 
byn yn y parlyseiddiad, neu y golled 
o deimladrwydd a grym syrnmudol 
yn rbanau isaf y corff yr hwn sydd 
yn canlyn y dinystriad neu niweidiad 

ryw ran o amwydyn y cefn. 

2. Y mae arawydyn y cefn. fel 
canolbwynt nerfaidd, neu yn bytracb 
fel casgliad o amryw ganolbwynti. 
yn meddn y gallu o gyfranu argraff- 
iadau o un nerf i'r Hall yn y ffyrdd 
a grybwyllwyd yn barod, sef trwy eu 
trosi, taenu, a'u hadlewyrchu. Fod 
amwydyn y cefn yn gallu gweitbredu 
fel canolbwynt nerfaidd ac adlewyrcbu 
argiaffiadau yn anuil»ynol ar yr ymen- 
ydd, a ymddengys oddi wrtb y 
vveithred o lyvcu. ym mba un y mae 
y tamaid bwyd yn cael ei gludo trwy 
ymdrechion gwirfofldol tua cbyfeiriad 
y llwnc ac yn cael ei weitbio rbagddo 
oddi yno trwy gydymdyniadau anwir- 
foddol y gegen a'r rbanau cymmyd- 
ogol iV cylla. Mae'r gweitbrediadau 
hyn yn cael eu dwyn o amgylch 
gan y cyubyrfiad a rydd y bwyd 

1 nerfau y llwnc aV gegen, yr 
hwn gynbyrfiad a drosglwyddir yn 
gyntaf i amwydyn y cefn aV medulla 
ohlongataj ac oddi yno sydd yn cael 



ei adlewyrchu trwy nerfau syrnmudol 
y rbanau hyny. Y mae yr hoU 
symmudiadau hyn oV llwnc a*r gegen 
yn annibynol ar yr ewyllys; ni all yr 
ewyllys eu rhwystro na dylanwadu 
mewn un modd arnynt; ac er fod y 
meddwl yn gydwybodol fod y bwyd 
yn myned rhag ei flaen, eto nad yw 
hyn yn angenrheidiol i'r weithred o 
lyncu a ddangosir trwy fod dyn yn 
gallu 1 lyncu pan y mae dy Ian wad y 
meddwl wedi ei symmud yn hollol; 
megys pan fyddo bwyd yn cael ei 
osod yn y gwddf pan fyddo dyn 
mewn cyflwr hollol ddisylw, neu 
mewn creadur wedi ei amddifadu o'i 
ymenydd. Draobefu, mewn cwsg, y 
gweitbrediadau adlewyrchol hyn a 
ellir eu can fod, os bydd iV croen gael 
ei gyfFwrdd neu ei ogleisio. Er 
esampl, pan gyfFyrddo un &'i fys & 
thor 11a w plenty n yn cysgu bydd i*r 
bys gael ei ymafaelyd ynddo: yn yr 
achos hwn y mae yr argraff a wneir 
ar groeu tor y Haw yn cynnyrchu 
symmudiad adlewyrchol oV giau a'r 
gewynau sydd yn cau y Haw. 

Felly ni welwn y gall symmudiadau 
adlewyrchol oddi wrth amwydyn y 
cefn gael eu cyflawnu yn berffaith 
heb gyfryngiad yr ewyllys trwy 
ofFerynoliaeth yr ymenydd, ond y 
mae yn ddiddadl ar yr un pryd y 
gall y meddwl arfer rhyw radd o 
ddylanwad ar y rhan fwyaf o honynt; 
ac yn hyn y gwelir eu cyfaddasrwydd 
hyuod i les y corff. Felly, er esampl, 
y symmudiadau anadliadol a ellir eu 
cyflawnu tra y mae y meddwl yng 
ngbylch pethau ereill, neu mewn 
cwsg; eto. pan fyddo angen. y meddwl 
a all eu rheoleiddio neu eu cyrohwyso 
at weitbrediadau neillduol. megys 
llefaru, ymdrechu, <fec. 

Y medulla oblongata. 

Yr hyn a elwir felly gan feddygon 
sydd bentwr {mass) o syl wedd nerfaidd 
liw llwyd a gwyn cynnwysedig o 
fewn ceudod y benglog, yn ffurfio 
parb&d o amwydyn y cefn, ac yn ei 
gyssylltu gydaV ymenydd, MewE^ 

Digitized by GooqIc 



268 



m HAUL. 



perthyaas i swyddogaeth y medulla 
oblongata gellir ystyried ei fod yn 
debyg i amwydyn y cefu yu gwasan- 
aethu i drosglwyddo argraffiadau iV 
ymenydd. Y mae. hefyd yn ganol- 
bwynt nerfaidd, ac y mae y swyddi a 
gyflawna fel y cyfryw yn fwy uniou- 
gyrchol hanfodol i gynnal bywyd 
nag eiddo un rhan arall o'r gyfun- 
draitb nerfaidd, gan mai oddi wrtho 
yn unig y daw allan y grym nerfaidd 
angeurbeidiol i anadlu a llyticu. Y 
mae wedi ei sefydlu trwy amryw 
brawfiadau a wnawd, y gellir symmud 
yn raddol yr boll ymenydd ymaitb» 
ac eto bywyd a all barhau am amser 
mawr, a'r symmudiadau anadliadol 
fod yn ddirwystr. Bywyd a all hefyd 
barhau gwedi i amwydyn y cefn gael 
ei dori ymaitb mewn rhanau dilyuol 
o'i waelod braidd i fyny hyd y gwegil. 

Eithr OS mewn un creadur y bydd 
i'r medulla gael ei glwyfo, yn neillduol 
yn ei ran canol, ar gyfer y fan lie y 
tardda allan nerfau yr ysgyfaint, y 
mae y symmudiadau anadliadol yn 
terfynu, a*r creadur yn marw megys 
pe byddai wedi mogi. Y casgliad a 
dynir oddi wrth hyn yw, mai y rhan 
hon o'r medulla yw y canol bwynt 
nerfaidd o ba un y mae y cyfiroadau 
sydd yn achosi y symmudiadau 
anadliadol yn deilliaw. 

Y Tnedulla hefyd yw y canolbwynt 
o ba un y mae y cyfifroadau symmudol 
sydd yn galluogi taflod y genau, y 
llwnc, a'r gegen i gynnyrchu y 
gwahanol gydymdyniadau sydd yn 
angenrheidiol i'r weithred o lyncu. 
Hyn a brofir gan y parhid o'r gallu i 
lyncu ar ol dinystriad yr ymenydd; 
a chan y diffyg gallu hollol i lyncu 
pan fyddo'r medtUla wedi ei niweidio 
mewn prawfiadau a wnawd gan 
feddygon. Er, fel y dywedwyd, y 
gwna anadliad a bywyd barhau cyhyd 
ag y byddo y rnedulla yn ddiauaf, ac 
mewn cyssylltiad k nerfau yr ys- 
gyfaint, eto pan symmudir yr boll 
ymenydd uwch law iddo, nid oes 
unrhyw ymddangosiad o deimlad- 
rwydd, ewyllysiad, nag o unrhyw 



weithrediad arall o eiddo'r oaeddwl 
yn parhau. Y mae yr hoU symmud- 
iadab yn annibynol ar yr ewyllys ac 
yn anuheimladwy; ac nid oes gan y 
medulla mewn oanlyniad un bawl i 
gael ei ystyried fel cyfrwug gweith- 
rediad i> meddwl. nac fel eisteddle 
teimlad a gallu gwirfoddol. Y mae 
y rhai hyn yn gyssylltedig &*r rhaiaau 
sydd i'w darlunio yn nesaf, sef yr 
yinenydd. 

W. 

Llavfynydd, 

{Pw barhau.) 



CYSUR PR PERERIN GWAN. 

Os yw tonau Anghrediniaeth 

Yn dy hyrddio'n greulawn *nawr, 
Ac 08 ydyw du Aoobaith 

Bron a*th lethu di i lawr, 
Paid ag ofni, nerth tragwyddol 

Sydd yn trigo yn dy Dduw; 
Cedwir di yn fyw yng nghanol 

Rhyferthwyon certh eu rhyw. 

Gwna Marwolaeth sychu^th ddagrau 

Cyn ho hir, bererin gwan, 
Ac fe dderfydd dy riddfanau 

Pan gyrhaeddi*r nefol Ian; 
Ti gei aeron tragwyddoldeb, 

Ti gei*r manau cudd yn wir; 
Ar gyfandir Anfarwoldeb 

Byddi gyda'th Dduw cyn hir. 

E. JONBS. 

Llaniestyn, 



BUGEILIAID Y BANAU. 

Iwan, Eglwys ryfedd yw Eglwye 
Lloegr, ar y gyfraith y mae yn ym- 
ddibynu am ei bodolaeth, ac nid ar 
Graig yr Oesoedd, fel y ni. Fe 
(Jdylai crefydd fod yn hollol rydd 
pddi wrth y gyfraith wladol; os bydd 
ijddi bwyso arni ni fydd ddim amgen 
pa ehorsen yssig. 

GwUym. Yr ydych chwithau hefyd 
yn pwyso ar y gyfraith, am hyny 
t^aw di k son, ac yn ei defnyddio pan 
mae angen arnoch. Yr wyf yn cofio 
am gyfraith fawr Lady Hewley; yr 
wyf yn cofio yr amser pan oedd 
dwsin bolicemen yn gwarchod y 
Parch. Mr. Davies, gweinidog yr 



Digitized by 



Google 



309 



Tiidependiiiid, Tabor, MaetyGymmer, 
rbag Tr rhwygwyr ei gnro yn y oapel: 
cyfreithwyr ddarfu benderfymi y 
ffrwgwd hduo, a llawer fTrwgwd arall. 
Gan ua allwob chwi wueyd heb y 
gyfraitb, be grogi yr ydycb yn beio 
Eglwys Lloegr? Mi garwn i yn fawr 
pe buasit yu rbagritbio llai. Nid y w 
dy wedyd eich bod cbwi yn ymddibyuu 
ar y gwiriouedd yn uuig ddim oud 
gwegi a tbwyll Pbariseaeth hir- 
wyuebog. Nid y w y cyrddau cuawdol 
a llygr^ig sydd yn oael eu cyunal 
wedi cael eu Rylfaeuu ar y gwirion- 
edd. 

Gruffydd. Gymmer bwyll. Gwilyni. 
paid myned yo rhy bell a*tb tarn 
gondemniol; pwy sydd wedi dy osod 
di yn farnwr ar gyflyrau ac ymddyg- 
iadau pobl ereill? 

OwUym, Nid wyf mor rhyfy^us a 
chwi ar y pen hwu, y raae rhai o*ch 
gweinidogion wedi myned i*r fath 
eithafou a dy wedyd fod Eglwys 
Lloegr yn damnio mwy o eneidiau 
nag n>ae yu acbub; ac yr wyf wedi 
eich clywed laweruedd o weithiau yu 
eistedd mewn bam ar gyflyrau yr 
offeiriaid. Y mae yn ddigou amlwg 
i*r byd fod petbau wedi cael eu 
cyssylltu & chrefydd yn eiu hoes ui 
nad oes dim a fyn crefydd bur a 
dihalog y Beibl k hwy — gwleidydd- 
iaeth gapelog, a*r darlithiau sydd yu 
awr yn cael eu traddodi yn gyffrediu 
o*r pulpudau. Y mae genyt ti, 
Iwan. sel fawr dros y Tyst ar Dydd, 
y mae y papyr hwuw yu coudemnio 
y cyfeirfodydd Uygredig a gedwir 
mewn capeli. 

Hywd, Diolch fod genym Eglwys 
ag sydd yn cadw yr holl ffieidd-dra 
yma allan Glywais y diweddar 
Gwilym Hid, GristioB, gwr boueddig. 
bardd, a Methodist, yn dywedyd fod 
yn an rhy d edd i Eglwys Lloegr am ei 
bod yn gwahardd pol) math o ysgafn- 
der cnawdol i gymmeryd lie o*i mewn. 
Pe Dwv^ai MuJl i ddadymchwelyd 
yr EgRrfs. y mae yn bur dei)yg y 
byddai ein Heglwysi, He mae sain 
cin a moliaut wedi bod ganrif- 



oedd, ^1 eu halogi, a*a troi y« 
ystablau, fel y gwnaeth milwyr Puri- 
tauaidd Gromwel a Fairfax ym Mryste 
ar ol pregeth y peugrwu *' Peters. 

Deuti Eglwys erlidgar y w Eglwys 
Lloegr ym robob oes Pwy ddarfq 
.werthu cig moob, dodrefn pobl 
tlodion, a mooh duon Mr. Rees o 
Hwlffordd, ai nid Eglwys Lloegr? 

Gwilym. Gs darfu iV Eglwys wueyd 
hyn & phersouau ystyfnig» nid oes 
dim son iddi erlyn y tlodion oedd yu 
cael treth plwyf. er fod y gyfraitb yn 
en galluogi i godi y dreth, fel y mae 
yr Yraneillduwyr yn gwneyd yu awr. 

Itpan, Mi wrantaf fod genyt ryw 
ben ystori faleisus yn awn wedi oael 
ei gwneyd i fyny gau ryw ben herson, 
ueu uu o ddysgybliou y torthau, ^m 
danom ui. 

Gwilym Dim oV fath betb, yr fta 
wetii clywed droiou am weithredoedd 
Bwrdd Ysgol Llanbedr Felffre, ond 
darfu i'r swyddogiou plwyfol roddi 
pen ar y mwdwl yr wythnos ddi- 
weddaf. Gwysiwyd amryw bersouau 
tlodion o flaen yuadou Arberth am 
beidio talu tretb ysgol— uu 5^a, a'r 
Hall 3^c.. ac uu andl yr uu swm; yr 
oedd y ddwy feuyw yu rhy dlawd — 
yr oedd un yn wraig weddw ac yn 
derbyu t41 gau y plwyf. a phedwar o 
blant ganddi, ac yr oedd yu talu am 
eu dysgu yu ysgol yr Eglwys )^id 
oedd ganddi ond priu digou i gael 
bara iddynt; ond gorfu iddi dalu, o 
blegid nid oedd gallu gan yr ynadon 
fw hesgusodi. ond yr oedd gallu gan 
y bwrdd a'r swyddogiou. Dyna' 
ddechreu da; a dichou y cawu gly wed 
^yu bo hir fod tipyn celfl y weddw 
yn cael eu gwerthu tuag at gynnal 
ysgol i blaut iformwyr aV steward- 
laid capelog. 

Dewi. Nid bai y bwrdd oedd hyn, 
ond bai y gyfraitb, yr oeddyut yn 
rhwym o dalu; uid oes gau neb achoa 
\ achwyu. 

Hywel. Yu enw yr anwyl, pa ham 
yr oeddych chwi yu achwyn ar y 
Dreth E^rlwys ynte? 

Gwilym, Y raae achos gan dreth* 

■ Digitized by GooqIc 



270 



tn HAUL 



dalwyr LlaDhedr Pelffre i achwjn am 
i Fwrdd Ysgol gael ei ffurfio jno o 
gwhl Did oedd dim aiifren am dano, 
yr oedd yuo ddigou o y8g<»iioD; oiid 
III wtiai byu foddloni y lordiaid a> 
parchedigion. Caiff y Ilau bou, a 
11a wer llan arall. wybod er eu gofid 
mai toy costfawr fydd Bwrdd Ysgol 
yn y pen draw. Y mae yr boll 
dretbi yu cael eu Ityucu i fyny mewn 
cyflogaa swyddogion. Dyiia Lluudaio 
a Manceiuion fel esampl. Yn ol 
tystiolaetb Tovm Clerk Llerpwll bydd 
y goat o etbol un aelud i'r Bwrdd yn 
1 OOOp ! Aiflf y trethi rb wng cigfrain 
a ch^n,** ac ni cbaiff y tlodion 
ddim llawer o fudd oddi wrtb yr 
arian wediV cwhl. rban y gwas o giij 
yr iar fydtl rban y tludiou. Y mae 
hyd yn oed aelodau y hyrddau yn 
hlino arnynt, ac yn dymuno am gael 
gwared o bonynt. 

Iwan. Y mae yn :inhawdd genyf 
gredn foil cymmaint o goRtau yn 
myned; o8 yw yn wir fod etholiad 
nn aelod yn fil o bunnau, gwared er 
ni rbag y byrddau. a goreu po gyntaf 
iddyiit gael eu dadymcbwelyd Pwy 
yw yr aelodau sydd wedi blino ar y 
bwrdd? 

Gwilj/m. Rbeitbor Merthyr y w un 
gwr boneddig ag sydd yn boblogaidd 
yn eicb plitb. Dywed ef fel byu yn 
y Wettern Mail, * Yr ydym wedi 
treulio pymtbeg mis niewn difyuydd 
iaeth. teimlad, a chosb gorfForol, ac 
yr ydym yu awr yn dechreu y 
fordaith o'r newydd. nid oes dim ond 
ystormydd yu rhuo na fuasai i 
goelbreu gael ei dynu, ac iddi syrtbio 
anmf fi. Yr wyf yn eitbaf boddlawn 
i gael fy nbafln «lro8 y bwrdd fel 
lonab. Y mae yr boll guro yma yn 
erbyu y tbuau yn fy ngwueyd yn 
glaf. ac mae y teimlad blinderns hwu 
yn peri i mi ddymuno bod allan o'r 
llong mor fuau Hg mae yn bosibl." 

Dewi. Amcan pleidwyr y byrddau 
yw cael addysg rydd i bawb, ac nid 
ei gyfyngu i un sect neillduol — y 
persouiaid a'u hepil Ysgolion sectol 
yw ysgol ion Eglwys Lloegr. 



Hywd. Lie mae yr Ymneillduwyr 
yn ben ar y glwyd, ysgolion sectol 
sydd ganddynt; niaent yn cael en 
llywiKiraethn gan ddynion plaid — 
dyuion rhagfamllyd, wedi cael en 
trwytbo yng nghlwb y sect, a pbair 
rbfigfam. 

GwUym. Yr oeddych yu arfer dy- 
wedyd mai ysgolion anenwadol oedd 
yr Ysgolion Brytanaidd; ond dim oV 
fath beth, y mae nod ac argraff 
enwad ar bob un o bonynt. Bum ar 
fy hynt mewn lie a el wir Y Groesweu. 
Slorganwg. yr wytbnos ddiweddaf; y 
mae yoo Yso:ol Krytanaidd mor 
enwadol ag a fu erioed. Pwy oedd 
yn ei llywodraetbu am flynyddoedd? 
Y gweinidog diweddar aV stewardiaid 
capelaidd. nid oedd gan neb arall 
hawl i symmud ei dafod. Gallaf 
enwi dwseni o rai e» eill. Pwy ddarfu 
i Fwrdd Ysgol Caerfyrddin beuodi 
fel Managers y ddwy ysgol sydd dan 
adeu y Bwrdd? Pregetbwyr. Pwy 
gafodd ei ddewis yu swyddog i gasgln 
y plant i'r ysgol? Ynmeilldiiwr. Ni 
wnawd cymmaint a galw yr ymgeis- 
wyr ereill i fewu. er eu bod yn ddynion 
parch us a chyfrifol. 

Gruffydd. Pa batn mae Eglwys 
Lloegr yn crafaugu cymniaiut o arian 
y Llywodraetb, a niuuau yr Enwadau 
yn Cfiel mor lleied mewn cyferbyniad? 

Hywel. Y mae y rheswm pa ham 
yn ddigon plaeu: y mae ganddi fwy 
o ysgolion — y mae gauddi 22,000, 
ond nid oes geuycb chwi ddim ond 
12,000. Cawsoch yr un chwareu teg 
aV Eglwys i gael grants o'r 400,000p., 
oud ni wuaethoch braidd ddim. Y 
mae Eglwys Lloegr am ddysgu y 
Beihl i'r plant, yr ydj'ch chwi than 
yn bloeddio. • Yinaith ag ef," fel yr 
luddewon gyut a Phen Mawr yr 
Eglwys. 

Iwan Yr ym yn fodalawn iddo 
gael ei ddnrllen heb uu ei^lurhad gael 
ei roddi arno, na dim sylw i gael ei 
dahi iV hyn a ddarllenii-. Ni^ydym 
yn foddlawn myned ym mbiTlach. 

Uywel. Nid yw hyn ddim ond 
gwawd o grefydd. 



Digitized by 



YB BAUL. 



271 



Dewi. le, yn ol dy farn di aV 
Eglwyswvr. 

Hywel. Dyiia oedd barn Richard 
Cobden. Coudemniodil y gwr euwog 
hwnw y cyniiyg a wnawd yii ei amser 
ef yii y tuodd mwyaf penderfynol. 
Kr fod y ProfFeswr Fawcet.t yn Radical, 
d ywedodd nad oedd Voltaire yn waeth 
gwawdiwr crefydd ua'r sawl sydd am 
ddiirllen y Beibl heb uu eglurhid ar 
yr hyu a ddarllenir. 

Iwan. Nid wyf yn gweled fod y 
person iaid yn gofalu dim am addysg 
y genedl, ond iddynt gael y plant i'r 
Eglwys: dyua yw eu pwnc hwy. 

Hywel. Y raae Fglwys Lb^egr wedi 
ac yn gwneyd aberthan niawrion dros 
addyug y genedl. 

I)ewi. Ni wuaiff haeriadau noeth- 
lymyn ddim o'r tro. Hywel: y raae 
yu rhaid i ni gael tystiolaeth a allwn 
ymddiried ynddi, ac nid tystiolaeth 
ueillochrog Eglwyswyr. 

Hywel. Mi roddaf i ti dystiolaelh 
gwr ag sydd wrth fodd eich calonau. 
sef eich prif noddwr a siaradwr, Mr. 
Henry Richard, Esf/uire a Member of 
Parliament. Meddai ef. " Mae parch 
mawr yn ddyledus i Eglwys Lloegr, 
yn neillduol offeiriaid. am yraberthau 
mawrion a ddarfu iddynt wneyd dros 
addysg y i»obl." 

Gruffydd. Nid oes bosibl iddo 
ddywedyd hyna. 

Gwilym. Do. fe'i dywedodd. ac 
iiis gall neb ei ammheu. Dywedodd 
Fawcett yr un peth. Clyw fachgen, 
yr wyf yu adnabod ofFeiriad yn sir 
Gaer yn derbyn pedwar again a deg 
o bunnan yn y flwyddyn, ac yn talu 
pymtheg punt allan o honyut at gadw 
yr ysgolfeistr. 

Iwnn. Dylai y Wladwriaeth daflu 
crefydd o'r naill uchr; gellir dys^u 
digon i'r plant yn yr Ysgol Sul; yr 
ydym yn gweled beth mae wedi 
wneyd yng Nghymru. 

Hywel. Y mae'r Llywodraeth wedi 
gwnejpd hyny, ac mae hyny yn 
warthus. yn anghysson. aoyn anghyf- 
iawn Pa ham y darfa i'r Llywodr- 
aeth ddau can miynedd yn ol 



wrthwynebu y Pab pan geisiodd ail 
sefydlu Pabyddiaeth yn Lloegr ? 
Darfu iddi yru I ago yr Ail ar ffo, 
ac anfon am William. Prince of 
Orange; gwnaeth yn iawn yr amser 
hwnw; dangosodd fod a fyuai a 
chrefydd; ond y mae wedi gwneyd 
cam dybryd yn awr trwy ymwadu 
ar Beibl. Nis gellir cael digon o 
amser yn yr Ysgol Siil yn unig i 
ddysgu plant 

Dewi Y mae plant Cymru yn 
ddigon hyddysg yn eu Beiblau, yn 
llawer mwy felly na*r offeiriaid a'r 
Eglwyswyr. 

Hywel. Y mae yn wir fod llawer 
yn gyfarwydd ag ef yn llythyrenol, 
ond nid ydyw caunoedd o'r rhai a 
godwyd wrth draed eich Gamalieliaid 
un amser yn ei ddwyn i ymarferiad. 
Y mae yr athrawon yn hoff o ddangos 
eu gwybodaeth o Gurnal, Gill, Dr. 
Lewis, Adam Clarke, <fec., ond yn 
anaml y maent yn tynu gwersi moesol 
allan o'r hyn a ddarllenir; fel y mae 
gwaetha'r modd mae ugeiniau o blant 
Ysgolion Sul Cymru yn yrnddwyn 
yn anweddus: edrych ar y llechres 
ddu sydd yn dadau a mamau aughyf- 
reithlawn, codwyd y rhai hyu yu y 
seiet ac yn yr Ysgol Sul. 

Gwilym. Pa ryfeddod eii bod yn 
myned ar ddisberod ao yn syrthio i 
lygredigaethau yn yr oes hon, oanys 
nid ydynt yn clywed braidd dim ond 
lecsiwnydda, y Bwrdd Ysgol, a biliau 
y Parliament gan Miall, Orborne 
Morgan, <fec. Y gwirionedd yw hyn, 
y mae y wlad yn ceulo ar ei sorod, 
ac nid oes fawr gwahaniaeth beth a 
wneir, ond i'r personau fod yn seotwyr 
selog — cyfranu at yr achos, yn gallu 
rhegu a melltithio Eglwys Lloegr; 
dyna grefydd yr oes, a chefnogir hwy 
gan eu harweiuyddion. 



TEYRNASIAD DYDD A NOS. 

Yn uheyrtias dydd, ceinddydd cu— mor oleu 
Mae'r haul yn llywyddu! 
Bydd mwrllwch o d'wyllwch du, 
Os daw'r nos i deyrnasu. 

NiCANDEK. 



Digitized by 



373 



TR BAtL. 



CHARTER ROLL. 



4l8T HENRY IIL ANNO DOMINI 1257. 
MEMB. 9. 



Wallia. 



Pro Bnrgensibus ) 

de Kermerdyn. f Archiepis- 
copis, &C. Inspeximus cartam quam 
Edwardas filius noster primogenitns 
fecit burgensibus de Kermeredin in 
hec verba. " Edwardus, Illustris 
Henrici Regis Anglie primogenitus, 
omnibus fidelibus suis hoc presens 
scriptum visuris vel aiiditaris, Salu- 
tem. Nouerit vniuersitas vestra, nos 
concessissedilectis etfidelibus burgen^ 
sibus nostris de Kermeredin omnes 
bonas leges et consuetudines quibus 
tempore Johannis Regis, aui nostri, 
et predecessorum suorum, Regum 
Anglie, hactenus vsi sunt 
et gavisi, et conimuniam 
snam liberam in planis et boscis, in 
aquis et in omnibus aliis ajsiamentis, 
optentis et usitatis. Concessimus 
eciam predictis burgensibns nostris, 
quod ipsi pro transgressione seu 
forisfactura servientum suorum catalla 
et bona sua in manibus ipsorum 
inventa aut alicubi locorum per ipsos 
seruientes infra terram nostram 
deposita quatenus sua esse suffici enter 
probare poterunt non amittant. Et 
quod si died burgenses aut eorum 
aliqui infra terram et potestatem 
nostram testati decesserint vel in- 
testati, nos vel heredes nostri bona 
ipsonim confiscari non faciemus quin 
eorum heredes iutegre ipsa habeant 
quatenus dicta catalla dictorum de- 
functonim fuisse constiterit dum 
tamen de dictis heredibus noticia aut 
fides habeatur. Item concessimus 



For the Burgesses ) 
of Carmarthen. ) ^jjig to 

the Archbishops, &c. We have con- 
sidered the Charter which Edward,* 
our eldest son, made to the Burgesses 
of Kermeredin in these words : " Ed- 
ward, the first bom of the illustrious 
Henry, King of England, to all his 
faithful people by whom this present 
writing shall be seen or heard. 
Greeting. Know ye all, that we 
have granted to our dear and faithful 
Burgesses of Kermeredi^, all good 
laws and customs, which in the time 
of King John, our Grandfather, and 
, of his predecessors. Kings 
waies. England, hitherto they 
have used and enjoyed, and their free 
common in plains and woods, in 
waters and in all other easements 
obtained and used. We have granted 
also to the aforesaid Burgesses, that 
they, for trespass or forfeiture of 
their servants, shall not lose their 
goods and chattels in their hands 
found, or deposited by the same 
servants in any place within our 
land, so far as they can sufficiently 
prove them to be their own. And 
that if the said Burgesses or any of 
them within our land and power, shall 
die testate or intestate. We or our 
heirs the goods of such will not cause 
to be confiscated, but their heirs 
wholly shall have the same, so 
far as the said chattels may appear 
to have been the property of the said 
deceased; whilst nevertheless notice 
or trust concerning the said heirs 
shall be had. Also, We have granted 
to the same Burgesses, that none of 
them within our power shall be sued 
for the debt of any of his neigrfours, 



> "Edward, our eldest son," was afterwards King Edward I., who subjugated 
Wales in 1282. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



2^3 



eisdem burgensibus nostris quod 
nullus eorum infra potestatem nostram 
vexetur pro debito alicuius vicini sui 
nisi fuit debitor vel plegius. Et 
qiiamuis plegius alicuius non cogatur 
soluere dum debitor habeat vnde 
soluere possit. Et quod omnes 
transgressiones infra liberum burgum 
suum facte, per eorumdem burgen- 
siuna consideracionem emendentur, 
sicut hactenus consueuit. Conces- 
simus eciam eis, quod si aliquis 
eorum alicui infra burgum suum 
forisfecerit, non ducatur infra portas 
castelli, dum possit inuenire bonos 
et saluos plegios de stando juri, nisi 
pro transgressione pro qua plegiabilis 
non fuerit. Et quamvis aliquis eorum 
aliquam rem claro die coram vicinis 
snis emerit, et postea resilla fuerit 
calumpniata tanquam furtiua non 
amittet nisi tantum rem illam, set 
iurabit cum sacramento vicinorum 
suorum, quod nesciunt rem illam 
emisse de latrone. Et quod nullus 
eomm cogatur accommodare balliuo 
suo ultra duodecim denaratas, nisi 
voluerit bona voluntate sua, et quod 
nulla inquisicio de rebus forinsecis 
fiat per predictos burgenses, set per 
libere tenentes patrie, sicut hucusque 
fieri consueuit. Et quod hec con- 
cessio nostra, rata et stabilis pro 
nobis et heredibus nostris predictis 
burgensibus nostris, perseveretur, hoc 
presens scriptum sigilli nostri inpres- 
sione duximus coroborandum. Hiis 
testibus, Dominis Petro de Sabandia, 
Johanne filio Galfridi, Eble de Mon- 
tibus, Willielmo de Pemis, Michaele 



unless be shall be a debtor qr surety : 
and although the surety of any one, 
he shall not be compelled to pay, 
while the debtor hath herewith to 
pay. And that all trespasses com- 
mitted within their free borough, 
shall be corrected by the judgment 
of the Burgesses of the same, as 
hitherto hath been accustomed. We 
have also granted to them, that if 
any of them shall forfeit to any one 
within their borough, he shall not be 
taken within the gates of the castle, 
while he can find good and safe 
sureties for his standing to law, 
unless for a trespass, which shall 
not be bailable. And although any 
one, in open day before his neighbours, 
shall buy any thing, and afterwards 
that thing shall be alleged as stolen, 
he shall only lose that thing, but 
shall swear with the oath of his 
neighbours, that they did not know 
that thing to have been bought 
from a thief. And that none of them 
shall be compelled to give bond to 
his bailiff beyond twelve pence, unless 
with his own free will, and that no 
inquisition concerning foreign matters 
shall be made by the aforesaid Bur- 
gesses, but by the freeholders of the 
country, as hitherto has been accus- 
tomed to be done. And that this 
our grant, ratified and firm for us 
and our heirs to the aforesaid Bur- 
gesses, may be continued, this present 
writing we have caused to be con- 
firmed by the impression of our seal. 
These being witnesses. Lords Peter 
de Sabandia,* John the son of 
Geoffrey,^ Eble de Montibus,' Wil- 



* Peter de Sabandia, otherwise known as Peter of Savoy, was son of Thomas, Earl 
of Savoy, and was uncle to Eleanor of Provence, Henry IIL's queen. Peter came to 
England in 1241, five years after his niece Eleanor's marriage, and received the 
Earldom of Richmond. The same year he was given 15 manors, and made afterwards 
chief or President of the King's Council. He obtained a grant of the houses on the 
Strand, in London; the Honors of Eagle, Hastings, &c. He made his will in 1268—9, 
and left his Earldom to the Queen, and the last named Honors between his brothers 
Thomas, Amaedius, and Lewis. 

» John Fitz Geoffrey was son of Geoffrey Fitz Piers (previously mentioned), by his 
second wife Aveline. John married Isabel (sister of John Bigot, a member of the 
family of that name, Earls of Norfolk), and obtained with her the Castle and Honor 
of Ewias Lacy. 

» Eble de Montibus was in 1230, keeper of the Town and Forest of Windsor. 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



de Fenis, Waltero de Merton, et 
multiB aliis." 

Nos autem predictam concessionem 
ratam habentes et gratam earn pro 
nobis et heredibus nostris concedimus 
et confirmamus, sicut predicta carta 
rationabiliter testatur. Hiis testibus, 
Guidone de Lezine, Galfrido de 
Lezine, et Willielmo de Valencia, 
fratribns nostris, Petro de Sabandia, 
Arcaldo de 8ancto Romano, Magistro 
Johanne Mannsel, Williekno de 
Grey, Waukelino de Ardern, Imberto 
Pugeys, Willielmo Gernmi, et aliis. 
Datum per manum nostram apud 
Westmonasterium iiij die Februarij, 
anno regni nostri xlj°. 



Ham de Pemis,* Michael de Fenis,* 
Walter de Merton,' and many others." 

We, the aforesaid grant having 
ratified and confirmed for us and our 
heirs, do grant and confirm the same, 
as the aforesaid charter reasonably 
witnesseth. These being witnesses, 
Guido de Lezine,* Geoffrey de Lezine,* 
and William de Valencia* our 
Brothers, Peter de Sabandia, Arcaldo 
de Sancto Romano," Master John 
Maunsell,' William de Grey,' Wau- 
kelin de Ardern, Lmbertus Pugeys, 
William Gernon, and others. Given 
by our hand at Westminster, the 4th 
day of February, in the 41st year of 
our reign. 



* William de Pemis. Qu^ry, whether this person is not the same as William de 
Pyns, mentioned as " Prior del Mas " in the Close Rolls (36th Henry III.), and in the 
" Royal and Historical Letters," Vol. ii., p. 71. 

* Michael de Fenis was a member of the ancient family of Fienles, or, as written 
in later times, Fienes, Fenes, &c. 

' Walter de Merton was appointed custodian of the Great Seal, 6th May, 1258, 
because the Chancellor, Henry de Wengham, was ill in body ; but the discontented 
Barons deprived him of the office. However, without consulting them, the King, in 
1261, again appointed him Lord Chancellor, and he held that office until 1263, and 
received a salary of 400 marks. On the accession of Edward I., in 1272, he was 
consecrated Bishop of Rochester, and a third time undertook the duties of Lord 
Chancellor. He seems to have died in 1279. 

* Guido (=Guy) and Geoffrey took their cognomen from their natal place, now 
called Lusignan. They were elder brothers of William de Valence, and were objects 
of the thoughtless King's improvident bounty. 

' William de Valence was son of Hugh le Brun, Earl of Lusignan and Valence, by 
his Countess Isabella, widow of King John ; she was daughter and heiress of Aymer 
Taillefer, Count of Angouleme. William claimed subsistence from his half-brother 
Henry III., and his protection, and was sent for in 1247. He married Joao, only 
daughter of Warren, Lord Montcheusy, and in her right, became Earl of Pembroke. 
She became heiress to her brother William de Moutchensy, who was crushed to death 
in 1289, by the overthrow of Dryslwyn Castle, near Carmarthen. William de Valence 
owned the Castles of Haverfordwest, Cilgerran, &c., and for his Commot of Oystrclow 
did suit in the King's Court at Carmarthen. This haughty, overbearing man died 
(ut aliij was slain by the French) at Bayonne on the 13th June, 1296. His second, 
but eldest surviving son, William, Lord of Montignac and Bellac, was slain in battle 
by the Welsh near Llandeilo Fawr, in Co. Carmarthen, on the 24th June. 1282. 

* Arcaldo de Sancto Romano was keeper of King Henry III.'s Wardrobe. 

^ John Maunsell was firstly, Chancellor of St. Paul's Cathedral in London ; then 
became Provost of Beverly Monastery, in Yorkshire. In 1247 he had the custody of 
the Great Seal to execute the office of Lord Chancellor. Two years after, the like 
trust was confided to him until the feast of St. Mary. He possessed the Castle and 
Manor of Sedgwick, in Westmoreland, and was a *' special Mend and counsellor " of 
Henry III. His father was Henry Maunsell, son to Sir Philip de Maunsel, owner 
of Oxwich Manor, in Co. Glamorgan, by the gift of his uncle. Sir Henry Harley, 
Knight. The Chancellor (by his wife Joan, daughter of Simon Beauchamp, Baron 
of Bedford) is the direct ancestor of the present Sir John Bell William Mansel, 
of Maesdeilo, Carmarthenshire, Bart. Alaxd Fleming married a sister of John 
Maunsel's, and their daughter Joan became wife of Henry Hoese, one of the 
rebellious Barons. 

8 William de Grey, of Landford, in Notts, and Sandiacre, in Co. Derby, was a 
younger son of Henry de Grey, of Grimston, in Notts, by his wife Isolda, niece and 
coheiress of Robert Bardolph, Lord of the Hundred of Hoo, in Kent. 



Digitized by 



TB HAUL. 



276 



lantston. 

GWTL OORAWL ABCHDDIACONIAJCTH 
CAERFYRDDIN. 

Dtwbdih yn ami wrthym fod Eglwys 
Lloegr yng Nghymru yn llythyren farw. 
Pe iia buasai genym brawf arall am 
Iwyddiant yr Eglwys, a bod by wyd ac yni 
ynddi, y mae y Gwyliau Corawl yn ddigon. 
£r oymmaint a ddywedir am gynnydd 
Tmnciilduaeth, y mae yn amlwg ei bod 
yn gwanychu yng Nhgymru, a'r Eglwys 
yn ymgryfbau. Flynyddoedd yn oZ pan 
gollodd yr Eglwys ei gafael ar y bobl, 
cododd Ymneillduaeth i'r Ian, ond pan mae 
yr Eglwys yn cynnyddu y mae Ymneill- 
duaeth yn colli tir; ac mae yn sicr o 
ddyfod i lawr hefyd. Cafwyd ■ prawf 
ychwanegol yn Eglwys Dewi Sant, Caer- 
fyrddiii. dydd Mawrth, yr Ilfed o Fehefin. 
Yr oedd yno 930 o gantorion, a'r gynnull- 
eidfa oil yn rhifo o ddeutu 1200. Er fod 
yr Eglwys yn un o'r rhai mwyaf yn yr 
esgobaeth, nid oedd braidd le i sefyll ynddi. 
Nid oedd dim ond 26 o blwyfi wedi anfon 
eu corau; pe buasai corau yr holl EgUvysi 
yno ni fuasai yn bosibl eael digon o le 
iddynt. Yr oedd llaw«r yn ofni am 
Iwyddiant yr Undebau Corawl yma ar y 
dechreu, ond maent wedi ateb eu dybenion : 
y maent wedi creu ysbryd adnowyddol a 
defosiynol mewn cynnnlleidfaoedd. Fan 
oedd yr hen ofFeiriaid da y dyddiau gynt 
yn pregethu, megys Fleer Llanymddyfri 
ac ereill, yr oedd yr Eglwysi yn llawn. 
Gellir credu wrth weled y fath gynnuU- 
eidfaoedd mawrion yn etn Heglwysi fod 
yr ben dan wedi cael ei ail gynneu ar eu 
hallorau. Pan agorir Eglwys newydd 
mewn plwyf nid oes modd oael digon o le 
i'r cynnulleidfaoedd; ac mae yn beth 
cyffredin yn awr i glywed un offeiriad yn 
pregethu oV tu fewn a'r Hall oV tu allan. 
Y mae serch y bobl at yr Eglwys a'i 
Gwasanaeth ar gynnydd: nid yw y corau 
gwladol yn gweled un trafTerth yn ormod 
drosti; yr oedd dydd Mawrth, yr Ilfed, yn 
anghysurus o wlyb, ond ni ddarfu iV hin 
eu lluddias i ddyfod iV wyl. Yr oedd yr 
olygfa yn hardd yn yr Eglwys y boreu 
hwnw: yr oedd yno 60 o offeiriaid yn eu 
gwenwisgoedd, a chor Eglwys Llannon yn 
eu gwenwisgoedd. Chwareuodd Mr. Hill, 
ysgolfeistr Casllychwy r, yr organ. Undon- 
wyd y Gwasanaeth gan y Parch. Henry 
Jones, Llandudoch. Darllenodd y Parch. 
Ddr. Walters y llith crntaf; aV Parch. D. 
Williams, Merthyr, ger Caerfyrddin, yr ail 
lith ; a'r Archddlacon Williams yr Epistol a'r 
Efengyl. Arweinydd yr wyl oedd y Parch. 
William Howells, Gapel Isaf, Aberhonddu, 
ac hyfforddwr y corau; ac mae clod uchel 
yn ddyledas i Mr. Howells am ei lafur a'i 
fedrusrwydd yn arwain y canu. Pregeth- 



odd y Paroh. William ETans, Bhyoiiil, 
bregeth ragorol oddi ar I Oroniol xri. 86. 

Yr oedd y corau canlynol yn bresennol 
Llanelli 52, Dafen 36, Pembre 35, Conwil 
28, Llanddarog 26, Llywel 25, Llandebie 
38, Cilcwm 45, Pontardawe 49, Gorseinon 
19, CasUychwyr 24, Pontyberem 42, Ponti- 
arddulais 26, Felinfoel 54, Llangennech 25, 
Abergwili 65, Llannon 31, Llangyndeyrn 
2^, Llanegwad 43, Llanedi 64, iSangadog 
19. Llanfynydd 40, Ystalyfera 58, St. loan 
(Abertawy) 36, Pontyeates 17, Ystrad- 
gynlais 28. Trygorydd yr Undeb yw B. 
Goring Thomas, Ysw., Llannon. Ysgrif- 
enyddion, y Parched igion R. Lewis, Llan- 
bedr Felffre; David Williams, Millbrook; 
D. Griffith, Felinfoel; a Mr. A. Gilbertson, 
Abertawy. Rhoddodd y boneddigion oaii«> 
lynol eu gwasanaeth i drefnu y corau:—- 
Cadben H. L de Kantsow, Cadben G. G. 
Philipps, Meistri William Davies, R. M. 
Bavies, R. Lester, R. Williams, W. Morris, 
B. Lewis, J. Phillips, D. L. Rees, a William 
Davies. 

Y PARCH. DDR. HASSINGHAM Y^Q NOHABR- 
FYRDDIN. 

Traddododd Dr. Massingham, periglor 
St. Paul, Warrington, ddarlith ar **Addy8g 
Grefyddol ac Addysg Secularaidd," yn y 
dref hon yn ddiweddar. Llywyddodd yr 
Hybarch Archddlacon Williams. Derbyn* 
iwyd y Doctor yn frwdfrydig. Dy wedodd 
fod y pwnc oedd ef yn myned i siarad 
arno yn un cyhoeddus ac yn un poblogaidd. 
Gallesid dywedyd yehydig amser yn <d 
nad oedd dim angen cyffwrdd a'r pwnei 
ond y mae pethau wedi cyfnewid, y mae 
addysg yn myned ym mlaen yn gyflym. 
Pan edrychwn yn ol i fynegiadau yr 
arolygwyr flynyddoedd yn ol ni gawa 
weled fod addysg y genedl mewn sefyllfa 
alarus. Dywed yr Archddlacon Allen, 
ua o'r arolygwyr yn 1844, iddo ym weled 
ag ysgol waddoledlg, yr hon oedd dan ofal 
benyw ganol oed, ac yr oedd hi yn golchi 
dillad yn lie dysgu y plant. Dywed Mr. 
Watkios, arolygwr arall, iddo ymweled ag 
ysgol yn sir Gaerefrog, ac nid oedd rhi£ 
yddiaeth yn caei ei ddysgu o gwbi, o 
herwydd nid oedd yr ftthraw yn gwybod 
dim am rifyddia^th. Addefodd hyn yn 
ddigon difater. Yr oedd hyn oV goreu o'i 
du ei*, ond y mae yn dangos ym mha 
sefyllfa yr oedd y wlad ynddi. Gofynwyd 
i'r athraw, mewn ysgol yn Lancashire, am 
gwestiyno y pl&nt, o blegid fod yr arol- 
ygydd wedi methu cael un ateb. Cymmer*- 
odd hen lyfr llychlyd alian o'r cwpbwrdd, 
a dechreuodd, "Pwy ysgrifenoddy BeiW?*' 
Y plant: " Moses." Yr athraw yn caei ei 
foddlonl. " Pwy gasglodd yr Ysgrythyrau 
ynUyfrau?" Y plant: " Gomorrah." Yr 
oedd y meistr yn hollol foddlawn i'r 
atebion. Dysgrifia Mr. Watkins ysgol 



Digitized by 



276 



TB HAUL. 



urall. Dywedodd y feistres wrtho. 
"DyDE BiblerSf Testatnentert^ A-b Ablers, 
ac Alphabeters.** Dyfynodd o*r Patriot, 
papyr ymneillduedig, . hanes cylchwyl a 
gyonaliwyd yo Devonshire, er dangos dygn 
anwybodaetb y tystion a'r rheithwyr. Pan 
gymmerwn hyn dan ein hystyriaeth, nis 
gallwn lai na gofidio wrth feddwl am yr 
anwybodaeth oedd yn ffynu yr amser 
hwnw. Nid oedd dim sefydliadau i ddysgu 
athrawon ac athrawesau, a'r canlyniad oedd 
fod y plant yn tyfu i fyny mewn anwybod- 
aeth; ac i*r Llywodraetb weled fod angen 
am wneyd rhywbeth yn rhagor dros 
addysg. Yr oedd Eglwys Lloegr yn 
gweitbio yn egniol ar yr un maes i gyfranu 
addysg grefyddol a secularaidd (Hon- 
gyfarchiadau). Yr oedd rhai yn haeru 
nad oedd addysg ddim ond mater gwleid- 
yddol. A chaniatau fod hyn yn wir, beth 
fyddai y canlyniad? Yr oedd ef yn sefyll 
yno fel gweinidog yr Efengyl ; ac yr oedd 
ef yn dywedyd fel gweinidog yr Efengyl 
yn onest, ym mha le bynag y cauir ei 
Feistr Dwyfol allan, yr oedd yntau yn cael 
ei gau allan. Os nad oes gan grefydd 
ddim i'w wneyd ag addysg, nid oedd dim a 
fynai yntau ag addysg. Pan daflwn olwg 
ar bobl Cymru a Lloegr, gwelwn eu bod 
yn caru eu Beibl; ac yr oedd ef yn credu 
na fuasai iddynt fel dynion oedd yn caru 
eu Beiblau gytuno aV rhai oedd am ysgaru 
y Beibl oddi wrth addysg fydol (Uon- 
gyfarchiadau). Y mae o bwys mawr i 
weinidog yr Efengyl i feddyliau ei wran- 
dawyr gael eu hyfforddi yn briodol i ddeall 
yr hyn y mae ef yn bregethu. Cyfeiriodd 
at hen ddyn 80 oed, yr hwn ddarfu iddo 
ymweled ag ef yn fuan wedi iddo gael ei 
urddo, a'r hwn oedd yn hollol analluog i 
ddeall y gwirioneddau dwyfol, o herwydd 
na chafodd ei hyfforddi pan yn ieuanc. Y 
mae hyn yn profi fod yn angenrheidiol i 
hyfforddi ein cynnuUeidfaoedd yn y Beibl 
pan maent yn ieuainc. Mae addysg gref- 
yddol yn eu galluogi i ddeall yr athraw- 
i^ethau a ddysgir o'r pulpud yn well. Y 
mae llawer yn dadleu ar y Haw arall nad 
oes angen am un addysg ar blentyn ond 
yr hyn sydd yn ofynol i'w wneyd yn 
aliuog i gyflawnu ei ddyledswyddau tym- 
morol. Ar y tir hwn y maent am ysgaru 
addysg grefyddol ac addysg secularaidd. 
Yr oedd yn diolch i Dduw nad dedfryd 
Lloegr oedd hon. Pan yr edrychwn yn ol 
ar y ddadl a fu yn Nhy y CyfFredin, ar 
gynnyg Mr. Dixon, y mae genym achos i 
lawenhau fod Ty y CyfFredin ar y cyfan 
yn ffafriol iV Beibl. Ac mae teimlad y 
wlad o blaid y Beibl: profwyd hyn yn 
amsei^ etholiadau y byrddau ysgol. Nid 
oedd ef yn hoffi byrddau ysgol, ac nid oes 
un i*w gael yn Warrington, canys nid oedd 
dim He iddo yno; yr oedd yr ysgolion 
enwadol wedi cymmeryd meddiant o'r tir. 



Er profi fod y bobl yn ymlyuu wrth y 
Beibl galwodd eu sylw at Birmingham: 
yr oedd pobl yn meddwl nad oedd gan yr 
Eglwys ddim siawns yno; er mor gryf yw 
seculariaetb yno, yr oedd gan yr Eglwys 
fwyafrif mawr ar y Bwrdd. Cymmerodd 
yr un peth le ym Mangor, Gogledd Cymru. 
Yr unig gasgliad a ellir dynu oddi wrth 
hyn y w, nad oes achos i'r Eglwys ofni os 
ceir chwareu teg. Yr arwyddair goreu 
yw, '^Byddwch gyfiawn ac nac ofnwch.*' 
Ac yr oedd ef yn credu yn gadarnhaol 
fod cyfeillion yr Eglwys yn sefyll wrtho. 
Eto gellir dywedyd nad oedd yn deg iddo 
ef fel offeiriad i ddadleu ar y mater, am 
fod yr Eglwys wedi cael rhan y Hew o'r 
grants. Yr oedd ef am roddi un cwestiwn 
i*r dannodwyr hyn: Onid yw yr Eglwys 
yn gwneyd rhan y Hew o'r gwaith? (llon- 
gyfarchiadau.) Er cymmaint y mae yr 
Eglwys yn gyflawnu oV gwaith, y mae eu 
gwrthwynebwyr yn cadw hyn o'r golwg, 
ac yn dannod yn barhaus fod yr Eglwys yn 
cael mwy o arian naV Ymneillduwyr, fel 
pe buasai hyn yn anfri i'r Eglwys. Yn 
ddiweddar daetb ef i wrthdarawiad a Mr. 
Adams, ysgrifenydd y cynghrair, mewn 
cyfarfod cyhoeddus, acbly wodd y boneddwr 
hwnw yn condemnio yr Eglwys am ei bod 
yn cael cymmaint o arian y Llywodraeth. 
Nid oedd dim yn peri iddo ddrwgdybio 
yn fwy na gweled Eglwyswr yn ymuno a'i 
gelynion, ac yna yn ei brathu fel gwiber. 
Dywedodd Mr. Adams ei ystori yn Wigan: 
dywedodd i ddau ddyn, Ymneilldiiwr ac 
Eglwyswr, fyned allan i saethu; dygodd 
un dwrci adref, a'r Hall fran. Nid oedd ef 
yn gwybod pa le y cafodd Mr. Adams ei 
addysgu; yr oedd ef yn sicr nad oedd 
saethwyr Lancashire yn arfer cwympo 
twrcis a gynau. Meddai un wrth y lliul, 
" Cymmer di y fran, mi gymmeraf finnau y 
twrci." Fel hyn meddai Mr. Adams y 
mae gyda'r grants, A ofynodd rhyw uu 
pa fodd y mae yr Eglwys yn cael y rhan 
fwyaf? Onid yw y Llywodraeth yn 
gwneyd cyfiawnder? Dywed y Llywodr- 
aeth, " Yr ^m am ddysgu y bobl, ac ni 
wnawn gynnorthwyo ar delerau neillduol; 
ac OS bydd i rai o'r Enwadau adeiladu 
ysgoldai ni wnawn eu cynnorthwyo oil 
yn gyfartal." Yn awr, os bydd i uri enwad 
adeiladu mwy o ysgoldai nag ereill trwy 
ei sel a'i hymdrechion, bydd iV enwad hon 
gael mwy o grants; fel hyn y mae yr 
Eglwys wedi gwneyd; y mae wedi cael 
mwy o grants na'r Enwadau, am ei bod yn 
adeiladu mwy o ysgoldai, a chynnal mwy 
o ysgolion. Nid yw yn deg i dalu i ddyn 
am awr yn gymmaint ag am ddiwrnod. 
Yn awr, y ffaith yw, nid oes gan y gwir- 
foddoHon hyn ddim ond 12,000 o ysgoHon. 
Faint sydd gan Eglwys Lloegr? Y mae 
ganddi 23,000 (llongyfarchiadau). Trown 
unwaith eto at ystori y fran a'r twrci: 



Digitized by 



TR HAUU 



277 



mewn atebiad i'r ori am droi yr ysgolion 
hyii yn ysgolion byrddol, yr oedd ef yn 
dywedyd nad oedd yn deg i ni roddi y 
twrci tew i fyny, wedi i ni ei fagu a*i 
feithrin, i*r byrddau (** nac y w "). Y r oedd 
yn dda ganddo glywed pobl Caerfyrddin 
yn ateb. Gadewch i ni fyned ym mhellach : 
rhoddodd y Llywodraetb chwe mis i bob 
plaid oedd am gael ysgolion i ofyn am 

* granU. Yr oedd aelodau yr £glwys yn 
ystyried fod yn ddyledswydd arnynt wneyd 
eu goreu. Yr oedd y Llywodraetb yn 
dysgwyl i bob en wad wneyd yr un peth. 
Synodd yr Ymneillduwyr wrth weled 
cynnifer yn gofyn am help. Er cyfarfod 
a r gofynion hyn neillduwyd y swm o 
400.000p. iV perwyl o barotoi lie i 400,000 
o blant. Yn ol cyfrif Mr. Forster nid 
oedd byn ddim ond un rhan o bump o'r 
gost, felly yr oedd yn rhaid i £giwys 
Lloegr gyfranu l,600,000p.; yn He bod 
400,000p. yn cael eu tynu allan o'r trethi 
buasai y swm dan ofal y byrddau yn 
2,000,000p., a buasai i byn ddyfod allan o 
logellau y trethdalwyr. Ueol. Ond y mae 
y cyfrif hwn yn rhy isel. Yr oeddynt 
mewn sefyllfa lied dda am ysgolion yn 
Warrington: adeiladodd ef amryw ei bun. 
Er cadw y bwrdd allan penderfynodd 
adeiladu un arall i 250. Pan ddywedodd 
ei fod yn bwriadu adeiladu ysgoldy arall 
wrth y Mil. Wilson Patten, A.S., dywed- 
odd y boneddwr hwnw wrtho y rhoddai ef 
y tir, ac am iddo ddewis y fan ; ac adeilad- 
wyd yr ysgoldy. Pe buasai yr ysgol dan 
y bwrdd, nid yw yn beth tebyg y buasai 
Vr Mil. fatten roddi ei dir am ddim. 
Gallwch fy nghredu mai pethau drud iawn 
iV trethdalwyr yw byrddau ysgol; a pho 
fwyaf y mae pobl yn wybod am danynt, 
drutach, drntach y maent yn myned. 
Edrychwch ar gostau yr etholiadau. Nid 
oes dim costau yng nglyn a phenodiad 
pwyllgorau i reuleiddio ysgolion gwir- 
foddol. Beth ddygwyddodd yn Llerpwll 
y diwrnod o*r blaen? Bu farw un o'r 
aelodau. Gofynwyd i*r ysgrifenydd faint 

« fyddai y gost o etbol un: yr ateb oedd, 
nas gallasai ddyweyd ofewn mil o bunnau! 
Yr oedd ef yn barod i adeiladu ysgoldy 
am y swm yna. Pe buasai Vr hoU Enwadau 
gydweithredu, ni fuasai achos gwastraifu 
cymmaint o arian. Edrychwch eto faint o 
arian y mae byrddau Llundain, Llerpwll, 
a Manceinion yn dalu o gyflogau i'w 
swyddogion, ac mor lleieri mewn cymhar- 
iaetb am ddysgu y plant. Yr oedd ef yn 
sefyll i fyny i ddywedyd os bydd i uiirhy w 
enwad adeiladu ysgoldy trwy roddion 
gwirfoddol, y mae y cyfryw enwad yn 
cyflawnu dyledswydd a fydd yn lies i'r 
Wladwriaeth, a dylent ddiolch iddynt am 
achub pocedi y trethdalwyr, yn lie eu 
difr'io (liongyfarchiadau). 

Yr ^m yn clywed y cri yn barhaus am 



ysgarn crefydd ac addysg fydol. Fel 
gweinidog i Grist yr oedd ef wedi derbyn 
commisiwn, nid yn unig, '^Fortha fy 
nefaid." ond "Portha fy wyn." Wedi 
derbyn y. commisiwn hwn yr oedd ef yn 
bedyddio y plant yn enw y Drindod, a 
gweled eu bod yn cael eu haddysgu, a*u 
conffirmio, fel y gallent gyfranogi o hoU 
freintiau yr Eglwys, a'u parotoi gyferbyn 
a*u cartref tragwyddol. A feiddiai ef 
wrtbod? Ni wnaf fi byth roddi y Beibl i 
fyny. ac ni fydd i'r Eglwys ychwaith. 
Rhoddodd opiniynau amryw o enwogion 
ar y drefn a elwir Addysg Secularaidd — 
nid Ceidwadwyr yn unig. Kichard Cobden 
a ddywedai, *' Ni fydd i mi byth bleidio 
cyfundrefn mor adgas— fod cyfraith Sen- 
eddol yn rhoddi gallu i blwyf gau y Beibl 
allan o'i ysgolion" (liongyfarchiadau). 
Eto y Proffeswr Fawcett, yr hwn sydd yn 
Radical, ac yn hollol groes i Geidwadaeth: 
dywed ef, **Clywsom am Voltaire yn 
gwawdio crefydd, yr wyf yn sicr nas 
gallasai neb wnoyd mwy o wawd, adangos 
cyn lleied o barch iddi, na'r rhai sydd am 
ddarllen y Beibl heb un eglurhad." Eto, 
yr oedd ef yn rhwym o addef fod dyled 
mawr ar y Wladwriaeth i Eglwys Lloegr 
am ei hymdrechion dros addysg. Nis gellir 
rhoddi canrooliaeth rhy uchel, nid am ei 
hymdrechion personol, ond am yr aberthau 
y mae wedi wneyd yn yr achos. Yr oedd 
ef yn gwybod am offeiriaid gwledig yn 
cyfranu o ddeg i byrotheg punt y cant o*a 
cyflogau (liongyfarchiadau). A gorfu ar 
Mr. Henry Richard, yr Aelod Seneddol 
dros Ferthyr, addef bron yr un peth: 
dywed ef, " Y mae Eglwys Lloegr, yn en- 
wedig yr offeiriaid. wedi anrhydeddu eu 
hunain am yr aberthau mawrion maent 
wedi wneyd er addysgu y bobl." Cadarn- 
haudd y darlithiwr .y dyfyniadau hyn. 
Cyfeiriodd at ymddyddan a gymmerodd le 
rhwng Arolygydd y Llywodraetb ac offeir- 
iad; dywedodd yr arolygydd wrth yr olaf 
ei fod yn rhyfeddu ei fod yn gallu gyda 
chyflog fechan gadw ei ysgol ym mlaen. 
Dywedodd yr offeiriad nad oedd yn gofalu 
dim am yr aberthau oedd ef wedi wneyd, 
ac yr oedd yn foddlawn i bob ceiniog fyned 
OS byddai angen. Buasai Dr. Massingham 
yn gyfoethocach o 50p. y flwyddyn ddi- 
weddaf oni buasai iddo eu cyfranu at 
y.sgr)lion. Y mae personau i*w cael yn 
gwrthwynebu cyfranu addysg grefyddol 
mewn ysgolion am fod arian y Llywodraetb 
yn myned i'w cynnal, ac nad oedd dim llai 
na threth at ddysgu crefydd. Nis gallasai 
un gwawdiwr wneyd inwy tuag at am- 
mharchu crefydd na hyn. Dechreuodd 
rhyw un o'r tu cefn gadw twrw, -ond 
gwaeddwyd, "Trowch ef allan." "Na, 
gadewch iddo," ebai Dr. Massingham; yr 
oedd yn dda ganddo fod gwrthwynebwyr 
yno, yr oedd ef yn barod i ddadleu a 



Digitized by GooqIc 



878 



n HAUL. 



hwynt ar y diwedd. Tr oedd y rhwystr 
hwn yn ei adgofio am ei ymweliad a Leeds. 
Wedi terfynu ei ddarlith yno, gofynodd 
dyn dyeitbr i Dr. Massingham a oedd «f 
yn ei adnabod? Gwelaie cbwi yn rby wle/* 
ebai'r Doctor. "A ydycb chwi yn cofio 
eich bod yn traddodi darlith yn Soath 
Shields mewn amddifFyniad iV Bglwysi ac 
i ddyn yn y gallery eich rhwystro?" ebai'r 
dyn. ** Yr wyf yn cofio i rywun fy 
ngwrthwynebu," ebai'r Doctor. "Myfi 
oedd hwnw/' ebai'r dyn. ** Dywedais 
wrthych mai gwrthwynebydd da oeddych," 
meddai'r Doctor. "Do," atebodd y dyn, 
"ond darfa i chwi fy nhafla i lawr yn deg. 
Aethym adref, a meddyliais am yr hyn a 
ddywedasoch. Yr oeddwn yn weinidog 
ymneillduedig y pryd hwnw, ond yr wyf 
yn awr yn gurad St. Paul, Leeds" (llon- 

?-yfarchiadau). Yr oedd amry w weinidogion 
ndipendaidd, neu weinidogion cynnuUeid- 
faoedd ymneillduol, fel curad St. Paul, am 
gael pont i groesi i'r fam Bglwys, ac maent 
yn awr yn Uawenhau am eu bod yn cael 
tawelwch a rhyddid i gyflawna eu dyled- 
swyddau. Y mae pobl Caerfyrddin yn 
gwybod am rai. Nid oes llawer o amser 
er pan dalodd ef ymweliad a'i gyfaill y 
Parch. Mr. Wynter, ficer St. Barnabas, 
Birmingham, a chafodd ar ddeall fod ei 
gurad, Mr. Lyttel, wedi bod yn weinidog 
ymneillduedig yng Nghaerfyrddin. 

Mewn perthynas i drethu y wlad at 
ddysgu crefydd, dy wedodd Mr. Adams yn 
Wigan fod yr Ymneillduwyr yn gorfod 
talu treth am ddysgu plentyn Bglwyswr; 
yr Undodwr am ddysgu Trindodwr; y 
Protestant am ddysgu Pabydd; a'r Pabydd 
am ddysgu y Protestant. Ffolineb hollol: 
nid vw y Llywodraeth yu cydnabod addysg 
grefyddol, ac nid oes dim yn cael ei dalu 
at ddysgu crefydd. Gy mmerwn un esampl : 
yn un o'i ysgolion ychydig amser yn ol 
daeth yr arolygydd yno tua deuddeg o'r 
gloch a galwodd enwau y dosbarth cyntaf; 
yr oedd un yn absennol; er fod ei enw i 
lawr, yr oedd y plentyn wedi myned A 
chiniaw i'w dad am bum mynyd cyn 
deuddeg. Dywedodd yr athraw wrtho yr 
achos; a dywedodd yr arolygydd am dynu 
enw y plentyn allan am na chafodd ddwy 
awr gyflawn o addysg secularaidd. Yr 
oedd y plentvn wedi treulio yr amser 
cyflawn i gael gwersi ysgrythyrol, ond.ni 
wnai hyn ddim o'r tro. Y mae hyn yn 
brawf eglur nad yw y Llywodraeth yn 
talu dim am ddysgu plant yn y Beibl. 
Ym mhellach, meddyliwch ei bod, y mae 
adran cydwybod yn amddiifyn y plant os 
bydd en rhieni yn anfoddlawn i ddysgn y 
BeiW. Gan fod y Llywodraeth yn trethu 
pawb, dylai gynnorthwyo pawb hefyd. Y 
mae llawer yn achwyn fod y Pabyddion 
yn derbyn grants^ nnid yw y Pabyddion yn 
talu trethi? £r ei fod ef yn cael ei alw 



yn Brotestant penboeth, yr oedd am gael 

chwareu teg iddynt hwythau hefyd. Yr 
oedd un petn canmoladwy yn offeiriaid ac 
esgobion Bglwys Rhufain — na oddefant 
i addysg grefyddol gael ei gwahana oddi 
wrth addysg secularaidd. 

{Fw barhau.) 

PLANT Y GWEITHDAI. 

**Achuber y Plant" ddylai fod yn arwydd- 
air pob Bwrdd Undeb yng Nghymru a 
Lloegr. Peth anhawdd iawn y w darbwyllo 
dynion wedi tyfu i fyny i ennill eu bara 
wedi iddynt nnwaith gael bias ar y 
gweithdy neu y dreth. Y maent yn union 
yr un fath a dyn sydd wedi dechreu 
cardota, y mae yn well ganddo ryna yn 
ifos y clawdd neu ar wely o wellt mewn 
rhyw hen seler, na gweithio. Y mae 
dynion a benywod wedi iddynt fyned 
unwaith i bwyso ar y pi wyf yn eithaf 
boddlawn i'w sefyllfa. Y maent yn edrych 
ar y gwarcheid waid a swyddogion y gweith- 
dai fel eu gelynion naturiol. Y maent yn 
dyfeisio pob math o gynlluniau i'w dallu. 

Y mae y rhai sydd yn byw ar gefnau y 
trethdalwyr yn barnu fod ganddynt ber- 
ffaith hawl i gymmaint a allant o*u harian. 
Nid ydynt un amser yn ystyried eu bod yn 
cael digon, ac maent yn achwyn yn barhaus. 

Y mae y reddf bono sydd yn gryf ym 
mhob dyn yn cael ei dadblygu yn y 
pauper; ond y mae ef yn cymmeryd llwybr 
hollol wahanol i'r rhelyw o ddynolryw. 
Ceisia ef wella ei sefyllfa ar draul ereill, 
ac nid trwy hunan-ddiwydrwydd. Nid 
yn ami y ceir gafael mewn hu%an-barch 
ac annibyniaeth yng Ngweithdy yr Undeb. 

Y mae hyd yn oed awyrgylch y lie yn 
deifio y teimladau. Yr achos o'r drwg i 
raddau pell yw diffyg dosraniad priodol. 
Mae y dyn sydd yn rhy ddioglyd i ennill 
ei fara yn cael ei osod yn yr un He a'r 
methiannus a'r anffortunus, yr hwn sydd 
wedi cael ei wasgu i lawr gan ofldiau, 
trallodau, a choUedion, ac wedi i bob drws 
gau yn gorfod myned i'r gweithdy. Mae 
y fath drefn o ddi-dydoliad yn dwyn pawb 
i'r- un lefel— y lleidr a'r dyn gonest, y 
segurddyn proifesedig a'r hen wr penllwyd 
crwm ag sydd wedi Uafurio yn galed am ei 
oes i ennill ei fara, ac yn ami yn gorfod 
rhoddi rhan un rhwng naw. 

Yr oedd ein carchardai yn arfer bod 
hyd yn ddiweddur yn nythle i bob math o 
ddrygioni; yr oedd y carcharorion am y 
tro cyntaf o'u hymweliad yn cael rhyddid 
i ymgymmysgu a'r cymmeriadau gwaethaf, 
a phan oeddynt yn myned allan yr oeddynt 
wedi ymgaledu; ac ni fyddent yn hir cyn 
talu ail ymweliad a'r carohardy. Yr oedd 
yr yraddyddanion drwg, a'resamplau oedd 
yn cael eu rhoddi i'r carcharorion ieuaino, 
yn gwreiddio ynddynt. 

Yr un fath, ond nid i'r un eithafion, y 



Digitized by 



n HAUL. 



m 



dygir pethaa ym mlaen yn y gweithdai, 
yn neillduol gydaV plant ieuainc. Codir 
hwy i fyny yin mhlith tlodion, trinir hwy 
fel tlodion, ac maent yn cael eu hyiforddi 
mewn egwyddorion niweidiol segurwyr: 
nid y w yn un rhyfeddod eu bod yn tyfu i 
fyny yn baupera^ ac yn edrych ar y 
gweithdy fel eu cartref naturiol Yn an- 
ffodus y mae dysgyblaeth y carchardai yn 
cael eu defnyddio mewn Uuaws o weithdai. 

Mewn Ilawer o undebau gwahanir y 
plant sydd dan ofal y gwarcheidwaid uddi 
wrtb y paupers sydd wedi tyfu i fyny; ac 
tnae y drefn wedi ateb y dyben ym mhob 
man He y mae wedi uael ei mabwysiadu. 
Y mae lluoedd o blant wedi cael eu codi 
o renguedd y tlodion, a chyinmeryd eu 
Ueoedd ym mhlith y dosbarth gonest a 
diwyd. Sefydlwyd ysgol yn Undeb Caer- 
dydd i ddysgu y plant i wneyd pob math 
o waith— garddwriaeth, cre£Ftau, yn gystal 
a*u dysgu i ddarllen, ysgrifenu, a rhifyddu, 
&c. ; aV genethod yn cael eu dysgu i wnio 
a chogino; y maent yn cael eu dysgu mewn 
cerddoriaeth hefyd. Os ym yn cofin yn 
iawn, derbyniwyd Rheithor Merthyr, pan 
ymwelodd aV ysgol, gyda*r alaw, *'See, 
the conquering hero comes." Cafodd Mr. 
Griffith a'i gydymwelwyr o Ferthyr eu 
boddloni yn fawr ar eu hyroweliad. Mae 
angen mawr am sefydliad oV fath ym 
Merthyr ac Aberdar. Y mae y plant yn 
caeleucau i fyny yngNgweithdy Merthyr 
yr un fath ag mae y bugail yn cau defaid 
yn y gorlan, ym mhlith yr hen ddwylaw; 
a*r rhai hyn heb fod yn feddiannol ar y 
cymmeriadau goreu. Nid y w yr hyffordd- 
iad y mae y merched yn gael at ddyfod yn 
forwynion gweini ddim ond lledrith u beth: 
esgeulusir gwniadwaith, golchi, llyfnhau, 
a phethau ereill. Dysgrifir yr ystafell He 
y maent fel lie anghysurus ac oerllyd. Y 
mae y gwarcheidwaid yn bwriadu cael 
ysgol ar ben ei hun er hyfiforddi y plant. 

Craig y Foblallt. 

bolwys tr holl 8a1nt, caerdydd. 

Y mae yr Eglwys hon wedi methu ag 
ateb y dyben y bwriadwyd iddi wneyd; 
vr achos o hyn y w ei sefyllfa yng nghanol 
naid o Wyddelod, y rhai sydd yn arfer 
udo fsl bleiddiaid ar ol. yr offeiriaid aV 
gynnulleidfa; ac maent yn arfer Uuchio 
ceryg at y drysau a'r fTenestri, a chyflawnu 
pob math o anfadwaith. Y mae offeiriaid 
yr Hull Saint yn barhaus yn go r fod galw 
am gymhorth yr heddgeidwaid. Cynnyg- 
iodd Ardalydd Bute brynu yr adeilad a 
rhoddi y swm a gostiodd am dani, a rhoddi 
tir mewn man cyfleus i adeiladu un newydd 
yn ei He. Dygwyd y bil iV Senedd. 
Gwrthwynebodd Rheithor Merthyr y 
mesur; a'r rheswm dros hyny oedd eu bod 
yn amddifadu y Cymry o'u Heglwys; (»s 
nad oes dim ond ugain yn myned yDo» 



nid oedd gan y miloedd Cymry sydd yng 
Nghaerdydd lawer o achos achwyn. 
Gwrthwynebodd y Meistri Dillwyn, 
Osborne Morgan, Henry Richard, a Vivian 
y mesur, a tbaflwyd ef allan. Yr oedd 
boll offeiriaid y dref wedi anfon petisiwn 
o'i blaid, au yr oeddynt oH yn credu y 
buasai o les i'r Eglwys. Un o'r peti^iy nwyr 
oedd y Parch. David Howells (^Llawdden)^ 
cystal gwladgarwr ag sydd yng Nghymru; 
yr ym yn sicr na fuasai i Mr. Howells 
bleidio y mesur pe buasai yn niweidiol i'r 
Cymry. Gallesid meddwl y buasai i'n 
Seneddwyr wrando ar offeiriaid ag oedd 
yn gwybod am angenrheidiau y dref, a 
sefyllfa Eglwys yr HoU Saint; ond nid 
felly y bu hi, gwrandawsant ar bersonau 
na wyddent ddim am y lie: beth wyddai y 
Meistri DiHwyn ac Osborne Morgan am 
Gaerdydd? Y mae yr ateb wrth law — 
dim, dim; ac nid ym yn credu y gwyddai 
y Rheithor lawer yn bersonol ych waith. 
Yng nghyfarfod cwarterol y Llandaff 
Church Extension, ychydig ddyddiau yn 
ol, pasiwyd penderfyniad yn unfrydol, ao 
yr oedd yno ran fawr o offeiriaid yr esgob- 
aeth i ddadgan eu gofid fod y mesur wedi 
cael ei daflu allan; a rhoddwyd can punt 
at adeiladu Eglwys newydd ym mhlwyf 
yr Holl Saint, a bwriedir cael curad yn y 
rhandir newydd. Dyna gant punt wedi 
myned i golli i Eglwys yr Holl Saint o 
achos y fath ymyrwyr gwrtheglwysig a'r 
Meistri Morgan a DiUwyn; a bydd yn 
rhaid 1 offeiriad yr Holl Saint weinidog- 
aethu i ddwsin o bobl, a chymmeryd ei 
ammharchu a'i aflonyddu gan y G wyddelod. 
Cyn pen pedair awr ar hugain ceisiodd un 
John Codi, Gwyddel, roddi yr Eglwys ar 
dan, ac mae ef yn awr yn y carchar yn 
aros ei brawf. Beiir yr offeiriad presennol 
am fod y gynnulleidfa mor fychan. Bychan 
oedd hi cyn iddo ef ddyfod yno, a bychan 
fydd hi eto ar ol iddo fyned.— Eolwyswr. 

MR. SARTOR18 A CHYNNRYCHIOLASTB SIR 
OABRFYRDDIN. 

Nid ydym wedi gollwng yn angfaof am 
ferw mawr etholiadol 1868, pan oedd yr 
Ymneillduwyr politicaidd yn gwibio am 
draws y wlad yn pregethu Mr. Sartoris i'r 
ethalwyr, a hwythau drnain gwirion yn 
gwaeddu nerth esgyrn eu penau, ''Sartoris 
am byth,*' ac yn cymmeryd eu harwiun 
gerfydd eu trwynau gan yr arweinyddion 
domagogaidd. Addawyd Ilawer yr amser 
hwnw ond i Mr. Sartoris gael ei ethol: yr 
oedd y trethi i ddyfod i lawr rhag eu 
blaen, yr oedd y ffermwr, y crefftwr, a'r 
labrwr yn sefyll ar flaen eu traed yn 
dysgwyl i Mr. Sartoris wneyd pethau 
mawrion drostynt, ac maent wedi bod yn 
y sefyllfa hon yn agos i dair blynedd, ond 
nid yw Mr. Sartoris wedi cyflawnu ei 
addewidion ei hun, oa'r addewidion a 



Digitized by 



280 



TR HAUU 



wnaeth y pre^ethwjr drosto; ac maent 
yn awr yo gweled eu camsynied, ac maent 
yn gwaeddi, "Ymaith ag ef." Ac mae yn 
llawn bryd iddynt edrych allan am gyn- 
nrychiolydd mwy addas — dyn a fedr gyf- 
lawnu ei addewidion, dyn a fydd yn debyg o 
bleidio yr amaethwyr, ac nid gwneyd ei hun 
yn bawen catb i'r pregethwyr politicaidd. 

Cynnyriodd Syr Massey Lopes fod i drethi 
y ffermwyr gael eu hysgafnhau; a gallesid 
meddwl y buasai i Aelod Seneddol dros 
sir amaetbydddl ei bleidio, ohd pleidleisiodd 
Mr. Sartoris yn ei erbyn. Amaethwyr sir 
Gaerfyrddin. beth feddyliwch am byn? 

Dywedodd Mr. Gladstone yn Wakefield, 
ym mis Medi diweddaf, nad oedd angen i 
ddyn gael ei amddiffyn gan y ballot^ os 
nad oedd neb i ormesu arno, a gallasai 
bleidleisio yn agored fel cynt; ond cyn 

J)en naw mis cynnygioild ddwyn adran i 
ewn yn y baUot bill i roddi dwy flynedd o 
garchariad iV etholwr am feiddio dywedyd 
dros bwy oedd ef yn bleidleisio. Dyna 
ryddid y Rhyddfrydwyr— coapi dyn am 
fod yn onest a gwyneb agored! Pleidiodd 
Mr. Sartoris yr adran anghyfiawn hon. 
Yn awr, etholwyr sir Gaerfyrddin, gan na 
ddarfu i Mr. ^artoris gyflawnu ei addewid- 
ion, a phleidleisio yn erbyn mesarau oedd 
yn tueddu i wneyd lies i'r ffermwyr, 
dewiswch un arall yn ei le yn yr etboliad 
nesaf, canyg nis gall fod yn neppell. 

Hen JFpermwr. 

Y BARNWR KEOGH a'r OFFBIBIAID 
FABAIDD. 

Darfu iV barnwr ucbod ddiseddu Cabden 
Nolan, nominee offeiriaid Pabaidd Galway, 
o herwydd gormes yr offeiriaid Pabaidd; 
a darfu i byn ennyn digder y Pabyddion 
yn ddychrynllyd. Teflir pob anfri ar y 
barnwr, Uosgir ei effigy, ond y mae yn fy w 
hyd yn hyn; ond nid oes un diolch iV 
Llywodraeth am hyny. Y mae ymddygiad 
y Llywodraeth tuag at y barnwr dewr a 
gwrol hwn yn gywilyddus, ammherchir ef 
ar yr heolydd, ac anfonodd rhyw waedgi 
gap gwidw iV wraig. Dylasai y Llywodr- 
aeth wneyd ei dyledswydd, serch digio 
Cardinal Cullen; dylasai amddiffyn barnwr 
ddarfu amddiffyn mawrhydi y gyfraith 
mor eofn. Dichon nad y w Mr. Gladstone 
yn gweled yn ddoeth i ymyraeth cyn iddo 
dalu ymweliad a'r Iwerddon, rhag i'w 
boblogrwydd gael ei beryglu. 

HANESION TRAMOR. 

DR. LIVINGSTONE. 

Ctrhaeddodd y newydd y wlad hon 
ychydig ddyddiau yn ol fod Dr. Living- 
stone yn ddiogel: cafwyd ef mewn pentref 
tanddaiarol, yng nghanolbarth Affrica. Y 
mae ef yn iach ac yn heinif; y mae wedi 
bod o amgylch Tanganyika, ac olrheiniodd 
yr afonydd sydd yn ei diwallu i'w tarddiad. 



Y mae ef yn awr yn gweithio ei ffordd 
trwy gwm rbwng Unanyembe a Llyn 
Nyansa; wedi hyny y mae yn bwriadu 
dychwelyd i Tanganyika, er cael allan i 
ba le y mae y llyn yn ymarllwys. Gwrth- 
ododd adael y wlad hyd nes y bydd iddo 
gwblhau ei waith. Ond y mae gohebydd 
neillduol y New York Herald ar ei ffordd i 
Ian y mor a llythyrau a dyddiadur y Dr. 



PRIODWYD, 
Morgan — Isaac — Mehefin 5, yn Eglwys 
Llanelli, gan y Parch. John Morgan, 
Rochdale, brawd y priodfab, yn cael ei 
gynnorthwyo gan y Parch. D. Williams, 
B.D., periglor y plwyf, Mr. Henry Morgan, 
Llwyn, Llanymddyfri, ag Harriet, ail ferch 
Mr. William Isaac, Llanelli. 

BU FARW. 
Emlyn— Mehefin 13, yn Stoke Rochford, 
Grantham, Marjorie Evelyn Campbell, 
merch y Gwir Aurhydeddus Is- larll Emlyn, 
4 mis oed. 

Rees— Mai 28, Mr. Valentine Rees, 
meistr yr Ivy Bush RoycU Hotels Gaer- 
fyrddin, 53 oed. 

Rogers— Mehefin 14, yn Heol Awst, 
Gaerfyrddin, Mrs. Rogers, gweddw y 
diweddar Mr. John Rxigers, Uedrwr, o*r 
dref hon, 81 oed. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spurrell, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37. 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Saturday, 
the 20th of Jane, 1872. 



< 

O 

O 

O 
Q 
O 



< 




'1 



Z I a 

^ 'CO 

is 1^ 



•c 



2 ^ 

I CO £• S e3 



1 

no 

a 
•c 
Q 



1 



I I 



Digitized by 



Y R HAUL 



'TNG NGWTNBB HAUL A LLTGAD GOLEUNI.' 
"A GAIR DUW TN UCHAP." 



Rhip. 188. 



AWST, 1872. 



OTP. 16. 



TYWALLT T GALON. 
O bobl, tywelltwch eieh calon ger ei flron Ef.**^— SAtM Ixik 8. 



Mae*b ymadrodd hwD ya un o'r 
ymadroddion mwyaf tarawiadol yn 
yr holl Ysgrythyrau. Ac ef allai 
mai nid anfuddiol fyddai ymhelaethu 
ychydig arao mewu ffordd o esboniad 
ar aosawdd crefydd hrofiadol y Orist* 
iQn cywir, ar wahin oddi wrth bea- 
boethni ao enthusiasm afresymol mewxi 
crefydd. 

Tmdd^Dgys fod yn angenrheidiol i 
ni dywallt y galon ger bron yr 
Hollalluog mewn^ri a bethau nodedig. 
MewQ cyffes ac edifeirwchj mewn 
gweddi; mewn clodforedd. 

L Ty wallt y galon mewn edifeirwch 
a chyffes, sef mewn oyfiFes edifoiriol 
o'n peohodau. Mae hyn, sylwer, yn 
owbl gytuoo ft'r hyn a ddywedir yn 
yr Anerqhiad yn pechreu y Gwaa- 
anaeth Dwyfol fore a phrydpawn. 
Yn yr Anerchiad hwnw fe'n hannogir 
ni i gydnabod ac i gyffcsu ein haml 
becbodau a'chanwiredd^ac na wnelom 
na'u cuddio m'u celu yng ng^dd yr 
Hollalluog Dduw, ein Tad nefol, eitbr 
eu cyffe^u ft gostyngedig, isel, edifarus, 
ao ufudd galon.'* Yr ydym yn gweted 
y dylem eu cyflFesu hwynt i gyd oil, 
heb na chuddio na chelu yr un o 
hoDynt. A chyn y gallom fel byn 
eu cyffew yn ormt ac yn gyflawn 
36— xvi. 



ger bron ac yng ng'^ydd llygai4 
hollbresennoldeb y Goruchaf, rhaid \ 
ni ym mlaenaf edijurhau jn oaest 
ac yn ddwys am danynt oil, a bod 
yu ddrwg gan ein calonau droa ein 
cam-weithredoedd hyn (fel y dy wedwn 
yng Ngwasanaeth y Cymmun), y rhai 
ddydd i ddydd yn orthrymaf a 
wnaethom yn erbyn ei Ddwyfol 
Fawredd, y rhai y mae eu eoffa yn 
drwm genyrn, a u baich yn anoddef- 
ad wy , Mae y Gy flFes hon yng Ng was- 
anaeth y Oymmun yn un o*r esamplau 
cryfaf a all bytb fod o dy walltiad y 
galon ger bron yr Arglwydd mewn 
edifeirwch. 

Mae'r Prophwyd Hosea yn ein 
dysgu ni i erfyn ai^ yr Arglwydd 
faddeu i ni yr Ml anwiredd. Qui 
nis gallwQ yn iawn wneuthur hya 
heb dywallt y galon mewn edifeirwch 
am yr hoU anwiredd hyn, ao heb 
dywallt y galon mewn cyflfes o'r boll 
anwiredd iddo ac wrtho Ef yn eia 



U. TywaJJt y galon ger br(m yr 
Arglwydd mewn gweddi. Dyma* 
mewn gair byr, ydy w sylwedd gweddi 
wirion^dol Beth yw gweddi? Ty- 
wallt y galon ger bron Duw, fel y 
bydd dyn yn tywallt ^i galea wrth 



Digitized by 



Google 



282 



TB HAUU 



ei gyfaill, mewn rhy w ing a chjfyng- 
der meddwl; ac fel y bydd y plenty n 
yn tywallt ei galon, ei boll galon, 
wrth ei rieni^ mewn rhyw acboe o 
berygl, neu betrusder, neu bryder. 

Gwir yw fod yr Hollalluog yn 
gwybod eisoes bob dim ag sydd yn 
ein calonau — mae yn gwybod am ein 
boll euogrwydd, ein boll angeuion, 
eiu boll ofnau, ein boll anesinwytbder 
a'n bammbeuon.. Ond er byny, mae 
Efe yn ewyllysio i ni agoryd ein 
calon iddo Ef, a'i tbywallt bi yn Ian, 
a'i gwagio bi yn llwyr ger brou 
gorsedd&inc ei drugaredd Ef. . Ac 
08 ydym ni yn ddynion difFuant a 
diragrith, mae yn dda genym gym- 
meryd cyfleusdra mynycb i wpeutbur 
byn. 

Fel yr oedd » y brqnin duwiol 
Heseciah yn lledu llytbyrau oableddus 
bretiin Assyria ger bron yr Arglwydd 
yn y demi, felly pan ddelom ninnau 
iV'deml i addoli Duw, ni a ddylem 
ledn bollddalenau'r galon ger ei fron 
Ef, a dangos iddo bob gair, a llytb- 
yren, a sill ag sydd yn ysgrifenedig 
ar ei Ueobau cnawdol hi, a dywedyd 
fliegys fel byn wrtbo, rbyngom k ni 
ein hunain:—" Arglwydd mawr, dyma 
fy ngbalon. Yr wyf yn gweled mor 
ddu ac mor fudr a balogedig ydy w 
bij mor wyrdraws a tbwyllodrus: Ti' 
a weli pa obwantau drygionus a 
meddyliau anwir sydd yn cfeisio llecbu 
ynddiv ac ymguddio yn ei cbornelau, 
a'i llocbesaii, a'i dyblygiou bi. Ond 
ffid oes ynddi bi ddim y dymunwn 
ei geln, fy Nuw! rbag golygon dy 
sanoteiddrwydd a'th gyfiatwnder Di. 
Ti a wyddost fod ynddi bi laWer o 
ddrygioni, beb fy mod i yn hysbys 
pa' beth ydyw; ond yr wyf wedi ei 
cbwilio bi hyd y gallaf, ond drwg 
diobaitb ydyw, pwy a'i hedwyn ? 
Cbwilia ditbau hi, Arglwydd, i weled 
a oes dim ffordd annuwiol yn llecbu 
o'i mewn bi: cbwilia Di -fi, a phrawf 
fi> a gwybydd fy ngbalon, a tbywys 
fi yn y ffordd dragwyddoi; trwy greu 
calon l&n ynof, ac adnewyddu ysbryd 
uniawn o'm mewn." 



Mae*r gwaitb o ddarostwng ein 
bunain fel byn ger bron gorsedd gras 
yn waith ag eydd yn gas gan falcbder 
dyp ei wneutbur. Qnd eto felly y 
rhaid i ni wneutbur, a obyfiPesu yn 
ein herbyn ein huuain ein banwir- 
ed4ai:^, i'r Arglwydd, cyn y gallom 
ddysgwyl y bydd iddo Ef faddeu 
anwiredd ein pecbod. 

ISfid yw gw^ddi opd yobydig iawn 
o wert^^ OS na liyddwn yn tywallt y 
galon, yr boll galon, ynddi. Dyma 
yw yr unig fatb o weddi ag sydd yn 
llwyddo i gyrhaeddyd gorseddfaV 
nefol rad: a dyma yw yr unig fath o 
weddi a all fod o ddim cysur a 
Ues&d i ni ein bunain. Mae Uawer 
o ddarllenwyr yr Haul yn gwybod 
trwy brofiad beth y wVteimlad cysurus 
o ryddid a fyddys trwy byny yn ei 
fwynbau. Mae ^ weddi ffurfiol, sych- 
1yd, difater, yn gwneu'fbur y mliwr 
ddrwg i ni, trwy galedu'r galon a 
sdrio bt-iwfau argyboeddiad, beb law 
ei bod bi yn wrtbod-edig gan y 
Goruchaf. Ond y mae gweddi daer, 
egmolyn/a^m i'r enaid, a<i fel llygedyu 
haul cynb'es aif dywVdd gauafol. 
Y pryd byn, * af ' oV ytiidrecbu, fel 
lacob, 4'r angel, a'i orchfygu, a cbael 
felly 6rnes oV fenditb a 6tinillwyd yn 
yr ymgodytoiad a'r ymdrecbiad, yr 
ydym yn gallii dywedyd yng ngeiriau 
y salm, Bendigedig fyddo Duw, yr 
Hwn ni tbrodd fy ngweddi oddi 
wrtbo, na'i drugaredd Ef oddi wrtbyf 
finnau." • 

III. I^wdllt y galon ger bron Duw 
mewn mawl a chlbdf6r6dd. Pan y 
byddom yri mdliannu ^r Arglwydd, 
pa un 'bynag ai wrthyib ein bunain 
ai yn yr addoliad cybbeddus, ty- 
walltwn ein boll galon jrn y cyflawn- 
iad oV gorobwyl; Clodforwn Ef k 
boll ymdrech ac egni'r galon i gyd, 
fel y dywedodd'Dafydd, "Fy enaid, 
benditbiaV Arglwydd, d chwhl sydd 
yno/ ei enw sanctaidd Ef" Ty- 
wailtwn y galon i gyd oil ger ei fron, 
wrtb ei foli am ei anfeidrol gariad, 
am ei birymaroad a'i amynedd, am 
ddyfnder ei ddoetbineb, am fawredd 



Digitized by 



Google 



\ 



TR HAUU 



283 



ei weithredoedd, am haelioni ei 
drugareddau, am dynerweh ei dostur- 
iaetbau,amddiauwadalwchei gynghor 
aM arfaeth, am anghyfnewidiolder ei 
fiyddlonder^- am gadernid ei gyfam- 
mod, am sicrw j(M ei air a'i lw» ao 
am felusder'ei addewidioo. -Owneler 
hyn o eigion gwaelod yr eiiaid, nes y 
byddo'r mawl a'r clod i Dduw yn 
ennyn y galon ac yu gwresogi ein 
hell sercfaiadau tuag ato. 

Yr oedd yn ofynol oadw'r t&n 
saDctaidd ar allor 'y deml heb ddi- 
ffoddi Da dydd na dos. Cob! mor 
fynycb y mae'r t&n yn diffoddi ar 
allor ein beneidiaa ni! Tr unig 
ffordd i gadw t&n defosiwn yn fyw ar 
allor yr enaid y w fod i ni dy wallt ein 
calon gea- ei fron Ef. 

Mae'r adnod sydd yn arwyddair 
i'r sylwadau ammbeffiaith byn yn 
dywedyd, **0'bobl, tywelltwoh eicb 
calon ger ei fron Ef." Cvstal a 
dywedyd. yn gynbyrfus, "0 bobl! 
ycbydig jdjoh yn ei wybod am 
gymdeitbas I't Tad ao d'i Fab Ef 
lesu Grist; ycbydig ydycb yn ei 
brofi fod ffyrdd duwioldeb yn ffyrdd 
byfryd^ch, a bod ei boll Iwybrau bi 
yn beddwob, os- nad Jrdyob yn tywallt 
eicb calon, . eicb oalon oil i gyd yn 
gyfan, ger hxon yr ucbel Dduw yn 
eicb boll addoliadau a'cb defosiynau." 

Parmbnas. 



BOD DUW Al BRIODOL- 
TAETHAU. 

Y QwmioirEDD'maWr a cbysselfia sydd 
yn sylfaen crefydd yn ' wrtbddrycbol 
ydyw Bod Duw: a cbrediniaetb 
fywiol ac ymarf^rol o'r nn gwirionedd, 
yn cynpyfcbu iawn agweddiad y 
galon tuag -at y Bod GorucbaiF yng 
ngwyneb pob amlygiad a roddes Efe 
o bono ei h'unan i'w greadur, ydyw 
gwreiddyn crefydd yn dufewnol yn 
y meddwl'. Megys ag mai Duw 
ydyw yr achos cyntaf o bob petb, 
ffynnonell w:r^iddiol pob bywyd a 
bod, fpUy y gwirionedd o'i fod Ef 
ydyw sylfaen crefydd fel cyfundraith, 



a cbrediniaetb o'r gwirionedd bwnw 
ydyw gwreiddyn crefydd fel egwyddor. 
Y cyfryw ydyw pwys a nodweddiad 
sylfeenol y gwirionedd cyntefifg bwn, 
fel nas gallwn fyfyrio yn bir ar yr 
un gwrtbddrycb n«u; egwyddor, ym 
myd mater nac ysbryd, nad ydym 
yn cael ein taflu yn ol arno. O ba 
bwynt bynag yn amgylcbedd an- 
fesurol cylcb bodolaetb y cymmer y 
meddwl ei safle gycbwynol, y maef 
yn rbaid i b6ll lineilan ei ymcbwiliad, 
oyn y bydd iddynt gyrbaedd cyd- 
safiad, cadernid, a threfn, gydgyfarfod 
a tberfynu yn y gwirionedd bwn, fel 
eu candlbwnc mawr a chyflfi-edin. ^ Y = 
mae y bertbynas gyfreitblawn a= 
gdgoneddus sydd yn' hanfodi rbwng 
gwirioneddau a*u gliydd yn derbyn 
eu bod a'i prydfertbWcb oddi ar 
bertbynas gyflfredin y cyfan & *'Tbad 
y goleuni," yn natur yr Hwn y mae 
pob gwirionedd yn tragwyddol gar-' 
trefu. Mae boll ffrydiau bodolaetb 
o*u bolrbain yb ein harwain o angeb-' 
rbeidrwydd i'r Ffynnonell dragwyddol 
o ba un y tarddasant. Megys ag 
•mai *'o bono Ef^' y mae y cyfan 
wedi deilliaw, "iddd Ef " y mae= yii 
rbaid i'r cyfan ein harwain. Mewn 
mwy nag un ystyt gellir dywedyd 
fod '* gwirionedd wedi el sicrbau yri 
y nefoeddj" y mae pob cadw6n, o 
wirioneddau, pia mor Inosog ac aiti- 
rywiog bynag ei doldnau, a*i ddlen 
eitbaf yn ymglymu am orsefdd yi' 
Aufeidrol. Ac fel byn y 'niae y' 
Duwdod yn orpbwysfa i*r dedU mor 
wif ioneddol ag f r galon. Y fyny(J y 
gadawa y meddwl y gwirionedd cyn-^ 
nwynol bwn, nid yw' ' yn' ei hoU 
ebediadaii, pa mor ucbel bynag, ond 
yn bofian u'wcb ben diluw o dryblitb 
ac angbyssonderau, ac fel dolomen 
Noab; "ni cbaiff orphwysdra i wadii 
ei droed" byd nes y dycbwel iddo 
dracbefn. Y gwirionedd bwn yliyw 
agotiad y rbdswni i ddirgelion y 
presennol, yn gystal a'r graig ar yr 
bon y gorphwys gobeitbioh y galon 
gyda' golwg ar ddirgelwcb mawr y 
dyfodol. UiEibddo y mae bddolaeitb 



Digitized by 



yn ddyoi^ymmyg nas gellir ei esbonio, 
nstuf yn ddnmnieg heb un depngliad 
iddi. Gwader £f, ac y mae rheswm 
ya y fan yn et golli ei hunan inewn 
dyryfi-goed diderfyn o anghysaon- 
derau, a gobeithion anwylaf yr enatd 
yn eael eu dififodd yn nfaywyllwoh 
dudew anohaith a diddymdra; ond 
niB gdlir ei wadu heb iV dyn a wnek) 
hyny wadu oaewn efikith ei fodoketh 
ei hunan a phob boddaeth arall; nis 
gall ei wadu beb osod trais ar eg- 
wyddorion mwyaf cynhenid ei uatur; 
ms gall ei wadu ar gy&if yr hyn 
sydd ynddo uwob law rheswin, beb 
gael ei orfodi i gredu trwy hyny yr 
l\yn 8ydd yn groes i reswm; nis gall 
ei wadu beb ar yr mi pryd gredu yr 
hyn sydd yn g^n aanrha^ol fwy 

hygoeledd tui^ at ei gredii na dim 
sydd yn y gwirionedd a wedir ganddo, 
a thrwy hyny brofi naor gyaahwys 
iddo ydyw ey£arcbiad <m o yggrifen- 
wyr galluocaf yr oes hreseuuol, '^0 
anffyddiwr, mawr y w dy flFydd." 

Ar un olwg y mae nodweddiad 
sylfaenol a haiifodol y gwirionedd 
hwjQ yn gyfryw fel ag y mae rhyw 
beth yn ein taro yn rbyfedd mewa 
unrhyw fath o ymgais i'w 
Gellid meddvl mewn un ystyr ei fod 
yn fwy ofer ac ammhosibl nag a 
fyddai ceisio profi rhai o esodiadau 
sylfaenol mesureniaeth, y rbai nis 
gellir eu hegluro 4 dim nad yw ya 
llai eglur na hwy eu hunain, na'u 
profi trwy un math o ymresymiad 
nad ydyut yn j nalU fibrdd neu y 
Uall yn cael eu cymhwyso a'u rhe^- 
dybied &1 sylfeini yr jmresymkul 
hwnw. Pa fodd yr eir oddi amgylch 

1 brofi bodolaeth yr Hwji yw achos a 
sylfoea pob bodolaeth) Onid yw y 
gwirionedd =o'i fod Ef yn gorwedd 
dan, jn ymgodi uwoh law, ao yn 
ymestyn ym mhob cyfeiriad, y tu 
hwnt i bob pmwf y gellir ei gyflwyoo 
i'n galluoedd terfynol nil Fel y 
dywed Archesgob Leighton yn uu oM 
ddarlithiau, Nis galkrf lai nag ofni, 
wrth geidio cadaruhau y gwirionedd 
arwe&uiol hwn mewnperthpias i> Bod 



cyataf a digreedig, trwy gyfres fiiith 
a thrafferthuA o resymau, ein bod yn 
ymddaogoa, yn He gwneuthur gwas- 
aaaeth, yn gwneuthnr cam i Daw ac 
i dyn hefyd. Canys pa ham y 
defnyddiem oleuni tlodaidd y ganwyll 
er mwyn gweled yr haul) a myned 
oddi amgylch i brofi Bod, yr Hwn 
sydd wedi rhoddi bod i bob peth 
arall; yr Hwn yn unig sydd yn bud 

angenrheidrwydd; ie^ (^Iwn ddy- 
wedyd yn hyf, yr Hwn yn unig sydd 
yn bod, yn gymniaint a bod pob peth 
Mrall wedi cael eu bod ganddo £f o 
ddim, ao o*u cymharu ag Ef nad 
ydynt ond dim, ie, llai oa dim, ac na 
gwagedd? Ac oni wnai pob dyn ei 
gyfrif yn «arh&d arno pe tybid ei fod 
yn ammheu ei fod ef, heb yr hwn 
nis gallai ei hunan nac ammheu^ na 
meddwl, na bixi o gwblV Ac fel 
hyn yn ddiau, mewn un ystyr, y mae 
y gwirionedd mawr hwn yn gorwedd 
yn ddyfhach na phob rhesymeg, y 
mae cyn pob prawf; gall fod yn y 
meddwl argyhoeddiad dyfnach o bono 
nag unrhyw ymresymiad a ddefnyddir 
i'w sefydlu; y mae goieuni yr ym- 
resymiad aV prawf yn cael ei ddififodd 
yn el ddysgleirdeb tanbaid ef ei 
hunaiL Nid y w ond rhyfyg i fyned 

1 ehwilio am achos blaenorol i'r Achos 
€ynta( ac am sail fiaenorol i hanfod- 
iad yr Hwn ei Hunan y w sylfaen pob 
hanfodiad. 

Ond ar y Haw arall, pan yr 
edryehom ar Dduw fel gwreiddyn 
bodolaeth, a'r achos cyntaf o bob 
peth, o hanfbdiad pa beth y gallasem 
ym mlaen Haw ddysgwyl cynnifer o 
brofion ag o hanfodiad yr Achos 
Oyntaf — ^Ffynnonell pob bywyd a 
\)od 1 Ac nid y w y dysgwyliad hwn 
yn eael ei siomi. I'r meddwl syml a 
didwyll y mae pob peth yn ei brofi. 
Ond iV galon fod yn bur (hyd yn 
oed yn yr ystyr synol ac athronyddol, 
heb edrycSi ir gwirionedd pur o 
eiddo Dadguddiad), nis gall y Hygad 
weled dim nad yw ynddo a thrwyddo 
yn gweled Duw. Nid yw natur 
trwyddi iddo ef ond uu amlygiad 



Digitized by 



TB BAUIi, 



mawr o Dduw; y mae yn edrych i 
lawr ar natur, yna yn codi ei olygoa 
oddi wrtb natur i fyny at Dduw ei 
Hawdwr; y mae natur iddo ef, yn 
He bod yn lien dywell i fyued 
rhagddo a gweled Duw, yn dyfod 
yn ddrych dysglaer, ym mha un y 
mae ei Fod a'i berffeithiau tragwyddol 
yn cael eu hadlewyrchu. Fel hyn y 
mae y gwiriouedd mawr bwu yn cael 
ei gymbell arnom o bob owr — y. mae 
yn cael ei gynnal gan brofion aneirif. 
Y mae natar yn rhedeg ym mbob 
cyfeiriad tnag anfeidroldeb, ac y mae 
y meddwl yn cael ei gario gyda hi, 
ac yng ngrym y syniadau gwreiddiol 
sydd ynddo y mae yn gallu myned 
y tu hwnt iddi, at yr anfeidroldeb 
hwnw. Y mae y meidrol o hyd yn 
awgrymu yr anfeidrol, y mae y 
tetfynol o hyd yn cael ei gau a'i 
wasgu i fewn gan yr annherfynol; y 
mae pob hanfodiad am model a dibynol 
yn ei gyfeirio o angenrheidrwydd at 
ryw hanfodiad annlbynol a pherfiaith 
ar yr bwn y mae yn gorphwys. 
Meddyliwn am eangder, yr ydym yn 
ei weled yn ymestyn y tu hwnt i'u 
byd ni, y tu hwnt i'n cyfundraith, y 
tu hwnt i derfynau parh4d eithaf y 
greadigaeth, ac nid yw pob terfyn a 
osodwn iddo ond yn ein cario i'r 
annherfynoldeb y tu hwnt. Medd- 
yliwn am amser, nid y w boll derfynau 
parh&d ond yn awgrymu y tragwydd- 
oldeb diderfyn. Meddyliwn am fod- 
olaeth ddibynol, ac yr ydym yn 
di^n is, is, o un radd o ddibyniaeth 
i un arall, hyd nes y gorphwyswn yn 
yr annibynol. Meddyliwn am han- 
fodiad meidrol, pa beth ydyw ond 
tragwyddoldeb diddiwedd heb han- 
fodiad anfeidrol? Meddyliwn am 
achos, ym mha beth y mae yn 
diweddu ond yn achos yr achosion 
— ffynnonell a dechreuad pob peth? 

Ar yr un pryd, dylem sylwi nad 
yw y profion o'r gwirionedd mawr 
hwn yn eu natur yn gyfryw ag i 
wneuthur ammheuaeth yn beth anl- 
mhosibl. Nid ydynt yn gynnwysedig 
mewn unrhy w ddylanwad gorthrechol 



ac anwrthwynebadwy, grymus ac 
unioDgyrcbol oddi wrth y Creawdwr 
ei hunan ar feddwl pob dyn, i'w 
orfodi i gydnabyddiaeth o*i fod Ef. 
Nid yw ei euw Ef wedi ei ysgrifenu 
mewn llythyrenau tanllyd ar y ffurf- 
afen; nid yw yn rhoddi mynegiad 
o'i fodolaeth trwy leferydd clywadwy. 
A phe byddai i'r ammheuwr ofyn 
arwydd o*r natur yma, pe byddai 
iddo yn ei falchder anturiaethus a'i 
gywreinrwydd anniwall ddymuno 
rhoddi gwibdaith trwy yr eangder, 
a thalu ymweliad 4 bydoedd ereill, 
gan ddysgwyl cael yn y rhai hyny 
ryw amlygiaduu tanbeidiach a mwy 
anorohfygol o'r Duwdod nag sydd yn 
ei fryd ef ei hunau, y mae dystaw- 
rwydd tragwyddol y oyrff mawrion 
yna sydd yn olwyno yn yr eangder, 
yng nghyd i'u cylchdroadau cysson a 
didor yn tystio iddo na roddir iddo 
yr un arwydd ond arwydd mawr y 
greadigaeth, yr hwn sydd o flaen ei 
lygad bob dydd. Y mae eu pellder 
aufesural oddi wrtho yn gwawdio ei 
awydd i dreiddio i'w dirgelion. Ac 
yr ydym yn gweled yn hyn i gyd 
gyfaddasrwydd at amgylchiad dyn 
fel rhydd-weithredydd, fel creadur 
rhesymol, moesol, a chyfrifol dan 
ddysgyblaeth erbyn byd a ddaw. Y 
mae wedi ei gadwyno i lawr i foment 
ran amser, ac i bwynt o ran He. *' Y 
mae He ein prawf," medd Isaac 
Taylor, *'mor wirioneddol yn garchar, 
a phe buasai ein ffurfafen yn hanner- 
gylch bres." " I ba ddyben arall," 
medd yr un ysgrifenydd draohefn, 
*'y mae cyfundraith natur, yn He 
bod yn un arwyneb mawr a chys- 
sylltiol. yr hwn a allesid ei deithio 
oV naiH gwr i r Hall, wedi ei thori i 
fy^y yn belenau aneirif, aV pelenau 
hyn wedi eu crogi yn y gwagle mewn 
pellderoedd anghyfrifadwy y naill 
oddi wrth y llall?" Yr ydym yn 
canfod yr egwyddor fawr hon yn 
treiddio trwy y Llywodraeth Ddwyfol 
ym mhob man, yn ei pherthynas i 
dyn. Y mae . pob peth wedi ei 
gyfaddasu iddo fel delHad sefyllfsk 



Digitized by 



m HAUli. 



ddysgyblaethol. Fel hyn y mae 
gydaV Dadguddiad Dwyfol; y mae y 
profion wiriouedd y Beibl yn fwy 
na digou i argyhoeddi am byth y 
meddwl eywir a didwyll. Ond ar 
yr un pryd gall dytt droi' ymaith 
oddi wrthynt yn wirfoddol heb eu 
liystyried, a chau ei lygad rhag 
edrych ar eu dysgleirdeb. Yr un 
modd am y gwirionedd mawr o fod 
Duw. Y tnae yma ddigon o oleuiii, 
fel y dywed Pascal; iV hwu a fyno 
weled — y mae yma ' gyflawuder o 
oleuni i*r llygad syml; ond y mae 
yma ddigon b dywyllwch, ar y Haw 
arall, i'r dyii sydd yn caru y ty wyllwch 
yn fwy na'r goleuni, fel y gall lechu 
ynddo rhag dyfod iV goletini fel nad 
argyhoedder ei weithredoedd ef. Nis 
gall yr nti dyn wrthod y gvviridnedd 
hwn heb osod trais ar egwyddorion 
mwyaf cyrihenid ei uatur ddeallawl 
a moesol. ' Y gwirionedd mawr a fod 
Duw ydyw gobaith y cyfiawu, arswyd 
yr annuwiol. Ond er hyn oil y mae 
yn bosibl i ddyn osod y trais hwnw. 
" Y mae y bardd gorphwyllbg Shelley 
yn ysgrifenu 'Atheist' ar ol ei euw, 
yng nghanol gweithriedoedd arddeich 
ocaf Duw (rhwng mynyddoedd Swit- 
zerland), ond er hyu nid vw y creigiau 
yn hollti, nid y mynyddoedd yn 
crynu, ac y mae y llynoedd yn cysgu 
ym mlaen mor dawel yn eu mynwesau 
creigiog. aV ffrydiau yn dawusio gyda 
ohwareuad' hibr fywibg a dwndrus a 
phe buasent yn llawenychu yn yr 
oil a wnelfeid." Y mae yn bosibl 
fel hyn i lygredigaeth y galoii a 
gelyniae'th dyn at ei Greawdwr 
ddylanwadu ar ei reswm, a'i dywyllu 
i'r fath raddan, fel ag y gall weithio 
ei hunan iV grediniaeth ofnadwy — 
nad oes yr un Duw; er nad yw yn 
bosibl iddo byth wneuthur hyn yn 
hollol ac yn gyfangwbl: y mae Hais y 
rheswm, bfaau dyfnion y gydwyl>od, 
a holl egwyddorion ei natur foesol, o 
bryd i bryd yn mynu gWrandawiad 
yng nghanol rhysedd ac afreolaeth y 
nwydau pechadurus. Dyma yn ddiaii 
ydyw gwreiddyn pob * anffyddiaeth. 



Y mae yn tyfu, nid yn y rheswm, 
ond yn naiar lygredig y galon, ac yn 
derbyn ei wrtaith o elyuiaeth dyn 
syrthiedig at ei Greawdwr. Y mae 
y Goruchaf yn cael ei alltado o'i 
ymherodraeth ei hunan yn gyntaf 
yn ei ddymuniad, ac ynayn ei gredo, 
er mwyn ■ i*r galon gael cyflawnu ei 
chwafitau yn ddilestair: y mae yn 
llwgrwobrwyo y rheswm i ymysgwyd 
oddi wrth y cymmelliadau nierthol i 
sancteiddrwydd aydd yn oyfodi oddi' 
ar yr ystyriaethati o fod DuIrt — 
perthynas dyn ag Ef — a'r sefyllfa 
dragwyddol sydd yn ei aros mewn 
byd arall. Dyma yr esboniad a rydd 
y Beibl ar y mater— ^y mae **^yr 
ynfyd " y n gyntaf yn ** dywedyd yn 
ei galon, Nid oes un Duw," a hyny 
i'r dyben o barotoi y ffordd i*r hyn 
sydd yn canlyn: *• Ymlygrasant, 
ffieiddwaith a wnaethant." Pa fodd' 
bynag, y mae yn deilWng o sylw, 
mai y pWynt pellaf, yn gj^flfredin, ag 
y mae llygredigaeth y galon' ddynol 
yn medru ymlid y rheswm twylledig 
iddo ydyw iV haeriad — nid y gellir 
profi nad oes yr un Duw, ond nas 
gellir profi ei fod Ef Ymddengys 
jpod yr anffyddiwr yn barod i' addef 
y gall fod Duw, ond haera, os ydyw 
yn bod, nad' yw Efe wedl amlygu ei 
hunan trwy leferydd ei eoeu mewn 
dadguddiad, na thrwy waith ei ddwy- 
law mewn natur. " Eu rheithfarn 
ar athrawiaeth Bod Duw ydyw, yn 
unig ei bbd heb ei phrofi, nid ei bod 
wedi ei gwrthhro^.: ilnnuwiaeth nid 
^MT^Adduwiaeth." Ac yn wir, nis 
gallwu yn hawdd ddychymmygu am 
fwy falchder, rhyfyg, ac haerllug- 
rwydd nag a fyddai raid i'r dyn hwnw 
feddu, yr hwn a gymraerai arno 
haeru nad oes yr un Duw. Byddai 
yr haeriad hwn yn ei rtatur yn huBan- 
ddinystriol; tra yn haeru 'nad oes yr 
un Duw, byddai yn y fan yn ei osod 
bi hiinan yn dduw, trwy ymhoniad 
o berfFeithiau dwyfol; o blegid nid 
dim llai a wnai y tro iddo mewn 
trefn i gyrhaedd y wybodaeth ddir- • 
fawr nad oes yr un Duw. Cyn y 

Digitized by GooqIc 



TR..HAUL. 



287 



gallasai gyrfaaedd y wybodaeth hon 
bua»jii rhaid iddofod yn bollbreaennol, 
yn bollwybodol, ac yn dragwyddol; 
buasai raid iddo lanw ar UDwaith bob 
eaogder a pbob parhsUl. Y mae y 
syDiad hwn wedi ei ddwyn aUan gyda 
grym nodedig gan Foster, a*i adduruo 
k bywadledd mawr Dr. Cbalmers. 
Dyma fel y mae: — 

Y mae y rhyfeddod yn troi ynte 
ar y llwybr dirfawr trwy yr hwn y 
gallai dyn gyrhaeddyd iV dealltwr- 
iaeth anferth a all wybod nad oes yr 
un Duw. Y fath oesoedd a'r fath 
oleuadau sydd yn angenrheidiol i'r 
eyrhaeddiad hwn. : Y mae y wybod- 
aeth hon yn cynn^ys ynddi briodol- 
iaethau Duwdod ei bunan, tra y mae 
Duw yn- onel ei wadn; o blegid os 
nad yw y dyn hwn yn hollbresennol, 
OS nad yw y; foment hon ym mhob 
Ik yn- y bydyseawd, nis gall wybod 
nad oes yn rhywle amlygiadau o 
Dduwdod, trwy y rhai y byddai, hyd 
yn oed iddo ef, gael ei orchfygu. Os 
nad yw yn adnabod yn berffaith bob 
gweithredydd ' yn y ^readigaeth, gall 
mai yr un nad yw efe yn ei adnabod 
ydy w Duw. Os nad efe ei himan 
ydy w y prif weithredydd yn y gread- 
igaeth, ac oa na ^yr beth sydd felly, 
gall =mai' yr hyn sydd felly ydyw 
Duw. Oa nad yw mewn meddiant 
perfFaith o'r boll osodiadau sydd yn 
oyfansoddi gwirionedd cyffredinoL gall 
mai yr un ag y ma« efe yn ddiffygiol 
o bono ydyw y gosodiad fod Duw. 
Os nad all gyda sicrwydd briodoli yr 
achos o'r oil a wel .mewn bod, gall 
mai yr achos hwnw ydyw Duw. Os 
nad yw yn g wybod pob peth a 
wnaethpwyd: yn yr oesoedd anfesurol 
a aetbant heibio, gall rhyw bethau 
fod wedi eu gwneuthur gan Dduw. 
Fel hyn, os nad yw yn gwybod pob 
peth, hyny yw,: os nad ydyw yn cau 
allan bob hanfodiad dwyfol arall trwy 
fod yn dduw ei hunan, nis gall wybod 
nad yw y Bod ag y mae efe yn 
gwrthod ei fodolaeth yn hanfodi. 
Ond y mae yn rhaid iddo w^/bod nad 
yw Efe yn bod, on id e y mae yn 



j teilyngu cymmaint.p (Jdiymyg a^ o 
I dostiiri am y rhyfyg a pha un y mae 
yn honi yn gadarnhaol ei wrthodiad 

ho^io, ac yn ymddwyn yu gyfiitebol 

1 hyny." 

A wdwr arall, a, d(Jywed, "Cyn y 
gall dyniou fod yn Atheistiaid cysson, 
angenrheidiol y w eu bod wedi treiddio 
i ddyfnderau y ddaiar, a gwrthfoUtio 
ei dirgelion oaeth, a chwilio allan ei 
chilfachau dyfnaf, a'i hogofeydd 
ty wyllaf, Hhaid eu bod wedi crwydro 
eangder llydau anfeidredd, a thraws- 
groesi broydd afrifedd, pes dysgubo 
boll ragfuriau anferth anfeidroldeb 
naawr ei bun, Ond nid hyny yn 
unig, ar ol cyrhaedd o honynt 
gyffiniau aniau greadigol, rhaid iddynt 
eto ddadgloi argau y byd anweledig, 
ac ymwthio ei iffordd hirfaith echrysol 
trwy gelloedd dyfnioutragwyddoldeb, 
a dwfn chwilio trysorau annyspydd- 
adwy aufarwoldeb; ac ar ol y cyfan, 
ar ol y drafFerth blip a'r lludded 
caled, rhaid iddynt eto ddyohwelyd 
yn ol i'w byd bychan, a chyhoeddi y 
newydd cwyufanus i drigolion y ddaiar 
fod diddymdra diderfyu yn teyrnasu 
ar bob Haw, yn yr hwn nid oes un 
awgrym, un arwydd, un amlygiad o 
greawdwr llywodraethol. hunan- 
oldeb calon,' gulni meddwl ! A 
aiff dyn i bwyso bydoedd yng nghlor- 
ianau ei ddychymmyg,, ac i fesur 
anfeidroldeb . wrth linell ei reswm 
uoeth, ac i farnu a phrofi deddfau a 
dirgeledigaethau natur wrth reol ei 
fympwy ei hunan ! Tybied y gall y 
pryfyn gwael a distadl esgyn grisiau 
anfeidroldeb, a thrawslamu y gwagle 
oesol. a driugo i fyny i orsedd y 
Tragwyddol, ac ymwthio i eisteddle 
yr Anfeidrol, a chyhoeddi ei hunan 
bach yn llywydd ar ymherodraeth y 
lehofah mawr i gyd 9 falchder 
calon ! fychandra meddwl ! Y 
gwirionedd yw^ y mae yn rhaid i 
ddyn fod yn dduw, a'r creadur yn 
greawdwr, cyn y gall l^rofi nad oes 

' yr un.Duw yn bod." 

Glanoalbdpfrwd. 

I {Pw barhau,) 



Digitized by 



Google 



3B8 



• MYNWENT Y LLAN. 

Hbn fynwent, cyssegredig gladdfaV Llan, 
Gorweddle clyd o swn y oyd a*r byw, 

AngylioB, gweisioii nef, sy'n gwylioV fan 
Lle'n dawel cwsg dadfeilion dynol ryw. 

Hyll angeu, brenin braw, hen gyfaill gwael 
Beno£i ei f»fareswylwyr bob yr un, 

Fob gradd, pob oedran yma sydd iV eael, 
Grwreng a boneddig, pawb sydd yn gy tun. 

Fan bon canfyddir bedd y Cristioo tlawd 
Yn dwmpath gwyrddlas dan yr ywen 
brudd; 

Fan acw y mae bedd pendefig frawd, 
A dysglaer faen o farmor gwyn a'i cudd. 

Twpathoe oerfaes ydyw'r fangre hon, 
lAe earodd dynol deimlad lawer clwyf, 

£r hyny, anwyl yw gan lawer bron 
Fel man llerhoir yngnghudd hen berlauV 
plwyf. 

Bu amser pan fu yma blentyn cu 

Yn ty wallt dagrau poethion ar bob cam, 

Gan wylo; torcalonus oedd ei gri, 
A llwyd el wedd ger bedd ei anwy] fam. 

Mewn tristwch blin bu yma fam cyn hyn 
Wrth roi mewn bedd ei hunig blentyn mad. 

Ond hyn oedd gysur iddi yn y glyn, 
Ki enaid hedodd fry i freicbiau*i Dad. 

dawel fro! dystawrwydd yma*n wir 
Yn frenin sydd, o foreu glas hyd hwyr; 

3awl deigryn goUwyd ar dy sanctaidd dirl 
Sawl calon ddrylliwyd ! Duw ei hun a wyr. 

Er fod tawelwch yn teyrnasu 'nawr, 
Bydd yma dwrf nid bychan ddydd addaw, 

Crochfloeddia angel Duw a*i udgorn mawr, 
Nes egyr dorau'r beddau oil mewn braw. 

O ddydd! y gwelir llawer un yn drist 
Pan ddryllir barau pyrth y bedd yn sarn; 

O am gael nerth yn awr i ganlyn Crist, 
Fel gallwyf fod yn dawel ddydd y farn. 

W. Howell. 

Llanddewi Felffre. 



ADDYSG YNG NGHYMRU. 

(Parhdd o dudalen 253.) 

III. Addysg ff^n cyssylUiad d'r 
weinidogaeih. Nid oes un dyn fyddo 
yn gweled ychydig ym mhellaoh na 
blaen ei drwyn yn oeisio dywedyd 
nad ydy w yn angenrheidiol i ddynion 
ieuainc fyddont yu ymddarparu ar 
gyfer y weinidogaeth fod yn ddysg- 
edig. Ond oawn fod rbyw ysgrifenydd 
wedi ystyried y cwestiwn yn y 
flwyddyn 1866, ao iddo ddyfod iV 



f>eiiderfyniad oanlynol (gosodwo gyor 
nyreh ei ysgrifell i lawr i gyd, gun 
nad ydyw 3m &ith):-^" Ni ^wn er 
dim i neb feddwl nad fi yn 
ddysgedig fy hun. Oni bnasai 
mod wedi fy nwya trwy golegau ni 
feiddiwn £eirau colegwyr, ao oni bai 
fy mod yn gwybod pob gwybodaeth, 
pa fodd y gallwn farnu ea gwerthf 
Ond ar ol treulio rhai wythnosau 
mewn athrofii, a dysgu cymmaint a 
llawer un, rbaid i mi ddywedyd yu j 
diwedd fel y dywedodd y gwr doeth, 
* Gwagedd yw y cwbl' 

"Er mwyn y dibrofiad aV werin 
anllytbyrenog nodwn rai pethau a 
ddysgir yn ein hathrof au, a dangoswn 
en hanfuddioldeb. Dylai pawb yn 
yr oes oleu bon addef mai oferedd 
yw dysgu ieithoedd meirwon. Nid 
oes neb byth yn eu siarad ar ol eu 
dysgu, ao felly rhaid eu bod yn boUol 
ddifudd — yn enwedig i bregethwyr 
yr Efengyl, gan mai siarad yw eu 
gwaitb hwy. 

" Nid y w yn worth dysgu ieithoedd 
by w ychwaith, megys French, Russian, 
Ac, o blegid pur anfynych y gelwir 
yng Nghymru am bregethu yn yr 
ieithoedd hyny. Os bydd dyu wedi 
ei ddwyn i fyny o'i febyd i siarad 
Seisonig, dicbon y gall dyn ddysgn 
yr iaith b5no. Ond am un sydd heb 
gael erioed fawr o fanteision, ofer 
iddo ymboeni, gan fod digon 
bregethau wedi eu oyhoeddi, ao y 
geJl ddysgu un oV rhai hyny pan 
fyddo angen. Onid oes gonym 
ddigonedd o eiriaduron da hefydf ao 
y mae yn ddrwg o both os rhaid i 
ddyn ymdraiferthu i ddysgu iaith ar 
ol talu mawr arian am y diotionarp, 

"Ofer iawn hefyd yw i weinidog 
ddysgu Euclid. Gan fod mesurwyr 
tir profFesedig yn y wlad, pa ham y 
rhaid i bregethwr bendroni efo petfa 
felly? Os bydd eisieu mesur oapel 
neu fynwent, gal wed am land surveyor , 
a thaled i hwnw am ei drafferth. 
Pawb ei waith ei hun yw y goreu cCr 
rhxtaf yn y diwedd. 

" Pa ham y treulir amser, 7 poenir 



Digitized by 



TR HAUU 



289 



ymenydd, ao y gwerir arian i ddysgu 
arithmetic? Bdin i am wythnosau 
uwch ben y muUiplicalion tables^ ac 
er na ddysgais mo boDynt yD dda, ni 
buoDt erioed o ddim gwasanaeth i 
mi. Grall dyn brynu Ready Reckoned' 
da am chweoheiniog, a bydd hwnw 
yn gyflymach a llawer cywirach oa 
dysgedigion ein colegau. Gellir dy- 
wedyd yr un peth am logic. 

** Byddaf ya hofl& llawysgrif dda 
a phrydferth, ac y mae yn bur 
ddymunol fod gweinidog yn gallu 
darllen am bell lythyr. Ond frodyr 
anwyl, y mae gan y gweinidog bethau 
pwysicach i feddwl am danynt; a 
gwylied rhag fod crefydd yn edwino, 
tra y mae efe yn ysmalio gydag 
addurniadau dibwys felly. 

" Bwyllgorau ! Athrawon ! Fyfyr- 
wyr! cofiwch y cyfrifoldeb mawr sydd 
aruoch. Yr wyf am i bawb ddysgu 
y pethau sydd yn sicr o fod yn 
ddefnyddiol iddo, ond gochelwch 
ddysgu dim yn rhagor. Peidiwoh k 
darllen nemawr heb law y Beibl, ac 
ambell fisolyn tair dimai. Beth yw 
yr awydd a'r ysfa sydd arnoch am 
ddysg, uis gallaf ddeall; cymmerwch 
eich byd yn esrawyth; edrychwch ar 
yr oen a'r aderyn bach, a welsoch 
chwi hwy ryw dro yn pendroni uwch 
ben Uyfr] Ond pwy a faidd ddweyd 
nad ydyut hwy yn ateb dyben eu 
oreadigaeth yn llawer gwell na rhai 
or dysgedigion ? 

" Mewn gair, fy arwyddair i y w, po 
leiaf ^yr dyn cymhwysaf yn y bydyw 
i ddysgu ereillj a brysied yr amser 
pan y byddo anwybodaeth wedi toi y 
wlad fel y toa tywyllwch y nos." 

Gellid meddwl ar yr olwg gyntaf 
mai gwawdiaith yw y llythyr uchod 
ar ddynion sydd yn coleddu syniadau 
isel am addysg, ond yr ydym yn sicr 
yn ein meddwl ein hun mai iaith 
teimlad yr ysgrifenydd ydyw, gan 
ein bod yn gwybod am ugeiniau sydd 
yn dal yr un golygiadau ag yntau. 
Er cymmaint o gynnydd y mae 
gwybodaeth wedi wneyd, er cymmaint 
yw ei dylanwad ar feddwl y wlad, a'r 
37— xvi. 



effeithiau daionus mae wedi gario ar 
foesoldeb, oelfyddyd, a masnach y 
byd, ac er cymmaint ddadleuir am 
yr angenrheidrwydd o honi yn hoU 
swyddau a graddau cymdeithas, eto 
cyfarfyddir & lluaws (fel awdwr y 
llythyr uchod) y rhai sydd yn barhaus 
yn ceisio taflu eu snethau at furiau 
ein colegau — dymchwelyd sefydliadau 
addysg ym meddwl y bobl — a chael 
ein myfyrwyr o dan draed pob 
dosbarth o ddynion. Gellid meddwl 
wrth ddarlleu yr uchod mai oferedd 
y w treulio amser mewn unrhy w goleg 
er mwyn parotoi ar gyfer y weinidog- 
aeth — nad ydyw ddim amgen na 
gwastraff ar amser, talent, a llafur y 
myfyrwyr — nad oes eisieu raeddyliau 
coethedig, gwybodaeth eang. a gwr- 
taith golegawl er mwyn traethu holl 
gynghor Duw, eglurhau athrawiaethau 
gogoneddus y Beibl, dadrys rhai o 
ddirgeledigaethau mawrion y dad- 
guddiad dwyfol, ac amddifFyn Crist- 
ionogaeth yng ngwyneb ymosodiadau 
anffyddol, a dylanwad cyfeiliornadau, 
ac nad ydyw addysg golegawl yn 
gwneyd dim ond gwanhau meddyliau 
y myfyrwyr, a'u hamddifadu o ddawn 
a gallu pregethwrol. Dywedir yn 
ami yn awr fod yr hen weinidogion 
hanner-dysgedig gynt yn well duwin- 
yddion ac yn well pregethwyr na'r 
rhai a ddygir i fyny yu gelfyddydol 
i'r swydd. Yr ydym niunau yn dy- 
wedyd, heb ofni cyfeiliorni, fod eisieu 
mwy bregethwyr tebyg iV deuddeg 
Apostol yn eu hawdurdod dwyfol i 
draddodi y genadwri, yn eu gwroldeb 
moesol i wrthsefyll geugrefyddau a 
chyfeiliornadau yr oes. yu eu hym- 
drechion diflino o blaid yr Efengyl, 
ac yn eu hysbryd cenadol i gario y 
genadwri i bed war cyfeiriad y byd; 
ond tra yr ydym yn dywedyd hyn, 
pell ydym o feddwl fod eisieu mwy o 
bregethwyr tebyg i'r mwyafrif o'r 
Apostolion yn eu hamddifadrwydd 
o addysg ragbarotoawl a gwrtaith 
meddyliol ar gyfer y weinidogaeth. 
Gweddus y w cydnabod fod eisieu mwy 
o frwdfrydedd, mwy o gariad, mwy o 

Digitized by GooqIc 



890 



TB HAUL. 



ysbrydolrwydd, nawy o hunanym- 
wadiad, a mwy o dduwioldeb yr 
Apostolion a'r ben Buritaniaid ar 
fyfyrwyr ein oolegau aa athrawon y 
pyfryw, ond teg yw cydnabod befyd 
fod arnynt eisieu rawy o wybodaetb 
glasurol, athronyddol, a duwiiiyddol 
yr Apostol Paul, y Tadau Apostolaidd, 
a'r hen Ddiwygwyr Protestanaidd. 
y gweinidogion sydd yn meddu ^y 
wybodaetb a'r ddysgeidiaetb oreu a 
helaetbaf yw y gweinidogion sydd 
yn meddu ar y galluoedd a'r oyfleus- 
derau goreu i wneyd fwyaf o les i'r 
byd, i gario mwyaf o ddylanwad 
daionus ar gymdeithas, a gwneyd yr 
angbredadyn i gredu y gwiriouedd a 
derby n yr Efengyl. Dyma uu o'r 
rhesymau pa bam y darfu i Sant 
Paul ragori mewn gwaith a llwyddiant 
ar yr Apostolion ereill; yr oedd ei 
feddwl yn gryfach, a'i wybodaetb yn 
eangacb na neb o honyut, ac o 
herwydd byny yr oedd yn gallu 
gwrtbsefyll gelynion Cristionogaetb 
gyda mwy o north a gwroldeb ef- 
engylaidd, a diammbeu fod Eudid a 
logic wedi bod yn gymborth iddo 
lawer pryd i wrtbsefyll dysgedigion 
Athen ac Alecsandria, a dymcbwelyd 
Uawer o resymau twyllodrus yr 
athronwyr paganaidd; a sicr fod 
Rhagluniaeth mewn modd neillduol 
wedi bod yn goruchlywodraethu ei 
fywyd boreuol er mwyn iddo gael 
manteision i gyrbaedd gwybodaeth 
wyddonol, glasurol, ac athrouyddol. 
Gwir fod Uawer o ddynion ieuaino 
yn gwneyd cam a llawer o wersi yr 
athrofa, acyn bradychu eu ban wybod- 
aetb wrth geisio gwneyd defuydd o'u 
dysgeidiaeth a'u haddyag golegawl, 
ac yn tybied eu bunain yn uwch nag 
y maent, ond ni ddylai neb gymmeryd 
y fath ymddygiadau fel rhesymau i 
gondemnio addysg ein colegau. a 
gwersi myfyrwyr y weinidogaeth 
efengylaidd, onid e gellir gwrth- 
wynebu pob sefydliad daionus sydd 
yn y byd, a chondemuio byd yn oed 
y grefydd Gristionogol fel y sefydliad 
mwyaf niweidiol, o blegid pwy sydd 



yn gwneyd cymmaint o gam ag 
unrbyw sefydliad ag y mae orefydd- 
wyr wedi wneyd 4 chrefydd. Dylid 
edrycb ar bob sefydliad trwy dd^ch 
yr egwyddoriou ar y rbai y mae yn 
cael ei gario ym mlaen, a*r dy Ian wad 
cyffredinol y mae yn gario ar gym- 
deithas, ac nid ffarfio barn am yr 
boll sefydliad oddi ar ymddygiad rbai 
personau, ouid e buasai yn well i'r 
byd pe na buasai prifathrofa yn 
Bhydy chain, nac yn un man arall. 

Wedi dangos i raddau pell yr 
angenrbeidrwydd aV priodoldeb i 
ddynion ieuainc fyddont yn bwriadu 
ymrestru ym myddin y Groes i gael 
addysg briodol ar ddechreu eu gyrfa, 
dangoswn eto yr anhawsderau sydd 
ar eu flfordd i gyrbaedd y cyfryw. 
Yr ydym yn sicr, a diobon y oyfaddefa 
pob un byny, fod gau yr Eglwys ei 
gwell atbrofau nag sydd ym meddiant 
yr un enwad ymneillduol dros wyneb 
y greadigaeth eangfawr i gyd, ac y 
mae y rbai a ddeuaqt allan o'r 
sefydliadau byn yn well dysgedigion 
naV rbai a ddygir i fyny yng 
ngholegau ymneillduol ein gwlad: 
ond wedi y cyfan cawn fod lluaws o'n 
myfyrwyr eglwysig. er yn meddu 
graddau belaeth o ddysgeidiaetb, yn 
ddiffygiol yn yr byn sydd yn banfodol 
angenrheidiol er eu gwneyd yn ddyn- 
ion d^fnyddiol yn eu galwedigaethau 
ar ol dyfod allan i'r byd. Nid dysg 
yn gyfangwbl a wna ddyn yn ddefn- 
yddiol yng Nghymru, os na bydd 
ynddo yr anhebgorion ereill sydd yn 
gwneyd i fyny y dyn cyflawn yng 
ngolwg y wlad. Nid o herwydd 
diffyg dysgeidiaeth y mae yr Eglwys 
wedi colli llawer o'i phlant, ac nid o 
herwydd gormodedd o ddysgeidiaetb, 
ond herwydd difFygion ereill a 
berthynent i'r dyniou byny a ddygid 
gynt i fyny i'r swydd offeiriadol. Yn 
y dyddiau sydd wedi myned heibio 
(ac yn y dyddiau presennol i raddau 
pell hefyd), dynion oV radd uchaf 
mewn ystyr arianol a ddygid i fyny 
i'r ofiPeiradaeth yn ddiwahaniaeth, o 
herwydd mai gauddynt hwy oedd yr 



Digitized by 



TB HAUL. 



291 



ariaD. Nid ydym wrth hyn yn 
oondemnio y cyfoethogion, gan eu 
hystyried oil yn anaddas i'r swydd, 
ond yr ydym am ddangos fod yr 
addysg golegawl eglwysig wedi bod, 
ac yn bod, yn rhy ddrud i neb ond 
y oyfoethogion i'w chyrhaedd, yr hyn 
sydd wedi bod, ac yn bod eto, yn 
goUed annhraethol i'r Eglwys. Ai 
tybied y buasai capeli ymneillduol 
mor ami, y buasai colegau ymneillduol 
mewn bodolaeth o gwbl, pe buasai 
addysg golegawl yr Eglwys yn 
rhatach? Na, yr ydym o'r gred y 
buasai yr ugeiniau gweinidogion ym- 
neillduol sydd yn awr &*u capeli yn 
llawnion yn llafurwyr ffyddlawn yn 
ein Heglwys pe buasent yn gallu 
gweled y ffordd yn glir ar y cychwyn 
i fyned trwy y draul golegawl. Gellir 
profi hyn yn hawdd wrth ystyried 
mai dynion oV dosbarth gweithiol 
ydyw y rhan fwyaf o honynt. Nid 
ydym yn meddwl fod ganddynt 
elyniaeth neillduol oil at hen Eglwys 
Lloegr, er eu bod i gyd yn pleidio 
Ymneillduaeth, o herwydd gwelir rhai 
o honynt yn flynyddol yn ymuno a'r 
hen fam anwyl, ac yn ei chofleidio 
yn gynhes. Yn wir, addysg golegawl 
Eglwys Lloegr ydyw y stumbling-block 
mwyaf ofnswlwy a fu ar ffordd ei 
Uwyddiant erioed. Sut y mae yr 
Ymneillduwyr yn codi en gweinidog- 
ion? Y mae ganddynt eu colegau 
rhad iddynt? Gall mab i'r gweithiwr 
tlawd fyned trwy goleg fel un o'r 
rhai hyn heb wangaloni. Pell fyddom 
o geisio mewn un modd ddiraddo ein 
hoff sefydliadau eglwysig, ao nid oes 
achos i ni wneyd hyny, o herwydd 
nid amynt hwy mae y bai; ond yr 
ydym yn rhwym o gyfaddef y gwir- 
ionedd, y mae yn gywilydd i ni, fel 
Eglwyswyr, feddwl nas gallwn wneyd 
mwy dros addysg na chodi y ffyrling 
eithaf ar bob myfyriwr ieuanc tlawd 
am ei addysg golegawl. Gyda yr 
Eglwys y mae oyfoethogion ein gwlad, 
ond er y cyfan nid oes un coleg yn ei 
meddiant sydd yn abl i gynnorthwyo 
efrydydd tlawd yn ei ymdrechion i 



gyrhaedd ychydig addysg. Gallesid 
yn rhwydd ddarostwng treuliau ein 
colegau i'r banner pe yr ymroddasid 
i wneuthur hyny, ac yna byddai 
gobaith cael gweled Uwyddiant ad- 
newyddol ar Eglwys ein tadau yn 
hen Walia fryniog unwaith eto. Nid 
ym mysg y oyfoethogion yn unig y 
mae talentau yr oesoedd yn gorwedd, 
ond ym mysj; y tlodion hefyd. Mae 
y ddau ddosbarth, y cyfoethog a'r 
tlawd. yn rhai hollol wahanol i'w 
gilydd mewn amryw ystyriaethau, 
Nid yw chwaeth yr un dosbarth yn 
cyfateb i'r Hall, ac felly nid ydynt 
yn gallu dal cymdeithas gynhes iawn 
i'u gilydd. "Adar o'r un lliw ehedant 
i'r un He." Felly y mae yn wastad 
ym mhlith dynion, y rhai o'r un 
dosbarth a yradyrant at eu gilydd 
yn gyffredin, gan eu bod yn gallu 
mwynhau cymdeithas y naill y Hall 
yn well, yr ymddyddan yn fwy melus, 
y cydymdeimlad yn fwy naturiol, a 
phob peth yn fwy cydfynedol &'u 
gilydd. Yr ydym yn cael yn ami 
o'n blaen gan yr Ymneillduwyr mai 
cyfeiHion y boneddwyr ydyw ein 
hoffeiriaid, ac nad oes fawr o gym- 
deithas rhyngddynt &'r dosbarth 
gweithiol. Pell ydym o gredu hyn 
yn drwyadl, ond rhaid cyfaddef ei 
fod yn rhanol yn wirionedd. Y mae 
yn ffaith fod ein hoffeiriaid wedi bod 
yn ormod o gyfeillion i'r boneddwyr 
ar draul esgeuluso y dosbarth isradd, 
ond nid ydynt oil wedi bod felly. 
Dyma y prif reswm. feddyliwn, fod 
Huaws o'n Heglwysi yn banner 
gweigion yn awr. Yr ydym yn 
adwaen rhai offeiriaid, a gallem eu 
henwi yn y fan hoti pe byddai hyny 
yn briodol, sydd yn dal bywoliaethau 
mawrion, nad ydynt^' erioed wedi 
ystyried y pwysfawr<Sgrwydd sydd 
mewn cyssylltiad d'u swyddi. Daeth- 
ant iddynt trwy eu bod yn dal 
perthynas k chyfoethogion y wlad, y 
rhai oeddynt yn berchen ar ddigon o 
ddylanwad i weithio ' drostynt. Yr 
oeddynt hwy eu hunain hefyd o ran 
eu rhiaint yn ddigon arianog i'w dwyn 

Digitized by GooqIc 



292 



TB HAUL. 



trwy y coleg yn anrhydeddus: gan 
hyny yr oedd pob peth yn fFafriol 
iddynt ond llwyddiant yr Eglwys. 
Gwelwch uu o honynt ar y Sul, y 
mae yn yr Eglwys yn wahanol hollol 
fel y dylai gwas y Duw Hollalluog 
fod. Y tnae yn darllen y Gwasan- 
aeth fel dyn yn darllen newyddiadur 
heb deimlo yr iin dyddordeb ynddo. 
Dysgwylia am y diwedd gyda'i fod 
yn dechreu, ac wedi oyrhaedd y 
diwedd ar ol carlamu yn anystyriol 
drosto, darllena rhyw reffyn byohau 
o bre^eth yr uu modd dnichefu, gan 
deimlo yn falch i weled y diwedd. 
Wedi gorpben y oyfan, daw allan yra 
mhlith y boneddigiou, ac ni wna 
adwaen yr un o'r tlodion fyddont o'i 
amgyloh. Dyma y gwirionedd yn 
bur am lawer o offeiriaid ydym yn 
adwaen yn dda: a pha betb yw y 
caulyniad'? Yr Eglwys yn lleihau, y 
tlodion yn ymadael i cbwilio am 
gyfeillioD yn y capeli, &c. Rbaid addef 
byn, er ei fod yn anbawdd genym, 
am ei fod yn ffaitb anwadadwy. 

Eto, da genym ddeall uad oes ond 
ychydig or dosbartb uobod mewn 
cymbariaeth yn cael en dwyn i fyny 
iV fugeiliaetb eglwysig yn bresennol, 
a gallwn sicrhau mai goreu i gyd po 
leiaf. Nid ydym mor ddall a meddwl 
mai dyn ion cyfoetbog y mae Duw 
wedi ddewis i fod yn weision iddo i 
gyd. Na, na, y mae mwy o dalent 
naturiol mewn llawer dyn ieuanc 
sydd wrtb ei waith ar y maes, ac 
wrtb y clawdd yn ennill ei fara 
beunyddiol, nag sydd ym meddiant 
llawer un arall sydd yn esgyn yr 
areithfa i*w gyughori. Dyledswydd 
yr Eglwys yw oynnorthwyo dynion 
addas i'r weinidogaetb os byddant yn 
dlawd. Dyma yr unig ffordd i gael 
afradloniaid ymneillduol yn ol " i dy 
eu tad." 

Gwir fod offeiriaid a boneddwyr 
eglwysig wedi bod trwy y blynyddau, 
ac yn parbau i fod eto, ym mbell o 
flaen Ymueilld^wyr mewn elusen- 
garwch, ifec, ond i raddau yn ol mewn 
cyfeillgarwch. Y mae yn anbawdd i 



ddyn fyddo wedi oael ei ddwyn i fyny 
ym mblitb boneddigesau a bon- 
eddigion, ymostwng i siarad a dal 
cymdeitbas & ben wragedd a pbobl 
anwybodus fyddont beb gael eu caboli 
a'u trwsio erioed gan ddysgeidiaetb a 
moesgarwcb, ac y mae y bobl byn 
dracbefn yn teimlo eu bunain yn 
yswil a gwylaidd wrtb siarad ag ef, 
ac felly y mae rbyw gagendor mawr 
yn cael ei greu rbyngddynt Y mae 
yn bysbys i bawb mai cymdeitban 
ydyw yr undeb mawr sydd yn uno 
dyuolryw a'u gilydd, a dywed yr ben 
ddiareb Gymreig mai " mewn undeb 
y mae nertb." Yn awr gwelir yn 
amlwg fod undeb yr Eglwys wedi ei 
golli i raddau eitbafol mewn llawer 
man, o berwydd y diffyg cymdeitbasol 
a nodwyd sydd yn boiloli rhwng yr 
offeiriad a'r dosbartb gweitbiol, (be. 
Lie y byddo offeiriad o fysg y dosbartb 
bwn yn gwneyd ei ddyledswydd y 
tnae cynnulleidfa bardd yn ei Eglwys, 
ac y mae yntau yn ddyn parcbus yn 
eu mysg. o berwydd y mae yn wir 
gydnabyddus k'u. teimladau, eu syn- 
iadau, a'u barferion, ac nid yw yn 
teimlo unrbyw ymostyngiad wrtb 
siarad a bwy fel ei gydgreaduriaid. 
Y mae gwneyd sylw o ddynion o bob 
gradd yn ddyledswydd ar bob offeir- 
iad. Nid oes eisieu gadael y bon- 
eddigiou yn ddisylw wrtbgymdeithasu 
i'r tlodion; na, bydded iV bugail fod 
yn ofalus o'i braidd oil, y mae pob 
dosbartb mor bwysig a'r Hall, ac y 
mae y ddau yng ngbyd yn gwneyd 
i fyny gynnnlleidfa barcbus mewn 
llawer lie, fel y dylent fod ym mbob He. 

Hefyd, nid yn unig y mae bonedd- 
wyr yn metbucymdeitbasu ag aelodau 
tlodion yr Eglwys, ond befyd y nment 
y rban fynychaf yn anbyddysg iawn 
yn iaitb y bobl byn. Seisoneg ydyw 
eu biaith bwy, a Cbymraeg yw iaitb 
corff y bobl. Nid gwiw ceiaio myned 
yn erbyn y bobl os am eu cadw yn 
yr Eglwys: rbaid iddynt bwy, yn 
enwedig y Cymry, gael traddodwr 
da, yn bercben ar ddawn ac hyawdl- 
^ edd i setyll uwcb eu penau, neu ni 



Digitized bv 



7B HAUL. 



293 



ddeuant i'w wrando. Rhaid i ninnau 
ymgeisio dyfod i fyny Tw boddhau, 
ao nid dywedyd mai ni sydd yn iawn 
ym mhob peth; o herwydd os na 
cbaiff y bobl eu boddhau ynom Di, 
gadawaot ni am rywle arall. Lie y 
byddo Cymro da a phregethwr hyawdl 
yng Nghymru y mae Uwyddiant 
neillduol yn canlyn ei ymdrechiadau. 
Dengys hyneto ei bod yn ddyledswydd 
ar foneddwyr a phenaethiaid eglwysig 
ein gwlad i noddi talent a theilyngdod, 
bydded y cyfryw i'w cael ym mha le 
bynag y byddont — ym mysg yr iich- 
radd neu yr isradd, nid oes dim 
gwahaniaeth. 

Credwn fod oymmaint a ddywed- 
wyd yn ddigon ar hyn o bryd i 
ddangos fod yr addysg golegawl 
eglwysig yn rhy ddrud fel y mae yn 
bresennol. Fel y dywedai Esgob 
Hughes yn ddiweddar, yr hwn sydd 
awdurdod o'r iawn ryw ar bwnc o'r 
feth, " Nid gormod o addysg a gyfrenir 
yng Ngholeg Dewi Sant, ond rhy 
ddrud ydyw o'r banner." Ni byddai 
yn ddrwg ar y ddaiar i ni ddyfod yn 
well ysgolheigion allan o'r coleg hwn, 
ond byddai yn golled i'n rhieui a'n 
perthynasau i'n oynnal yma yn hir 
am y pris presennol. Gwir fod yma 
scholarships uchel i'w cael, ond wedi 
y cyfan pwy sydd yn eu hennill? 
Dynion ieuainc sydd wedi bod yn 
treulio eu hoU ddyddiau mewn ysgol- 
ion gramadegol yn gyfiredin. Nid y 
rhai sydd sl'u hangen fwyaf, ond y 
rhai sydd wedi cael y roanteision 
mwyaf i fod yn oreu. Y mae 
eithriadau i'r rheol hon, ond pur 
anfynych. Y mae y tlawd ar lawr 
yma eto o herwydd ei anfanteision. 
Nid ydym yn beio awdurdodau y 
coleg mewn un modd am hyn, o 
blegid eu dyledswydd hwy ydyw 
rhoddi y cyfryw i'r rhai goreu, fel y 
maent yn arfer gwneyd. Goreu i 
gyd po gyntaf y darostyngir pris ein 
haddysg golegawl. 

Mae yn wir fod yr addysg a 
gyfrenir yng ngwahanol golegau ym- 
neillduol Cymru yn rhad, ond nid 



ydyw yr un oreu. Adwaenwn rai 
wedi dyfod- o honynt nad ydynt yn 
addas i gael derbyniad i fewn i un 
o'n colegau eglwysig. Hefyd, nid 
ydyw y fath sefydliad anrhydeddus a 
choleg i fod i gael ei gynnal i fyny 
fel rhyw hen wr neu hen wraig trwy 
gasgliadau blynyddol, ond dylai gael 
ei osod i sefyll uwch ben ei draed ei 
bun ar unwaith, a sefyll felly. Digrif 
iawn yw canfod haid o bregethwyr 
by chain fel rhyw nifer o hawkers yn 
ymdeithio trwy y wlad i gardota at 
y sefydliadau hyn. Dywedir eu bod 
yn cael eu goUwng ar dro gan awdur- 
dodau y colegau i fyned am draws y 
capeli i achwyn a chwyno, a chrefu 
am gynuorthwy, <fec., a phregethu (?) 
bob yn ail. Nis gellir byth cym- 
meradwyo rhyw ddull begianol fel 
hyn o gynnal colegau, ond y mae yn 
gynnorthwy mawr i fyfyrwyr tlodion. 
Nid ydym yn dymuno gweled ein 
colegau eglwysig yn efelychu y rhai 
ymneillduol yn y cyfeiriad hwn, ond 
yr ydym yn meddwl y dylent arfer y 
myfyrwyr i bregethu tra yn y coleg; 
byddai yn fantais neillduol iddynt 
wedi dyfod allan. Nid cynnyg hollol 
annheilwng o sylw oedd hwnw o 
eiddo un o ohebyddion y Western 
Mail yn ddiweddar pan yn trin y 
pwnc hwn. Dywedai efe y byddai 
yn ddaioni nid bychan i fyfyrwyr 
Coleg Dewi Sant pe byddai yma 
brofFeswr yn ychwaneg — Professor of 
Eloctdion, Yr ydym ni yn cydfyned 
ag ef i drwch y blewyn, o herwydd 
yr ydym wedi clywed achwyniadau 
o eneu dynion ieuainc wedi ymadael 
4'r coleg yn dywedyd na feddyliasaiit 
erioed fod cymmaiut gan ymarferiad 
i'w wneyd k siarad yn gyhoeddus. 

N. Marlais Thomas. 
Coleg Dewi Sant. 



Y DYN SEFYDLOG. 

Dtn diymmod: nid yw wammal:~difefl: 
Ei dafod gall attal: 
Ei syber dymmer sy'n dal: 
Dyn ydyw dianwadal. 

NiCANDER. 



Digitized by 



Tft SAUL. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL ■ 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 1 
LLYFRAU YR HEN DESTA- ! 
MENT. 1 

{Parkdd o diuMen 258.) 

Y LLYFRAU BARDDONOL. 

Y PSALMAU. 

Y Psalmau ydynt gan mwyaf gan- 
iadau o ddiolch a moliant i Dduw am 
drugareddau tymmorol ac ysprydol, 
ac am fendithion personol a chenedl- 
aethol, ncu weddiau dwys am gym- 
morth yn amser cystudd a thrallod, 
Gelwir hwynt yn gyffredin ar enw 
Dafydd, nid i arwyddoccau mai efe 
oedd y cyntaf i gyfansoddi y cyfryw 
ganiadaii, neu mai efe a ysgrifenodd 
y cwbl o'r llyfr, ond am mai efe oedd 
eu prif gyfansoddwr a'r cyntaf i'w 
casglu at eu gilydd at wasanaeth y 
Demi. 

04 flaen ef cawn rai Psalmau 
ardderchog a gyfansoddid ar achly- 
suron pwysig yn hanes blaenorol y 
bobl, megys " Can Moses " ar wared- 
igaeth Israel oddiwrth yr Aiphtiaid 
(Exod. XV. 1—22). Caniadau " Rhy- 
feloedd yr Arglwydd" (Num. xxi. 
14, 15) ; a " Chloddiad y Ffynnonao," 
yr hon a ganed o hynny allan gan y 
llangcesau wrth dynnu dwfr (xxi. 16); 
a " Chan y Diarhebwyr " (yn yr un 
bennod) ; "Gweddi Moses, gwr Duw" 
(Psalm xc.), a gyfansoddwyd ganddo 
tua diwedd ei oes, pan yn edrych yn ol 
at ddigwyddiadau y deugain mlynedd 
yn yr anialwch; a " Chan Deborah a 
Barac " am y waredigaeth ogoneddus 
oddiwrth labin a Sisera (Barn^ v.) 

Ymddengys yn eglur oddiwrth hyn 
fod yr Hebreaid yn meddu ar gan- 
iadaubarddonol neillduol o ardderchog 
er yn fore iawn; ond Dafydd er 
hynny yw y melusaf, y rhwyddaf, a'r 
enwoccaf o'u holl ysgrifenwyr bardd- 
onol, ac ar yr un pryd y mwyaf 
teimladol ac ysprydol o honynt; yn 
hynod am gymmwysder ei syniadau 
at angenion personol y credadyn, ac 
am nefoleiddrwydd ei serchiadau, ac 



ygprydolrwydd ei olygiadau yn cyfeirio 
dan bob amgylchiad o wynfyd a 
thrallod at ddaioni, a gallu, a Rhag-- 
luniaeth Duw ; ac yn gyfiawn haeddn 
ei enw priod fel " Per-ganiedydd 
Israel." Yn ei amser ef yr oedd 
caniadaeth yr Hebreaid yn sefyll yn 
uwch nag erioed o'r blaen, hwyrach 
hefyd yn uwch nag erioed wedyn. 
Yr oedd ei dri Phencerdd — Asaph, 
Heman, ac Ethan yn enwog iawn, ac 
felly hefyd yr oedd Meibion Corah," 
ac y maent i gyd wedi gadael amryw 
Psalmau ar eu holau. Am Solomon, 
er ei fod wedi ysgrifenu mwy na mil 

ganiadau, eto mae yn debyg nad 
oes mwy nag un Psalm o'i waith 
wedi ei chadw — y Ixxii. 

Yn nyddiau lehosaphat adgyweir- 
iwyd gwasanaeth y Demi, ac amlyg- 
wyd llawer o ofal er gwellhau y drefn 
a'r peroriaeth; ac efe a^"osododd 
gantorion i'r Arglwydd, a rbai i 
foliannu prydferthwch sancteidd- 
rwydd trwy ei deymas." Ar ei ol ef 
Hezekiah a gymmerodd lawer o ofal 

1 gasglu at eu gilydd yn tin llyfr y 
Psalmau a'r odlau ysprydol a geid ar 
wasgar ym mhlith y bobl; a gwelir 
oddiwrth ei " gan o ddiolch " yn 
Esai xxxviii. mor gymmwys yr oedd 
efe ran ei awen a'i ddoniatt i gym- 
meryd y fath orchwyl mewn Haw. 
Ar ol hyn pan oedd y bobl yn dirywio 
a'r gelynion o Assyria yn dechreu 
gormesu y wlad, cawn lawer o 
Psalmau yn gymmwys ddarlunio eu 
cyflwr truenus ; rhai, megis xxxi. a'r 
Ixxi. o waith leremias; ac ereill gan 
y Ueill o brophwydi yr oes honno, 
megis lonah, Esaiah, ac Habakkuk. 
Pan oedd Israel yn y Caethglud, 
" wrth afonydd Babilon, nid oeddynt 
mewn hwyl i ganu, ond crogasant eu 
telynau ar yr helyg o'u mewn;" eto 
nid anghofiodd eu deheulaw ganu; a 
phan gychwynodd Zorobabel gyda'r 
fintau gyntaf i ddychwelyd i lerw- 
salem aeth "lluaws o gantorion a 
chantoresau gydag ef," ac yng nghan- 
iadau y Dychweliad a gyfansoddid 
tua'r amser hynny cawn ddarluniad 



Digitized by 



bywiog *c hyfryd o*ti llawenydd, wrth 
gynghori eu gilydd i fyned i dy yr 
Arglwydd, fel y safai eu traed un- 
waith eto o fewn pyrth lerwsalem, 
ac fel y trigent yno fel brodyr yng 
pghyd," cxxii. a cxxxiii. 

Ymddengys oddi wrth y cip olwg 
uchod ar banes barddonol a pher- 
oriaetbol yr Israeliaid, fod eu caniadau 
yn oyrhaedd dros yspaid mil o flyn- 
yddoedd neu rhagor, sef o amser 
Moses hyd ddyddiau Nehemiab, a 
bod y rhan fwyaf o bonynt yn perthyn 
i dri cbyfnod neillduol yn eu banes, 
sef i oes Dafydd, oes Hezekiab, ac 
amser y Caethglud. 

0*r caniadau hyn mae agos y cwbl, 
sef can.t a. banner, yn gynnwysedig 
yn Uyfr y Psalmau, yr bwn lyfr a 
ddospartbir dracbefn yn ol cynnwys- 
iad ac awduron yr amryw Psalmau 
yn bum Uyfryn neu ddosparth, y rhai 
ydynt bob un yn terfynu gydag ym- 
adroddion o foliant a benditb, sef — 

1. Yn cynnwys Psahaaau Dafydd 
yn unig, i. — xli. 

2. Rhai o waith Dafydd, eraill gan 
ei dri Phencerdd, a rhai befyd gan 
feibion CoTah, xlii. — ^Ixxii. 

3. Un ef allai o waith Dafydd, 
Ixxxvi. Un gan Solomon, Ixxii.; 
a'r Ueill o waith y Pencerddi yn 
amser Hezekiab, Ixxiii. — Ixxxix. 

4. Psalmau o waith losias, y 
Lefiaid a'r Prophwydi, xc— cvi. 

5. Psalmau y Dychweliad, o waith 
Zorobabel ac eraill, cvii. — cl. 

L (i. — xli.) Yr oedd Dafydd er 
yn fachgen yn hynod am ei fedrus- 
rwydd yn chwareu'r delyn, ac o achos 
hynny, pan oedd efe eto yn bugeilio 
defaid ei dad ar fynyddoedd Bethlehem 
cyrchwyd ef oddiyno i lonyddu yspryd 
drwg Saul, ac megis y bu hyd yr 
amser hynny, felly hefyd y bu o 
hynny allan, ei delyn oedd ei hoff 
ddifyrwch dan bob amgylchiad o'i 
fywyd : pan yn ifoi rhag Saul, a rhag 
Absalom ei fab, pan yn ymguddio yn 
ogofeydd Engedi, pan yn ymfyddino 
ar ucheldiroedd Mahanaim, a phan 
ya ei^tedd ar orsedd Israel, A 



byddai beunydd ar waith yn cyfan- 
soddi odlau ysprydol i ddatgan ei 
syniadau personol a'i deimladau cy- 
hoeddus o ddiolch a mawl. Fel hyn, 
er bod rhan fawr o'r Psalmau yn 
amlwg gyfeirio at amgylchiadau yn 
ei fywyd, ac yn datgan ei brofedig- 
aethau, eto yn gymmaint ag nad 
ydynt yn hyspys i ni at ba adeg 
neillduol y cyfeiriant, maent yn atteb 
yn gymmwys i brofiad ac angenion 
pob dyn o dan gyffelyb amgylchiadau. 
Eraill trachefn a ddarluniant naill ai 
ei fuchedd a'i brofiad personol, megis 
ei ffydd a*i gariad, neu ei edifeirwch 
dwys am ei bechod, megis y xxxii. 
a'r li ; neu amgylchiadau pwysig yn 
ei fywyd, fel y gwelir yn banes ei 
genedl: — 

1. Pan ddarfu iddo yrru ymaith 
yspryd drwg Saul, a bod yn Uwydd- 
iannus yn erbyn Goliath, y canodd 
mai " enau plant bychain a rhai yn 
sugno y perffeithiaist fawl," viii. 

2. Pan oedd Saul yn ei ymlid ac 
yn ceisio ei ladd, ym mhlith cr^igiau 
a noddfeydd yr anialwch; — Yr Ar- 
glwydd yw fy nghraig a'm noddfa," 
xviii. 

3. Pan ynffoioddiwrth Absalom, iii, 

4. Pan oedd ei elynion yn ei erlid 
a Barzillai yn dangos caredigrwydd, 
gan arllwys bord iddo yng ngwydd 
ei wrthwynebwyr, xxiii. ; 2 Sam, 
xvii. 28. 

5. Gwelwn ei ddigofaint yn erbyn 
gelynion Duw a'i etholedigion, v. 

6. Ei gywirdeb a'i gyfiawnder, xv. 

7. Ei ffydd yn Nuw, xvi. — xviii. 
Ac mewn perthynas i banes y 

genedl — 

1. Diolchgarwch am waredigaeth 
y wlad rhag ei gormeswyr, ix. 

2. Gweddi am waredigaeth yr Eg- 
Iwys rhag gelynion mewnol, x. 

8. Wedi eu cyfansoddi at wasan- 
aeth y Demi pan ddygwyd yr Arch i 
Fynydd Sion, xxiv. — xxix. 

4. Ei ddiolchgarwch personol tua 
diwedd ei fywyd am y trugareddau 
a'r bendithion ag oedd ef wedi eu 
mwynhau, xviii. 

Digitized by GooqIc 



296 



TB HAUL. 



n. (xlii. — ^Ixxii.) Yn yr ail lyfr 
mae rhai o'r Psalman yn amlwg 
berthyn i Ddafydd a'i helyntion, 
megis — 

1. Ei edifeirwch dwys a duwiol am 
ei bechod yn achos Unas, li. Gwel 
hefyd Ps. xxxiii. 

2. Ei drallod blin o herwydd ym- 
ddygiad gwrthryfelgar Adoni, Ixix. ; 
1 Bren. i. 5. 

3. Datganiad o'i fawr serch ac 
ymddiried yn Nuw, ac o'i gasineb a'i 
ddigofaint yn erbyn ei elynion, Ixiii. 

4. Psalm ddiweddaf Dafydd pan 
ar ymadael a'r byd — yn moliannu yr 
Arglwydd am ei drugareddau ac yn 
cyngori pawb i fendithio ei enw Ef, 
Ixv. — ^Ixviii. 

5. Solomon yn gwisgo mantell ei 
dad ac yn rhagfynegu llwyddiant y 
bobl ac anrhydedd y deyraas, Ixxii. 

Rhai eraill a gyfeiriant at am- 
gylchiadau diweddarach pan oedd y 
gelynion yn dechreu ymosod ar a 
gormesu y bobl. 

6. Yn perthyn i'r cyhoedd gyfam- 
mod a Duw a wnaed yn nyddiau Asa, 
1.; 2 Chron. xv. 

7. Prophwydoliaeth yn atteb i 
amser teymasiad llwyddiannus lehos- 
aphat, xlv. 

8. Pan oedd adfyd a thrallod yn 
dechreu cael ei deimlo, xlix. 

9. Yn cyfeirio at amseroedd Ahaz 
ac Hezekiah pan oedd yr Assyriaid 
yn dechreu gorthrymmu y wlad; yr 
olaf honynt yn enwedig a ddarlunia 
ddymchweliad Sennacherib a'i lu, xlii. 
— xliv.; xlvi. — xlriii. 

III. (Ixxiii. — ^Ixxxix.) Y rhai hyn 
a berthynant gan mwyaf i gyfhod y 
cystuddiau a'r trallodau a ddioddefid 
pan oedd bygythion Duw yn erbyn y 
genedl yn dechreu cael eu cyflawnu: 
e.g.— 

1. Darlunir eu cyflwr pan oedd 
yr Assyriaid yn gwasgu amynt, yn 
Ixxiii.; Ixxv.; Ixxvi. 

2. Disgrifir difrod lerwsalem, 
Uosgiad y Demi, a Uofruddiaeth 
ddychrynllyd y trigolion, Ixxiv., a 
Ixxix. 



3. Ymbiliaa y Lefiaid am ail nndeb 
y ddwy deyrnas rannedig, Ixxx. — 
Ixxxiii. 

IV. (xc— cvi.) Mae rhyw argoel- 
ion o ddwfh dristwch yn Uenwi y 
Psalmau hyn — fel y gellid ddisgwyl 
yn y rhai a gyfansoddid yn ystod y 
caethglud blin yn Babilon. 

V. (cvii.— cl.) Mae y rhai hyn yn 
perthyn i gyfhod y dychweliad o'r 
caethglud. 

1. Y Psalm ragarweiniol a ganed 
ef allai ar Wyl y Pebyll, y cyfeirir 
atti yn Ezra iii. ; Ps, cvii. 

2. Yr Hallel a gyfeiriant at ddau 
brif amgylchiad yn hanes y genedl, 
sef eu gwaredigaeth allan o'r Aipht 
a'u gwaredigaeth allan o Babilon, ac 
a genid bob blwyddyn ar wyliau y 
Pasg, y Pentecost, y Pebyll, a'r 
Newydd Loer, ac nid oes fawr o le i 
ammeu mai dyma oedd yr hymn a 
ganed gan ein Hiachawdwr Bendig- 
edig a'i ddisgyblion ar y Pasg Olaf, 
S. Matt. xxvi. 30; S. Marc xiv. 26; 
Ps. cxiii.— cxviii. 

3. " Caniadau y Graddau," neu'r 
" Esgyniad," a gyfansoddid rhai o 
honynt wrth ddychwelyd i lerwsalem, 
ac eraill pan oeddynt ar y gwaith o 
ailadeiladu muriau y ddinas — ^yng 
ngwyneb eu gelynion. Fe'u cenid o 
hynny allan gan y llwythau pan yn 
esgyn i lerwsalem i gadw y Gwyliau 
gosodedig, cxx. — cxxxiv. 

4. A ddarlunia adenedigaeth Israel 
o'r caethiwed Babilonaidd, cxxxvii. 

5. A gyfeiriant at y profedigaethau 
i ba rai yr oeddynt yn agored ar eu 
dychweliad ar law eu gelynion cas, 
cxl.— cxliii. 

6. A ddatganant eu llawenydd a'u 
gorfoledd pan oedd Nehemiah yn 
cyssegru y muriau, cxlvii. — cl. ; 
Nehem. xii. 

Dichon fod y xliv, ac hwyrach y 
Ixxiv., a Ixxix. hefyd, yn perthyn i 
oes y Maccabeaid; er ei fod yn 
debyccach fod y ddwy olaf yn perthyn 
(fel y dywedwyd eisoes) i'r gorthrym- 
der dan law yr Assyriaid. 

Heb law y cyfeiriadau uchod at 

Digitized by GooqIc 



m BAUU 



297 



amgylchiadau ea hanes cenhedlaethol 
mae eraill o'r Psalmau yn perthyn i 
bersonau neillduol, ac yn datgan 
mewn iaith felus a chynhyrfiol deiml- 
adau yr enaid, ei ofnau, gobeithion, 
dymuniadau, llawenydd, a diolchgar- 
wch. Bywgraffiad ydyw y llyfr hwn 
o deimladaa ac agweddau yr enaid, 
ac am hynny mae y saint ym mhob 
oes wedi cael ynddo ddarluniad cywir 
o'u hangenion eu hunain, ac wedi 
hoffi nesau at Dduw ynddo a geiriau 
"y gwr yn ol ei galon," i hyspysu eu 
hymostyngiad, eu diolch, a'u moliant 
iddo. Y mae y Psalmau wedi eu 
cyffelybu ambell waith i'r manna a'r 
hwn y porthid yr Israeliaid ar eu 
taith trwy'r anialwch tua gwlad yr 
addewid, nid yn unig am eu bod yn 
cynnwys ymborthgwerthfawri'r enaid 
blinderog, nerth a chademid i'r ys- 
pryd gwan ac ofnus, cysur a diddan- 
wch i'r pryderus a'r diymgeledd, ond 
hefyd am ei fod fel y manna gynt yn 
cymmwyso ei hun at flas ac arcbwaeth 
y naill a'r Hall, yn y ffordd fyddo 
fwyaf wrth ei ffodd. Y maent am 
hynny wedi bod yn llyfr mawl a 
gweddi i'r luddew a'r Cristion am 
gannoedd o flynyddoedd. Fe'u cenid 
yn feunyddiol yng ngwasanaeth y 
Demi, yr hyn a ddehreuai yn y bore 
gyda'r Ixiii., ac yn y prydnhawn neu 
y Gosper gyda'r cxli. Ac yng 
Ngwasanaeth ein Heglwys ni fe'u 
darllenir neu eu cenir trwyddynt 
unwaith yn y mis. A'r rheswm pa 
ham na cheir yr un cyfieithiad o 
honynt yn y Llyfr Gweddi Gyffredin 
ag yn ein Beiblau sydd brawf cadarn 
o serch yr hen Gymry at y llyfr; o 
herwydd pan gyfieithwyd y Beibl yr 
ail waith yr oedd y bobl wedi myned 
mor hyddysg yn y Psalmau gan eu 
dysgu ar dafod leferydd, fel y gwelid 
yn dda gadw at yr hen eiriau yn 
hytrach nag aflonyddu yr addolwyr 
trwy gymmell arnynt ymadroddion 
newydd. He nad oedd fawr o achos 
am hynny. Trwy ddiweddu pob 
Psalm gyda'r Gloria Patri byddwn 
yn dangos ein bod yn eu deall hwy 
38— xvi. 



mewn ystyr Cristionogol, ac yn 
cyfeirio at Grist a'i Eglwy«, yr hyn 
a ysgrifenid ar y cyntaf, am Ddafydd 
neu ryw un arall o'r duwiolion oedd- 
ynt yn cysgodi y Messias, neu am y 
deyrnas, a'r Demi, a helyntion yr 
luddewon. Er bod Crist lesu yn 
ganolbwynt yr Ysgrythyrau, o her- 
wydd atto Ef i ddyfod y cyfeiria yr 
Hen Destament, a'i fod mewn un 
ystyr yn llenwi yr oil o'r Psalmau, eto 
mae rhai o honynt yn fwy union- 
gyrchol yn ei ddarlunio naill ai fel 
" Brenhin," megis yr ii., xx., xxi., 
xlv., Ixxii., ex.; neu fel " Prophwyd," 
megis yr xxii. a'r Ixix. Khai o'r 
Psalmau trachefh a ddarluniant y 

Gyfraith," ac a brofant yn eglur, 
megis y xix. a'r cxix., fod syniadau 
cywir gan y Salmydd am ei gwir 
ystyr mewnol ac ysprydol. Yn wir, 
gellir galw y cxix. yn awdl o fawl i'r 
gyfraith, o blegid darlunir ei rhagor- 
iaethau ynddi dan bob math o enw 
ac ym mhob cyfeiriad parchus. 

Mae un peth eto mewn perthynas 
a'r llyfr hwn yn gofyn ei drin— pa 
fodd y dylem ni ddeall y bygythion 
a'r melldithiojj a gynnwysir ynddo ? 
A ydynt hwy y cyfryw ag y gallwn 
ni Gristionogion eu hadleisio yn ein 
Gwasanaeth ? Pa wersi a ddylem ni 
ddysgu oddi wrthynt? Yr atteb 
cymmwysaf i'r gofyniad cyntaf ydyw, 
fod y Salmydd yn gweled yn ei 
elynion ei hun a'i bobl — gelynion Duw 
a'i Eglwys — a'i fod yn berwi gan 
ryw eiddigedd a digofaint cyfiawn yn 
erbyn y cyfryw rai. Ac yn ddiau 
dyma ydyw yr ystyr y dylem ni 
Gristionogion ei weled ynddynt, a 
phan fyddwn yn adleisio ei ymad- 
roddion Ilym a chwerw am y rhai fu 
yn ceisio ei ddrygu (xxxv.) rhaid i 
ni ddeall wrth hynny ein gelynion 
ysprydol, a gweled ym mhlant 
Edom" a'r rhai hynny oil a " gasant 
Sion," wrthwynebwyr Crist a gelynion 
ei Groes Ef. Eto nis gallwn lai na 
chydnabod bod y Salmydd wedi ym- 
ollwng weithiau i'r cyfryw radd o 
ddigter a bygythion personol a'r na 

Digitized by GooqIc 



398 



fyddent wcddus i Gristionogion, yn 
enwedig ar ol tywalltiad goleuni yr 
Yspryd Glan a'i waith o argyhoeddi 
yr enaid; er bod y tymmer hwnnw i 
raddau helaeth yn esgusodol iddo ef o 
dan ei brofedigaethau neillduol ac 
amgylchiadau yr oes honno. Heblaw 
hynny, yr oedd y Salmydd, fel y 
prophwyd, a!r brenhin, a'r offeiriad, 
yn cysgodi Crist o ran ac nid yn ei 
holl briodoleddau ; a natiir pob cysgod 
yw ei fod yn ammherffaith. Yr oedd 
gan holl weision Duw eu gwendidau 
neillduol, a chan y goreu o'r rbai 
oedd yn cysgodi y Messias eu ffael- 
eddau personol; er hynny, er nad 
oedd Duw, ar ddim cyfrif, yn cyf- 
iawnhau y ffaeleddau hynny yn ei 
weision, yn wir gwnai yn fynych eu 
cospi yn dost ac yn ddiarbed ; ieto nid 
oedd o achos hynny yn eu cyfrif yn 
annheilwng o*i wasanaeth, yn y 
gwrthwyneb byddai yn eu ceryddu 
mewn cariad er mwyn eu gwneuthur 
yn fwy teilwng, fel y dygent fwyfwy o 
IFrwyth i'w ogoniant Ef, ac fel yr 
edrychai dynion trwy wendid ac am- 
mherfFeithrwydd y cysgodau at ogon- 
iant a pherffeithrwydd yr " Hwn 
oedd i ddyfod," a thrwy rym ei 
annhraethol ragoriaeth Ef yr hir- 
aethent yn fwy awyddus am dano. 
Ar yr un pryd y mae yni ac eiddigedd 
y Salmydd, er ei amlygu mewn ffordd 
anweddus, yn bwrw cerydd Ilym ar 
ein difatterwch a'n oerfelgarwch ni 
yn achos Duw; ac fe ddylai ei eiriau 
dwys a chynhylfus ein cyffroi ninnau 
i fwy o zel a chariad gwresog tuag 
at ei Berson gogoneddus Ef, a'i waith 
a*i enw. 

Yn wir, y peth sydd gymmaint a 
dim arall yn hynodi y llyfr hwn ydyw 
fod y Salmydd dan bob amgylchiad 
yn dyrchafu ei olwg at Dduw. Pan 
fyddai gelynion yn ei erlid, pan fyddai 
cystuddiai yn ei flino ac yn ei ddi- 
galoni, pan fyddai syniad dwys o*i 
bechod yn ei ddarostwng i'r llawr, 
at Dduw yn y nefoedd byddai bob 
amser yn troi. Arno Ef y gweddiai 
am gymmorth, iddo Ef y gwnai ei 



gyffes ostyngedig, atto Ef y cyflwynai 
ei foliant a'i ddiolch. Ac er bod y 
Psalmau wedi eu cyfansoddi gannoedd 
flynyddoedd cyn dyfodiad y MesKtas, 
geill y Cristion aeddfedaf eu cym- 
mwyso at ei angenion a'i deimladau 
personol er y budd a'r adeiladaeth 
mwyaf trwy rym y goleuni ysprydol 
a adlewyrcha arnynt oddiar fywyd ac 
angau yr Arglwydd lesu Grist. Ar 
fyr eiriau, yn wir, hwn yw y gwerth- 
fawroccaf o Lyfrau Gweddiau yr 
Eglwys a arferid gan y brenhinoedd 
a'u deiliaid, y prophwydi a'u meibion, 
tywysogion y Maccabeaid a'u milwyr, 
gan ein Hiachawdwr Bendigedig ei 
Hun dan amryw amgylchiadau ei 
fywyd ac hyd yn oed pan yn dioddef 
ar y Pren, gan Paul a Silas yn y 
carchar yn Philipi, gan y dysgyblion 
yn Ephesus a Cholosse, gan y 
gweithwyr yn trin y meusydd, a'r 
bugeiliaid yn gwylied eu praidd, a 
chan saint a merthyron yr Eglwys 
ym mhob oes. Nis gallwn eu gweddio 
heb deimlo mewn rhyw ystyr neillduol 
" gymmun y Saint " ac undeb yr 
Eglwys, pa un ai yn filwriaethus ar 
y ddaiar ai yn fuddugoliaethus yn y 
nef. Wrth eu gweddio fe gynnesir 
ein calonnau, dyrchefir ein serchiadau, 
a'n meddyliau a nefoleiddir; a'r hwn 
a eill eu gweddio yn oreu sydd nesaf 
at Dduw, a ^yr fwyaf am ei Yspryd, 
ac sydd aeddfedaf i'r nefoedd. 

Taflen oW Psalmau wedi eu trefnu yn 
ol eu cynnvyydad* 

I. GWEDDI. 

1. Am faddeuant, 6, 25, 38, 51, 130. 

2. Y saith Psalm edifeiriol, 6, 32, 38, 51, 
102, 130, 143. 

3. Pan yn analluog i fod yn bresennol yng 
Nf^wasanaeth yr Eglwys, 42, 43, 63. 84. 

4. Pan mewn gwan obaith, 13, 22, 69, 
77, 88, 143. 

5. Am i Dduw amddiffyn y gwir, 7, 17, 
26, 36. 

6. Hyder dan gystudd, 3, 16, 27, 31, 54, 
56, 57, 61, 62, 71, 86. 

7. Yn amser cystudd ac erledigaeth, 44, 
60, 74, 79, 80, 83, 89, 94, 102, 123, 137. 



* Allan o'r Priest's Prayer Booh. 



Digitized by 



YR HAUL. 



299 



8. Yn amser trailed, 4^ 5^ 11, 28, 41, 55, 
59. 64, 70, 109, 120, 140, 141, 142. 

9. Ymbiliau drus eraili, 20, 67, 122, 132. 
144. 

II. DIOLCH. 

1. Am drugareddaa iV Eglwys, 46, 48, 
65, 66. 68, 76, 81, 85, 98, 105. 124, 126. 
129, 135, 136, 149. 

2. Am drugareddau i bersonau neillduol. 
9, 18, 22, 30, 34, 40, 75, 103, 108, 116, 118, 
138, 144. 

ni. MOLIANT. 

1. Gofal Duw dros ddynion da, 23, 34, 
36, 91, lOa, 103. 107, 117, 121, 145, 146. 

2. Friiidoleddau Duw, 8, 19, 24, 29, 33, 
47, 50, 65, 66. 76, 77, 93, 95, 96, 97, 99, 
104, 111, 113, 114, 115, 134, 139, 147, 148, 
150. 

IV. ADDY80. 

1. Dedwyddwch y cyfiawn a thrueni yr 
annuwiol, 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
24, 25, 32, 34, 36, 37, 50, 52, 53, 58, 73, 75, 
84, 91, 92,94. 112, 119, 121, 12.5, 127, 128, 
133. 

2. Rhagoroldeb cyFraith Dduw. 19, 119. 

3. Gwagedd bywyd dyn, 39, 49, 90. 

4. Cyngor i BenswyddogioQ, 83, 101. 

5. Gostyngeiddrwydd. 131. 

V. PROPHWYDOLIAETH. 

2, 16. 22, 40, 45, 68, 72, 87, 110, 1 18. 

Tl. Haxestimdiaeth. 
78, 105, 106. 
{I'w harhau.) 



DAMMEGION ESOP. 

LXVII, 
YR ANNER a'r YCH. 

Fe branijciai anner wen yn oes Paganiaeth 
Ar hyd y meusvdd yn ei nwyfas afiaeth. 
Ond nid wy'n sicr y gwyddys beth yw anner 
Yn yr oes hon ; ond gwyddys beth y w Aejfer, 
(LlTosog. heffrodi) mac yn warth i'r Cymry 
OUwn^ yn anghof eiriau o'r fath hynny 
Sy'n eiriau goreu'r iaith, ac arfer geiriau 
Estronol, chwithig, Saeson, am y pethau 
Sydd yn ein plitli yn fwyaf arteredig, 
in lie hen eiriau'r Bibl, cyssegredig 
Gan bur ddysgeidiaeth Morgan ddwfti a Parri, 
Ein hen Esgobion: — ond ni waetli im' dewi. 

Wei ynte ; prangciai heffer yn ei haiiaeth 
Ar hyd y maes, yn amser du Paganiaeth : 
Hi wawdiai'r f ch ag oedd ger llaw'n aredig, 
Ei fod mewn gwaith mor drwm yn dawel ddiddig 
A diwrthryfel, yn He lorri'r tresi 
A chwarae'n lion fel hi mewn hoender heini. 
Ond y dydd nesaf yr oedd gwvl flynyddol 
I Jupiter : ymgasglodd yr holi bobol 
I uno yn yr Aberth : daliwyd Mwynig 
(Hynny oedd enw'r anner) yn arbennig 



Aberth yr wyl. A gwelai'r ^ch hi'n royned ; 
Ac ebai wrthi, " P 'r un yn awr yw'r dynged 

Happusaf, chwarae ar y maes yn heini, 
" A phraiigcio wrth dy bleser a phystodi, 
" I fod yii aberth yn y sanctaidd gafell 
" I Jupiter, a gwaedu dan y gyllell ; 
"Ai ynte tynnu'r aradr trwm yn dawel, 
" Mewn cy'flwr ag sy'n Ilawn o hedd diogel ? 
Onid gwell f aredig i, 
Heddyw, na dy chwarae di ?" 

NiCANDBR. 



PREGETH, 

A draddodwyd yng Ngwyl Gorawl 
Aherteifi. Hydref 27. 1871. gan y 
Parch. Evan Jone%, B Z)., ficrr 
Llanfihangd ar Arth, 

"Gwneler pob peth yn weddaidd ac 
mewn trefn.*'— 1 Oorinthiaid xiy. 40. 

*' NiD y w Duw awdwr anghydfod," 
meddai yr Apostol yn 1 Cor. xiv. 33. 
Nac ydyw, Awdwr trefn, gweddeidd- 
dra, a thaugnefedd ydyw Ef. Mae 
trefn, rheol, a deddf i'w canfod ym 
mhob rhan o'i greadigaeth. Ein 
dyledswydd a*n rhagorfraint ninnau 
y w bod raor debyg ag y gallom iddo 
Ef. 

Traethu y mae'r apostol yma ar y 
modd y dylai Gwaaanaeth Cyhoeddus 
Duw yn ei dy gael ei ddwyn ym 
mlaen. Crybwyllir ganddo am yn 
agos bob rhan o waith y cyssegr; 
sef prophwydo, Uefaru k thafodau, 
gweddio, canu. " Gwneler pob peth," 
raeddai, '* er adeiladaeth yr Eglwys." 

Ceisiwch ragori tuag at adeiladaeth 
yr Eglwys." Dyna y pwnc mawr 
sydd flaenaf ar ei feddwl trwy yr 
holl ben nod. Ac yn yr adnod olaf — 
adnod y testy n — y mae megys yn 
rhoddi do ar y cwbl; Gwneler pob 
peth yn weddaidd ac mewn trefn." 
Yr hyn a ddy wedodd yr Ysbryd Gl&n 
trwy eneu Sant Paul wrth y Oorinth- 
iaid y mae yn ei ddywedyd wrthym 
ninnau yn yr oes hon — '* Gwneler pob 
peth yn weddaidd ac mewn trefn." 
Caniatewch i mi, gau hyny, gael 
treulio ychydig fynydau i ymhelaethu 
ar y pwnc pwysig hwn 

r. Anweddaidd ac annhrefnus 
eUkaf oedd yr Addoliad Cyhoeddus yn 



Digitized by 



300 



TR BAUU 



ein Heglioysi kyd yn ddiweddar, T 
mae gwreiddyn y drwg hwn iV gael 
ym mhell yn ol. Gobeithiaf y 
gwoewch gyd-ddwyn & mi ti-a y 
byddaf yo olrhain yr hanes. 

Tua diwedd y ddwyfed ar bymtheg 
a dechreu y ddeunawfed ganrif yrn- 
daenodd Deistiaeth fel diluwdinystriol 
dros ein gwlad, ac ysgubodd i ffwrdd 
]awer o'i meddylwyr galluocaf. Aeth 
dynion i wadu, nid yn gymmaint 
fodolaeth Duw, ond yn hytrach ei 
ragluniaeth, a'r dadguddiad goruch- 
naturiol o*i flwyllys sydd yn gynuwys- 
edig yn yr Ysgrythyrau Sauctaidd 
Teimlai duwinyddion yr oes hbno 
mai eu dyledswydd oedd troi yn ei 
ol y diluw ofnadwy hwnw. Ym- 
resymu &*r anffyddiwr oedd eu prif 
amcan yn eu boll bregetbau. Yn y 
modd byn aeth eu pregethau yn 
bregetbau ymresymiadol, sycblyd, a 
difywyd. Effeithiodd sychder a 
marweidd-di*a y pulpud yn andwyol 
ar yr Addoliad Cyboeddus. Ym- 
adawodd ysbryd gwir ddefosiwn a*r 
Eglwysi; ac mewn canlyniad daetb 
annhrefn a marweidd-dra cyiFrediuol 
i mewn. Amser rbewUyd ar grefydd 
ddaetb decbreu y ddeunawfed ganrif. 
Tua'r amser bwn y cododd Wesley i 
fyny. Yn yr Eglwys y bedyddiwyd 
Wesley, yn yr Eglwys y magwyd ef, 
ao Eoflwyswr — Eglwyswr uchel — y 
parbaodd ef byd ddydd ei farwolaetb. 
Ond yr oedd yr Eglwj^s y pryd bwnw 
yn rby uer a marwaidd i ysbryd 
tanllyd a gwir grefyddol Wesley. 
Canfuodd fod gwaitb mawr ag eisieu 
ei wneyd ym Mhrydain, a pbender- 
fynodd ei wneyd yn nertb Duw. 
Decbreuodd ar y gwaitb bwnw yn yr 
Eglwys, ond deallodd yn fuan ei bod 
bi wedi myned yn rby farwaidd i 
allu cyd-ddwyn a'i sel danllyd ef. 
Gorfodaetb fu ar Wesley i ymadael 
&V Eglwys, a cbyfododd yr orfodaeth 
hbno oddi ar farweidd-dra yr Eglwys 
ei bun. Ac fel byn y daetb Wesley 
i gyflawnu ei waitb mawr y tu allan 
i'n Heglwys. Ond nid bir y bu y 
symmudiad mawr a gycbwynwyd gan 



Wesley cyn dylanwadu yn nertbol ar 
yr Eglwys ei bun. Cododd y parti 
Efengylaidd i fyny — parti Wilberforce 
a Simeon, a lluoedd o weinidogion 
tra gweitbgar a duwiolfrydig. Daeth 
y symmudiad bwn k bywyd o'r 
newydd i beu gyssegroedd anwyl ein 
gwlad. Daetb yr auadl oddi wrtb y 
pedwar gwyot i obwytbu ar y lladd- 
edigion, a rboddwyd bywyd yn yr 
esgyrn sycbion. Gwaitb bendigedig 
oedd y gwaitb a gyflawnwyd yn ein 
Heglwys gan y parti Efengylaidd. 
Ond rywfodd neu gilydd trodd y 
symmudiad Efengylaidd allan yn 
ddiffygiol yn uu petb — yn y cyflawn- 
iad o orcbymmyn yr apostol i'r 
Corintbiaid. " Gwueler pob petb yn 
weddaidd ac mewn trefn." Er 
gwaetbaf y bywyd a gynnyrcbwyd 
gan y symmudiad hwn, daeth an- 
nhrefn ac anweddeidd-dra i mewn iV 
Gwasanaeth Cyboeddus yn ein Heg- 
Iwysi. Daetb yr Eglwysi eu hunain 
i ymddangos yn afluniaidd, a'r Gwas- 
anaeth crefyddol a gynnelid ynddynt 
yn annhrefuus ac anweddaidd. Nis 
gwn i yn iawn pa fodd y mae cyfrif 
am byn. Hwyrach fotl gormod o 
duedd yn y symmudiad Efengylaidd 
(fel y gelwir ef) i appelio yn union- 
gyrcbol trwy gyfrwng y teimladau at 
y galon ddynol, ac i ddibrisio y 
moddion a'r ordinhadau a osodwyd 
gan Grist yn ei Eglwys, trwy ofFeryn- 
oliaeth y rhai y mae Efe yn gyffredio 
yn trosglwyddo ei ras a'i fenditbion 
ysbrydol i'r credinwyr. 

Tua deunaw mlynedd ar hugain 
yn ol cododd parti arall yn yr Eglwys 
— y parti Tractaraidd, neu y parti 
Puseyaidd, fel y gel wir ef. Ffurfiwyd 
y parti hwn yn Rhydycbain gan 
ychydig dduwinyddion dysgedig, y 
penaf o ba rai oedd Pusey, Newman, 
a Keble. Achosodd codiad y parti ' 
bwn gynbwrf dirfawr yn ein gwlad, 
ac nid yw y cynhwrf hwnw wedi 
gostegu byd y dydd bwn. Yn wir, 
y mae yn myned ar ei gynnydd, a 
Duw yn unig a ^yr pa beth fydd y 
terfyn o bono. 



Digitized by 



YB HAUL. 



301 



Yn awr, un o aracanion y sym- 
mudiad Tractaraidd oedd gwneyd ein 
Gwasiiuaeth eglwysig yn fwy trefuus, 
bywiog, a gweddaidd. Ac y mae 
wedi llwyddo i ryw raddau yn yr 
amcau hwuw. Cydnabyddir gan bob 
dyn diragfarn mai effeitbiau y sym- 
mudiad Tractaraidd yw y diwygiadan 
a gymmerant le y dyddiau hyn mewn 
cyssylltiad aV Gwasanaeth Cyhoeddus 
yn ein Heglwysi. Yr Eglwysi new- 
yddion beirdd sydd yn codi yni mhob 
cwr o'n gwlad. y Gwasanaethau eg- 
lwysig bywiog a tbrefnns, aVgwyliau 
oorawl yma, y mae yn rbaid cyfaddef 
mai effeitbiau y symmudiad Tractar- 
aidd ydynt bron i gyd. Yr wyf yn 
teimlo fy bun yn rhwym i gydnabod 
hyn, er nad oes • genyf ryw gyd • 
ymdeimlad neillduol aV symmudiad 
bwnw. 

Gwelsocb weitbiau gareg yn cael 
ei thaflu ar ddwfr llonydd; mae y 
fan lie y disgyna y gareg yn ym- 
ddangos yn gytbryblus. Mae yn 
peri i cbwi feddwl am bwll tro — am 
sugnbwll; canys y mae mor debyg i 
sugnbwll. Ond oddi amgylcb i'r fan 
hbno y mae modrwyau yn ymledu un 
ar ol y Hall. Ac mor brydfertb a 
tbrefnus yr ymddengys y modrwyau 
hyn. Y mae yr olwg by fry d sydd 
arnynt yn peri i cbwi angboiio y 
sugnbwll a'u bacbosodd. 

Yn awr, rbyw gareg yn cael ei 
thaflu ar ddyfroedd y byd crefyddol 
pedd y symmudiad Tractaraidd. 
Achosodd gytbrwfl dirfawr. Ym- 
ddangosai fel math o sugnbwll; a 
tbrodd allan yn sugnbwll i amryw o 
dduwinyddion ein Heglwys: sugnodd 
i fyny i Babyddiaeth ein l)r. Newman, 
ein Dr. Manning, a lluoedd o ddynion 
dysgedig ereill. A sugnbwll yw 
oanolbwynt y symmudiad byd y dydd 
hwn. Mae y Kitualiaid— pobl y 
gwisgoedd amryliw aV arogldarthau 
— yn ei ganol, ac yn ymddangos fel 
pe baent ar gael eu sugno i fyny i 
Babyddiaeth. 

Ond trowu am fynyd oddi wrth 
y sugnbwll, a thc^wn olwg ar y 



modrwyau. Mae y gareg bbno yn 
Rhydychain wedi lledu ei modrwyau: 
mewn geiriau ereill. y mae y sym- 
mudiad ^Tractaraidd wedi dylanwadu 
yn belaetb ar y byd eglwysig Mae 
y modrwyau — yr effeitbiau pellenig 
— wedi ein cyrhaedd ni yngNghymru. 
Beth yw yr Eglwysi newyddiou yma, 
yr Eglwysi adgyweiriedig yma, y 
Gwasanaethau gwresog a tbrefnus 
yma. a'rgwyliau corawl yma? Onid 
modrwyau — effeitbiau pellenig — a 
gynnyrchwyd gan y symmudiad dan 
sylw? A dyma ddywedaf fi wrthycb, 
gocbelwcb y sugnbwll, a diolchwcb 
am y niodrwyau; neu, mewn geiriau 
ereill, gocbelwcb ganolbwyut eitbafol 
Tractariaeth, a diolchwcb am ei 
effeitbiau daionus ar ein Heglwys 

Fel hyn y bu gydag amryw sym- 
mudiadau Dyna gareg arall a ' 
daflwyd ar ddyfroedd y byd crefyddol 
oedd y llyfr nodedig bwnw Essays and 
Reviews Achosodd yntau sugnbwll: 
sugnodd amryw o'n duwinyddion i 
ddyfnderau anffyddiaetb. Sugnodd 
i fyny Esgob Colenso. a lluoedd gydag 
ef. Ond lledodd yntau hefyd ei 
fodrwyau. Darfu iddo yntau, yn ei 
effeitbiau pellenig, wnevd rbyw gyra- 
maint o ddaioni. A pha beth oedd 
bynyl Dwyn i mewn feirniadaeth 
ysgrythyrol iacbus Cynnyrchodd y 
llyfr a elwir. The Speakers Commen- 
tary — esboniad, meddir, ag sydd yn 
llawn o feirniadaeth ysgrythyrol o'r 
iawn ryw. Gocbelwcb ynte y sugn- 
bwll hwn hefyd, ond diolchwcb am 
gymmaint o ddaioni a i dilynodd. 

Ond i ddychwelyd at y pwuc. Yr 
wyf wedi crybwyll am y diwygiadau a 
wnaed yn ein Heglwysi, ac yn ein 
Gwasanaethau <5refyddol. Caniatewch 
i mi nodi rhai oV diwygiadau hyn. 

II. Pa ddiwygiadau ydynii 

1. Divygiad mewn adeiladaeth eg- 
lwysig. Nid rbyw lawer wyf yn 
broffesu ei wyhod yug nghylcb y 
pwno bwuj ond dywed y sawl sydd 
yn gwybod yn ei gylch mai adeilad- 
wyr eglwysig anghymbarol oedd yr 
, ben bobl gynt — y bobl adeiladodd 

Digitized by GooqIc 



303 



ein Heglwygi Cadeiriol a'n Mynaob- 
logydd Dywedir fod yr adeiladaa 
hyn — rhai o hoiiyiit hyd yn oed eu 
hadfeiliau--yQ dwyii iiodau o'r gelfr 
yddyd uchaf mewu adeiladaetb. Ond 
dirywiodd y i?elfyddyd hon yu ystod 
y ddeuiiawfed ganrif, a pbarbaodd y 
dirywiad bwiiw byd ddechreuad y 
ganrif hresennol. Dywedir fod yr 
Eglwysi a adeiladwyd yn y cyfnod 
bwu yn fwy tel»yg i ben yscruboriau 
nag i ddim arall. Mae Ilawer oV 
Eglwysi a adeiladwyd ryw banner 
canrif yn ol wedi cael eu tynu i lawr 
erbyn byn, ao Eglwysi newyddion 
prydferth wedi cael eu oodi yn eu He. 
Yatyrid yr ben Eglwysi afluniaidd 
byny yu annbeilwDg o wasanaetb 
Duw. yr Hwn sydd yn earn trefu a 
gweddeidd-dra. A pban y hyddai 
pobl y cyfnod bwuw yn ymgymm^ryd 
adgyweirio ben Eglwysi plwyfol 
ein gwlad, nid adgyweirio oeddynt yn 
wneyd ond dirywio. Cuddio gorcb- 
estwaitb yr ben adeiladwyr k pblastr 
ao k gwyngalcb fyddent. Yu y modd 
byn^daethein Heglwysi i edrych yn 
annbrefnus ac afluniaidd. Ond y 
mae golwg amgenacb yn dyfod ar 
betbau y dyddiau byn. Mae ein 
badeiladwyr ni yn deall eu gwaitb, 
ac yn byddysg yng ugwir egwyddorion 
adeiladaetb eglwysig Mae Eglwysi 
newyddion prydfertb, teilwng o was- 
anaetb Duw, yn cael eu codi yin 
mbob cwr o'n gwlad. Mae hen 
Eglwysi adfeiliedig yu cael eu bad- 
gyweirio i hwrpas. Mae y plastr 
a'r gwyngalcb yn cael eu symmud 
ymaitb, a pbrydfertbiou yr ben adeil- 
adwyr yn cael eu dwyn i'r golwg. 
Yn lie yr ben gorau ucbel gynt. beb 
fod yn dda i ddim ond i gysgu 
ynddynt, y mae eisteddleoedd isel, 
hardd, a chysurus yn cael eu darparu 
ar gyfer yr addolwyr. Dylai pob 
calon lawenbau yn yr olwg newydd 
bon ar l)etbau Mae ein Heglwys 
yn efFro at ei gwaitb. ac yu pen- 
derfynu ei wneyd mewn modd trefnus 
a gweddaidd. ' Gwneler pob petb 
yn weddaidd ao mewn trefn.** 



2. Diwygiad yn ein dull o ddutyn 
ym mlaen ein GwasanaHhau eglwysig. 
Mae oV pwys mwyaf i gael trefa a 
gweiddeidd-dra roewn cyssylltiad &'r 
mater bwn. Pa betbau sydd yn 
gwueyd i fyny ein Gwasanaetbau 
eglwysig? Gweddi a mawl, a darllen 
yr Ysgrythyrau Sanctaidd. Dyma 
ddyledswyddau ag y mae iacbawdwr- 
iaetb ein beneidiau yn ymddibynu ar 
yr iawn gyflawniad o bonynt. Ond 
er byny marwaidd ao annbrefnus i*r 
eitbaf oedd ein dull o gyflawnu y 
dyledswyddau pwysig hyn byd yn 
ddiweddar. Nid ar yr Eglwys ei 
bun oedd y bai bwn, y mae ei 
"Tbrefu y Foreuol Weddi," a'i 
"Tbrefu y Brydnawnol Weddi," yn 
bob petb sydd i'w ddymuno; canys 
y mae trefn a gweddeidd-dra yn 
bynodi pob rbau o bonynt. Yn eitt 
dull ni o gario allan drefuiadau ein 
Heglwys oedd y camwri.' 

Er fingbraifFt: " Llyfr Gweddi 
GyfFredin" y gelwir ein Llyfr Gweddi 
ni, am ei fod wedi ei drefnu fel y 
gallo yr boll gynnuUeidfa ymuno a*r 
gweinidog mewn gweddi gyffredin ar 
Dduw. Ond cbwi wyddoch mai aid 
gweddi gyffredin oedd y weddi yn 
ein Heglwysi byd yn ddiweddar: 
rbywfatb o ddeuawd (duet) rbwng 
yr ofFeiriad a'r clocbydd oedd bi, tra 
yr oedd y gynnulleidfa yn gwi-ando 
neu yn cysgu yn eu corau ucbel a 
cbysurus. Safai y clocbydd yn ei 
" Bulpud Bacb/' ac yraddangosai fel 
yn teimlo mai efe oedd y gynnulleidfa, 
neu o leiaf mai efe oedd yn cyn- 
nrycbioli y gynnulleidfa yu y mater 
o weddi'o Duw. " Llyfr Gweddi y 
Ddeuawd" ddylai fod enw ein Llyfr 
Gweddi ar yr egwyddor bon o fyned 
yn y blaen. 

Oddi ar yr esgeulusdod bwn o du 
I y gynnulleidfa y cododd yr arferiad 
I o eistedd yn amser y gweddiau. Nid 
' oedd y bobl yn ystyried eu bod bwy 
I yu gweddio o gwbl, ac yu ganlynol 
aetbant i eistedd, gan wrando ar yr 
I offeiriad aV clocbydd yn gweddio yn 
I eu lie. Ac o bob gwrthuni, bwu o 



Digitized by 



Google 



UATJh, 



m 



eistedd i fyny yn syth yn amser y 
gweddiau yw y gwrthuni ntiwyaf. 
Ond diolch 1 r uefoedd, y mae diwyg- 
iad wedi dechreu gydar petbau hyn: 
mae ein cynnnlleidfaoedd yn awr yn 
ymunoyn y Gwasanaeth; mae Llyfrau 
Gweddi yn lluosogi yn ein Heglwysi; 
mae y bobl yn en defnyddio, ao y 
maeV weddi yn dyfod yn weddi 
gyffrodin. Nid oes **Pulpudau Bach*' 
yn cael eu gwneyd iV clochyddion 
yn ein Heglwysi newyddiou, nac 
ychwaith yn ein Heglwysi adgyweir- 
iedig. Mae yn rhaid i'r hen frawd- 
oliaeth barchus fod heb eu " Pulpudau 
Bach" mwy. Mae y ddeuawd wedi 
myned yn awr yn gydgan, neu yn 
hytrach yn gyd-weddi; ac y mae 
t6n y cloohydd wedi ymgolli yn uh6n 
gyfFredin y gynnuUeidfa Nid yn 
ami chwaith y gwelir pobl yn eistedd 
yn amser y gweddi'an y dyddian hyn. 
Maent yn myned yn ostyngedig ar 
eu gliniau. neu yute yn sefyll i fyny, | 
wrth addoli Duw. Ym mlaen yr elo 
y diwygiad hwn, hyd nes ua byddo 
un gwrandawr gweddi yn perthyn i'n 
cynnuUeidfaoedd. 

3. Diwygiad yn y canu cynvull- 
eidfaol. Nid wyf yn profFesu gwybod 
ond ychydig yng nghylch oerddor- 
iaeth, ond nid oes raid bod yn rhyw 
lawer o gerddor i feiddio dywedyd 
niai annhrefnus oedd y canu yn ein 
Heglwysi hyd yn ddiweddar. Dy wed 
cerddorion wrthym mai ychydig o 
help i foliannu oedd yn llawer o'r 
tonau a genid flynyddoedd yn ol. 
Cyfaddefir fod rhai oV hen donau 
anwyl Cymreig yn ogoneddus; ond 
yr oedd tonau ereill yn eael eu canu, 
y rhai oeddynt o darddiad estronol, 
ac yn fwy tebyg i ganeuon dawns 
nag i ddim arall. 

Dyna wedi hyny yr arferiad o ganu 
dim ond un pennill o hymn, aM ail- 
adrodd unwaith, neu ddwywaith, neu 
deirgwaith. Dechreuodd yr arferiad 
hwn pan oedd llyfrau hymnau yn 
brin, a phobl yn gallu eu darllen yn 
agos mor brin a hyny. Mae yn wir y 
dywed rhai mai yn amser y diwygiad 



Methodistaidd yn Llangeitho y 
dechreuodd, pan oedd y teimlad 
crefyddol yn gorlenwi yr addolwyr, 
ac yn tori allan yn y mynych 
adroddiad o eiriau mawl. Ni waeth 
pa l)rvd y dechreuodd; nid oes dim 
trefn. gan nad beth am weddeidd-dra, 
yn yr arferiad hwn. 

Dyna arferiad gwrthun arall, sef 
eistedd i lawr yn amser y canu, a 
gwrando ar y c6r yn cyflawnu y 
gorchwyl hwnw. Rhy gyffredin eto 
yw yr arferiad anweddaidd hwn yn 
ein Heglwysi. Mae yn rhyfedd mor 
hoff y w pobl ddefnyddio dirprwy wyr 
yn y mater o veddio a moliannu Duw. 
Mynant i*r offeiriad a'r clochydd 
weddio. ac i'r cdr ganu yn eu lie. 
Mae yr arferiad o eistedd yn eithaf 
priodol mewn cyugherdd. ond nid 
mewn ty o addoliad, lie y dylai pob 
perchen anadl fod yn moliannu yr 
Arglwydd. Gweddi a mawl — dyma 
ddyledswyddau iV cyflawnu gan bob 
enaid yn ein cynnuUeidfaoedd, ao na 
ryfyged neb feddwl y gwna hi y tro i 
ereill eu cyflawnu drosto. 

Yr oedd y canu nid yn nnig yn 
annhrefnus, ond hefyd yn brin yn 
ein Heglwysi hyd yn ddiweddar. Ni 
chenid o gwbl ond rhyw ddau neu 
dri phennill o wahanol hymnau; yr 
oedd oaniadau melus y Llyfr Gweddi 
Gyfiiedin yn cael eu darllen mewn 
math ddeuawd oerllyd, fel y bdm 
yn crybwyll yn barod. A phan y 
byddai ambell g6r eglwysig yn ceisio 
eu corganu. yr oeddynt yn gwneyd 
hyny yn eithaf annhrefnus. 

Ond rhaid i mi roddi heibio y 
bwrw beiau yma bellach: mi a 
ddymunwn lefaru mewn oywair mwy 
Hon o hyn allan; ac yr wyf yn credu 
y gallaf wneyd hyny, yn enwedig 
mewn cyssylltiad i chaniadaeth eg- 
lwysig. Mae diwyjiiad mawr wedi 
cymmeryd He yn ddiweddar yn y 
mater hwn. Mae'r tonau a genir yn 
ein Heglwysi o uwch teilyugdod na 
rhai o'r hen donau gynt, ac fe'u cenir 
hwynt yn fwy trefnus. Mae llyfrau 
hymnau yn lluosogi, a'r cantorion o 



Digitized by 



Google 



304 



TR HAUL. 



leiaf yo eu defn jddio. Mae*r arferiad 
gwrthim o eistedd yu amser y canu 
yn diflaiiu i raddau, a'n cynnulleidfa* 
oedd yn dechreu teimlo y dylai cauu 
eglwysig fod yu ganu cyuuulleidfaol. 
Ac y mae caniadau melus y Llyfr 
Gweddi GyfFredin yn cael eu corganu 
yn fywiog a tbrefnus. Ym mlaen yr 
elo y diwygiad hwn hefyd hyd nes y 
byddo pob percben auadl yn moliannu 
yr Arglwydd. 

Yr wyf yn credu y gallaf ddy wedyd 
fod y diwygiad olaf bwn i'w briodoli 
yu benaf i'r Gwyliau Corawl Yu 
wir, nid oes genyf unrhyw ammheu- 
aetb yng ngbylch y pwnc Er pan 
gychwyuwyd y gwyliau hyn flyuydd- 
oedd yn ol y mae diwygiad amlwg 
wedi cymmeryd lie yn ein canu 
cynnulleidfaol. ac yu euwedig yn ein 
oorganu. Mae hyn yn annogaetb 
galonog i'r saw] fuont yu cycbwyn ac 
yu dwyn yin mlaen y Gwyliau Corawl 
Gwaitb bendigedig yn ddiau yw y 
gwaith a gymmerasant mewu Haw. 
Mae ei effeithiau daionus iV ganfod 
yn y rban fwyaf o'n Heglwysi. Ym 
mlaen yr elo y gwaith hwn hyd nes 
y byddo canu bywiog a threfuus yn 
hoU Eglwysi ein gwlad. 

Yr wyf yn terfynu gyda dau sylw 
cyfFrediuol. 

1. Gochelwn rhag hod yn eithafol 
yn ein diwygiadau eglwysig. Yu ein 
hadeiladaeth, yn ein caniadaeth, ac 
yu ein dull o ddwyn ym mlaeu y 
GwasauaethCyhoeddua. byddwn gym- 
medrol, doeth. a deallgar. Gochelwn 
eithafoedd ofergoel o'r naill du, ac 
eithafoedd balchder ysbrydol o'r tu 
arall. " Rhesymol waaanaeth " yw 
gwasanaeth Duw, ac y mae yn rhaid 
i ninnau fod yn rhesymol os myuwu 
ei wasauaethu Ef wrth ei fodd. Ym- 
gadwn at drefniadau ein Heglwys, ac 
yna ui a fyddwn ddiogel. Pobl yn 
tori dros ben ei threfniadau hi yw y 
bobl eithafol sydd yu ei haflonyddu 
y dyddiau hyn. Gochelwn y sugn- 
bwU y raynent ein tynu iddo, a 
byddwn ffyddlawn i hen Eglwys 
auwyl ein tadau. 



2. Gochelwn rhag colli golwg ar 
ytbryd crefydd. Y mae o bwys i gael 
trefn a gweddeidd-dra allauol yn ein 
Gwasanaethau eglwysig. Y mae o 
i»wys i gael Eglwysi prydferth, gwas- 
anaethau trefn us, a ohaniadaeth 
ddeallgar; end y mae yn rhaid cael 
rhagor na hyny — y mae yn rhaid bod 
yn yr ytbryd gydnr cwbl. Mi a 
weddiaf &V ysbryd, ac a weddiaf aV 
deall hefyd; oanaf a'rysbryd. achauaf 
&'r deall hefyd." Yn y modd yna y 
byddai Sant Paul yn gwneyd. Ac 
y mae yn rhaid i uinuau gael y ddau 
— yr ysbryd yn gystal a r deall, onid 
e fe a ein hoU ddiwygiadau allanol 
yn berffaith ofer. 

gweddiwn am gael bod yn yr 
ysbryd yu ein boll gyflawuiadau 
crefyddol — yn yr ysbryd gydaV 
gweddio, yu yr ysbryd gyda'r cauu, 
ac yn yr ysbryd gyda'r pregethu 
hefyd. ac yna ni a ddeuwn yn 
grefyddwyr byw, yn gystal ag yn 
grefyddwyr trefnus a deallgar. Amen. 



DYFFRYN ACHOR. 

DiFFAiTH ydy w dyffryn Achor, 

Tristwch ynddo geir o hyd, 
Cwpaneidiau*n ilawn o aloes 

Rydd iV Cristion lawer pryd; 
A foil Gofid trwyddo reda, 

Tvfa wermod ar ei g;lan, 
Blin a garw y w y llwybrau 

Tr pereriii eiddil, gwan. 

Llecha yn ei hyll dwmpathau 

Seirff gweowynllyd iawn eu rhyw, 
Chwythant mewii anfeidrol ddigder 

At y Cristion tra bydd byw; 
Ond trwy darian yr lehofah 

Byth nid a eu coiyn hwy, 
Cedwir ef yn fy w er gwaethaf 

Ysgorpioiiau fwy na mwy. 

E. Jones. 

Llaniestyn. 



YR HEN DADAU. 

Y MAE ein Heglwys yn gwneud cyfrif 
o'r Hen Dadau fel esbonwyr boreol 
haeddbarch ar feddwl ein Harglwydd 
a'i Apostolion, ac ar drefn a chynllun 
yr Eglwys fel y trefnwyd hi ar y 
cyntaf o dan eu hysbrydoliaeth. 



Digitized by 



TB HAUL. 



305 



Attynt hwy, yn enwedig at yr hynaf 
o honynt ag oeddynt gydnabyddiis 
a'r Apostolion neu yn byw yn yr 
oesoedd nesaf atynt, y bu hi yn 
appelio mor llwyddiannus yn nadl 
fawr y Diwygiad pan yn bwrw heibio 
gyfeiliomadau Eglwys Rufain, ac yn 
ymadnewyddu yn ol '^yr hen Iwy br- 
an;" ac ar eu tystiolaeth cadarn hwy 
y darfu iddi wrthod yr athrawiaethau 
a'r arferion hyny a chwanegasid yn 
y canol oesoedd at *'y ffyrdd yng 
Nghrist," a'r ffydd yr hon a rodded 
unwaith i*r Saint." Yn y Rliagym- 
adrodd i*r Llyfr Gweddi diwygiedig* 
mae hi yn hyspysu yn bendant fod y 
Drefn Wasanaeth ^'yn gwbl gysson 
a'u meddwl a'u hamcan" hwy. Yn 
yr Homiliau' y mae hi yn cadarnhau 
tystiolaeth yr Ysgrythyrau trwy cu' 
hesponiadau eghirhaol ac ymarferol; 
yn yr Erthyglau' y mae hi yn cyd- 
nabod eu buddioldeb fel mynegai i 
iawn ystyr yr Ysgrythyr Lan; yn 
y Canonau a awdurdodwyd yr un 
flwyddyn a'r Erthyglau (1571), mae 
hi yn rhybuddio Pregethwyr i beidio 
dysgu dim a'r na fyddo yn gyttim 
ag athrawiaeth yr Hen ♦Destament 
a'r Newydd, neu a'r hyn y mae *'y 
Tadau Catholig a'r Hen Esgobion" 
wedi gasglu oddi wrthynt; ac yn y 

Ffurf IJrddo" mae hi yn gwasgu 
ar bob Offeiriad "ddilyn y cyfryw 
astudrwydd ag a hyfforddio i wybod- 
aeth yr Ysgrythyr Lan ; " gan gy feirio 
yn enwedig at eu tystiolaeth hwy am 
eglurhad ac esponiad. 

Pwy ynte oedd yr **Hen Dadau" 
hyn? Pa bryd, ym mha le, ac o dan 
ba amgylchiadau yr oeddynt hwy yn 
byw ac yn ysgrifenu? Pa lyfrau o'u 
gwaith hwy sydd wedi cyrhaedd ein 
hoes ni? Beth oedd en hamcanion 
neillduol wrth eu hysgrifenu, ac i ba 
ddyben y maent hwy yn atteb yn ein 
dyddiau ni? Ac ai nid oes rhyw 
berygl yng ngl^n a hwynt? ai nid 
arnynt hwy y mae Eglwys Rufain yn 

» A.D. 1549. 
* 1647 a 1563. 
3 1662 a 1571. 

39~-xvi. 



sylfaenu eu hawliau? ai nid dyma ei 
nerth hi? 

Mewn ateb i'r camsyniad hwn, 
digon fydd dywedyd gyda'r dysgedig 
Dodwell, mai nid ar ysgrifeniadau yr 
Hen Dadau Boreaf ond ar y rhai 
diweddaraf a fuont yn byw ar ol 
cynghor Nicea, A.D. 325, y mae 
Eglwys Rufain yn honni ei hawliau; 
a gyda'r enwog Jewel ei bod hi yn 
hynod ddistaw am yr Hen Dadau a 
Chynghorion; neu gellir gyfeirio at 
ddadleuon y merthyr Ridley, lie y 
gwelir mai yn yr Dadau y cafodd 
efe ei resymmau grymmusaf pan yn 
gwrthwynebu ei erlidwyr. 

O'r Hen Dadau mae dau ddosparth 
— y Tadau Apostolig a'r Tadau Eg- 
Iwysig. 

I. Y Tadau Apostolig ydynt bump 
mewn rhifedi — Barnabas, Clement, 
Hermas, Poly carp, ac Ignatius, o ba 
rai yr oedd Barnabas yn gyd-apostol 
a S. Paul,' " Clement yn gyd-weith- 
iwr,"* a Hermas yn gyfaill iddo.' 
Yr oedd tri o honynt hefyd yn 
llywodraethu Eglwysydd enwog a 
blannwyd ac a ddyfrhawyd gan Apos- 
tolion mewn dinasoedd mawrion pell 
oddi wrth eu gilydd, ac eto yn cadw 
yr un drefn ac yn dilyn yr un 
athrawiaeth. Yr oedd Clement yn 
Esgob Rhufain, lie bu Peter a Phaul 
yn gweithio; Polycarp yn Esgob 
Smyrna pan oedd S. loan yn llywodr- 
aethu yr Eglwys gymmydogaethol yn 
Ephesus; ac Ignatius yn Esgob ar 
yr Eglwys a blannwyd gan S; Paul 
yn Antiochia yn Syria. Felly yr 
oedd pob un o'r Tadau Apostolig yn 
cyfoesi a'r Apostolion, ac yn gyd- 
nabyddus a'r naill neu'r Hall o honynt, 
a rhai o honynt hefyd yn gydweith- 
wyr, ac eraill yn ddisgyblion iddynt, 
ac felly yn byw dan y manteision 
goreu i wybod eu meddwl, i esponio 
eu hymadroddion, ac i egluro eu 
harferion. Yn eu dull o ysgrifenu 
hefyd yr oeddynt yn dilyn yr un 

• Actau xiii. — xvi. 
2 Phil. iv. 3. 
9 KhuF. xvi. 14, 



Digitized by 



Google 



306 



TR HAUL. 



cynllun, sef ysgrifenu Epistolau at 
yr amryw Eglwysi i gadarnhau y 
credinwyr, ac " ymannog eu gilydd i 
gariad a gweithredoedd da." 

II. Y Tadahi Eglwysig. Ar y 
cyntaf pan nad oedd y Cristionogion 
yn cael eu cyfrif ond fel sect oV 
luddewon, er bod ambell rai o honyiit 
wedi dioddef yma ac acw o herwydd 
eu ffydd, eto nid oeddynt fel Eglwys 
wedi myned yn wrthddrychau sylw 
ac erledigaeth neillduol. Ond mewn 
ychydig iawn o amser cynnyddodd 
eu rhifedi a'u dy Ian wad gymmaint ag 
i gymmell sylw y llywodraeth ; * ac 
yr oedd neillduolion eu crefydd ar y 
naill law yn gwahaniaethu yn amlwg 
rhyngddynt a'r luddewon; ac ar y 
Hall yn myned yn actios dadleuon 
brwd rhyngddynt a'r philosophydd- 
ion paganaidd. Felly yn yr oes 
nesaf at oes y Tadau Apostolig, yr 
oedd yr Eglwys yn cael ei hamgylch- 
ynu gan brofedigaethau ar bob tu, 
gan fod yn agored i erledigaeth ar 
law y llywodraeth, i heresiau y brodyr 
gau, ac i ymosodiadau y philoso- 
phyddion. Yng ngwyneb y peryglon 
hyn, cyfododd Duw ymddiffynwyr 
galluog i'w Eglwys, y rliai, mewn 
rhyw banner can mlynedd, a ynnill- 
asant iddi yr oruchafiaeth a'r dylan- 
wad a fwynheid cyn byny gan y 
philosophy ddion, fel y gwelwyd hi y 
pryd hyn yn Eglwys fawr a dylan- 
wadol, cynnwysfawr a cliatholig o ran 
ei threfn a'i hathrawiaeth, hynod am 
athrylith a dysgeidiaeth ei hymddi- 
ffynwyr, ac wedi ei harfogi yn erbyn 
cyfeiliornad a gau athrawiaeth trwy 
feddiant Bibl Canonaidd yn cynnwys 
Ysgrythyrau y Prophwydi yr Ef- 
engylwyr a'r Apostolion. 

Y cyntaf o'r Tadau Eglwysig hyn 
oedd " lustin Ferthyr," Groegwr o 
ran cenedl, ond genedigol yn Samaria, 
yr hwn cyn ei droi yn Gristion, oedd 
wedi gwneud prawf o philosophydd- 
iaethau y Stoiciaid, y Peripateticiaid, 



' Gwelir y dechreuad o hyn yn Llythyr 
Pliny y Rhaglaw at Trajan yr Ymherawdwr. 



a'r Epicureaid, ond wedi methu a 
boddloni anghenion ei enaid hyd nes 
iddo gofleidio yr Efengyl. Yn ei 
ysgrifeniadau lluosog, mae efe yn 
dangos y perthynas sydd rhwng 
crefydd Crist a'r grefydd luddewig 
ar y naill law, a gau grefyddau y 
Cenhedloedd ar y Hall. Pan yn 
dangos y cyssylltiad agos oedd rhwng 
yr hen oruchwyliaeth a'r newydd, 
byddai yn cymmwyso yr Hen Desta- 
ment i brofi ei bwngc; ar hyn taerai 
rhai o'i wrthwynebwyr bod llythyr- 
eniaeth (text) yr Hen Destament 
wedi oi ddirywio a'i lygru; gwadai 
oroill ei fod o ddwyfol ddechreuad; 
a'r canlyniad fu cyfodi dadl frwd yng 
nghylch y pwngc, a gwneuthur ym- 
chwiliad manwl i mewn i'r bawl a'r 
rhesymmau, a phenderfynu y ddadl, 
ym moreuddydd Cristionogaeth, ar 
du ei ysprydoliaeth a'i gywirdeb. 

Yr oedd yr Efengyl eisoes wedi 
ynnill serch calon dynion; yr oedd 
hi yn awr i fyned rhagddi i ynnill 
cydsyniad eu deall hefyd.^ Ar y 
cyntaf, addysg personol ein Har- 
glwydd a'i Apostolion, eu hymad- 
roddion a'u gweithredoedd, fel y 
traddodid hwy ar air a thafod- 
leferydd, oedd yn gwneud i fynu yr 
oil ddysgeidiaeth y Tadau; ond bob 
yn dippyn ysgrifenid y traddodiadau 
hyn, a daeth eu llyfrau i gyllenwi y 
lie; ac felly, pan ddaeth yr holl 
Eglwys Gristionogol i ddeall helaeth- 
rwydd a chyflawnder ei bywyd, yr 
athrawiaethau a'r llyfrau a gyfrifid 
gan rai Eglwysi megis yn perthyn i 
leoedd ac amgylchiadau neillduol, a 
aethant yn feddiannau cyffredinol yr 
holl gorph — yn ysgrythyrau catholig 
yr holl Eglwysi. Yr oedd yr Hen 
Dadau yn gyffredinol yn cyfrif eu 
hunain yn esbonwyr traddodiadau yr 
Apostolion yn hytrach nag yn ys- 
grifenwyr datguddiad newydd ; ac yr 
oedd tri o'r enwoccaf o honynt ag 
oeddynt yn byw yn yr oes hon, yn 
cynnrychioli tair cangen fawr yr 
Eglwys, ac felly yn cofnodi eu barn 
hwy ar feddwl ac athrawiaeth yr 



Digitized by 



TB HAUL. 



307 



Apostolion. Hefyd yr oedd y tair 
cangen hyn yn wahanol iawn i'w 
gilydd o ran eu tuedd a'u neillduolion, 
ac felly mae y cyttundeb rhyngddynt 
yn fwy teilwng o sylw. Tuedd yr 
Eglwys yn Asia Minor ydoedd cadw 
yn fanwl at y traddodiadau a dder- 
byniodd, fel y gwelir yn llyfraii 
" Irenaeus," cyfaill Poly carp, yr hwn 
oedd wedi ei glywed yn fynych yn 
adrodd ei ymddiddanion a S. loan. 
Tuedd yr Eglwys yn yr Aipht ydoedd 
rhoddi lie i'r darfelydd {imagination)^ 
ac esponio yr Ysgrytbyrau mewn dull 
ryddfrydig; a'r neillduolion hyn a 
geir yn Uyfrau Clement," athraw 
dysgedig o Alexandria. Nodweddiad 
y r Eglwys yn Africa'Ogleddol trachefn 
ydoedd gwresogrwydd ac yni yn gyni- 
mysg a rhyw gulni penderfynol, fel 
yr amlygir yn eglur yn ysgrifeniadaii 
Tertullian," yr hwn ydoedd enedigol 

Tarsus, a'r cyntaf o'r Hen Dadau 

1 ysgrifenu yn y Lladin. 

Mae dullwedd Tertullian wrth ym- 
resyuimu yn siainpl eithaf cymmwys 
egwyddorion yr Hen Dadau yn 
gyffredinol. " Os cydnabyddir mai y 
peth hwnnw sydd fwyaf cywir ag sydd 
fwyaf hen; ac mai y peth hwnnw 
ydy w yr hynaf ag sydd o*r dechreuad ; 
ac mai oV dechreuad y mae yr hyn 
sydd yn dyfod oddiwrth yr Apos- 
tolion ; yna yn ddiau rhaid cydnabod 
mai gan yr Apostolion y traddodwyd 
yr hyn sydd wedi ei gadw yn ddilwgr 
yn Eglwysi yr Apostolion." * " Hyn 
ar fyr eiriau," medd efe drachefn, 
" yw ein harfer pan yn ymresymmu 
a hereticiaid yng nghylch yr Ef- 
engylau. Byddwn yn gwasgu ar yr 
amseriad, yr hwn sydd yn can allan 
waith ffug ysgrifenwyr tlivveddarach, 
ac ar aivdurdod yr Eglwysi sydd yn 
dal traddodiadau yr Apostolion, o 
herwydd rhaid bod yr ysgrifen cywir 
o flaen y ffug-ysgrifen, a'i fod yn 
dyfod oddi wrth y rhai y traddodwyd 
ef attynt." Fel hyn gwnaed hynaf- 
iaeth yr Ysgrythyrau yn foreol iawn 



Tertullian adv. Marc iv. 5. 



yn rheol a mesur eu cywirdeb; ac 
un achos o benderfynu y ddadl yng 
nghylch y rhai y bu rhyw ansicrwydd, 
ac nis derbyniwyd monynt ond mewn 
rhyw ychydig o eglwysi, ydoedd yr 
erledigaeth dost yn amser yr Ymer- 
awdwr Diocletian, A.D. 303. Amcan 
yr erledigaeth hon ydoedd **difetha'r 
Eglwysi a llosgi'r Ysgrythyrau;" a 
chan fod y rhai hynny a roisant eu 
llyfrau i fynu er cadw eu heinioes 
(Traditores) yn cael eu cyhuddo o 
fradychu eu hegwyddorion er achub 
eu bywyd, ceisiasant eu hamddiffyn 
eu hunain gyda'r esgus nad ydoedd 
yn hyspys pa rai oedd y llyfrau 
Canonaidd. Parodd hyn ynichwiliad 
manwl i Ganon y Testament Newydd, 
a'r diwedd oedd ei benderfynu toe ar 
ol hyn. Eusebius, Esgob Cesarea, 
A.D. 3-1:0, oedd un o'r cyntaf i osod 
i lawr restr o'r Llyfrau Canonaidd 
yn y copiau o'r Ysgrythyr Lan ag 
oedd Cystenyn yr Ymerawdwr wedi 
gorchymyn iddo eu parottoi at was- 
anaeth yr Eglwys yn ei brifddinas 
newydd, Caergystenyn. Chwiliwyd 
a pherfFeithiwyd y rhestr hwn mor 
fanwl gan Athanasius, Archesgob 
Alexandria, 326 — 373, a'i dderbyn 
ef o hynny allan fel y Canon, fel na 
fu yn y pedwar Cynghor cyntaf ddim 
son nac ammheuaeth yng nghylch y 
pwngc. Ond y peth sydd wedi 
enwogi Athanasius mwy na dim arall 
ydyw, ei waith yn ymddiffyn gwir 
Dduwdod Crist yn erbyn yr Ariaid, 
ac achub y ffydd rhag ei llygru 
ganddynt, fel ag i'w chyfrif yn ddim 
arall ond rhyw gyfundrefn philoso- 
phyddol neu rhyw fath o amldduw- 
iaeth. 

Tua'r pryd hyn dechreuodd Eglwys 
Rufain gynnyddu mewn gallu a 
dylanwad. Yr ydoedd hi o'r dechreu 
wedi amcanu mwy at fod yn gyn- 
nwysfawr nag at fod yn uniongred; 
ac yr oedd trosglwyddiad diweddar y 
Ilys o Rufain i Gaergystenyn wedi 
ei gadael hi yn rhydd i weithio allan 
ei chyfundrefn eglwysig;- ac yn hyn 
yr oedd hi yn amlygu rhywfaint o'r 

Digitized by GooqIc 



ft. 



308j 



. X Ci sj C 



YR aAUL. 



an' medrusrwydd i drefhu yr Eglwys 
ag oedd wedi ei amlygu eisoes wrth 
drefhu y wladwriaeth. Dywedir yn 
wir, a hyny gyda chryn radd o 
wirionedd, mai " rhith hen ymerodr- 
aeth Rhufain ydyw y Babaeth, yn 
eistedd ar yr hen adfeiliou, a'i choron 
ar ei phen." Y pryd hyn y cododd 
y ddau hynottaf o'r Tadau Lladin i 
berffeithio enwogrwydd yr Eglwysi 
Lladin, trwy chwanegu y nodweddion 
o fyfyrdod, dysgeidiaeth, ac hyawdl- 
edd at ei nodweddiad blaenorol am 
dreftiiad medrus. Y ddau hyn oeddynt 
lerome ac Awstin, dynion annhebyg 
iawn i'w gilydd o ran eu tymmer, eu 
tueddfryd, a*u dygiad i fyuu, ond yn 
rhagori ar holl enwogion y Gorllewin 
am ehangder eu cydymdeimlad, eu 
dyftiddysg treiddiol, a gwreiddioldcr 
eu syniadau ; y nail! o honynt a 
anrhegodd holl Eglwysi y Gorllewin 
a Bibl, a'r Hall a eglurhaodd yr 
athrawiaeth bono am bechod gwreidd- 
iol sydd yn gorwedd wrth sylfaen ein 
holl dduwinyddiaeth. 

Ond a chaniattau bod hanes yr Hen 
Dadau yn hynod dyddorol gyda golwg 
ar helyntion yr amserau yr oeddynt 
yn byw ynddynt, dichon gofyn o ba 
les y maent mewn perthynas i ni ac 
helyntion y dyddiau hyn? pa ham y 
gosodir cymmaint o bwys arnynt gan 
yr Eglwys yn awr? Oni ddylent, fel 
hen ddilledyn fo wedi atteb y tro, 
gael eu plygu i fynu a'u gosod o'r 
neilldu? 

i. Pan y mae ugeiniau o athrawon 
ac esponwyr yn plygu geiriau yr 
Ysgrythyr Lan i gefnogi eu golyg- 
iadau personol, neu i atteb dybenion 
eu henwad neillduol, a phob un yn 
taeru mai efo sydd yn eu hiawn 
esponio, nyni a gawn yma feddwl ac 
esponiad cyfeillion a disgyblion yr 
Apostolion sanctaidd, dynion ag 
oeddynt yn mwynhau manteision 
rhagorol er gwybod y gwirionedd, ac 
yn cymmeryd y gofal mwyaf iV 
draddodi i eraill yn ddilwgr. 

ii. Mae amryw ymadroddion yn- 
ddynt a ysgrifenid fel pe bai ar 



amcan yn bwrw goleuni mawr ar rai 
ffeithiau ac arferion a grybwyllir am 
danynt yn yr Actau a'r Epistolau, ac 
felly yn eu gosod ger ein bron yn eu 
priodol liw, ac yn eu gwisgo ag ystyr 
newydd a chynnwysfawr. 

iii. Yng ngwyneb ymosodiadau 
gwatwarllyd Gibbon a'i gyffelyb, 
maent yn profi trwy ffeithiau hanes- 
yddiaeth bod gofal mawr ac ymchwil- 
iad manwl wedi cael ei wneud cyn 
dcrbyn neb yn aelod o'r Eglwys ; mai 
nid tlodion, a'r anghenus, a'r an- 
llythyrenog yn unig oeddynt yn 
ynuino a hi, er mwyn y torthau a 
budr elw, ond ei bod hi yn cynnwys 
aelodau o bob gradd — tlawd a chyf- 
oethog, gwreng a bonheddig, an- 
llythyrenog a dysgedig; a bod yr 
Efengyl wedi ei thaenu i bob cwr o'r 
byd, cyn i Ymerawdwyr Rhufain ei 
chofleidio. 

iv. Os cyfyd dadl gyda'r Socimaid 
neu'r Undodiaid^ megis Priestley, 
yng ughylch Duwdod a Pherson 
Crist, ceir yma at ein gwasanaeth 
attebion a gwrthresymmau yr Hen 
Dadau pan oeddynt hwythau yn 
gwrthsefyll haeriadau cyffelyb yr 
Ariaid ar yr un testyn; neu os 
drachefn y bydd achos i wrthsefyll 
ymosodiadau haerllug yr Anffyddwyr^ 
ceir yma hefyd — yn enwedig yn Llyfr 
Origen yn erbyn Celsus-— ymresym- 
iadau cryfion ar du gwirionedd crefydd 
Crist, ei ddwyfol natur a'i lawn holl 
ddig(mol ; ac ar Personoldcb yr 
Yspryd Glan, ei ddylanwad, ei swydd, 
a'i weithrediadau. 

V. Os dadleua'r Puritan neu'r 
Ymneillduwr yng nghylch trefn dis- 
gyblaeth, gwasanaethoedd a defodau 
yr Eglwys, ceir yma beth oeddynt yn 
yr amserau nesaf at Grist a'i Apostol- 
ion sanctaidd, a hyny nid mewn rhyw 
ychydig o Eglwysi agos at eu gilydd, 
ond ym mhob Eglwys, ym mhob 
gwlad — yn Antiochia, yn Smyrna, yn 
Ephesus, yn Tralles, yn Philippi, yn 
Magnesia, yn Corinth, yn Lyons, 
yn Rhufain, yn Alexandria, yn 
Carthage, ac yn Jerusalem — Eglwysi 



Digitized by 



Google 



tB, tULtJh. 



309 



pell oddiwrth eu gilydd, ac yn rhaid | 
eu bod yn tarddu oddiwrth yr uii : 
ifynnon. A pheth hynod yw, fel y ' 
dywed y dysgedig Hooker, nad yw 
y drefn honno iV chael mewn unrhyw 
Eglwys cyn i Galvin ddyfod i'r byd, 
yr hoii y mae ei olynwyr yn taeru ei 
dyfod oddiwrth Grist, a bod y drefn 
a wrthwynebir ganddo i'w chael ym 
nihob Eglwys ym mhob oes ! Y mae 
yr un ymresymmiad yn cyrhaedd at 
Urddau y Wcinidogaeth, y Drefn 
Wasanaeth, y Credoan, y Canonau, 
a'r Sacramentau. 

vi. Unwaith eto, os gau athraw- 
iaethan Eglwys Rhufain fyddant 
mewn dadl, ceir yma brofion pwrcasol 
a chadarn yn erbyn eu Traws- 
sylweddiad, attaliad y Cwppan oddi- 
wrth y gw^r lleyg, addoliad Mair 
Forwyn, uwchafiaeth y Pab, ac 
athrawiaethau eraill diweddarach a 
wrthbrofir gan hanesyddiaeth y prif 
oesoedd. 

Dadleuir weithiau nad ydyw tyst- 
iolaeth yr Hen Dadau er y cwbl o 
fawr werth, am nad ydynt bob amser 
yn dywedyd yr un peth, ac nad oes 
ond eisiau eu gosod ar gyfer eu 
gilydd i ddangos eu hanghyssondeb. 
Yn awr, yr atteb i hyn ydyw, ac y 
mae yr atteb yn un eithaf cymmwys 
i'r hyn a ddywedir weithiau gan yr 
anystyriol a'r anwybodus am yr Ys- 
grythyr Lan hefyd. Pryd nad oedd 
rhyw opiniynau gau a gofleidiwyd gau 
y naill neu'r Hall, yn ddim ond 
opiniynau dynion neillduol, nid arfer- 
wyd yr un manylrwydd ymadrodd ag 
oedd yn anghenrheidiol pan ddechreu- 
wyd eu dysgu yn gyhoeddus fel 
athrawiaethau; ac felly nid oes le i 
ni ddisgwyl yr un cyttundeb manwl 
wrth drin rhyw destyn ganddynt cyn 
ac ar ol ei ddeffinio gan ofal neillduol 
y Cynghor. Hefyd, er eu bod wedi 
ysgrifenu dan amrywiol amgylchiadau 
mewn gwahanol wledydd, a chydag 
amrywiol ddybenion — rhai wedi ys- 
grifenu Epistolau, eraill Ymddiffyn- 
iadau, ac eraill drachefn Hanesion a 
Thraethodau, a phob un yn arddangos 



I neillduolion ei wlad, ei oes, a'i am- 
j gylchiadau, eto mae rhyw gydsyniad 
' hynod iV weled yn argraffedig arnynt 
— cydsyniad ag sydd yn cadarnhau 
grym eu tystiolaeth lie bynag y 
cyttunant, yn gymmaint ag nad 
oeddynt er mwyn hynny yn aberthu 
eu barn neillduol ar bethau eraill; 
fel y gallwn yn fwy hyderus fabwys- 
iadu yr hen reol, ^^Quod semper uhique 
ah omnibuSj'^ a derbyn fel gwirionedd 
beth bynag y mae pob Eglwys ym 
mhob gwlad ac ym mhob oes " wedi 
ei ddal yn gyttun. 

(Pw barhau.) 



EFELYCHIAD O'R SEISONEG. 

''Ml/ God^ my Father, while I stray'* 

Fy Nhad, tra bwyf trwy aiiial fyd 
Yn crwydro 'mhell o'm cartref clyd, 
Fy nghalon fyddo'n dweyd bob pryd — 
Gwnaer d' wyllys Di. 

Er t'wylled fyddo'r ffordd, a blin, 
Yn f ud y bwyf, ac ar fy min 
Bo'r weddi hon, o ddwyfol rin— 
Gwnaer d' wyllys Di. 

Pe bait yn erchi — ** Rho i Mi 

Y penaf oil o'th geraint cu," 

Ei ollwng wuawn — yr eiddot Ti — 
Gwnaer d' wyllys Di. 

Os rhoddi Di dy Ysbryd hael 
I drigo yn fy nghalon wael, 
Mae'n ddigon — mwy ni fynwn gael — 
Gwnaer d' wyllys Di. 

Adfera fi, o ddydd i ddydd — 
Tymmera f ' wyllys, nes y bydd 
Yn haws dywedyd yn ddiludd — 
Gwnaer d' wyllys Di. 

A phan yr elwyf fi i'r bedd, 

Y weddi gynt fu'n gwlychu'r wedd, 
Yn fawl a fydd yng ngwlad yr hedd — 

Gwnaer d' wyllys Di. 

"Our blessed Redeemer ere He breathed.^' 

Dywedodd Crist, cyn myn'd o'r byd, 

Wrth ganu'n iach k ni, 
Mi ro'f fj Ysbryd hael o hyd 
I'ch harwain chwi. 

Diagynodd i'n cysgodi ni 

Fel c'lomen l^n ei gwedd, 
A dylanwadau cariad rhy' 
I ni, a hedd. 

Digitized by 



310 



n BAUii. 



O'r nef y daeth, o'i fodd i fy w, 

I lawr i'r ddaiar hon, 
A'r Hetty goreu gaiiddo yw 
Yr iael fron. 

Yn rbywiog fel awelon ha' 

Yw si ei fwyu-lais Ef; 
Ein ffrwyno, neu ein canmol wiia, 
Gan sou am ucf. 

Fob rhiiiwedd dda a feddom ui, 

Fob concwest ar y byd, 
Fob syniad pur, ddont oddi fry 
Yn rhad i gyd. 

O Ysbryd Sanctaidd, nefol ddawn, 

Tosturia wrthym ni, 
A'n c'lonau gwna yn addas iawn 
Letty i Ti. 

Bodfari. 

(SnliJhiaBtliQU. 

BARN ARGLWYDDI Y CYFRIN- 
GYNGHOR YN YR ACHOS 
SHEPPERD V. BENNETT. 

At Olygydd yr ''Hauir 

Syr, — Mae yn ddiammheu y bydd 
y ddedfryd o ollyngdod Mr. Beunett 
gaii y Ilys uchod yn achlysur o 
orfoledd i elynion yr Eglwys, megys 
Mr. Miall, Mr. Leatham, a r Pawl a 
gyfenwir fel hwythau yn bolitical 
Dissenters; ond dilys genyf, fe bair 
ofid diffuaut i laweroedd o Gristion- 
ogioii uniougred ag sydd yii dymuno 
llwyddiant a lledaeiiiad egwyddorion 
y Diwyi^iad Proteatauaidd. Ond fel y 
cafFo eich darllenwyr olwg ar asgwrn 
y gynben, ymofynwii, pa sail sy genym 
i achwyn ar Mr. BenneU am ei 
ddaliadau cyfeiliornus ? Heb law 
amryw ymadroddion ereill o'i eiddo, 
y geiriau canlynol a ddengys ei fod, 
o rau ei faru yu hyn, yu cydfyned ag 
Eglwys Rbafain: — "Fr ydwyf'" ebai 
Mr. Beunett. ''yn addoli, ac yn 
dysguW hobl i addoli Grist yn bresennol 
yn y Sacrament, o dan ffurf Bar a a 
Gwin, gan gredu bod Corff Sanctaidd 
a Gwaed fy Arglwydd dim Geidwad 
lesu Grid o dan y llenni hyn.''' Am 
wadu presetiDoldeb gwirioneddol Crist 
yu yr elfenau, a'r addoliad dyledus 
iddynt, fe gafodd eiu Diwyj^wyr eu 
llosgi wrth yr ystanc; yn erbyn yr 



athrawiaeth hon yr ydym ninnau, fel 
Eglwys, yn ardystio, ac ar y sail yma 
\ y'n gelwir yn Brotestaniaid, a thra 
' bo'r Llyfr Gweddi Gyffredin aV 
Homiliau genym fel safon ffydd ac 
ymarfer, gallwn haern yn ddibetrus 
fod ham y Cyfrin-gynghor yu 
anghysson a thystiolaetb yr Eglwys, 

blegid hi a ddadgan yn bendant 
mewn iaith cyn eglured a haul banner 
dydd, nad ydyw y Cymmunwyr wrth 
fyned ar eu gliniau tra yn cyfranogi 
o'r elfenau cyssegredig, ddim yn 
meddwl talu un math o addoliad i 
GorfF Crist, o blegid mae hwnw yn y 
nefoedd. ac nad yw yn ddichonadwy 

1 gorff fod mewn dau le ar unwaith. 
Darlleued y diduedd y rhuddell 
(rubric) olaf hon yng Ngwasanaeth 
y Cymmuu, a barued drosto ei hun: — 
^'Lle yr ordeinir yn y GwamnaeQi hwn 

Swper yr Arglwydd bod ir Cym- 
munwyr gymw/eryd yr unrhyw ar eu 
gliniau (yr hyn a ordeiniwyd ar 
feddwl da, sef yn arwyddocdd o^n 
hufndd cCn dwlchga/r gydnabod o 
ddoniau daionus Grist a roddir ynddo^ 

1 bob Gymmunwr addas, ac er gochelyd 
y cyfryw halogedigaeth ac annhrefn yn 
y Gymmun Bendigedig ag a allai heb 
hyn ddygwyddo ); er hyny^ fel na bo 
i neb, nac o anwybodaeth a gwendid, 
gamgymmergd, nac o falais a chyti- 
dynrwydd, anurdddr arwydd hon o 
benlinix): hyspysir yma^ na feddylir 
trwy hyn, ac na ddylid gwnevthur dim 
addoliad nac i Fara a Gwin y 
Sacrament a gymm^rir yno yngorforol, 
nac i neb rhyw Gydgrycholdeb corfforol 
o ania7iol Gnawd a Gwaed Grist, canys 
y m>ae Bara a Gwin y Sacrament yn 
aros yn wastad yn eu gwir anianol 
ddefnyddiaUj fel nad alter eu haddoli 
( canys hyn a fyddai eilunaddoliad, "Tw 
fleiddio gan bob Gristion ffyddlawnj. 
Ac y mae Gorff a Gwaed anianol ein 
Iliachawdwr Grist yn y nef ac nid 
yma, canys ni chydsaiffod Gorff Grist 
yn wir anianol, ai fod ar yr un amser 
fewn ychwaneg o fanau nag uw." 
Oud yng iigwyneb y dystiolaeth eglur 
hon, ac yn groes i luaws o brofion 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



311 



ereill i*r un perwyl, a ddyfynwyd 
ganddynt er gwrthbrofi golygiadau 
Mr. Bennett; eto, gyda'r aughysson- 
deb mwyaf. y maent yn hysbysu nad 
ydyw efe ddim yn euog o ddysgu 
athrawiaeth afiachus, eto addef y 
maent nad oes ond trwch blewyn 
rhyngddo a keresi. Yn awr, ynte, os 
gofynir beth a fydd barn y wlad am 
y personau urddasol a gyfansoddant 
''The Final GouH of Appeal'' nis 
gallant lai na chredu, yr hyn yr 
oeddynt eisoes yn ei ammheu. nad 
oes nemawr o'n penaethiaid, mewn 
gwlad nac Eglwys, yn gofalu fawr 
am athrawiaeth iachm, a'u bod yn 
barnu nad ydyw o bwys yn y byd o 
ba grefydd y byddom. Ond na 
ddigaloner neb, mae'r gwir yn <zadarn 
ac yn si or o Iwyddo, o blegid wedi 
craffu yn fanwl ar resymau hirfaith 
y barnwyr, a'u nithio yn drwyadl. 
Protestaniaeth bur ydyw'r Pengronyn 
a geir ar lawr dyrnu yr Eglwys. 
ddeutn pymtheg mlynedd ar hugain 
yn ol, mne yn gof genyf fod Mr. 
Ward, cymmrawd o Goleg Balliol yn 
Rhydychain, wedi dadgan mewn llyfr 
a gyhoeddwyd gauddo, ei fod ef yn 
rhydd i gredu athrawiaeth Rhufain 
yn gryno, a dal i feddiannu ei gyni- 
mrawdiaeth; ac wedi tynu'r dorch ar 
y pwnc penderfynwyd gan y mwj^afrif 
bod Mr. Ward, trwy ei olygiadau 
non-natural,^' wedi ymwrthod S-'i 



brofFes fel Eglwys wr, a*r canlyniad 
fu iddo gael ei ddiraddio, a chyn pen 
llawer o ddyddiau fe aeth i'w le ei 
hun — Eglwys Rhufain. Ond y pryd 
hwnw, fel y mae yn ofidus genyf 
draethu, yr oedd gan y gwrthgiliwr 
hwn hefyd blaid gref yn ei gefnogi. 
Ond pwy, tybied, oedd pleidwyr Mr. 
Ward] Gwyr eglwysig! yn benaf 
disgyblion y \)r. Pusey ! Ac y mae'r 
tylwyth yma. ysywaeth! heb gilio 
o'r tir; llawer o honynt sydd 
yn cydfyned a Mr. Bennett, a chlywir 
hwynt yn son am eu Processions, eu 
hallorau, a gwir bresennoldeb Crist 
yn yr Fucharist, &c Ond ni ddylid 
tadogi y fath gyfeiliornadau a'r rhai 
hyn ar Eglwys y Diwygiad, y maent 
wedi eu carthu allan i gyd, a gwyn 
fyd na bai'r sawl a geisiant eu llusgo 
i tnewn drachefn wedi eu hwrw allan 
hefyd. Peidied neb ynte a gwneyd 
cam ag Eglwys Lloegr trwy feddwl 
bod dim cyfeillach rhyngddi hi i*r ' 
gwrthgiliad Pabaidd; gelynion trwy- 
adl iV Babaeth oedd y gwroniaid 
cedyrn-galon a fuasont yn adgyweirio 
yr hen adeilad, a phe gallent lefaru 
o'r trigfanau fry, eu hiaith, yr wyf 
yn coelio, fyddai, " Ymfyddinwch yn 
erbyn Babilon o amgylch; yr hoU 
berchen bwau, saethwch ati, nac 
arbedwch saethau. o blegid hi a 
bechodd yn erbyn yr Arglwydd.'' 

GOHEBYDD. 



Cniigl ^ C't(mrain. 

. ROTULI WALLIE. 8th EDWD. L ANNO DOM. 1280. 
MEMBRANE 7. 

omnibus, &c., Salutem. SciatislSChC Slttg to all, &c.. Greeting, 
quod commisimus dilecto et fideli Know ye that We have committed 
uostro Bogoni de Kuouill, Castra to our dear and faithful Bogo de 
nostra et Comitatus nostros do Knovill,* our Castles and our Counties 
Kermerdyn et Cardigan, et Castra of Kermerdyn and Cardigan, and 



' Bogo, alias Bevis de Knoville, was summoned to Parliament as Baron Knoville 
of Whitechurch from 1294—5 until 130G— 7, when be died. He was- sheriff of the 
Counties of Salop and Stafford, and Justiciary of West Wales. He was son of a 
Bogo, and left a son named Bogo, born in 1277 — 8. 



Digitized by 



312 



TR HAUL. 



de Lampader, Dynavor, Karakenny, 
et Landeueri, cum omnibus terris et 
tenemftntis et rebus uostris aliis que 
sunt in manu nostra in partibus West 
Wallie sumptibus sui.s custodienda 
quamdiu, nobis placuerit, excepta 
balliva de Buelt, reddendo inde 
nobis ad Scaccarium nostrum singulis 
annis quadringentas marcas, videlicet, 
medietatem ad Scaccarium nostrum 
Sancti Michaelis et aliam medietatem 
ad Scaccarium nostrum Pascbe. Ita 
quod illud quod idem Bogo recipiet 
de exitibus predictorum castrorum 
terrarum et comitatuum ultra quad- 
ringentas marcas predictas cedat in' 
sustentacionem suam et custodiam 
Castrorum Terrarum et Comitatuum 
predictorum quamdiu custodiam illam 
habuerit ex commission e nostra. In 
cuius, &c. Teste ut supra x die 
Junii. 



the Castles of Lampader,^ Dynavor,* 
Karakenny,' and Landeveri,* with 
all lands and tenements and other 
things which are in our hands in the 
parts of West Wales, to be kept at 
his own charges during our pleasure, 
except the Bailiwick of Buelt,* render- 
ing therefore to us at our Exchequer 
yearly four hundred marks, to wit, 
one moiety at our Exchequer at the 
feast of Saint Michael, and the other 
moiety at our Exchequer at Easter. 
So nevertheless, that which the same 
Bogo shall receive of the issues of 
the aforesaid Castles, Lands, and 
Counties, beyond the aforesaid four 
hundred marks should be allowed for 
his maintenance and custody of the 
Castles, Lands, and Counties afore- 
said, so long as he shall have that 
custody as of our trust. In witness, 
&c. Witness as above the 10th day 
of June. 



ROTULI WALLIE. 8th EDWARD L ANNO DOMINI 1280. 
MEMBRANE 7. 

dilecto et fideli suo Bogoni de Wht lilUg to his dear and faithful 

Knouill,JusticiariosuoWe9t Wallie, Sr^^ xxr ^^^^^^^^ Justiciar of 

Salutem. Quia pro multitudine I ^t!"^^'' ^r'^'^'^u ^™"'^ 
1 . ^ * T as tor the great number of men as 

Wmum tarn Anglicorum quam English as Welsh, suitors of 

Wallensmm, sectatomm Comitatus Qiir County of Kermerdyn, and for 
nostri de Kermerdyn, et ad vtilitateml the interest of the same. We are 

eorumdem, Volumus quod vbi Comi- ' ^^^^"^^ ^^^^ }'^^ ^^^^^^ ^^^^s' 

.„ . i times past always accustomed to be 

tatus illetemponbusretroactis semper I held Thursday may always be 

teneri consueuit per diem Jouis ' held henceforth for two days, to wit, 

' Llanbadarn is a parish in Cardiganshire, in which is situate the town of 
Aberystwith. The Castle therein was anciently known as Llanbadarn Castle: it is 
now in ruins. 

^ Dynevor Castle, 14 miles east of Carmarthen. Newton, the modern mansion in 
its immediate proximity, is the seat of Lord Dynevor. 

3 Karakenny, now Caregcennen, in Co. Carmarthen, 4 miles eastwards of Llandeilo 
Fawr. 

* Llandovery, in Co. Carmarthen. The remnant of the Castle is but small. . 

* Builth, in Co. Brecon, near which, two years subsequent to above grant, Llewelyn, 
Prince of Wales, was slain,- 11th Dec, 1282. 

« These Courts were of great dignity. The Bishop, the Earl or Lord Lieutenant, 
and the principal gentry sat to administer justice in lay and ecclesiastical suits. But 
when the Earl .neglected to attend, and the Bishop was forbidden, the Courts fell off 
in importance. They were compelled to be held every 28 days, and freeholders were 
generally the jndges. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



313 



de cetero per duos dies semper tenea- 
tur, videlicet, per diem Jouis et diem 
Veneris, vobis mandamus quod Comi- 
tatum predictum per predictos duos 
dies Jouis et Veneris semper decetero 
teneri, faciatis publice etiam procla- 
mari faciatis et firmiter inhiberi ex 
parte nostra ne qui super grauem 
forisfacturam nostram ad distancium 
quinque leucarum in circuitu ville de 
Kermerdyn, per diem Sabbati donee 
aliud inde preceperimus. Teste ut 
supra. 



Thursday and Friday, We command 
you that you cause the County Court 
aforesaid to be held for the aforesaid 
two days, Thursday and Friday 
always henceforth, also that you 
cause it publicly to be proclaimed 
and firmly enjoined on Our behalf 
that no one, upon Our grave dis- 
pleasure, shall trade within a circuit 
of five leagues of the town of 
Kermerdyn, in any merchandise, 
except in the Market of the aforesaid 
town of Kermerdyn on Saturday, 
until otherwise thereof We shall have 
commanded. Witness as above. 



WELSH ROLLS. 6th, 7th, 8th, AND 9th OF EDWAED L 
ANNO DOMINI 1278 TO 1281. MEMB. 7. 



omnibus, &c., Salutem. Sciatis, 
quod cum commiserimus dilecto et 
fidelinostro Bogonide Knouill, Castra 
nostra et Comitatus nostros de Ker- 
merdyn et Kardygan, et Castra de 
Lampader, Dynauour, et Karakenny, 
et Landeuery, cum omnibus terris et 
tenementis et rebus nostris aliis que 
sunt in manu nostra in partibus West 
Wallie, custodienda quamdiu nobis 
placuerit, excepta balliua de Buelt, 
reddendo nobis inde singulis annis 
ad Scaccarium nostrum quadringentas 
marcas, videlicet, unam medietatem 
ad Scaccarium nostrum Sancti 
Michaelis, et aliam medietatem ad 
scaccarium nostrum Pasche prout in 
litteris nostris patentibus eidem 
Bogoni inde confectis plenius con- 
tinetur. Volumus et concedimus, 
quod eidem Bogoni singulis annis, 
quamdiu habuerit custodiam illam 
ex commissione nostra in solucione 
dictarum quadringentarum marcarum, 
allocentur le Weeste, et sustentacio 



W\X^ Jiing to all, &c., Greeting. 
Know ye, that whereas We have 
committed to our dear and faithful 
Bogo de Knovill, Our Castles and 
Counties of Kermerdyn, and Kardy- 
gan, and the Castles of Lampader, 
Dynavour, and Karakenny, and 
Landevery, with all Our lands and 
tenements and other things which 
are in Our hands in the parts of 
West Wales, to be kept during Our 
pleasure, except the Bailiwick of 
Buelt, rendering therefor to Us 
every year at Our Exchequer, four 
hundred marks, to wit, one moiety 
at Our Exchequer of Saint Michael, 
and the other moiety at Our Ex- 
chequer of Easter, as in our Letters 
Patent to the same Bogo made 
thereof, more fully is contained. We 
will and grant, that to the same Bogo 
in each year, so long as he shall have 
that custody of Our committal, upon 
payment of the said four hundred 
marks, shall be allowed to him le 
Weeste,* and the keep of the horses 
of the Lord and the Rhaglaw,^ the 



' Le Weeste= Waste. If a man had not special grant in writing he was liable 
(52 Hen. III.) to an action for making waste, sale, or "exile" of houses, woods, or 
men, and on conviction, he lost the thing wasted and treble its value. Edward I. 
confirmed and amended that law in 1278. 

^ Rhaglaw is a Welsh word signifying Deputy. 

40 — xvi. T 

Digitized by VjOOQIC 



8U 



TB HAUL. 



eqaoTum Domini et Bliaglorii, et 
firma terre per nos certis personis 
^ommisBe in partibuB illis, vsqne ad 
Bnmmam extente inde facte per 
Ricardum de Oxon et Magistmm 
Henricam de Bray. Ita tan turn, quod 
dictns Bogo nobis de prato de 
Lampader, et de dnobus solidis et 
duobus denariis anniiiredditus ibidem, 
et prisa vini de Cardygan nobis ultra 
prediotam summam quadringentanun 
marcarrum respondeat. In cuius, &c. 
Teste Rege apud Odyham, xxv die 
Junii. 



farm of lands by Us committed to 
certain persons in those parts, until 
it shall amount to the sum of the 
extent made thereof by Richard of 
Oxford, and Master Henry de Bray.* 
Yet nevertheless, the said Bogo shall 
answer to Us for the meadow of 
Lampader, and for two shillings and 
two pence annual rent there, and the 
prisage* of Wine of Cardygan beyond 
the aforesaid sum of four hundred 
marks. In witness, &c. Witness 
the King at Odyham,* the 25th day 
of June. 



PLACITA DE QUO WARRANTO. 9th EDWARD I. 
ANNO DOMINI 12«1. 



Plttcita Forinseca, adhuc de qiiindena 
Sancte TrinitoAis, etc, 

alias coram Jus- 
ticiis Intinerantibus apud Derbia, in 
Ragemannis, quod Wappentachia de 
Ludc^hirch, Wyrkesworth, Appeltre, 
et Reppingdon, fuit in manu Ed- 
mundi, fratris Domini Regis. Ita 
quod ad sectam Gilberti de Thornton, 



Foreign Pleas^ still of the Quindime* 
of the Holy Trinity, 

elsewhere before 
the Justices Itinerant at Derby, on 
the Ragman Rolls,* that the Wap- 
pentake* of Ludchurch,^ Wyrkes- 
worth,' Appeltre,' and Reppingdon,' 
was in the hands of Edmund,* the 
brother of our Lord the King. 
Wherefore at the suit of Gilbert de 



» Henry de Bray, after the death of George de Cantilupe, was in 1273 appointed 
Constable of the Honors and Castles of Abergavenny, Cilgerran, near Cardigan, and 
Penrice, in Glamorgan. He had also some lands in Watford, Co. Hertford, &c. 

2 The prisage of wine is the butlerage or impost on wines payable to the King. 

^ Odiham is a corporate town in N.E. of Hampshire. It contained a castle and 
royal palace at one time, of which a few remains are still visible. 

* Quindime of the Holy Trinity =22 days after Whitsunday . 

» Rahman Rolls is a strange term importing a legal deed or iaidenture executed 
under numerous seals. Again it is applied to one of the statutes enacted by 
Edward I., which ordered Justices to hear and decide all complaints regarding 
injuries done within the five years preceding the application for remedy. 

• Wappentake, a term identical with what is now called a hundred. The word is 
said to be derived from the old custom of annually taking stock of the number of 
weapons and armour in each hundred, the inhabitants of which were further obliged 
to find pledges for their good behaviour. • 

7 Lidchurch, Wirksworth, Appletree, and Repington are hundreds, or parts thereof, 
in Derby^ire. 

8 Edmund Plantagenet, next brother to Edward T., born 16th of January, 1246. 
The Pope titled him "King of Sicily," 18th Oct., 1254. He was afterwards created 
Earl of Chester, of Lancaster, &c. He was also Steward of England. In 1265—6 
he obtained the Castles of Carmarthen and Cardigan, which he exchanged for 
Wirksworth Manor, &c. He married Istly, on April 8th, 1270, Aveline, daughter of 
William, Earl of Albemarle, heiress to her father, and through her mother CountesB 
of Devon and the Isle of Wight, she was also Countess of Holdemess ; she died s.p. 
Edmund married, 2ndly, Blanche, widow of Henry, King of Navarre, and daughter 
of Robert, Earl of Arfcois, 3rd son of Louifl VIII,, King of France. 



Digitized by 



qoi sec^uitn? pro Domino Hege, datus 
fuit hie dies predicto Edmundo, ad 
hunc diem ad ostendendum quo 
waranto tenet wappentachia ilia. Et 
modo venit predictus Gilbertiis qui 
sequitur pro Domino Rege, et similiter 
predictus Edmundus per attornatum 
suam. Et quo ad wappentachium de 
Ludchirche, et quartern partem wap- 
pentacbii de Reppingdon, et totum 
wappentachium de Appeltre, dicit, 
quod ipse nuncque occupavit predicta 
wappentachia super dominum Regem 
nee aliquem antecessorum suorum. 
Et hoc paratus est verificare sicut 
Curia consid*. Unde petit judicium 
si debeat inde sine brevi Domino 
Regi respondere. Et Gilbert de 
Thornton qui sequitur pro Domino 
Rege non potest hoc dedicere. Ideo 
consideratus est quod predictus Ed- 
mundus quo ad hoc inde sine die. 
Et Dominus Rex nichil capit per 
presentacionem istam, set perquirat 
sibi per breve si, etc. Et quo ad 
wappentachium de Wyrkes worth, 
dicit, quod ipse illud tenet eo waranto, 
quod Dominus Rex qui nunc est 
dedit ei wappentachium de Wyrkes- 
worth, et Manerium de Wyrkesworth 
et Esseburn, et carta sua confirm avit, 
habendum et tenendum eidem Edr 
mundo et heredibus suis de ipso 
Domino Rege et heredibus suis^ cum 
feodis Militum, advocacionibus ec- 
clesiarum, et omnibus libertatibus et 
liberis consuetudinibus et aliis rebus 
ad predicta maneria et wappentachia 
qualitercumque pertinentibus imper- 
petuum, in escambium pro Comitatu 
et Castro de Kermerdyn et Cardigan, 
et terris que prefatus Edmundus 
habuit in Comitatu predicto, et que 
eidem Domino Regi reddidit et 



Thorntoa,' who sues for oiiir Loi>d the 
King, a day was granted to the 
aforesaid Edmund, to shew at this 
day by what warraat he holdjs those 
wappentakes. And now comes the 
aforesaid Gilbert who sues for our 
Lord the King, and also the aforesaid 
Edmund by his attorney. And as 
to the wappentake of Li»iehareh, and 
the fourth part of the wappentake of 
Reppingdon, and the whole of the 
wappentake of Appeltre, he says, 
that he never usurped the aforesaid 
wappentakes over the Lord the King, 
or any of his ancestors. And this 
he is ready to verify aa the Coicrt 
may determine. Whereupon he prays 
judgment whether he ought to answer 
therefor to our Lord the King without 
a writ. And Gilbert de Thornton 
who sues for the Lord the King 
cannot deny the same. Therefore it 
is considered, that the aforesaid 
Edmund as to this goes without 4 
day. And the Lord the King takes 
nothing by that presentment, but 
may demand by writ if, etc. And as 
to the wappentake of Wyrkesworth, 
he says, that he holds it by the: 
warrant, that our Lord the now 
King gave to him the wappentake 
of Wyrkesworth, and the Manor of 
Wyrkesworth and Esseburn,* and 
by his charter confirmed the same, 
to have and to hold to the same 
Edmund and his heirs of the same the 
Lord the King and his heirs, with 
the Knight's fees, advowsons of 
Churches, and all liberties and free 
customs and other things to the 
aforesaid manors and wappentakes 
in any way belonging for ever, in 
exchange for the County and Castle 
of Kermerdyn and Cardigan, and th^ 
lands which the aforesaid Edmund 
had in the County aforesaid, and 
which to the same the Lord the 
King he rendered and quit-claimed 
for him aud his heirs for ever„ 



* Gilbert de Thornton waa in 1 279 appointed Attorney General, and in 129Q raised 
to the dignity of Chief Justice of the King's Bench, a post he held until 1296. 
3 Esseburn, now called Ashbome, is a market town and parish in Co, Derby, 



Digitized by 



Google 



316 



TR HAUL. 



quietum clamavit de se et heredibus 
suis imperpetuxim, faciendo inde 
Domino Regi et heredibus suis pro 
predictis maneriis et wappentachiis, 
servicium feodorum duorum Militum 
pro omni servicio. Et profert carta 
sub nomine predicti Domini Regis, 
que predictas donacionera et couces- 
sionem testatur. Unde petit judicium 
si debeat inde Domino Regi sive 
respondere. Ideo predictus Ed- 
mundus quo ad hoc sine die, etc* 



performing therefore to the Lord the 
King and his heirs for the aforesaid 
manors and wappentakes, the service 
of two Knight's fees for all service. 
And he produces the charter in the 
name of the aforesaid Lord the 
King, which testifies the aforesaid 
gift and grant. Whereupon he prays 
judgment whether he ought thereof 
to answer to the Lord the King, 
Therefore the aforesaid Edmund as 
to this goes without a day, etc* 



STARS DEIRBLWYDDOL ESGOB LLANDAF. 

TRADDODODDei Argl wyddiaeth ei siurs ar 
y 15fed o'r mis diweddaf yn yr Eglwys 
Gadeiriol. Yr oedd y rhan fwyaf o 
offeiriaid yr esgobaeth yn bresennol. Yr 
oedd ei siars yn gyfansoddiad gallucig a 
chymmedrol; yroedd yn cynnwys materion 
sydd o bwys mawr i'r Eglwys yn y dydd- 
iau presennol. 

Cyfeiriodd at y rhyfel gwaedlyd a gym- 
merodd le o fewn y tair blynedd rhwng 
Ffrainc a Gerroani, a'r heddwch aV teyrn- 
garwch oedd yn ffynu yn ein gwlad ni pan 
oedd tyn wthio bidogau a chleddyfau ar 
feusydd toreithiog Ffrainc. Torodd 
teyrngarwch y genedl allan yn ffrydlif 
pan oedd ein Tywysog bron ym mborth 
angeu. Cyffyrddodd a Chynghorfa Rhufain, 
yr hon a ddarfu gyhoeddi anffiaeledigrwydd 
y Pab, a dadymchweliad ei allu tymmorol. 
Mae yr athrawiaetb newydd hon wedi peri 
i ddynion wneyd ymchwiliad a ydyw y 
pethau hyn yn gywir: bydd i'r ymchwiliad 
hwn ryddhau miloedd o'u caethiwed medd- 
yliol, a dichon y bydd iddo buro yr Eglwys 
bono o*r ffieidd-dra a'r halogrwydd sydd 
yng nglyn a hi, yr hwn sydd wedi bod yn 
feflau ac yn frychau ar ei chymraeriad am 
oesau. Y mae hen Gatholiciaid Germani 
wedi cofleidio egwyddorion y Diwygiad 
eisoes. Condemnir yr athrawiaetb gan 
holl ddysg a thalent yr Eglwys ei hun. 
Yn y Gwanwyn diweddaf rhoddodd ei 
Mawrhydi bedwerydd mynegiad y Ritual 
Commissioners o flaen y Confocasiwn, ac 
un o'r canlyniadau fydd, i fesur gael ei 
basio er gwneyd Gwasanaeth yr Eglwys 
yn fwy poblogaidd ac attyniadol. Adol- 
ygodd y pwnc yng nghylch Credo Sant 
Athanasius: yr oedd ef yn barnu y buasai 
yn well i rai adranau gael eu gadael allan 
yn lie ei adael allan yn llwyr, o herwydd 
eu bod yn tramgwyddo Cristionogion 
cydwybodol. Mewn perthynas i dreial 
Mr. Bennett o flaen y Cyfrin Gynghor, yr 
oedd ef yn gobeithio na fydd i'r rhai 



ddarfu ennill anghofio cariad Cristionogol. 
Adolygodd weithrediadau cartrefol yn yr es- 
gobaeth am y tair blynedd a aethant heibio: 
Cyfraith Addysg Elfenol, Cymdeithas 
Aqaddiffynol yr Eglwys, Cenadaethau 
Llandaf a Chasnewydd. 

Fel yr oedd yn nesau at y terfyn yr oedd 
yn amlwg fod ei deimladau yn rhoddi 
ffordd. Dy wedoAd raai hon, ef allai, fyddai 
y waith olaf iddo eu hanerch am byth. 

Nid oes un ammheuaeth am weithgarwch 
yr esgob; gall edrych yn ol gyda phleser 
ar y gwaith mawr sydd wedi cael ei wneyd 
yn yr esgobaeth er pan y mae ef yn ei 
rheoli. Cymmerodd mwy o ddiwygiadau 
le yn ei amser ef nag a gymmerodd le am* 
oesau yn flaenorol. 

AILAGORIAD EGLWYS LLANFIH ANGEL Y 
CREUDDYN. 

Cafodd hen Eglwys y plwyf hwn ei 
Uwyr adgyweirio yn y misoedd a aethant 
heibio. Bu y ficer, y Parch. J. D. Jones, 
yn hynod o ddiwyd yn nygiad ym mlaen 
yr adgyweiriad, ac y mae wedi Uwyddo i'r 
fath raddau nes ein galluogi yn bresennol 
i ddywedyd fod Eglwys Llanfihangel y 
Creuddyn yn un o'r Eglwysi harddaf yn 
esgobaeth Ty Ddewi. Dau o'i brif gyn- 
northwywyr oeddynt F. R. Roberts, Ysw., 
Pen y Wern, t L. P. Pugh, Ysw., Aber- 
maide, y rhai sydd wedi talu sylw mawr 
i'r gwaith, a'i arolygu yn fanwl er y 
dechreuad. Nid oeddynt yn edrych ar 
draul na chost, ond eu hamcan oedd 
gwneyd pob peth yn y dull a'r tfordd oreu, 
fel ag y byddai yr Eglwys yn addas 
breswylfod y Goruchaf. Gwnaeth bonedd- 
igion ereill y gymmydogaeth, yng nghj'd 
ag amryw o bellder, a'r plwyfolion yn 
gyffredinol, gyfranu yn haelionus tuag at 
ddwyn y gwaith oddi amgylch. 

Mae Eglwys Llanfihangel y Creuddyn 
yn un o'r Eglwysi henaf yn y rhan hon 
o'r Dywysogaeth. Y mae ar lun croes, mf 
yn cael ei gwneuthur i fyny o gorff yr 
Eglwys, a dwy ganghell groes ogleddol a 
deheuol, a'r ganghell ddwyreiniol. Ar 



Digitized by 



TR HAUL. 



317 



gydiad corff yr Eglwys aV canghellau mae 
twr o faintioli anferth: a phan feddyliom 
fod defnyddiau yr adeilad wedi eu cludo o 
bell ifordd, gan nas gallesid cael ceryg 

fewn amryw iilltiroedd i*r lie, mae yn 
rhaid fod sel dduwiol a chrefydddl. hen 
Eglwyswyr Llaiifihangel yn gryf a phen- 
derfynol pan yn eu harwain i adeiladu y 
fath hen Eglwys hardd a phrydferth i gael 
cydaddoH ynddi. Pa fodd bynag, fel pob 
peth hen arall, yr oedd yr Eglwys er ys 
blynyddau bellach yn sefyll mewn angen 
mawr am adgyweiriad, athrwy ymdreehion 
diflino y ficer ac ereill, y mae'r Eglwys 
erbyn hyn wedi cael ei hadgyweirio yn 
drwyadl, nes y mae yn gadarn, hardd, 
addas, ac yn hynod gyfleus Vr addolwyr. 
Buwyd wrth y gwaith am o ddeutu 
blwyddyn a banner. Cynlluniwyd yr 
adgyweiriadau gan y Meistri Penson a 
Ritchie; gwnaethpwyd y gwaith gan Mr. 
John Jones a*i Feibion, Llwyn y Gog, y 
rhai a deilyngant y clod mwyaf am eu 
rhan yn y gorchwyl. Yr hyn sydd yn 
peri syndod i bawb yw iddynt allu sicrhau 
yr hen glochdy. Gwnaethant waith rhag- 
orol arno, ac y mae.ef yn awr yn eithaf 
diogel. 

Cymmerodd yr ailagoriad le ar y 26fed a'r 
27 fed o Fehefin. Penderfynodd amryw o*r 
corau eglwysig cymmydogaethol uno ar 
ddydd yr agoriad, a dewiswyd Eos Llechyd 

1 fyned heibio iddynt er eu perffeithio 
gogyfer a'r amgylchiad. Bu yr Eos yn eu 
plith am rai wythnosau, a gwnaeth ei ran 
yn hynod ganmoladwy. Nos Fercher, am 
7 o'r gloch, undonwyd y Gwasanaeth gan 
y Parch. J. Rees, Elerch; darllenodd y 
Parch. R. Owen, Rhuthyn, y llith cyntaf, 
a'r Parch. J. Thomas,. Goginan, yr ail 
lith. Pregethodd y Parch. B. Edwards, 
Yspytty Cynfyn, oddi ar Sant Matthew 
xvi. 18; a'r Parch. T. Lewis, Towyn, oddi 
ar 2 Cron. ?i. 41. J)ydd lau, am banner 
awr wedi deg yn y boreu, ymunodd y corau 
canlynol: — Llanlihangel y Creuddyn, 
Llanbadarn Fawr, Penryn Coch, Borth, 
Elerch, Goginan, Yspytty Cynfyn, ac 
Ystrad Meurig. Undonwyd y Gwasanaeth 
gan y Parch. B. Edwards; darllenodd y 
Parch. J. Piigh, Llanbadarn Fawr, y llith 
cyntaf, a'r Parch. J. Rees, Bangor, yr ail 
lith; darllenwyd Gwasanaeth y Cymmun 
gan yr Hybarch Archddiacon North; a'r 
Epistol gan y Parch. W. Morgan, Llan- 
degai. Yna pregethodd y Parch. E 
Edwards, Llanfechell, oddi ar Exodus 
xxxiii. 14. Ar ol y bregeth gweinyddwyd 
y Cymmun Sanctaidd i dros 300 o aym- 
munwyr gan yr Hybarch Archddiacon, 
Parch. J. D. Jones, a'r Parch. W. Morgan. 
Am banner awr wedi tri yn y prydnawn 
yr oedd Gwasanaeth Soisoiiig, pr\ (1 yr 
oedd y cantorion yn gyniiw ysedig o'r roraii 
(•anlynol: -- St. MichaeTs. Aberystwyth; 



Llanilar; a'r Borth. Undonwyd y Gwas- 
anaeth gan y Pferch. J. Lewis, Llanilar; 
darllenodd y Parch. J. Rees, Bangor, y 
llith cyntaf, a'r Parch. W. J. Francis, 
Llangorwen, yr ail lith. Pregethodd yr 
Hybarch Archddiacon oddi ar Saim cxxvii. 
1. Am 7 yn yr hwyr ymunodd y corau 
fel yn y boreu. Undonwyd y Gwasanaeth 

fan y Parch. R. Owen ; darlien<»dd y Parch. 
. Pugh y llith cyntaf, a'r Parch. J. 
Jenkins, Llanddeusant, yr ail lith. Pre- 
gethodd y Parch. D. D. Jones, Dewi Sant, 
Caerfyrddin, oddi ar Esaiah xxxv. 8, 9, 10, 
a'r Parch. J. Morgan, Glanogwen, oddi ar 
Salm cxxxii. 7, 8, 9. 

Chwareuwyd yr harmonium yn y Gwas- 
anaeth Seisonig gan Mr. Evans, organydd 
St. Michael's, Aberystwyth; ac yn y rhai 
Cymreig gan Mr. Ivory, Penryn Coch. 
Tonau Gregoraidd a ddefnyddiwyd. A 
chanwyd yr anthemau, '* O mor hawddgar 
yw dy bebyll," &c., ac "O deuwcb iV 
dyfroedd," &c., a hymnau priodol iV 
achlysur. Yr oedd y Gwasanaeth yn 
llawn bywyd; y canu, chantio, &c., yn 
ilawn gwres; a'r preoethau yn ddoniol 
ac efengylaid<l. Eos Llechyd ydoedd yr 
arweinydd. Yr oedd y Gwasanaeth o'r 
dechreu i'r diwedd yn gorawl. Rhoddwyd 
yr hymnau a'r anthemau allan gan y 
Parch. J. D. Jones, ficer. 

Yr oedd yr offeiriaid canlynol yn 
bresennol: — yr Hybarch Archddiacon 
North; y Parchedigion W. Morgan, 
Llandegai; J. Morgan, Glanogwen; J. 
Pugh, Llanbadarn Fawr; E. Edwards, 
Llanfechell; M. Evans, Llangwyryfon; W. 
Evans, Llangybi; D. P. Evans, Borth; 
J. Rees, Elerch; T. Lewis, Towyn; R. 
Roberts, Llanwnog; J. Rees, Bangor; 
B. Edwards, Yspytty Cynfyn; J. Jenkins, 
Llanddeusant; J. Thomas, Goginan; D. 
D. Jones, Dewi Sant, Caerfyrddin; I). 
Davies, Penryn Coch; J. Lewis. Llanilar; 
T. R. Lloyd, Strata Florida; R. Owen, 
Rhuthyn; W. J. Francis, Llangorwen; J. 
Felix, Lledrod; T. Evans. Llanrhystyd; 
L. Evans, Eglwys Newydd; H. Jones, 
Blaenpennal; J. I). Jones, ficer y plwyf, &c. 

Gwnawd darpariadau helaeth yn y 
ficerdy ar gyfer yr offeiriaid a'u fFryndiau; 
a danfonwyd digon o ymborth, nes yr 
oedd llawer yng ngweddill, i'r Ysgoldy ar 
gyter dyeithriaid ac ereill gan" deuluoedd 
purchus Pen y Wern, Penuwch Fawr, Pen- 
uwch Fach Cottage, Brenan. Troedrhiw 
Wen, Ty'nbedw, Abermagwr, Cynon Fawr, 
Cynon Fach, Llwyn y Brain, Tanllan, 
Abertrinant, Penlan Uchaf. Rhoddwyd 
ciniaw ar ol y Gwasanaeih boreuol, a the 
ar ol yr un prydnawiiol. Bu'r cyfan yng 
nglyn a'r as^oriad yn hollol foddhaol. Yr 
oedd yr Eglw \ s <iHng yn orlawn, a gwnawd 
j eusjiliad ar ddiwedd pitb (rwasMnaeih tnag 
I ar^ddiU-u y ddylfd. 

Digitized by GooqIc 



TB HAUU 



MR. MIALL A*R EQLWT8. 

Hen gadlywydd ffalst yw Mr. Miall, 
profudd hyn y noswaith oV blaen yn y 
Senedd pan ddygodd ei ^ynny^iad ym 
miaen i wneyd ymchwiliad i feddiannau 
yr Eglwys. Yr achos iddo newid ei ' 
gynnygiad oedd yr anhawsdra mawr oedd 
ar et ffDrdd i Iwyddo yn ei ann^an. Ni 
ddarfu iddo weled hyn cyn iddo aiw ei 
ffyddloniaid yng nghyd. Y mae yn g weled 
nas gall ystoruoio yr Eglwys. Dewisodd 
y gair ymchwiliad yn lie dadgyssyiltiad, ana 
ei fod yn lleddfach gair, a thrwy wneyd 
defnydd o hono yr oedd yn meddwl y 
buasai iddo ddal yn ei rwyd fawr y rhai 
oedd yn cloffi ac yn hoffi gwneyd oytundeb 
rhwng pleidiau a'u gilydd. Methodd y 
tro yina. Yn He eadarnhau ei achos 
gwanhaodd ef yn arswydus. Gofynodd 
Mr. Miall am gareg pan oedd arno eisieu 
bara. tel cardotyn gwylaidd yn gofyn am 
ddwfr pan oedd angeu bwyd arno. Pe 
buasai yn cael ei ddytnuniad ni fuasai ef 
ddim yn nes ym rolaen. Pe buasai iddo 
gael gwybod beth oedd tarddiad holl 
feddiannau Eglwys Lloegr. &c., ni fuasai 
iddo ennill dim tir newydd, canys buasai 
yn rhaid iddo yraladd yn erbyn mwyafrif 
Ty y CyfFredin. A fuasai i Mr. Miall 
foddloni ar gyfrifon arianol Eglwys Lloegr? 
Nid yw yn beth tebygol. Buasai iddo 
wneyd ymosodiad adnewyddol cyn pen 
mis. Yr oedd ef yn meddwl ei fod wedi 
rhwydo pleidwyr y sefydliad pan ddy- 
wedodd na ddylent wrthod rhoddi gwybod- 
aeth i oleuo yr anhyddysg a'r sawl sydd 
wedi cael eu camarwain. Anghofiodd y 
gallasent ofyn iddo faint oedd ef am gael 
gwybod yn fwy nag oedd ef yn wybod 
eisoes. Yr oedd yn methu yn Ian loew a 
gweled pa wrthwynebiad a aliasai fod i 
ymchwiliad gael ei wneyd. Y mae yr 
ateb wrth law. Ni fuasai o un lies i neb. 
Os y w yr Eglwys i gael ei chynnal nid oes 
un angen am gynnygion o*r natur yma, ac 
nis gall fod o un lies os dadgyssylltir hi. 
Ni fyddai neb yn well o'i herwydd ond y 
dirprwywyr oedd i gael eu talu am eu 
gwaith. 

Torodd Mr. Leatham y tir oddi dan 
draed Miall wrth ei eilio, dywedodd nad 
oedd am ddadgyssylltu yr Eglwys, ond 
diddymu awdnrd«><iau yr Eglwysi Cadeiriol ; 
y rhai hyn oedd yn drwm ar ei ystymog 
ef. Yr oedd Mr. Leathara am ddiwygio 
yr Eglwysi -Cadeiriol, ac am symmud y 
drygau sydd yng nglyn a hwy ymaith; 
ond dyldsai wybod fod diwygiadau wedi 
cymmeryd lie, a bod y drygau oedd ef 
yn son am danynt wedi diflanu oV golwg. 
Dylasai wybod nas gall yr awdurdodau 
na'r Goron benodi dynion i lanw swyddi 
yn yr Eglwysi Cadniriol yn groes i farn 
y cyhoedd. Yr oedd Mr. Leatham, fel pob 



Ymneilldiiwr politioaidcL maiA, cul, a 
rhagfarnllyd, pan yn siarad yn ymbalfalu 
ac yn ymgropian mewn tywyllwch. Nid 
oedd gan Mr. Leatham, ail iiidil Mr. Miall, 
fel y dywedodd Mr. Hughes, ddim ond 
cruglwyth o ddifriaeth i arllwys ar ben y 
Deoniaid a'r Canoniaid, &c. 

Mae yn rhaid fod Mr. Miall wedi cael ei 
ddarbwyllo erbyn hyn iddo floeddio yn 
rhy gynnar na fydd iddo adael pwnc y 
dadgyssylltiad i orphwys. Yr oedd ef yn 
meddwl wrth weled Eglwys yr Iwerddon 
yn cael ei dadymchwelyd mor ddisymmwtfa 
y gallasai yntau heb un anhawsdra wneyd 
yr un peth ag Eglwys Lloegr. 

Nid yw y blaid Fiallaidd ond bychaa a 
gwanaidd, ac nid y w yn eynnyddu. Pleid- 
iodd deuddeg oV aelodau Cymreig o oohr 
Mr. Miall; un oedd Mr. Sartor is, y gwr a 
addunedodd i Mr. Joiines, Dolao Cotht. fel 
gwr boneddig, na fuasai iddo bleidleisio yn 
erbyn yr Eglwys ond iddo gael ei etboL 
Y mae Mr. Miall a'i gwmpeini yn meddwl 
fod cydymdeimlad rhwng pobl Lloegr a*r 
symmudiadau sydd yn myned ym mlaen 
ar y Cyfandir; ond darfu iddynt gyfrif eu 
cy wion cyn iddynt gael eu deor. Dywed- 
odd Mr. Gladstone fod y symmudiadau ar 
y Cyfandir wedi peri gwrthweithrediad yn 
Lloegr. Cenedlaethwyr yw trigolion 
Prydain Fawr ac nid byd-ddinaswyr. 

Mae haerllugrwydd y Dadgyssylltwyr 
yma yn annyoddefol. Cyhoeddwyd yn y 
Liberator hanes rhyw gyfarfod mawr a 
fu yng Nghydweli, mewn iaith wyntog a 
broliog; ond erbyn edrych nid oedd yno 
ddim ond 50. dynion, benywod, a phlant, 
a 11 an o 2000! 

Idwal. 

Y BALLOT. 

Mae y mesur pwdr, an-Seisnigaidd, di- 
Gymioaidd, a dialw-am-dano, yr hwu a 
gadwyd yn ol gan ein Llywodraeth er 
ateb dybenion politicAidd, wedi dyfod yn 
gyfraith y tir, er i brif ddynion y genedl 
wrthdystio yn ei erbyn. Safodd y Rhydd- 
frydwr enwog, larll Russell, fel cawr yn 
ei erbyn. Yr oedd ei resyraau yn ei erbyn 
yn anatebadwy ac yn unoi a theimladau y 
Prydeiniaid. Adgofioddd i'r Ty fod Mr. 
Gladstone wedi pleidleisio drachefn a 
thrachefn yn erbyn y mesur hwn. Gallesid 
meddwl wrth ei glywed yn siarad gydaV 
fath nerth ac yni fod deial ei fywyd wedi 
cuel ei droi yn ol i'r dyddiau gynt. Dy- 
wedddd y bydd i bleidlais ddirgelaidd 
gc'fiiogi persom)liaeth, Uwgrwobrwyaeth, 
twyll. a chelwydd. Os felly y bydd hi. 
bydd i'r ballot gosti yn ddrud i ni, a bydd 
yr ysfa Radicalaidd am gyfnewidiad: fe 
dyfa yn felltith i'r Wladwriaeth. Nid oe« 
un dyn fel gwleidyddwr mor ochelgar ag 
larll Russell, ac mae wedi cael digon o 
brawf; y mae hyn yn rhoddi pwys mawr 



Digitized by 



t& HAUI.. 



i*w olygiadao. Beth ddywedudd ef am 
bleidlais ddirgelaidd? Dywedodd ei fod 
yn allu i ddynion bersonoli eu gilydd, 
twyllo eu gilydd, llwgrwobrwyo eu gilydd, 
a dywedyd celwydd y naill wrth y llall. 
^id oes un ammheuaeth am hyn. Yr 
ydym yn y blynyddoedd diweddaf yma am 
drafud pob peth y n amiwg ac y n gyhoeddus. 
Dywedodd Miall fawr ei hun nas gallasui 
cyhoeddusrwydd wneyd un niwed: os felly, 
pa ham y gwthir pleidlais ddirgelaidd i 
lawr i yddfau y werin? Mae dirgeUch yn 
hollol anghydweddol ag ysibryd y cyfan- 
soddiad Prydeinig. 

Mae Mr. Gladstone, *'ein Gladstone ni," 
** William y Bobl," wedi cefriu ar yr 
egwyddorion oedd yn harddu ei yrfa 
boliticaidd ar ei cbychwyniad; a chofleidio 
man us, efrau, ac ysgarthion yr uwch- 
Radicaliaid; y mae wedi gwneyd pob peth 
i'w boddio, gan fleddwl y bydd iddynt ei 
dalu pan ddaw cyfyngder arno. Ni fydd 
i'r Prydeiniaid byth gymmeradwyo pleid- 
lais ddirgelaidd, canys nid yw ddim amgen 
na dyfeisiad i ammharu y cyfansoddiad 
Prydeinig. Pan mae pobl yn gweled y 
rhuthriadau parhaus yn cael eu gwneyd, 
fe gymraer gwrthweithrediad le; ac mewn 
gwirionedd y mae y llif yn codi yn gyflym. 
Nid y w bwys pa iin ai dirgel ai cyhoeddus 
fydd yr etholiad nesaf i'r Ceidwadwyr. 

OELYNIAETH YR YMNEILLDITWYR AT YR 
XOLWY8. 

Y mae rhai dynion i'w cael ag sydd yn 
galw en hunain yn Eglwyswyr yn ystyried 
ei bod yn bechod anfaddeuol i gyhoeddiad 
eglwysig gyhoeddi dim mewn amddiffyniad 
i'r Eglwys a'i hegwyddorion, ac os dy- 
gwydd i ryw ohebydd anffodus ddynoethi 
dirdra Ymneillduaeth, codir yr iwb fawr 
yn ei erbyn mewn eyfarf«)dydd, ac yn y 
pulpudau, ac yn y newyddiaduron, ond nid 
oes un niwed i'r Yraneillduwyr gablu yr 
Eglwys a'i diraddio. Nid oes neb mor 
hoflf o'r gwaith hwn a'r efengylwr Spurgeou, 
nid yw yn gadael i un cyfle fyned heibio 
heb iddo daflu basgedaid o wyau pydron 
at yr Eglwys. Darfu i ni ddyfynu ychydig 
amser yn ol allan o'i gyhoeddiad y Sword 
and Trowel. Yr oedd y dernyn coeth 
hwnw yn un o'r rhai mwyaf Balaamaidd a 
ymddangosodd mewn unrhyw gyhoeddiad 
o ddyddiau Balaam hyd yn awr. 

Galwyd ar y bugail Spurgeon idraddodi 
pregeth ychydig ddyddiau yn ol wrth osod 
careg sylfaen capel y Trochwyr yn Addle- 
stone, ger Weybridge. Gallesid meddwl 
y buasai iddo wrth osod careg sylfaen ty i 
addoli Duw ymwadu a bwriad drwg ac 
anghariadoldeb, ond methodd gyflawnu y 
gorchwyl heb arllwys ei lysnafedd ar yr 
Eglwys. Ymosod»>dd arni yn yr iaith 
fwyaf bustlaidd ac anghristionogol. Cy- 
ffelybodd yr Eglwyswyr i gathod a Uygod, 



a defnyddiodd yr iaith frontaf a allasai 
gael yn ei eirlyfr Spurgeonaidd i ddiraddio 
Eglwys Lloegr. Dyna Gristionogaeth y 
bedwerydd ganrif ar bymtheg i chwi, 
ddarllenwyr yr Haul! 

UN DEB YR EGLWYS a'r WLADWRIAETH. 

Mae undeb yr Eglwys a'r Wladwriaeth 
yn bwnc o'r pwys mwyaf i'r wlad yn 
gyffredinol, i'r gwreng yn gystal a'r 
b<uieddig: felly y maecyfeiilion y sefydliad 
yn ei hamddifTyn yn egniol, ac mae ei 
gelynion yn ymosod arni yn ffvrnig. Mae 
yn wir fod Mr. Miall y tro diweddaf yn 
llarieiddach nag arferol, tmd yr oedd yn 
amlwg roai dwylaw Esau oedd ganddo, a 
llais lacob. Ail adroddodd yr aelod dros 
Bradford y cyhuddiad nad yw Eglwys 
Lloegr yn sefydliad cenedlaethol. Mae yn 
wir nad y w yn cynnwys yr boll boblogaeth. 
Nis gall un sefydliad fod 3'n fwy cenedl- 
aethol, serch hyny : ceir gweled ei gweini- 
dogion ym mwtbynau y tlodion, mewn 
cyfarfodydd sydd yn cael eu cynnal er lies 
y cyfaoedd, ac ym mhalasdai pendefigion. 
Clywir ei Gwasanaeth wrth wely y tlawd 
a'r angenus, ac yn cysuro y claf yn ei 
adfyd pan mae pob car a chyfaill wedi 
cefnu arno, aV diwrnod nesaf yn y Capel 
Breninol, **lle mae yr organ efo'r eurgor 
yn dyrchafu y Ddwyfol Gan." Nis gall 
dim fod yn fwy cenedlaethol na hyn. Mae 
ei hoif'eiriaid yn llafurio dros addysg y 
genedl, yn ymdrechu dyrchafu sefyllfa 
foesol a chymdeithasol y werin yn gyffi'ed- 
inol. Yn awr yr wyf yn gofyn, ai nid 
gwaith cenedlaethol yw hyn oil? Mewn 
piwyfi gwladaidd yr offeiriaid sydd yn 
gwneyd y cwbl. Y maent yn fath o 
gadwen rhwng y cyfoethog a'r tlawd. Mae 
cannoedd o blwyfi yn Lloegr heb un capel 
ynddynt, ac os llwydda Mr. Miall a'i blaid 
i gau yr Eglwysi hyn i fyny bydd iddynt 
ddyhuddo y goleuni ysbrydol sydd yn 
tywynu ar y bobl. Byddai hon yn golled 
anadferadwy. Bydd y golled yn y wlad 
yn dde.i: gwaith mwy na'r trefydd; byddai 
y golled yn ein treti poblogaidd yn 
fawr. Beth ddaw o'r tlodion druain? 
diwrnod du a niwlog fydd hwnw iddynt. 
Beth mae Mr. Miall yn fwriadu wneyd yn 
y lleoedd sydd yn awr yn cauleu hesgeuluso 
gan yr Ymneillduwyr? A ydyw ef mor 
benwan a chredu y bydd i ddarlithwyr 
crwydraidd,cenadon teithiol, ac efengylwyr 
gwibiol, lanw eu lie? Nid yw yn beth 
tebyg y bydd iddynt wneyd hyn, os na 
fydd tal i'w gael, canys nid yw yr Anghyd- 
ffurfwyr eu hunain yn ddigon hunan- 
ymwadol i roddi eu gwaith am ddim. Pa 
ham na aent i'r lleoedd hyn yn awr? Os 
b^'dd i'r sectwyr gael allan y bydd i gapel 
dalu mewn unrhyw ardal, adeiledir un yn 
ddioed ar arian benthyg. Os bydd y cyn- 
nulleidfaoedd yn rhy dlawd i dalu y 



Digitized by 



Google 



320 



gweinidog fe a'u gadawa i yrodaro fel y 
galloiit: OS na fydd arian nis gall y gwein- 
idog aros. Yn y lleoedd hyn y mae Eglwys 
Lloegr trwy ei gwaddoliadau yn cyfranu 
bara y by wyd Vt tlodion sy*n cael eu gadael 
yn amddifaid gan y gweinidogion sectol. 

Mae Cymdeitbas y Dadgyssylltiad yn 
gweithredu yn huUol grues i*r gyfraith 
addysg. Y mae'r olaf am addysgu pawb, 
ond mae y gymdeithas Hon yn ymdrechu 
amddifadu miloedd o bobl o addysg gref- 
yddol. Dywedir ond iV Eglwys gael ei 
rhyddhau o lyftetheiriau y Llywodraeth y 
bydd iddi gytiawnu ei gwaith yn well. Y 
mae genym ddigon o Eglwysi rhyddion yn 
Lloegr, y rhai sydd wedi ymwadu aV 
Llywodraeth a'i boll ''orwagedd/' y rbai 
nad ydynt yn hidio dim mwy am y Prif- 
weinidog nag am y briwlyn bryntaf o dan 
y Goron. Yn awr yr ym yn gofyn a oes 
rbyw degwch a harddwcb yn perthyn 
iddynt yu fwy na'r Eglwysi gwaddoledig? 
Cymmerwn dref Caerfyrddin fel esampl. 
Mae rhai o weinidogion yroneillduedig y 
dref yn cael cymmaint am eu gwaitb a 
ficer Sant Pedr; gadawaf iV tlodion ateb 
pa un ai gweinidogion yr Eglwysi rhyddion 
neu yr Eglwysi gwaddoledig sydd yn 
gwneyd mwyaf o les iddynt. 

Dywedir fod yr undeb rhwng yr Eglwys 
aV Wladwriaeth yn crebachu talentau a 
defnyddioldeb yr offeiriaid. A ddarfu ei 
gyssylltiad a sefydliad niweidio yr enwog 
Norman Macleod? A ddarfu i'r undeb 
niweidio by wyd crefyddol a sel genadol yr 
Esgob Patteson? Dim o'r fath beth. 
Gwaddolodd ein hynafi^-id un Eglwys er 
dysgu y ffydd genedlaethol, darllen gwas- 
anaeth gweddaidd, a phregethu credo sobr. 
Mae y rjlyw»)draeth yn ei thywys a'i Haw 
ar hyd yr iawn Iwybr, a rhoddi rhyddid 
crefydd«)l i'w deiliaid. yr hwn a wrthodir 
ganenwadau. Nidderbyniay Bedyddwyr 
neb i'w cyfurideb os na fydd yn credu 
mewn trochiad; na'r Methodistiaid neb 
sydd yn barnu yn groes i Gyfffs Ffydd y 
CorfF, &c. Nid yw Eglwys Lloegr yn 
gorfodi ei haelodau i t'od yn Arminaidd 
nac yn Galfinaidd yn eu barn. Os di- 
waddolir yr Eglwys, ffarwel am ryddid 
crefyddol. Nid yw yr Eglwys yn genedl- 
aethol yn yr un ystyr ag mae Jlglwys 
Rhufiiin yn genedlaethol; yn yr Hispaen 
a Ffrainc nid yw yn llosgi a ohospi ereill 
sydd yn gwahaniaethu oddi wrthi. Mae 
yn genedlaethol yn ei Gwasanaeth, yn ei 
hymdrechion ym mhlith y tlodion, yn 
ei Heglwysi agored. yn ei gweinidogaeth 
rad, yn ei chyssylltiadau a boll sefydliadau 
cenedlaethol yn y Deyrnas Gyfunol. 
Caerfyrddin. G. 

PIUODWYD, 
Brigstocke— Jones — Gorphenaf 4, yn 
Eglwys St. Thomas, Hwlffordd, gau y 



Parch. Joseph Tombs, A.C., rheithor 
Llanstadwel. Mr. James Brigstocke, cy- 
fferiwr, Caerfyrddin, a Charlotte Elizabeth, 
trydedd ferch y diweddar Mr. Jooes, 
ceidwad Carchar Hwlffordd. 

BU FARW, 
Davibs -Gorphenaf 5, ar ol cystudd hir 
a phocnus iawn, Mary Davies, anwyl briud 
Mr. Herbert Davies, Pen Ian Hafod Wen, 
Ystrad, a merch ieuengaf y diweddar Mr. 
Enoch Davies, Crugy wheel, yng nghyfiin a 
Bwlch Byehan, Bru Gwenog, ger Rhuddlan 
Teifi, yn 66 mlwydd oed. 
gwynfan aeth i'r gwvnfvd — i beraidd 
Baradwys yr eilfyd: 
Macs anferth dralferth dryd, 
A fu achos afiechyd. 

HoRTON— Mehefin 23, yn ei annedd, 
Clapham, Isaac Horton, Ysw.,Ystrad, Caer- 
fyrddin, a Clapham Rise, Surrey, 64 oed. 

MoRUis— Mehefin 30, yn ei gartref, Bry n 
Hyfryd, Caerfyrddin, Lewis Morris. Ysw., 
cyfreithiwr, vvyr i'r enwog hynafiaethydd 
o'r un enw, 74 oed. 

Thomas — Mehefin 23, Margaret, priod 
Mr. John Thomas, cyssodydd yn argraffdy 
y Carmarthen Journal, a merch ieuengaf 
Mr. W. Williams, gynt prifwyliwr yng 
Ngharchar sir Gaerfyrddin, 29 oed. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spukrell, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Wednes- 
day, the 31 St of July, 1872. 



< 

O 



< 



^ <» [3 :5 •- ^ 

« S :3 1 « § 

08« C « g 

?5 g si S i?< 



J5 ^ ' 





cs := 00 : 


. > 
a'" 


!l 






Drindod 
Drindod 


Drir 




u, u 




•S '3 


Ol 

& 






'a 3 








"3 '5 


-5*1 


— 1 oo 



CO CO 



Digitized by 



Y R H A U 1.. 



'*YNG NGWYNBB HAUL A LLYGAD GOLEUNI." 
''A GAIR DUW TN UCHAP." 



Rkif. 189. MEDI, 1872. Cyf. 16. 



DEILLIAD YR YSBRYD GLAN ODD! WRTH Y TAD A'R MAB. 

(7 FUioque.) 



Un o'r dadleuoD mwyaf pwysig ac 
annymuDol, aca barodd un o'r ymran- 
iadan mwyaf galarus yn yr Eglwys, 
oedd y ddadl yng Dghylch deilliad 
yr Ysbryd Gliu; sef. a ddeilliodd Efe 
o'r Mab yn gystal ag o'r Tad, ynte 
o'r Tad yn unig y deilliodd Efe. Nid 
a»nyddorol hwyrach i ddarllehwyr yr 
Haul fydd cael yma grynodeb byr 
o'r ddadl fawr hon. 

Yng Nghynghor CyfFredinol Nicea. 
B.A. 325, yr oedd y geiriau, 'A 
cbredaf yn yr Ysbryd (xlin, yr 
Arglwydd a'r Bywiawdwr," beb y 
geiriau ycbwanegol. " Yr bwn sydd 
yn deilliaw o'r Tad a'r Mab," fel ag 
y maent yng Nghredo Nicea, fel y 
mae genym ni yn awr yng Ngwasan- 
anaetb y Cymmun. Ond yng 
Ngbyngbor Cyfifredinol Caergys- 
tenyn, B.A. 381, fe ychwanegwyd y 
geiriau, " Yr bwn sydd yn deilliaw 
o'r Tad." Ac yng Ngbyngbor Cy- 
ffredinol Epbesus, B.A. 431, pender- 
fynwyd nad oedd dim ycbwauegiad 
arall i gael ei wneutbur at Gredo 
Nicea Sylwer, mai cyngborau Eg- 
lwys Groeg oedd y rhai byn yn benaf, 
ac ar y tir bwn o fFydd y saif Eglwys 
Groeg yn ddiysgog byd beddyw. 

Ond mae Tadau yr Eglwys Ladin 
41 — ^xvi. 



bob aroser, wrth ystyried y manau 
hyny o'r Ysgrytbyr lie y sonir am yr 
Ysbryd Gl&n fel Ysbryd Crist, a cbael 
o bono ei ddanfon gan y Mab, yn 
dadgan ei fod wedi deilliaw o'r Tad 
a'r Mab (Filioqtie). Mae Tadau 
Lladin mor fore a St. Ambros a St. 
Awstin, Esgob Hippo, yn dadgan 
deilliad yr Ysbryd o'r Tad ac bofyd 
o'r Mab; ac am mai St. Awstin sydd 
yn llefaru yn belaetbaf ar y pwnc, 
mae Eglwys Groeg yn ei gybuddo 
mai efe a ddyfeisiodd yr ychwanegiad 
FUioque. Ond ni cbododd nemawr 

ddadl yn Eglwys Groeg ar y mater, 
byd nes y oanfu bi fod rhai o'r 
Eglwysi Gorllewinol a Lladin, megys 
Kglwysi Ffrainc a Spaen, yu dadgan 
fod yr Ysbryd yn deilliaw o'r Tad a'r 
Mab, gan ycbwanegu'r ymadrodd 
FUioque at Gredo Caergystenyn, yn 
erbyn penderfyniad Cynghor Epbesus 
yu B.A. 431. 

Tua decbreu'r nawfed ganrif, appel- 
iwyd at y Pab Leo III., a pbeuder- 
fynwyd mewn Synod yn Aquisgrabum 
na ddylid ^wneutbur dim ycbwaUeg- 
iadau at Gredoau'r Eglwys. Oud ar 

01 byny bu cweryl tost rhwng y Pab 
Nicolas I. a Pbotius, Patriarch 
Caergystenyn. Ond lgaati)i8| y 

Digitized by GooqIc 



322 



TR HAUL. 



Patriarch blaenorol, yr hwn a ddi- 
swyddwyd, ao a olynwyd gan Photius, 
a appeliodd at y Pab Nicolas; yntau 
a gymmerodd blaid Ignatius, ao a 
ysgymmunodd Photius, yr hwn yntau, 
yng Nghynghor Caergystenyn yn 
B.A. 866, a ysgymmunodd Nicolas. 
Ond ar farwolaeth Ignatius, adferwyd 
Photius i fod yn Batriarch drachefn. 
pan oedd loan YIII. yn Esgob 
Rhufain. Ac ar ei adferiad efe a 
ailennynodd y ddadl &'r Eglwysi 
(Jorllewinol ; ac mewn Cynghor a 
gynnaliwyd ganddo yn Caergystenyn 
yn B.A. 879, efe a orchyromynodd 
dynu ymaith yr ymadrodd FUioque 
o'r Credo Lladin. Ond diswyddwyd 
Photius eilwaith gan yr Ymherawdwr 
Leo y Philosophydd, a charcharwyd 
ef ganddo mewn mynachdy yn Ar- 
menia, lie y bu farw, B.A. 891. 

Dyhuddwyd y ddadl hon rhwng 
yr Eglwysi Gorllewinol a Dwyreiaid 
am ryw amser ar farwolaeth Photius; 
ond ailgynneuwyd hi, B.A. 1053, gan 
Michael Cerularius, Patriarch Caer- 
gystenyn. Rhwng hwn a'r Pab Leo 
IX. fe goilodd anghydfod dybryd yng 
nghylch eu gwahanol lywodraethau, 
ac yng nghylch y dadleuon ag oedd 
wedi peri cymmaint o benbleth rhwng 
y ddwy gangeii fawr o'r Eglwys 
Gristionogol. Ysgrifenodd Cerularius, 
3m ei enw ei hun ac yn enw Leo, 
Esgob Achrida, lythyr trahaus at 
loan, Esgob Trani, yn Itali, yn 
cyhuddo'r Eglwys Ladinaidd amry w 
gyfeiliornadau. Gan hyny fe gyn- 
nullodd Leo gynghor yn Rhufain, ac 
a ysgymmunodd yr Eglivysi Oroe^g, 
Fel hyn y cododd yr ymraniad a'r 
sism anuedwydd rhwng Eglwysi y 
Dwyrain ac Eglwysi y Gorllewin; ac 
y maeV ymraniad yn parhau hyd 
heddyw heb ei feddyginiaethu. 

Ond fe fabwysiadwyd y FUioque 
gan Eglwys Lloegr, fel un o*r Eglwysi 
Gorllewinol, o'r amseroedd boreuaf 
Hi a ddywed yn ei Chredo Nicea,^ 
" Yr hwn sydd yn deilliaw o'r Tad 
aV Mah."* Ac hefyd yn ei Litani, i 
"Duw Ysbryd Gl&n, yr Hwn sydd j 



I yn deilliaw odd! wrth y Tad aV Mab^ 
trugarhi wrthym, wir bechaduriaid.** 
Ac er nad ydym ni ddim mor groes i 
Eglwys Groeg ag y mae Eglwys 
Rhufain, o herwydd nad yw y gair 
Lladin procedo ddim yn gyfystyr a*r 
gair Groeg poreuomai (y rhai ill dau 
a gyfieithir deUliaw), er hyny bydd 
yn ddyddorol i grybwyll yma rai o'r 
rhesymau ysgrythyrol ag sydd yn 
cyfiawnhan 1^1 wys Lloegr i ddadgan 
ei chred fod yr Ysbryd Gl&n yn 
deilliaw oddi wrth y Tad, ac oddi 
wrth y Mah hefyd. 

Yn loan xy. 26, mae'r geiriau hyn : 
"Eithr pan dd^l y Dyddanydd, yr 
Hwn a anfonaf i chwi oddi wrth y 
Tad (sef Ysbryd y Gwirionedd, yr 
hwn sydd yn deilliaw oddi wrth y 
Tad)," (fee Dywedir yma fod yr 
Ysbryd yn deilliaw oddi wrth y Tad; 
ond ni ddywedir yma, nac mewn un 
adnod arall o'r Ysgrythyr, mewn 
geiriau pendant, ei fod yn deilliaw 
oddi vnih y MaJb. A hyn y w yr unig 
achos fod Eglwys Groeg yn gwrthod 
dadgan hyny yn ei Chredo. 

Ond OS gwnawn ni eithriad o'r 
ymadrodd hwn yn loan xv. 26, mae 
pob ymadrodd ysgrythyrol arall ag 
sydd yn peri i ni gasglu fod yr Ysbryd 
yn deilliaw oddi wrth y Tad, yn peri 
i ni gasglu ei fod hefyd yn deilliaw 
oddi wrth y Mah. 

1. Gelwir Ef "Ysbryd Duw," 
Ysbryd y Tad," " Ys^jryd yr Hwn 
a gyfododd lesu feirw." Ond 
gelwir Ef hefyd mewn cyffelyb fodd 
yn "Ysbryd Crist," "Ysbryd y Mab," 
"Ysbryd lesu Grist." Fel hyn yr 
ydym yn darllen yn Rhuf. viii. 9: 
" Od oes neb heb Ysbryd Crist 
ganddo;" He mae yn eglur fod yr 
Apostol yn golygu yr un Person ag 
" Ysbryd Z>mw," a grybwyllir yn y 
rhan flaenorol o'r un adnod. Ac yn 
Gal. iv. 6, "Anfonodd Duw Ysbryd 
ei Fab i'ch calonau chwi." Ac yn 
Phil. i. 19, mae'r geiriau, " Cyn- 
northwyo Ysbryd lesxi Grist.'' Ac 
yn 1 Pedr i. 11, gelwir Ef yn 
"Ysbryd Crist:* 

Digitized by GooqIc 



TR HAUL. 



Ac y mae Eglwys Oroeg ei hun yn 
oyffesu ac yn credu hjn oil, a bod 
Ysbryd Duw yn Ysbryd y Mab; ac 
yn dadgan mai Ysbryd Crist ydyw, 
a'i fod yn deilliaw oddi wrth y Tad. 
Ac am hyny mae Uawer o'n difin- 
yddion ni, ao y mae hyd yn oed rhai 
ddifinyddion Eglwys Rhufain ei 
hun, yn dal nad yw y gwahaniaeth 
rhyngom ao Eglwys Groeg ddim ond 
gwahaniaeth yn y dull o lefaru, ac 
nid yn wahaniaeth o ran gwirionedd 
yr athrawiaeth. 

2. Yr ydym yn casglu fod yr 
Ysbryd yn deilliaw oddi wrth y Tad, 
am mai gan y Tad yr anfonwyd Ef, 
ac am mai gan y Tad yr anadlwyd ei 
ysbrydoliaeth Ef i'r prophwydi. Ond 
yn y cyfFelyb fodd yr ydym yn darllen 
fod yr un Ysbryd yn anfonedig gan 
y Mab, ac yr anadlwyd Ef ganddo ar 
yr Apostolion. Felly y mae'r Mab 
ei Hun yn dywedyd, " Y Dyddanydd. 
yr Hwn a anfonaf i chwi oddi wrth 
y Tad."— loan xv. 26. Ac hefyd, 
*• Onid af Fi, ni ddaw y Dyddanydd 
atoch; eithr os Myfii a af, Mi a'i 
hanfonaf Ef atoch." — loan xvi. 7. 
A thrachefn, ar ol ei adgyfodiad o 
feirw, Efe a anadlodd arnynt, ac a 
ddywedodd wrthynt, Derbyniwch yr 
Ysbryd Gl&n."— loan xx. 22. 

Yn awr, ein prif resymau dros 
gasglu fod yr Ysbryd Gl&n yn deilliaw 
oddi wrth Dduw Dad yw y rhai hyn: 
Mai Ysbryd y Tad y mae yn cael ei 
alwj fel ag yr anfonodd y Tad y 
Mab, yr Hwn a genedlwyd o bono, 
felly ddarfod iddo hefyd anfon yr 
Ysbryd, a'i anfon Ef yn y dull pen- 
dant a neillduol hwnw a elwir yn yr 
Ysgrythyr yn anadlu neu ysbrydoli. 
Oddi wrth hyn oil, meddaf, yr ydym 
yn casglu fod yr Ysbryd yn deilliaw 
oddi wrth Dduw Dad. Ond er hyny 
mae'r Ysgrythyr yn dadgan perthynas 
yr Ysbryd H'r Mab yn yr hoU bethau 
hyn yn yr un iaith yn gymhwys ag 
y mae hi yn dadgan ei berthynas Ef 
&'r Tad. Yr ydym gan hyny yn 
casglu fod yr Ysbryd yn deilliaw oddi 
wrth y Mab, fel ag yr ydym yn casglu 



ei fod yn deilliaw oddi wrth y Tad. 
Ac er y gallwn ammheu doethineb 
ychwanegiad yr ymadrodd Filiogue 
at Gredo y penderfynwyd amo gan 
Gynghov Cyffredinol, heb awdurdod 
Cynghor Cyffredinol i wneuthur yr 
ychwanegiad, eto nid oes genym ddim 
ammheuaeth yng nghylch yr athraw- 
iaeth a gynnwysir yn yr ymadrodd 
ychwanegiadol sydd dan sylw, yr 
hon sydd yn cael ei dal mewn effaith^ 
ac yn ymarfergl, gan dduwinyddion 
Eglwys Groeg, er nad ydynt yn 
ewyllysio dadgan yr athrawiaeth 
mewn geiriau pendant, am nad oes 
geiriau pendant arni yn yr Ysgrythyr. 
Casglmd yw yr athrawiaeth o'r Ys- 
grythyr, ac nid dadganiad pendant 
ynddi. 

Yr achos fod Eglwys Rhufain wedi 
bod mor ystyfnig yn ei gwrthwyneb- 
iad i Eglwys Groeg yn hyn, yw ei 
bod hi ar y pryd yn eiddigeddus tuag 
at Eglwys Groeg, ac yn dymuno bod 
yn ben a phrif Eglwys y byd Crist- 
ionogol. Gan fod Eglwys Groeg yn 
dal yr athrawiaeth mewn effaith, ac 
mewn ystyr ymarferol, ysbryd tra- 
haus a gormesol Eglwys Rhufain oedd 
yr achos ddarfod iddi, mewn awr 
anned wydd, ysgy mmunoEgl wysGroeg 
am wrthod dadgan yn ei chredo, 
mewn geiriau pendant, fod yr Ysbryd 
yn deilliaw oddi wrth y Tad, ac hefyd 
oddi wrth y Mab. 

[Cymmerwyd sylwedd y Papyryn hwn 
allan o ysgrifeniadau Mosheim, Dr. Water- 
land, a'r Esgob Harold Browne.] 

Epaphroditus. 



BOD DUW A'I BRIODOL- 
TAETHAU. 

{Parhdd o dudalen 287.) 

Fel y crybwyllwyd eisoes, y mae 
anffyddiaeth yn gyffredin yn ym- 
foddloni ar safle ychydig yn fwy 
gwylaidd na'r un y sylwyd arni: y 
mae yn sefyll ar yr haeriad ein bod 
yn hoUol amddifad o brofion digonol 
wirionedd yr athrawiaeth o fod 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



Duw. Ac mewn tretcL i gyfarfod y 
ffurf ddeallaw] hon ar lygredigaeth 
y galon ddjnol, y mae dawinyddiaeth 
oaturiol yn dyfod ym mlaen. £i 
awydd hi ydy w profi bod a pherffeith- 
iau y Goruchaf, yr Hwn ydyw Achos 
C'yntaf ao egwyddor arosol pob peth: 
Dechreuad bodolaetb, Arglwydd y 
greadigafith, a Tbad dynolry w. Dang- 
osa hefyd berthynas dyn ag Ef, yng 
nghyd 4'i ewyllys a'i fwriadau tebygol 
tuag ato^ i'r graddau y maent wedi 
eu hamlygu trwy oleuni oatur, yn 
aaaibyool ar oleuui uwch dadgudd- 
iad. Dylid ar yr un pryd gadw 
mewn oof yu wastadol nad yw y 
goleuni a ddyry dawinyddiaeth 
naturiol ar berthynas dyn a'i Gre- 
awdwr, ei sefyllfa fel deiliad cyfraith, 
yng nghyd a'i ddyledswydd a'i dyuged 
fel y oyfryw, ond egwan a gwanaidd, 
ac nad yw ond digon o oleuni "i 
ddangos y tywyllwch" — goleuni cy- 
ffelyb i'r eiddo ymrwygiad caool- 
nosawl y mynydd tanllyd, yr hwn 
nid yw ond gwneuthur yr olygfa 
amgylchynol yn fwy arswydlawn. Ar 
y owestiynau maw r ion hyn nid yw 
ond ''canwyll" i*n harwain i deml 
Dadguddiad — i oleuni Uawn y pres- 
ennoldeb Dwyfol. Ymofyniad mwyaf 
priodol a chyfyngedig dawinyddiaeth 
naturiol, ac ar yr hwn y mae yn taflu 
y goleuni cryfaf, fel y dywed Morell, 
ydyw ar y gwirionedd mawr o fod uu 
tragwyddol Dduw, Achos yr achosion, 
yr Hwn yw ffynnonell a gwreiddyn 
pob achos a phob peth. 

Wrth chwilio i mewn i darddiad a 
sylfeini duwinyddiaeth naturiol, yr 
ydym yn cael ei bod yn gynnyrch 
cydgyfarfyddiad gwahanol elfenau, y 
rhai ydynt mewn rhan yn dufewnol 
yn y meddwl, ac mewn rhan yn 
allanol neu wrthddrychol mewn 
natur. Mae y rhai hyn sydd yn 
dufewnol yn cymhell dyn i'r ym- 
chwiliad hwn yn gynnwysedig mewn 
dwy elfen — un yn ei natur ddeallol, 
a'r Hall yn ei natur foesol. Mae 
cyfansoddiad meddwl dyn, yn y He 
oyntaf, fdi y mae yn berchen rheswm, ' 



yn gosod arao faih o acBgearhaidrwydd 
deallol i gredu mewn. a chwilio am 
Achos i*r ymddangofiiadau aneirif a 
gyflwynir iV sylw yn y greadigaeth 
weledig. ac hefyd am acho$ cyfatthcl 
Hr efeithiau hyny^ yr hyn sydd yr un 
peth a dywedyd fod dyn dan angeu* 
rheidrwydd i gredu mewn rhy w achos 
cyntaf o bob peth. Mae yn un o 
ddeddfau eifod — ynangenrheidrwydd 
gwreiddiol, yn gweittftedu gyda boll 
rym greddf yn ei natur resymol. Ac 
nid oes eisieu gwell prawf o hyn na'r 
ffaith yr hoii y mae pob dyn yu ym- 
wyhodol o honi — nas gall y meddwl 
byth gael ei foddloni, nis gall byth 
gyrhaedd gorphwysfa, pa mor bell 
by nag yn ol yr a yn ei olrheiniad o 
eff^ithiau i'w hachosion, hyd nes y 
oyrhaedda safle sefydlog yn yr Achos 
Mawr cyntaf. Dywedai Thales, yr 
athronydd Groegaidd, fod pob peth 
sydd yn symmud yu ein cyfeirio at 
symmudydd ; ac ni byddai ond gohir- 
iad diddiwedd o achosion pe na byddai 
symmudydd cyntaf ac ausymmudol. 
Vn awr, nis gall y meddwl bytti 
gyrhaedd gorpbwysfu mewn unrhyw 
" ohiriad diddiwedd o achosion." Fel 
y sylwa y' ProfFeswr Whewell, •* Nis 
gall ein meddyliau gael eu boddloni 
gyda chyfres o achosion ac efteithiau 
olynol a dilynol, heb rywbeth cyntaf 
ac annibynol. Yr ydym yn symmud 
oddi wrth effaith at achos, ac odd! 
wrth bwnw at achos uwch, mewn 
ymchwiliad am rywbeth ar yr hwn y 
gall y meddwl orphwys; ond os na 
allwn wneyd dim ond mynychu yr 
ymarferiad hwn, nid yw o un defnydd. 
Yr ydym yn symmud ein haelodau, 
ond heb fyned ddim ym mlaen. Nid 
yw ein cwestiwn yn cael ei ateb, ond 
ei osgoi. Nis gall y meddwl gydsynio 
4V dynged hon a gynnygir iddo, o 
gael ei gyfeirio o ddygwyddiad i 
5dygwyddiad, o wrthddrych i wrth- 
ddrych, ar hyd golygfa ddiderfyn o 
achosiaeth ac amser. Yn awr, y mae 
y dull hwn o roddi yr ateb, sef dy- 
wedyd fod y meddwl fel hyn yn 
analluog i gael ei foddhnif yn ym- 



Digitized by 



m 



ddangoB yx uu peth a dywedyd fod y 
raeddwl yn ymwyhodol o egwyddor 
yn rhinwedd yr hon y mae yn rhaid 
i'r cyfryw olygiad a hwii gael ei 
wrthod; y mae y meddwl yu cym- 
roeryd yn gauiatao] fod achos oyntaf 
fel noddfa rhag gorchwyl sydd yn 
anghyssou a'i uatur ef ei hunan." 
Mae yr angenrheidrwydd deallol hwn 
drachefn yn cael ei gefnogi yn rymus 
gau angenrheidrwydd arall o natur 
foespl. Mae y gcdon ddyiiol '*yn 
gwaeddi am y Duw byw." Mae yn 
wir fod ynddi elyniaeth gref tuag 
ato, ac yng ngrym yr elyniaeth hbno 
y mae wedi cilio oddi wrtho ag 
' enoir* o duedd * dragwyddol." Ond 
t.ra y mae dynolryw fel hyn, mewn 
un ystyr, yn dywedyd wrth Dduw, 
" Cilia oddi wrthym," y maent mewn 
ystyr arall yn " ymbalfalu am dano." 
Ac y mae yr elfenau gwrthwyuebol 
hyn yn gwneyd dyn y n anghyfartaledd 
yng nghreadigaeth Duw. y fath nad 
oes yr un esampl gyfFelyb iddo i'w 
cbael, o bosibl, trwy holl derfynau ei 
lywodraeth. Dyma ydyw ffynnonell 
holl gau grefyddau y hyd — rhyw ym- 
drechfa barhaus rhwng elfenau gwrth- 
wyuebol, rhwng y duedd grefyddol 
a'r duedd lygredig yu natur dyn. 
herwydd ei elyniaeth a*i lygredigaeth 
nis gall fyw gyda Duw; ac o herwydd 
rhyw reddf ddofn yn ei natur — 
dyfnach a mwy cyntefig ar ryw olwg 
nag hyd yn oed ei lygredigaeth — nis 
gall fyw heb Dduw. " Nis gall dvn/* 
naedd Vinet, "ym wrthod a i bechodau, 
nac ychwaith &'i Dduw. Y mae ei 
lygredigaeth yn ei gadwyno wrth y 
byd hwn, ac y mae greddf ddirgeledig 
yn ei gym hell tuag at yr hyn sydd 
yn auweledig." Yr angenrheidrwydd 
deallawl, yng nghyd &'r angenrheid- 
rwydd moesol hwn, gan hyny, ydyw 
' yr elfenau tufewnol sydd yn cymhell 
dyn iV ymchwiliad am Dduw; a'r 
hyn sydd yn allanol yn ei achosi 
ydyw yr aralygiadiau o'j Duwdod 
sydd wedi eu gwasgaru trwy y gread- 
igaeth ym mhob cyfran o honi, " ei 
dragwyddol allu Ef a.i Dduwdod," y 



rhai welir yn amlwg yn y pethau 
a wnajed. Oddi yma gan hyny yr 
ydym yn gweled y taixid duwinydd- 
iaeth naturiol. Yr elfenau tufewnol 
y crybwyllwyd am danynt yn natur 
ddeallawl a moesol dyn ydyw yr 
egwyddorion cymhelliadol, y rhai sydd 
yn tueddu y meddwl yn rymus i'r 
ymchwiliad dan sylw; ar amlygiadau 

fod a pherfFeithiau y Goruohaf yn 
y greadigaeth ydyw y ddarpariaeth 
gyfatebol mewn uatur ar gyfer yr 
egwyddorion hyny, ac yn ffurfio 
dejnyddiau yr ymchwiliad. 

Tuag at feddu syuiad cywir am 
natur a swyddogaeth duwinyddiaath 
naturiol, y mae yn angenrheidiol i 
ni, ym mhellach, gadw mewn cof yn 
harhaus y gwahaniaeth rhwng gwy- 
bodaeth gyntefig neu uuiongyrchol a 
gwybodaeth adfyfyriadol. Mae yn 
amlwg mai o dan y pen olaf y mae 
duwinyddiaeth naturiol fel pob 
gwyddor arall yn disgyn. Nid trwy 
fyfyrio duwinyddiaeth naturiol y mae 
dyn yn dyfod i feddiant o'r syniad 
neu y wybodaeth am Dduw. Mae 
y wybodaeth hon yu dyfod iddo trwy 
luaws o wahanol ffyrdd; y mae y 
grediniaeth am dano yn cyfodi yn 
uuiongyrchol yn y meddwl, ac os 
ydyw y meddwl dynol yn ddeiliad 
unrhyw syniadau neu grediniaethau 
gwreiddiol o gwbl, oni fuasai yn 
rhyfedd, mewn gwirionedd, pe buasai 
{ wedi ei adael yn amddifad o'r syniad 

1 mwyaf pwysig i ddyn o bob peth 
j sydd mewn bod — y syniad am Dduw? 
I Na, y mae y grediniaeth am Dduw 
I yn cyfodi yn naturiol ac uuiongyrchol 

yu y meddwl: mor fuau ag y dadblygir 
I ef trwy gyfarfyddiad a'r byd allanol, 

y mae y wybodaeth am . dano yn 
I dylifo yn ddystaw i'r meddwl trwy 

luaws mawr o wahauol gyfryngau; ac 
i yn nerth y grediniaeth syml ac ym- 
I arferol hon, gallai dyn ei addoli, ei 
I garu, a'i wasanaethu, heb gymmaint 
I a gwybod bod y fath wyddor a 
j duwinyddiaeth naturiol yn bod. Ond 
! y mae yn amlwg, os ydym am ddwyn 
I y grediniaeth uuiongyrchol hon i 



Digitized by 



Google 



326 



TB HAUL. 



hrawf^ fod yn rhaid i ni wrth ryw- 
beth ar ffurf wyddoregol; a thuag at 
gael hyny, y mae yn rhaid i ni 
gloddio i egwyddorioD meddyliaeth 
oddi fewn, yn gystal a gwneuthur 
ymchwiliad i uatur oddi allan. Nid 
yw y ddirnadaeth gyntefig ond yn 
unig yn fFurfio mcrfer neu ddefnydd 
yr ymchwiliad; aracan yr ymchwiliad 
ei hunau ydyw dwyn y oyfan o dan 
oleuni treiddiol gwyddoriaeth. A 
dyma ydyw swydd a dyben duwin- 
yddiaeth naturiol — rhoddi cyfrif am 
y grediniaeth o Dduw oedd yn 
hanfodi oV blaen, cyfiawnhau y gred- 
iniaeth h5no, gosod y wybodaeth 
gyntefig ac uniongyrchol ar sylfaen 
wyddorol neu adfyfyriadol. Ond er 
hyn oil, nid yw duwinyddiaeth 
naturiol ond y gauwyll &*r hon y 
mae yn rhaid i ni deimlo ein ffordd 
Tr adeilad; o herwydd y mae yr ym- 
resymiad dros fod Duw yn cael ei 
gyflawnu a'i berffeithio gan Ddad- 
guddiad. 

Gellir dosbarthn y profion oV gwir- 
ionedd mawr o fod Duw i bump o 
benau, y rhai a darddant oddi wrth 
dduwinyddiaeth naturiol wedi ei 
gosod mewn ffurf ymresymiadol. 

1. Mae y syniad am y Bod per- 
ffeithiaf y gall y meddwl ei ddychym- 
mygu, yn cynnwys ynddo, fel elfen 
hanfodol, y meddylddrych o fodolaeth 
angenrheidiol; yn gymmaint felly ag 
y mae y syniad am driongl yn cyn- 
nwys ynddo gyfartalrwydd ei onglau 
i ddau ongl uniawn. I ddefnyddio 
cymhariaeth Mr. Thompson, *' Y mae 
y syniad am fynydd o farmer yn 
cynnwys hanfodiad posibl; y syniad 
am fynydd heb ddyffryn, hanfodiad 
ammhosibl; aV syniad am Fod hoU- 
berfiaith, hanfodiad angenrheidiol." 
Gan fod y syniad am y Bod mwyaf 
perffaith y gall y meddwl ei ffurfio 
yn cynnwys ynddo fodolaeth angen- 
rheidiol, dadleuir fod yn rhaid fod y 
cyfryw Fod angenrheidiol yn hanfodi. 
Fel hyn, profir bodolaeth y Goruchaf 
oddi wrth gynnvyys y syniad a ffurfir 
gan y meddwl am y Bod perffeithiaf. 



2. Mae genyf fi y syniad am Fod 
anfeidrol, tragwyddol, hoUberfiaithj 
y mae yn rhaid cael achos digonol i 
roddi cyfrif am y ffaith fy mod yn 
meddu y fath syniad; nis gallasai 
ddyfod i mi oddi wrthyf fy hunan 
naV byd — nis gallasai ddyfod oddi 
wrth y meidrol. Mae yn rhaid iddo 
wrth Dduw fel ei achos: o ganlyniad, 
y mae Efe yn bod. Fel hyn y mae 
y prawf hwn yn cael ei sylfaena ar y 
ffaith ein bod yn meddu y fisith syniad, 
ac nid fel y blaenaf ar gynnwys 
tufewnol y syniad hwnw. Y mae 
yn ddiau fod yr ymresymiad hwn yn 
cynnwys gwirionedd pwysig; y mae 
cyfansoddiad y meddwl dynol yn ein 
cynnysgaeddu ag un o*r profion 
cadarnaf ac egluraf o fodolaeth y 
Goruchaf, pan y gosodir ef yn ei le 
priodol, ac y gwneir y defnydd priodol 
o bono. 

3. Mae yn ffaith amlwg fod rhy w- 
beth yn awr yn bod; o ganlyniad y 
mae hyn yn profi hanfodiad Bod 
perffaith ac angenrheidiol. Wedi 
cychwyn fel hyn gyda ffaith allanol i 
brofi bodolaeth y Goruchaf, y mae 
yr ymresymiad hwn yn myned ym 
mlaen i brofi ei natur oddi wrth 
syniadau. Mae yn y meddwl syniad 
am Fod mwyaf sylweddol; hyny yw, 
Bod, yr Hwn fel ffynnonell pob 
hanfodiad, sydd yn cynnwys pob 
sylwedd yn ei hanfod ei hunan; y 
mae y syniad hwn, a hwn yn unig, 
yn cynnwys y syniad arall o hanfod- 
iad angenrheidiol perffaith. gan- 
lyniad, y Bod holl-sylweddol hwn yw 
y Bod hunan-ymddibynol yr ydys yn 
ymofyn am dano. Egwyddor syl- 
faenol yr ymresymiad hwn ydyw, 
o ddim nis gall dim ddyfod; ac y 
mae cadwyn yr ymresymiad yn cael 
ei gwneyd i fyny o'r dolenau canlynol: 
Y mae rhywbeth yn bod yn awr; o 
ganlyniad (yn unol 4*r egwyddor. 
sylfaenol) y mae rhywbeth yu bod 
erioed. Y mae yr hyn sydd yn 
bod erioed yn bod o angenrheidrwydd; 
hyny yw, nid yw yn ymddibynu am 
ei fod ar ddim y tu allan iddo; y 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



327 



mae seiliau ei hanfodiad ynddo ei 
hunaD; ym mhellach, y mae yr hyn 
Bydd yn bod fel hyn o angenrheid- 
rwydd (yng ngeiriau Clarke) "yn 
gyfryw ag y byddai y dybiaeth iddo 
beidio k bod yu wrtfaddywediad 
pendant:" nis gall y meddwl trwy 
unrhyw ymdrech dybio y posiblrwydd 
iddo beidio 4 bod, faeb osod trais arno 
ei hunan. 

4. Dywed Clarke fod eangder di- 
derfyn a pharb&d diderfyn. Y mae 
y rhai hyn yn syniadau ag y mae 
cyfansoddiad y meddwl yn ei orfodi 
i'w derbyn; nis gall dybio y gwrth- 
wyneb iddynt— nis gall dybio iddynt 
beidio bod. Mae y rhai hyn yiite 
yn meddu bodolaeth angenrheidiol; 
ond nid ydynt yn bod felly arnynt 
eu hunain, o blegid nid yw eangder 
a pharhd,d ond moddau, ffurfiau, neu 
briodoleddau, ac o ganlyuiad y mae 
yn ammhosibl iddynt hanfodi ond 
mewn cyssylltiad k gwrthddrych neu 
fod, ba un y maent yn briodoleddau. 
Y mae yn canlyn ynte fod y cyfryw 
Fod angenrheidiol a thragwyddol yn 
hanfodi, yr Hwn yw Duw. 

5. Mae pa betb bynag sydd yn 
dangos bwriad, amcan, neu gyfaddas- 
iad, yn dangos amcanydd neu weith- 
redydd. Y mae y greadigaeth yn 
dangos bwriad, amcan, a chyfaddasiad; 
gan hyny, y mae y greadigaeth yn 
dangos gweithredydd. Y mae y 
prawf hwn yn gorphwys ar ffeithiau 
— ar yr amlygiadau aneirif o gyf- 
addasiad moddion at ddybenion sydd 
yn wasgaredig trwy y greadigaeth 
elfenol a gweledig, ac yng nghyfan- 
soddiad y meddwl, ac yn esgyn oddi 
wrth y rhai hyn ar hyd llwybr byr, 
uniawn, a diogel at yr Achos Mawr 
oyntaf, o'r Hwn y mae y cyfan wedi 
deilliaw. Y mae y prawf hwn yn ei 
gymmeradwyo a'i argymhell ei hunan 
ar unwaith i synwyr cyfFredin dynol- 
ryw; dyma "yr hen ffordd dda" ac 
eglur, ar hyd yr hon y mae y meddwl 
dynol ym mhob pes yn cael ei arwain 
at "Saer ac Adeiladydd " mawr y 
greadigaeth — trwy ymgyfodi oddi 



wrth y gwaith at y Gweithiwr, trwy 
"ddyrchafu ei lygad tua*r nefoedd, 
ac edrych ar y ddaiar isod," nes cael 
ei feddiannau gan yr un teimlad ag 
a gynhyrfai y bardd ysbrydoledig pan 
y gwaeddai wrth edrych i fyny, " Y 
nefoedd sydd yn dadgan gogoniant 
Duw, a'r ffurfafen sydd yn mynegu 
gwaith ei ddwylaw Efj" a thrachefo 
wrth edrych i lawr, " Llawn yw y 
ddaiar o'th gyfoeth." 

Mae yn ddiammheu fod yr ym- 
resymiad oddi wrth ffeithiau, yr hwn 
sydd yn dangos oyfaddasiad moddion 
at ddybenion yn y greadigaeth elfenol, 
yng nghyd gyngreddf ddofn sydd 
yn gorphwys, ac yn gafaelyd yng 
ngwaelodion yrenaid dynol, yn brofion 
digouol oddi wrth dduwinyddiaeth 
naturiol. yn annibynol ar oleuni 
dwyfol Dadguddiad— fod Un Achos- 
ydd Mawr i bob peth, yr Hwn yw yr 
Anfeidrol lehofah, y Tragwyddol 
"Ydwyf" 

Mae angenrheidrwydd deallawl yn 
ein gorfodi i gredu mewn Achos 
Cyntaf i'r ymddangosiadau aneirif a 
gyflwynir i'n sylw yn y greadigaeth: 
y mae ffynnonell wreiddiol ein syniad 
am achos yn ein gorfodi drachefn i 
gyssylltu ag ef y syniad o allu ao 
ewyllys; ac felly i benderfynu. fod y 
greadigaeth yn ddirgelwch anesbon- 
iadwy heb ei holrhain i un Meddwl 
Mawr. Wedi gosod egwyddor gyntaf 
ein hymresymiad fel hyn ar sylfaen 
ddiogel yn neddfau gwreiddiol ein 
rheswm a ffeithiau ein hunain — ym- 
wybyddiaeth— yr ydym mewn sefyllfa 
i dderbyn ac i ddefnyddio yr holl 
oleuni ychwanegol cryf a roddir i ni 
gan y profion o Jwriad, o ba rai y 
mae natur yn gyflawn. Y mae y 
profion hyn yn egluriadau aneirif o 
allu a meddwl yn ei berthynas & 
dealltwriaeth; ac i'r graddau y maent 
yn dangos dealltwriaeth, y maent o 
hyd yn brofion ychwanegol o feddwl, 
fel ffynnonell dragwyddol " y pethau 
a wnaed." 

Glanoalbdpprwd. 
{Pw barhau.) 



Digitized by 



YMSON Y CRISTION. 

Tbwy gymylau ty wyll Amser 

Syllaf ar y dwyfol dir, 
Arnu byth ni sang Gortbrymder, 

Gofid iiid a iddo'n wir: 
Afon Hedd a lifa trwyddo, 

Pren y Bywyd sy ar ei glan, 
Bydd fy enaid yii ymbortbi 

Ar ei ffrwytbau yn y man. 

O! pa bryd y rhoddir imi 

Aeron y Baradwys fad? 
A pba bryd y caf yfed 

O fifynnonau'r sanetaidd wlad? 
Clywaf nefol lais yn ateb — 

" Dy ddymuniad gei cyn hir, 
Egyr dnrau tragwyddoldeb 

It' yn fuan iawn yn wir." 

I. J. 

Llaniestyn. 



Y TAFOD. 

MTFTRDODAU AR 8ANT lAGO III. 

Mae y bennod ryfedd hon yn trin 
yng nghylch y tafod, a'r augenrheid- 
rwydd o*i lywodraethu, a'i ffrwyno, 
a*i gadw danodd. Ef atlai iiad yw*r 
pwDC hwn ddim yn cael digon o sylw 
yu y dyddiau siaradus hyn, pan y 
mae dyniou megys yn dywedyd. yu 
iaith yr aunnwiolion hyny y sonia'r 
Salmydd am danynt, " Ein tafod sydd 
eiddom ni; pwy sydd arglwydd arnom 
nil" Oud nid eiddom ni ein huuain 
mo'r tafod, eiddo Duw ydyw'r tafod, 
Efe a*i rhoes, ac Efe a'i piau. 

Nid ydym ni ddim yn priodoli 
cymmaint o ddylauwad i'r tafod ag a 
wna'r Apostol yn y bennod hon. Ond 
y gwir yw fod y tafod yn rheoliV 
corff, ac yn rheoliV meddwl, fel y 
mae'r fFrwyn yn rheoliV march, a'r 
Uyw yn rheoliV llong. Ac am hyny, 
*'yn ol ein geiriau y'n cyfiawnheir, 
ac yn ol ein geiriau y'n condemnir." 

Mewn cyssylltiad 4'r mater hwn 
mae aanod 13 yn fath o ganolbwynt 
y sylwadau ereill yn y hennod. 
" Pwy sydd wr doeth a deallus yn 
eioh plith? dangosed. trwy ymar- 
weddiad da, ei weithredoedd mewn 
mwyneidd-dra dpethineb." Mae'r 
adnod hon yn son, mewn perthynas 
i'r tafod, am ymarweddiad ac am 
weithredoedd, A'r gwirionedd yw, 



fod geiriau yn weithredoedd, a byny 
i fwy o raddau nag yr ydym ni yn 
barod i addef. Yr ydym ni, ef allai, 
yn gwahaniaethu gormod rhwng 
geiriau a gweithredoedd, fel pe na 
byddai geiriau ddim yn weithredoedd. 
Ond mae yn yr iaith Hebraeg yr un 
gair am air ag am toeithred. Ae am 
fod ysgrifenwyr y Testament Newydd 
yn Hebreaid o ran gwaedoliaeth, 
maent yn ami yn arferyd duUwcdd 
Hebreaidd o lefaru, er mai yn yr 
iaith Hoeg yr oeddynt yn ysgrifenu. 
Dywedodd un wrth yr lesu ar ryw 
achlysur, *' Nid oes un gair yn rhy 
anhawdd i Ti:" cyetal a phe dywed- 
adai, *' Nid oes un weitkred yn rhy 
anhawdd i Ti." Ac yr ydym yn 
gweled ynte mor naturiol y mae Sant 
lago yn y bennod hon megys yn 
llithro o son am y tafod i son am 
ymarweddiad a gweithredoedd. Ao 
ar ryw olygiad yr un ydynt, o blegid 
fod y tafod yn dylanwadu cymmaint 
ar weithredoedd. 

Hefyd, y mae'r adnod dan sylw yn 
son am ddoethineb. Ac ebe'r Apostol 
yn yr adnod nesaf, Eithr od oes 
genyoh genfigen chwerw ac ymryson 
yn eich calon, na fyddwch ffrostwyr 
a chelwyddog yn erbyn y gwirionedd." 
Hyny yw (mewn cyssylltiad &'r rhan 
arail o'r bennod), "Os yw eich tafodau 
yn llefaru geiriau chwerwon. a chen- 
figeuus, ac ymrysonllyd, ac ymffrost- 
gar" (ac o helaethrwydd y galon y 
Ilefarar geneu). Yna y mae yn 
ychwanegu, " Nid yw y doethineb 
hwn yu disgyn oddi uchod, ood 
daiarol, anianol, cythreulig yw." Yn 
awr, naturiol yw i ni ymofyn, pa 
liam y mae efe yn son am ddoethind) 
mewn cyssylltiad k chenfigen, ac 
ymryson, a ffrostio. a dywedyd 
celwydd yn erbyn y gwirionedd? 
Pa beth a barodd i'r Apostol son o 
gwbl am ddoethineb ddaiarol. anianoL 
a chythreulig wrth drin am gam- 
ddefnyddiad y tafod] 

Wei: mae'r dyn sydd 4'i ateb bob 
amser yn barod i " dalu sen am sen" 
yn cael yn gyffredin ei gyfrif ya 



Digitized by 



TR HAUL. 



ddoeth, ac jn firaeth, ac yu bert. 
Dyna, fel y gwyddom, yw*r nodw^dd- 
iad a briodolir yn gyflPredin i*r dyn 
sydd yn medru ateb yu hwylus ac 
yn rhwydd mewn geiriau bustlaidd 
i'w wrthwynebwrmewn ymgynheniad 
cecrus ac ymrysongar. Ac felly y 
cyfrifid ef yn yr hen amseroedd gynt 
fel yn yr amseroedd presennol. Ond 
sylwn mor wabanol y darluniaV 
apostol y mater: " Nid yw y doeth- 
ineb hwn," eb efe, sef doethineb 
arabaidd, a ffraeth, a wiUy, y dyn ag 
sydd yn medru rhoi sen am sen gyda 
deheurwydd, ac yn medru ateb y ffol 
yn ol ei ffolineb gyda'r mwyaf o 
hwylusdod a by wiogrwydd, " nid y w y 
doethineb hwn yn disgyn oddi uchod, 
ond daiarol, aniauol, cythreulig yw." 

Yn gyntaf: maeV cyfryw ddoeth- 
ineb ffraeth yn ddaiarol; fel y dywed 
Sant Paul am yr Adda cyntaf, ei fod 
o'r ddaiar yn ddaiarol. Bydol ydyw; 
i*r byd hwn, i'r ddaiar hon, yn unig 
y mae yn perthyn. Nid oes yu y 
fath ddoethineb ymsengar ddini o 
natur y nef. 

Yn ail: anianol yw; sef yw hyuy, 
mae hi yn effaith cwymp a llygredig- 
aeth yr euaid: mae'r ddoethineb hon 
yn arogli yn drwm o arogl a sawyr 
Codwm Eden. Hyny a, feddylir 
wrth ddywedyd fod y fath ddoeth- 
ineb yn ddoethineb anianol. 

Ac yn drydydd: mae hi yn gy- 
threulig; sef yn ddieflig ac yu uffernol 
Mae'r ddoethineb hon yu peri iV 
tafod halogi'r holl gorfif, ac yu gosod 
troell naturiaeth yn flBiam, ac wedi ei 
wneuthur yn flflam gan uffem (adu. 6). 
uffem y tarddodd hi. Satan ei 
hun yw ei thad hi, fel y mae hefyd 
yn dad y celwydd. 

Beth ynte sydd i ni i'w wneuthur 
pan y bo dynion yu ein senul Tewi: 
ffrwyuo'r tafod: gosod ddr ar y 
gwefusau, aU bario, a'i chliciadu, a'i 
chloi hi yn ddiogel, fel na ddiango 
dim un gair allan oddi rhwng y 
dannedd. ( 'auys lie mae cenfigen 
ac ymryson, yno y mae terfysg a 
phob gweithred ddrwg (adu. 16). 
42— xvi. 



Lie mae '^cynhen tafodau" (fel y 
geilw Dafydd ef), a lie y mae ym- 
ryson ymsenu mewn ysbryd wermod 
cenfigen, yno y mae terfysg a phob 
gweithred ddrwg. A pho mwyaf 
ffraethlym mewn doethineb ddaiarol 
y bo'r ymgecru a'r ymgynhenu, mwyaf 
fydd o derfysg a gweithredoedd drwg. 

'*Eithr y ddoethineb sydd oddi 
uchod, yn gydtaf pur ydyw, wedi 
hyny heddychlawn, boneddigaidd, 
hawdd ei thrin, Uawn trugaredd a 
ffrwythdau da, diduedd, a diragrith " 
(adn. 17). Darluniad yw hwn, 
sylwch, o'r dyn sydd yn cadw drws 
ar ei wefusau, sef sydd yn gallu 
rheoli ei eiriau a'i dafod. Mae tafod 
y dyn hwnw yn llefaru geiriau 
purdeb, heddwch, a boneddigeidd- 
rwydd, a thrugaredd, a diragrith- 
rwydd. Ar y pen hwn y mae gan 
Solomon yraadrodd nodedig, yn ei 
ganmoliaeth o'r wraig riiiweddol. yn 
y bennod olaf o'r Diarebiou: "Hi a 
egyr ei geuau yn ddoeth; cyfraith 
trugaredd sydd ar ei gwefusau." Mor 
wahanol y w hyn i'r darluniad a rydd 
efe mewn pennod arall, lie y dywed, 
" Rhyw un a ddy wed eiriau fel broth 
cleddyf" Mae yn gofyn llawer o 
daleut a doethineb i ddywedyd geiriau 
fel brath cleddyf: nid pawb a fedr. 
Ond doethineb gythreulig y geilw 
Sant lago y fath dalent a medrus- 
rwydd creulawn. Ac y mae Dafydd, 
yn yr ail salin ar bymtheg a deugain, 
yn darlunio'r dyn sydd yn feddiannol 
ar y ddoethineb gythreulig hon, trwy 
ddywedyd, '* Fy enaid sydd ym mysg 
llewod; gorwedd yr wyf ym mysg 
dynion poethion, y rhai y mae eu 
dannedd yn waewffyn, a'u tafod yu 
gleddyf Ilym" 

Mae yn amlwg, ynte, mai dyled- 
swydd y Cristion dan y fath amgylch- 
iadau o ymseniad yw tewi, a rhoddi 
ar y neb sydd yn bamu yn gyfiawn; 
fel y byddai Crist. lesu, ein cynllun 
dwyfol yn hyn fel mewn pethau 
ereill, yn arfer gwneuthur: " Yr Hwn, 
pan ddifenwyd, ni ddifenwodd dra- 
chefn; pan ddyoddefodd, ni fygyth- 

Digitized by GooqIc 



iodd." Ac ols dywedwn ddiai, bydded oddefgartrch &iA ymoftodliid geirlisu 
geiriau yn Uawn addfwynder a chwerwon i*w gWeled yn yr ugeinfed 
hynawsedd. Anfaawdd iawo yw salm ar ol y ganfed. Mad Dafydd 
gwneuthur h^n, rhaid i ni gyfaddef; yn gofyu, *' Beth a I'oddir I ti, ueu 
ofad inae yn ofynol i ni gadw mewn pa beth a wneir i ti, dydi dafdd 
cbf mai cyfyng yw'r porth, ac mai ' twyllodfilft? Llymion saethitu cawr, 
cul y w'r fFordd sydd yn arwaiii i*r yng nghyd k marwor mery w." Mae'r 
bywyd. j geit-iau hyn yn ein Beibl ni wedi eu 

Pan fb dyhion yu ymsenu, mae yn ' hattalnodi fel pe byddaiV llytnion 
arferiad mewn rhai parthau o Gymra saethau cawr a'r raarwor tnetyw yn 
ddywiedyd wrthynt, " Tawed y syn- i gospedigaelh ar y tafbd twyllodrus. 
wyrolaf." Ac y maeV ddiareb hon 1 Ond toae dyagediglon yn awr yn tinol 
yfa sylfaenedig at witionedd. Y dyn i yn eu barn niai hyn ydyw y gwir 
«y ddoethaf V w*r dyn sydd yn tewi. ddarlleniad, sef, " Beth ia toddir i ti, 
Y dyn 6ydd yn ennill y fuddiigoliaeth neu pa beth a wniflit i ti, dydl dafod 
yti y fath ymgynheniad yw'r dyn twyllodrus, yr hwtt y toae dy eifityi 
isydd yn tern. Y dyn fFol yw'r dyn ' yn ai^fcholli fel Hyniion saethiEiu 'cawr, 
jgydd, yn y feth atngylchiad, yn mynu | ac yn llosgi fel marwor tftn y ferywen?" 
dy wedyd y gair oldf. \ Ac yna mae Dafydd yb myned 

Mae e&atnpl ardderohog o'r ddoeth- ■ rhagddo gan gwyno a dy wedyd, 
iueb fuddugoliaethus hon i'w gweled "Gwae !fi fy ihod yn pTeswylio ym 
yn yr unfed bennod ar bymtheg ar Mesech, yn cyfanueddn ym mhebyll 
hugain o lyfr y Prophwyd Eitei. Yr Cedar! Hir y trigodd fy enaid gyda'r 
oedd Rabsaceh, prifweinidog; a chapter hwn oedd yn casau tatignefedd. 
llu brenin Assyria, pan <iedd efe wedi j Heddychol ydwyf fi; ond pan lef- 
dyfod yn etbyn lerwsalem yn ainser ' wyf y msimt yn bartyd i ryfel." 
y Brenin HeiecTah, yn traethu wrth ! Fel hyn y gwelsom lawer gwaidb fed 
y bobl oedd ar fur y ddiuas lawer o ' geiriau hyuaws a heddychol yn 
bethau cableddusyn erbyn Arglwydd cynhyrfti dynion cynhebus yn waeth 
y liuoedd, a Uawer o bethau coeglyd hyd yn oed na phe byddech yn 
a chwerwon yn erbyn v brenin dtiwiol. ; ymdaeru 4 hwynt, ac yn talu iddynt 
Ac ffid oedd modd fod dim yn haws sen am sen. Amlwg y w mai dyodd^f 
na rhoi atebiad cyflawn i Rabsaoeh. i yn d^wel yr oedd Dafydd yto Mesech 
*• Eithr hwy h daWBant, ac nid'ateb- 1 ac ym mhebyll Cedar, heb roi ateb 
'asant air iddo: canys gorchymmyn y ohwerw i eiriau chwerwon. 
brenib oedd hyti, gan ddy wedyd, Nac '* Pwy," ebai iadnod 13, " dydd wr 
atebwch ef/* Yr oedd Heseciah a'i doeth a deallus yn eidi plithV* Mae 
bbbl yn rh6i yr boll fater yn llaw yr pawb, ond bdid, yn eu '^rif eti 
Hwn oedd yn barnu yn gyfiawii Ac hubain yn ddoethion ac yn ddealloB. 
fe gymmerodd y Goruchaf y mater , Mae llawer dyn yn barod i ^ddef ei 
yn gwbl i'w ddwylaw ei Huu: ac yu fod yn feddw; mae Hawer dyn yii 
fuati iawn ar ol hyn " aeth angel yr i barod i gyfaddef ei fod yn ^ddxog, neu 
Arglwydd, ac a darawodd yng ngwer- 1 yu fa{ch, neu yn ddrWg ei dymmerau. 
syllyr Assy riaidgant a phed war again Ond pwy sydd yh barod i gyftiddef 
a phump filoedd." A chyn pen ei fod yn aniideth, fFpl, ac ynfyd? 
tor ar ol hyny fe lofruddiwj^d brenin "Os bydd ar neb o Henoch eisieu 
Assyria pan oedd efe 5m addoli yn doethineb," ebai Sant iago, "gofyriW 
nhy Nistoch ei dduw, gan ei ddan gan Dduw." Mae lie i feddwl miai 
fftb ei bun. Beth oedd hyti ? JBudd- ychjrdig iawn o bobl sydd yn rhoi 
ugoliaeth tewi: concwest gosod dor ar trafferth i orsedd gras trwy weddio 
y gWdfus&iti a ffrwynoV tafod. am ddoeth ineb! Mae Haver o honom 

Mae dsampl hynod ai^ll o ddy- yn g weddio a'm amynedd a phwyH, 




331 



am edifefrwob » raadd^uant am ffydd 
a 9ancteiddrwjd4, ac am ras i fod yu 
ostyngedig. Om] pwy o hoijom sydd 
yn erfyn ar Dduw am ras i fod yq 
synwyrol a doeth? pwy o bonom sydd 
yn ymbil am gallineb? 

Ond rbag i neb o honom feddwl 
yn rby ucbel am ai ddoetbineh a'i 
synwyr, (}yma i pi faeu-prawf sicr, 
a llathen anffaeledig fn mesur eiii 
hunain wrtbi, i weled a ydym ni 
mewn gwirionedd yn ddeallgar ai 
peidio. "Dangosed, trwy ymarweddiad 
da, ei weitbredoedd mewn mwyneidd- 
dj:a doetbin/^b." Sef yw hyny, yn ol 
scope ac ergyd y beunod, * Dan^osed. 
mewtt buobeddddiargyhoedd. ei weitb- 
redoedd mewn bynawRedd a mwyn- 
der doetbiueb gisiriaii; mwyneidd-dra 
geiria-u'r ddoetbineb bur, a beddych- 
lawn, a boneddigaidd, a tbrugarog, yr 
bpD sydd oddi uchod." Dyua r Uatheu 
fesur, dynaV maen-prawf, dyna glorian 
y cyspegr. 

Mae llaweroedd o ymadroddion 
tarawiadol a qhyrhaeddgar yn yr 
Ysgrytbyrau yu dwyn arnynt argraff 
eglur ysbrydoliaeth d<Jwyfol. Ac y 
mae bwn yn un o*r rbai mwyaf 
hynod o bpnynt oil: mwyneidd-dra 
doethineb. Nid oes mewn uu llyfr 
dynol ddim ymadrodd mor darawiadol 
a cbyrhaeddgar a hwn. Nid oes 
mo'i gyfFelyb yn Plato nac Aristotle, 
ysgnfenwyr doetjiaf yv ben Roegiaid 
gynit; ac nid oes {xio'i eilfydd yn 
Shakespeare. Hooker, nac Arglwydd 
PUkOon. ysgrifeuwyr doetbaf yr oes- 
oed4 diweddaraf byn. Doetbiueb 
addfj^ryn; bynawsedd deall^rar; oil yn 
yr ymadrodd euraidd hwn — mwyn- 
eidd-dra doethineb! 

Pan ddywedodd yr lesu wrth ei 
ddyilgyblion, wrth eu banfon allan i 
wiainidogaethu. " Byddwcb gall fel y 
si^rifF. a diuiwed fel y colomenod." 
yr oedd fel pe dywedasai. " Bydded 
genycb fwyneidd dra doethineb." Ac 
ij^id auuhebyg yw naai oddi wrth 
eiriau yr leaii wrth ei ddisgyblion y 
0^urfiodd Sa^l lago yr ymadrodd dwfn 
a rhyfeddol bwn. Os oeddym ui ar 



y dechreu yn tybied ein hunain yn 
ddoethion, rbai4 i ni ojl yn awr, dan 
rymusder nertb ymadrodd yr apostol, 
deimlo a chyfaddef nad ydym ar y 
goreu ond ffyliaid a deilliou. Mae*r 
adnod cystal a dy wedyd, " Peidied 
neb si rhyfygu ei dybied ei bun yn 
wr doeth a deallus, os nad yw ei 
ymarweddiad yu dda, ac os nad yw 
ei weithredoedd a'i einau yn Ifrwytb a 
chynnyrch mwyueidd-dra doethineb." 

Mwyneidd dra doethineb! 0, air 
gogoneddus! 0, ymadrodd yn por- 
treiadu ir byw yr byn oedd eiii 
Hiachawdwr Crist lesu yp ei boll 
ymddygiad mewn geiriau a gweitb- 
redoedd! Yr oedd Efe yn Ddoethineb 
Duw; oud yr oedd hefyd ^r yr un 
pryd yn Oen Duw o rau diniweid- 
rwydd; ac yn Golomen Ysbryd Duw 
o ran lledneisrwydd a llarieidd-dra. 
Yn ei boll ddoethineb dynol a dwyfol 
yr oedd Efe hefyd yn addfwyn a 
gostyngedig o galop. Ac nid oes diip 
gobaith y gallwn ni ei efelychu ond 
yn eg wan ac o bell. Pwy mor ddoeth 
ag Efe? Pwy mor addfwyn ag Efe? 
Gellir dywedyd am danp Ef, ond nid 
am neb arall, ei fod yn feddiannol ar 
f wyneidd-dra doethineb i'r graddau 
mwyaf perfFaith a goruchel. Ond y 
Cristion tebycaf i'r lesu yn hyn yw'r 
dyu sydd yn ymgadw rhag ymsenuj 
y dyn ag y mae ei ymadrodd bob 
amser yn rasol, wedi ei dymmeru a 
halen; y dyn yr ergydier ai;© eiriau 
chwerwon, ac yntau yn ymattal rhag 
ateb yr ynfyd yn ol ei yufydrwydd; y 
dyn ag sydd, yn ei boll fucbedd, yn 
ei ffrwyno ac yn ei feistroli ei bun 
rbag dywedyd dim yn ynfyd yn 
erbyu Duw. na yn fustlaidd nac 
yn chwerwlym \^rtb ei gymmydog; 
y dyn o wefus bur; y dyp o dafod 
dirajjrith; y dyn ag sy i\ob amser yn 
llefaru geiriau gwirionedd a sobrvsydd; 
y dyn ag sydd yn sancteiddip ei galoq 
a'i gorfF, ei ymarweddiad a'i eiriau, i 
wasanaeth glan yr HoUalluog Dduw. 
Difnar dyn sydd yu dyfod agosaf 
fwyueidd-dra doetbiniBb. 

Mae llawer darluniad o Grist lesi; 



Digitized by 



332 



TB HAUL. 



i'w gael yn yr Epigtolau yn gystal ag 
yn y pedair Efeogyl. Pan y mae 
ysgrifenwyr yr Epistolau yn darlunio 
*'pa bethau byuagsydd wir, pa betbau 
bynag sydd onest, pa betbau byuag 
sydd gyfiawn, pa bethau bynag sydd 
bur, pa bethau bynag sydd hawddgar, 
pa bethau bynag sydd ganmoladwy." 
mae yn ymddangos i mi y by d dent 
bob amser yn cofio pa fath un oedd 
yr Arglwydd iesu Grist. Pan y 
maent yn dysgrifio rhinweddau a 

fisusau maent yn tynu darlun o 
ist Iesu, ac megys yn ailgynnyrchu 
llinellau dwyfol ei Berson bendigedig 
a hawddgar Ef yn eu portreiadau. 
Mae fel hyn lawer photograph cywir 
o bono Ef yn yr Epistolau. a wnaed 
trwy gyfrwng llewyroh haul ysbryd- 
oliaeth. 

Edrychwn unwaith etc ar y 
photograph canlynol o ddoethiueb 
ein Harglwydd: tynu Ilun eiu Gwar- 
edwr y mae'r apostol wrth ddy wedyd, 
" Y ddoethineb sydd oddi uchod. yn 
gyntaf pur ydyw; wedi hyny hedd- 
ychlawn. boneddigaidd, hawdd ei 
thrin, llawn trugaredd a fFrwythau 
da, diduedd, a diragrith." Mae'r 
portreiad yna yr un ffuuud a Iesu 
Grist. Ac y mae pob gwir Gristion 
yn ymdebygoli iddo i raddaii mwy 

ACWILA. 



YR HEN DADAU. 
{Parhdd o dudalen 309.) 

Y TADAU APOBTOLIG. 

A.D. 70—167. 

S. Clement (Phil. iv. 3.), cyd- 
weithiwr S. Paul, disgybl S. Peter, 
ac Esgob yn Rhufain, a ysgrifenodd 
Epistol at y Gorinthiaid, Priodolir 
hefyd iddo Ddeddf-lyfrau cyntaf yr 
Eglwys, sef " Y Canonau a'r Gosod- 
iadau Apostolig," " Homiliau Cle- 
ment," a'r Recognitions. 

S. Barnabas, a grybwyllir am dano 
yn fynych yn yr Actau, a ysgrifenodd 
un Epistol yn cynnwys pymtheg 
penned. 



Hernias (Rhuf. xvi. 14) a ys- 
grifenodd ** Y Bugail;^^ llyfr hynod 
ddyddorol a elwir weithiau yn " Daith 
Pererin y prif oesoedd." 

S. Ignatius, disgybl S. loan, ac 
Esgob Antiochia yn amser rhai o'r 
Apostolion, a ysgrifenodd saith 
Epistol pan ar y fifordd i*w ferthyru, 
sef at Eglwys Smyrna, at Poly carp, 
Esgob Smyrna, at yr Ephesiaid, y 
Magnesiaid, y Philadelphiaid, y 
Tralliaid, a*r Rhufeiniaid, Yr oedd 
yr erledigaethau oddi allan a*r heresiau 
oddi raewn — sefyllfa peryglus yr Eg- 
lwys wedi ei hymddifadu o ofal yr 
Apostolion ac yn dechreu cael ei 
threfnu gan Esgobion — ac yntau ei 
bun yn cael ei arwain i farwolaeth 
ar y pryd — ^yn chwanegu pwys a difrif- 
oldeb neillduol iV ysgrifeniadau dan 
y cyfryw ddwys a difrifol amgylch- 
iadau. Efe yw un o brif noddwyr 
esgobyddiaeth. 

aS'. Poly carp, disgybl S. loan, 
Esgob Smyrna hyd 167, ac yn ol pob 
tebygolrwydd Angel" yr Eglwys 
honno, Datgudd. ii. 8. Ysgrifenodd 
Epistol at y Philippiaid, a chafodd 
ei ferthyru gydag un ar ddeg o rai 
eraill trwy ei losgi; mae yr hanes 
am hynny yn un o hanesion difrifolaf 
prif y oesoedd. 

Y TADAU EGLWYSIG. 

lustin Ferthyr (a.d. 103 — 164), 
Groegwr o ran cenedl ond genedigol 
Samaria, oedd philosophydd dysg- 
edig ac enwog, hyddysg yn athraw- 
iaethau Philosophyddion yr oes, 
ac wedi gwneuthur prawf ymarferol 
honynt oil, ond wedi methu 
a chael llonyddwch iV enaid nes 
iddo droi yn Gristion. Ar ol ei 
ddychweliad, ysgrifenodd lawer o 
lyfrau er ymddiffyn y grefydd Grist- 
ionogol, ac er ynnill Ymerawdwyr 
Rhufain i*w chofleidio, neu o leiaf i 
beidio ei herlid mwyach. Yn ei 
lyfrau ceir disgrifiad manwl am 
Gredo a Gwasanaeth y prif Gristion- 
ogion. Cafodd ei ferthyru yn y 
flwyddyn 164. 

Digitized by Google 



TR HAUL. 



333 



Irenceus (a.d. 130—202) oedd ad- 
nabyddus a Pholycarp, ac wedi ei 
glywed yn fynych yn adrodd ei ym- 
ddiddanion a S. loan, ac eraill o'r 
rhai a welsent yr Arglwydd. Dyrch- 
afwyd ef yn y fiwyddyn 177 i fod yn 
Esgob Lyons, yn Ffraingc, ym mha 
le y merthyrwyd ef tiia'r fiwyddyn 
202. Er iddo ysgrifenu llawer o 
lyfrau nid oes ond un o honynt yng 
nghadw yn awr, a hwnnw mewn 
cyfieithiad Lladin, sef ** Gwrthbrawf 
Gwybodaeth a gamenwir felly, neu 
Draethawd yn erbyn Heresiau," mewn 
pum rhan. 

Clement o Alexandria (a.d. — 216), 
athraw dysgedig ym mhrif ysgol y 
ddinas, oddi wrth yr hon y cymmerodd 
ei enw. Ysgrifenodd " Stromata," 
neu Gasgliad o Sylwadau ar Wybod- 
aeth yn ol gwir Athroniaeth. 

Tertullian (a.d. 150—220) oedd 
fab i swyddog yn y llu Rhufeinig, a 
ganed ef yn Carthage. Efe a drodd 
yn Gristion pan yn ddeg ar hugain 
oed, ond tua diwedd ei oes cofleidiodd 
ddaliadau gau Montanus. Er hyny, 
cyfrifir y llyfrau a ysgrifenodd ci/n 
hynny ym mhlith y gwerthfawroccaf 
ar y Grefydd Gristionogol. Efe 
oedd y cyntaf o'r Hen Dadau i 
ysgrifenu yn y Lladin. 

Origen (a.d. 184—253) oedd ddis- 
gybl i Clement o Alexandria, a*i 
olynydd yng nghadair y Brif Ysgol. 
Yr oedd yn bregethwr enwog, yn 
ddadleuwr galluog, ac yn esponiwr 
dysgedig ar lyfrau y Prophwydi a'r 
Testament Newydd. Trodd ei sylw 
yn neillduol at Orgraph neu Lythyr- 
enaeth yr Hen Destament, i*r hyn 
waith yr oedd ei fawr ddysg a'i 
ddawn yn ei wneud yn fwyaf cym- 
mwys, a chyhoeddodd chwech o 
Gyfieithiadau, neu Versions, o bono 
mewn colofnau cyfochrog, yr hwn 
ydoedd yr ^^Hexapla" cyntaf. Bu 
farw yn Tyrus yn 253. 

Cyprian (200 — 258) a anwyd yn 
Carthage, ac a addysgwyd i fod yn 
far-gyfreithiwr. Bu am beth amser 
yn (filyn y galwedigaeth hwn, ond 



' tua'r fiwyddyn 246 efe a drodd yn 
; Gristion, ac wedi hynny a wnaed yn 
j esgob yn ei dref enedigol, ond o'r 
diwedd cafodd ei ddienyddu trwy 
j dorri ei ben am na wnai gyfiwyno 
I addoliad dwyfol i Ymerawdwr Rhuf- 
I ain. Ysgrifenodd amryw Epistolau a 
Thraethodau, y rhai ydynt gan mwyaf 
yn esponiadau ar yr Ysgrythyr Lan. 

Lactantius (a.d. — 320) oedd Bro- 
ffeswr yn Sicca, ac wedi hynny yn 
athraw i Crispus, mab Cystenyn yr 
Ymerawdwr. Pan dorrodd allan yr 
erledigaeth greulawn dan Dioclesiih 
efe a ysgrifenodd yn ddiofti ym mhlaid 
y grefydd Gristionogol; ac yn ddi- 
weddarach yn ei fywyd ysgrifenodd 
draethawd '*Ar Farwolaeth Erlid- 
wyr," megis Antiochus Epiphanes, 
Herod, a Dioclesian a'u diwedd 
truenus. 

Eusehius (a.d. 270—340), Esgob 
Cesarea, oedd hanesydd dysgedig y 
grefydd Gristionogol yn yr oesoedd 
nesaf at yr Apostolion; ac yn ei 
Hanesyddiaeth Eglwysig y mae efe 
wedi cadw pigion o weithiau awdwyr 
cynnarach a fuaseut heb hynny wedi 
myned ar goll: ysgrifenodd hefyd 
" Fywyd Cystenyn." 

S. Athanasius (a.d. 296—373), 
Archesgob Alexandria, a ddioddefodd 
lawer o herwydd ei grefydd ac a 
dreuliodd ugain mlynedd mewn all- 
tudiaeth. Efe oedd prif ymddiffynydd 
yr athrawiaeth am wir Dduwdod ein 
Harglwydd a wadid gan yr Ariaid, 
ac y mae'r Credo a el wir yn gyffredin 
hyd heddyw ar ei enw ef yn dangos 
y parch mawr a roddwyd iddo am 
hynny ym mhob oes. 

S. Cyril lerwsalem (a.d. 315 — 
386), oedd Esgob yn y ddinas honno 
pan geisiodd Julian, y gwrthgiliwr, 

I ail-adeiladii y Demi. Bu yn alltud 
o'i wlad a'i gartref am lawer blwyddyn. 
Ysgrifenodd gyfrol o Bregethau 

' athrawiaethol a elwid Darlithiau 

' CatechyddoL 

^ S. Hilari (a.d. 350—367), Esgob 
Poictiers, yn Ffraingc, oedd gyd- 
weithiwr S. Athanasius pan yn 



Digitized by 



Google 



gwrthwynebn yr Ariaid, j »hai » 
wndent fod yr Arglwydd lesu "yn 
wir Dduw o wir Dduw." Ei Wftith 
gw«rthfftwroccftf oedd Llyfr ar Y 
Drtndod Fendigaid, mewn deuddeg 

S. Basil Fawr (A.p. 329-^379), 
Esgob Cesarea, yn Cappadocin, oedd 
ysgrifenwr hel^eth. Ei brif vaith 
oedd un Ar yr Yspryd Gldn^ ac un 
arall ar Chwe Diwrnod y Greadigaeth. 
Heblaw hyn ysgrifenodd befyd Ea- 
boniadau ar yr Ysgrythyr Lan, 
H^miliau ar y bywyd Cristionogol, 
Episiolau a Thraethodgu ar gau 
atbrawiaethau yr oes. 

S. Gregori q Ny^sa (a.d. 332 — 
396), brawd ieuengaf S. Basi}, a 
ysgrifenodd lawer ar byngciau dadl- 
euol yr oes. 

S. Gregori o Nazianzus (a.d. 329 
-1-390), ym mha ddinas y bu ei dad 
yn esgob am 45 o, flynyddoedd, oedd 
enwog fel bardd ac areithiwr Crist* 
ionogol, ac a gyfenwid Y Difinydd," 

herwydd ei ddyfdddysg ysgrytbyrol. 
Ei waith gynnwys bregethau, 
llythyrau, ac odlau ysprydol. 

8> Ambrose^ ueu Emrys (a.d. 340 
—397), oedd fab i Raglaw Ehufeinig, 
ac a etholwyd i fod yn Esgob Milan 
hyd yn oed cyn ei fedyddio, a phan 
nad oedd ond yn cael ei addysgu at 
bynny. Ar ol ei gyssegru iV swydd 
bu yn hynod am ei fywyd syjnl ac 
bnnanwadol, a'i ddylanwad mawr ar 
eraiU, Ghnrrthaafodd yr Ymherawdwr 
Tbeodosius ar risiau Eglwys Gadeir-r 
iol Milan, a gwabarddodd iddo ddyfod 

1 mewn o herwydd iddo adael i*w 
filwyr ladd 7000 o ddynion diniwaid, 
Iddo ef y tad«»gir y Te Demi, a 
chredir yn gyflfredmol ddarfod iddo 
gy faddasu yr hen donau (a el wir yn 
awr y Tonau Gregoraidd) ar y rLai 
y oanwyd y Psalmau yn y Demi, at 
waaanaeth Eglwys Crist. Mae ^ 
lyfrait yn cynnwys Pregethau a 
Thraethodau duwinyddol. 

Rufinus (a.d. 345 — 410) a adwaenir 
yn oreu fel Hanesydd Eglwysig, ac 
E^ipofliwr ar Oredo yr Apostolion, 



S. Chrysoskm, " Yr A^ur E»ai|" 
(a.d. 347-r407) yw y cyfenw a 
roddwyd i Bregetbifr dysgedig ac 
hyAwdl o'r enw loan. Cyn ei fedyddio 
bu yn far-gyfreithiwr, ond gwedi ei 
droi yn Gristion bu am ddwy flynedd 
yn dysgu y Bibl allan, ^ pbvi yn 
ddeg a deugain oed cyssegm^yd ef 
yn Esgob Caergystenyn* Mae ei 
EspoTUadcm ar yr Ysgrytbyrau yn 
Uenwi dim Uai na 13 o gyfrolaa 
unplyg. 

*S^. Hierom, neu Jerome (a.d. 345 
— 240) a adgyweiriodd orgraff yr 
Ysgrytbyrau yn y Lladin, fel y 
gwnaeth Origei^ yn y Boeg. EJfe 
oedd y dysgediccaf o'r Tadau Lladin- 
aidd, ac a gy^segrodd ei hoU ajluoedd 
i egluro yr Ysgrythyr Lan. Ei 
waith pennaf yw ei gyfieithiad o'r 
Bibl i'r Jiladin, yr hwn befy(J a 
gydeithwyd drachefii gan Wyclm i'r 
Saesonaeg, i biji un y mae Cymru a 
Lloegr d«i rwymau cryfion o b.ardi 
a diolchgarwch, 

S. Awstin (aj). 354—430), Esgob 
Hippo, yn Affrica, oedd dduwinydd 
dysgedig a galluog ag sydd wedi 
dylanwadu mwy na neb arall o'r Hen 
Dadau ar dduwinyddiaeth yr pglwys. 
Mae ei lyfrau yn cynnwys Traethodat^ 
yn erbyn Heresi, Pregethau ac E1%t 
poniadau, ac y mae ei Confessions " 
wedi bod yn llawlyfr defosiwn ym 
mbob oes. 

Socr(Ues (a.d. 37.9--45Q) oed^ 
Hanesydd Eglwysig. Dechreuodd 
ei banes lie y diweddodd Eusebius, 
gm ei ddwyn ym mlaen hyd y 
flwyddyn 439 ; ac at hyn diwanegodd 
i^vagrius, Penllywydd Antiochia 
(a.d. 536), banes olynol hyd ddiwedd 
y ganrif honno. Yn gyfoesol a'r 
Hanesyddion hyn bu Sozomen, Cyf? 
reithiwr o Gaergystenyn, a Th^doret, 
Esgob Cyrus, yn ysgrife^u i'r nn 
perwyl. 

S. Cyril o Alexandria (a.P. — 444) 
a ysgrifenodd yn helaeth a dysgedig 
flkjkthrawiaeth yr Ymgnawdoliaeth, 
yMerbyn Nestorius, yr hwn a wadw 
f Jjflilftir Forwyn yn Fam i Fjib Puw, 



Digitized by 



885 



Si, Leo (aJ>. 89(^—461 ) oedd Esgob 
Khufam pan fn y Gothiaid barbaraidd 
yn dymchwelyd y ddinas a*T dejrnas. 
Ysgrifenodd yntau yn Wr^sog ar 
destyn yt Ymgnawdoliaeth yn erbyn 
Eutycbes, yt hwn yn ei zel yn erbyn 
KefitoriilB oedd ei hun wedi gwyro 
oddiwrth y gwirionedd, gan ddyggu 
Had oedd ond un natur yng Nghrist 
lesu. Heblaw Epistolau a Phfeg- 
tethait gadawodd ar ei ol " Smtamefi" 
^^^!/" JT^ yr hwn y oeir y boreaf o'n 
Golectan; ond pa un ai efe a'a hys- 
grifenodd hwynt, ai ynte a'u ta-a- 
ddododd yn unig, nis gwyddys yn 
aWTi 

J. J. Blunt on the Stud^ qf the Early 
FaHun, <and Patiih Priat 
J. H. dlunt'a HoMehM ThMfogy, 
R F. Westcott's Bible in the Church, 



EHUTHEIAD Y CHWE CHANWR 

(O Tinnynn.) 

RHtrrHifcwcH ym mlaen, ddewriOB, 
I ffkn6l y cyrihwr': 
OU i d^yiFryn ai^u 

Marchogai'r Chwe Chanwr. 
Rbuthrwcn oil fr gynau, 
Na hiai#ch too'r dwndwr: 
I dityffryn tMf angaU 

Mtrchof;«i*r Chwe Chanwr. 

Ym nlaen yr -aent heb oedi, 
Ntd ydoedd neb yn ofni, 
£r gwneuthur erch gamwri, 

A chadw mawr ddwndwr: 
*Doedd neb i wneyd atdbiad, 
Nac nnrhyw tttgusodiad^ 
Ond marw — rhoi ufaddiad : 
I ddyffryn oer angau 

Marchogai^r Obwe Chanwr. 

Gyflegrau ar en debau 
A'u haswy— i'w gwynebau, 
Baranent I bob cyrau, 

Own #D«yd ehjhyllgynhwt': 
I ddidineddipelan durol 
Marchogent oil yn wrol: 
I oer grafangau angau, 
Safn ufferA aM phoeth fiaoiiau, 

Marcfliogarr €h«re Chanwr. 

Cleddyfau noeth fellteneot, 
Tr iiwyr las a rw>-gent, 
Y dryU^r oil dtytraffem, 
Ac ar y fyddin rhutbrent, 

Tra*r byd yn syn gan gyohwr*: 
I ffroenau t&n-fagnelau, 
Torasant itwy^t Illniellau ; 



Cossackiaid, Bhwniaid deWrioa, 
Chwilfriwiwyd a*u cleddyfon: 
Ciliasant draw mewn dwndwr, 
Marchogent yn eu bolau, 
Ond Did y Chwe Chanwr. 

Cyflegrau ar eu dehau, 
A'u haswy, ac i*w cefhau, 
Daranetit i bob cyraa, 

Gan wneyd erchyll gynhwr'; 
Fe wlawiwyd pelau tanllyd 
Amynt yn llir dychrynllyd, 
Meircfa, arwyr dewr, bob ennyd 
A gwympent yn ddify wyd, 

Y rnai fu'n brwydro*n ercbyll* 
Ddaeth o grafangau angau, 
uiFern al herch fflamiau 
Oil o adawyd yng ngweddill 

OV gwrol Chwe Chanwr. 

Pryd gwywa en gogoniant? 
OV rhttthr gwyllt a wnaetbanti 

Tra byd yn syn gan gynhwr*, 
Boed clod iV rbuthriad oeiddgar, 
Trwy boll oloesau'r ddaiar I 

Ardderchog Chwe Chanwr! 

Hei^ri Mtllin. 



GWASANAETH EGLWYS 
LLOEGR. 

(y litani.) 

" Pa le yn wir," sylwai un ysgrifenydd 
enwog, ''y gelHr cael gweddi, ag ystyr- 
ied pob peth, fel hon? yn gyfoethog 
ttiewn oyfeiriadau ysgrytbyrol, yn 
ddwfb mewn gwirioneddau cr^yddol, 
yn llawn eneiniad a nerth dwyfol, 
difrifol, ymostyngol, taer, eto yn 
geryddol, syml, a llednais ei hiaith; 
yn faardd gyduno ymddiried mabaidd 
a phafehi^ig ofn. Mae y ffarf di- 
ai) yma o weddi wedi bod yn anwyl 
i galooau Eglwyswyr duwiol, oyd- 
gy&rfyddiad boreuol a chysdegredig 
y rhai o amgylch iddo sydd wedi 
cael ateb i bob teinilad defiH)nB, ao 
adsain i bob bir-ddymuniad iV 
hen^idiau gweddigaf.'* Mae y dyst- 
iolaeth hon yn gyfiawn. Nid ydym 
am slarad mewn dull mwyafol am 
^i^ Llyfr Gweddi Gyfiiredin. An- 
iihraetbol wei1;bfawr fel y mae yr 
hoU gyfrol, a mawr ddiolchgar fel yr 
ydym yn rhwymedig fod am yr eti- 
feddiaetb i ni, nid ydym yn ddiystyr 
-kiad ^^fansoddiad dynion ammbeir- 



Digitized by 



336 



TR HADL. 



fikith jdyw, nid ydjni yn dadleu 
iddo ryddhftd oddi wrth wendid ac 
ammherffeithrwydd dynol. Ond i 
bob brawddeg oV dyfyniad uchod 
gallwQ yn ddibetrus daDysgrifio — 
*' fod y Litani yn ddiammheuol." yn 
iaith Ymneilldiiwr hyawdl, "yu sefyll 
yn y rhes flaenaf o gyfansoddiadau 
any sbry doled ig." Mewn deisyfiadau 
cyffelyb Vr rhai hyn, os nad yn hollol 
yr un petb. yr oedd y Cristionogion 
boreuol yn arferol o arllwys eu 
hangenrbeidiau a'u deisyfiadau ger 
bron gorsedd hollalluog ras. Fod 
y fatb fFurf o "ddeisyfiad cyffred- 
ifiol" mewn arferiad gan yr Eglwys 
yn yr oesoedd boreuol, mae genym 
dystiolaetb amlwg. Mae Basil o 
Neocaesarea yn dyweyd fod Litani 
mewn arferiad ym mbell cyn ei 
amser ef; ao yr oedd ef yn byw yn y 
bedwerydd ganrif Ac mae yn ym- 
• ddangos, tua'r flwyddyn 600, i 
Gregory, esgob Rhufaiu, gasglu 
Litani o ben ffurfiau cyntefig, y rhai 
oeddynt -yn sylweddol fel yr eiddom 
ni. Hon, yug ngbynuydd Pabydd- 
iaetb, a gymmysgwyd ag anerch- 
iadau i'r saint, a cbyfeiliornadau 
Rbufeinig ereill, ond a adffurfiwyd 
iV pburdeb gwreiddiol gan ein 
Diwygwyr. Nodweddion y Litani 
sydd yn galw ein sylw yn fwyaf neill- 
duol yw y rbai oaulynol:— 

L Ei helaetb gynnwysiad. Nid 
oes braidd ddrwg ag yr ydym yn 
agored nad yw yn cael ei nodi, na 
bendith y gallwn fod mewn angen 
am dani nad ydyw yn eglur ac 
efFeithiol yn gynnwysedig ynddo. 
Mae boll fanylion ein oyflwr ysbrydol 
a tbymraorol yn cael eu cadw mewn 
golwg. Nid yw oriau mwyaf bapus 
by wyd mewn uu perygl a golli golwg 
arnynt. Nis gallwn fod mewn un 
trallod neu angen ym mba un nas 
gall teimladau dyfnaf ein calon gael 
venl mewn rhyw ddeisyfiad addas. 
Nid oes Uai o barcb yn cael ei dalu 
i angenrheidiau, neu ofidiau, neu 
beryglon ein cyd-ddynion — o'r pen- 
adur ar yr orsedd byd y carcbaror yn 



lei gell; nid oes neb yn oael ei 
I ddiystyru; y dyledswyddau sydd 
ganddynt i'w cyflawnu, y gras a'r 
nerth neillduol y gallent sefyll mewn 
angen am dano, y cyfeiliomadaa 
twyllodrus gan y rbai y gallent gael 
eu harwain o'r ffordd, y peryglon i'r 
rhai y byddent yn agored, yr adfyd 
trwy yr hwn y gallent gael eu galw 
i fyued trwyddo, maent oil yn cael 
eu cofio. Nid ydym yn edrych dros 
ben ein gelynion, ein herlidwyr, na*n 
henllibwyr, ond yn atolygu fod i Dduw 
"eu bendithio" a "throi eu calonau." 

2. Ei gyfaddasrwydd i*r addoliad 
oyffredin neu gyhoeddus. Mae pawb 
yn cael eu galw i uno ynddo — nid 
yw hyn hefyd yn fantais fechan — 
gydag un llais yn ogystal ag un 
galon. Yn yobwanegol at symlrwydd 
ac ysbrydolrwydd y deisyfiadau mae 
lleisiau y gweinidog a'r bobl yn newid 
yn ycbwanegu grym a gwresogrwydd. 
a chymhorth Uwyr anwrthwynebol i 
Wasanaeth nac sydd iV gael gan 
unrbyw ffurf arall o hyd cyfartaL 
Heb arcs ar y cyferbyniad sydd felly 
yn cael ei roddi i*r dull o addoliad 
mabwysiedig gan Gristionogion o 
Euwadau ereill, gallwn o'r hyn leiaf 
sylwi y dylai gael ei gadw mewn cof 
mor anhawdd a braidd ammhosibl 
ydyw i'r anllythyreneg a*r ieuanc i 
ddilyn gweddi o unrbyw hyd heb 
gymhorth cyfFelyb, yn neillduol pan 
y bydd y geiriau arferedio; ym mlaen 
llaw yn anadnabyddus. Yn yr ystyr 
yna mae Gwasanaeth ein Heglwys 
yn gyffredinol, yn neillduol y Litani, 
yn arferol o gael eu huchel werth- 
fawrogi gan dlodiou ein gwlad, gan 
ddychweledigion brodorol mewn gor- 
safoedd cenadol, a chan boll blant a 
dynion ieuaino sydd o argrafF gref- 
yddol. Ond mae gan y ffurf am- 
mhrisiadwy yma uwch ganmoliaethau 
na'r rhai hyn. 

3. Ei ysbrydolrwydd. Wrth hyn yr 
ydym yn ystyried y cywirdeb gyda'r 
hwn y mae yn rhoddi eglurder i'r 
hyn a eilw y Beibl yn "ysbryd gras 
a gweddi." Gweddi dderbyniol yw 



Digitized by 



TR HAUL. 



337 



rhoddi llafariad i rjw gynhjrfiadau 
a dymuniadau yn unol at; ewyllys 
Duw. "Os gofynwn unrhyw beth 
yn unol ewyllys Ef y mae yn ein 
gwrando." Felly, ei egwyddor gyntaf 
ydyw edifeirwch ao hunan-ddaros- 
tyngiad cystuddiol. Mae yn rhaid i 
ui uesau at Dduw mewn dwfn ym- 
wybyddiaeth o'i anfeidrol fawredd a'i 
sancteiddrwydd, a theimlad dwfn o'n 
gwaeledd ein huuain. Mae yn rhaid 
i ni wneyd ein ceisiadau yn unig fel 
gwrthddrychau trugaredd, heb bawl 
i achwyn pe derbyuiai ein pechodau 
y gosp haeddiannol. " Yr Arglwydd 
sydd agos at y rhai sydd o galon 
ddrylliog, ac y mae Efe yn achub y 
rhai sydd o ysbryd oystuddiedig." 
Yr ydym yn ganlyuol yn dechreu 
trwy daflu ein hunain ger bron y 
drugareddfaincgydachydnabyddiaeth 
barchus o ogouiant y Drindod dra- 
gwyddol; yr ydym yn addoli'r Undod, 
a hyn mewn cyssylltiad ^'r cyffesiad 
cryfaf a mwyaf hunau-ddarostyngol 
o'n hannheilyngdod a'n heuogrwydd. 
Trugaredd i becbaduriaid truenus, 
arbedol ac achubol drugaredd trwy 
*' werthfawr waed " y Cyfryugwr, 
ydyw - y cyutaf k r prif ddeisyfiad, 
ac y mae yn cael ei ailadrodd drwyddo 
— " Maddeu i ni ein boll becbodau, 
ein hesgeulusdra, a'n hanwybod" 
(mor gynnwysfawr y cais hwu). 
Oeu Duw, yr Hwn wyt yn dileu 
pechodau'r byd, caniata i ni dy 
dangnefedd." *' Yn drugarog maddeu 
becbodau dy bobl." • lesu Fab 
Dafydd, trugarh& wrtbym." Mae yr 
boll Litani yn anadlu yr ysbryd 
edifeiriol yna sydd mor syml a 
theimlad wy yn end ei ej^luro mewn 
man arall. 

Haufodiaeth arall i weddi dderbyu- 
iol yw ymddibyniaeth, a theimlad 
uid yn unig o berygl cydwybodol, 
end o Iwyr bunau-anhyder ac ym- 
ddiried syml ar gymbortb l>raich 
hollalluog. " Mae ein cym berth yn 
enw yr Arglwydd. yr Hwn a wnaeth 
nef a daiar." Mae'r teimlad hwn 
hefyd yn treiddio trwy'r Litani. Oddi 
43— xvi. 



wrth gyfrwysti-a, diohell, a dyfeisiau 
ein gelyn mawr ysbrydol, yr hwn 
sydd yn fynych yn cael ei gyfeirio ato; 
cyfaddefwn nad oes ynom allu o 
honom ein hnnain i gynnorthwyo ein 
hunain, nac oddi wrth weithredoedd 
twyllodiMis y galon lygredig — digter, 
eiddigedd, maluis. a chwantau y 
cnawd, trwy y rhai yr ydym yn y 
fatb berygl beuuyddiol o ruddi lie i 
ddiafol; nac hefyd oddi wrth ddy- 
gwyddiadau cyffredin a marwolaethau 
iV rhai yr ydym yn fwy neu lai yn 
agored. Y gallu sydd yn gweithio o 
fewu sydd drachefn yn cael ei ami 
ddeisyf, mewn trefn i ni yn gyntaf 
gael dymuniadau da, ac wedyn eu 
dwyn 1 weithredoedd da; a gras yr 
Ysbryd Dwyfol i wella ein bywydau 
yn ol Gair Sauctaidd Duw; a chyn- 
nydd y gras hwnw, fel y bo i ni 
ddwyn allan boll fFrwythau yr Ysbryd; 
a chaloh i garu Duw, a dyfal fyw yn 
ol ei orchymmynion; sancteiddrwydd 
a phurdeb bywyd er ei anrhydedd a'i 
ogoniant. 

Hanfodiaeth arall yw ffydd: ffydd 
sydd yn ymaflyd yn yr addewidion 
ac yn sicrbau eu cyflawniad; ffydd 
sydd yn gwirioneddu beth yw Duw 
ynddo ei Hun, a beth mae Efe wedi 
ei wneyd dros ereill a throsom ein 
hunain; ffydd sydd yn troi yr ym- 
biliwr yn ddadleuwr nerthol, yn llanw 
ei eneu a rhesymau. ac yn defnyddio 
pob ffurf fynegol a tliaer weddi. 
Cyffelyb. ym mhlith enghreifftiau 
ereill, ydyw amcau yr ymbiliad 
difrifol a threiddiol, ' Trwy dy ddir- 
fawr ing, a'th chwys gwaedlyd; trwy 
dy grog, a'th ddyoddefaint; trwy dy 
werthfawr angeu. a'th gladded igaeth; 
trwy dy anrhyded<iusadgyfodiad, a'th 
esgyniad; a tbrwy ddyfodiad yr Ys- 
bryd Glan; g wared ni. Arglwydd 
daionus." Cyffelyb hefyd yw'r appel- 
iaH i anghyfnewidioldeb y dwyfol 
ffyddlondeb mewn man arall, — 
Dduw. ni a i^lywsom a'n clustiau, a'n 
tadau a fynegasaut i ni, y gweithred- 
oedd ardderchog a wnaethost yn eu 
dyddiau, ac yu y cynfyd o'u blaen 

Digitized by GooqIc 



336 



TR tUttli. 



hwy. Arglwydd, cyfod, cymhorth 
ni, a gwared ni, er mwyn dy aii- 
rhydedd." Ar ol yt hwn, yng nghanol 
ein hymbiliau mwyaf gwreaog am 
gymhorth, yr ydym yn tori allaw, fel 
pe yn sicr o gael ein gwrando, yn y 
fawlwers oruchel, " Gogoniant i*r 
Tad," <fec.; ac yna yr ydym yn 
dychwelyd at yr ymbiliau, * Rhag 
ein gelynion amddiffyn ni, Crist," 
&c. "Arglwydd, dangos dy drugaredd 
arDom; fel yr yn ymddiried ynot." 
A chyda ffydd niae yn rhaid i ni 
gyssylltu cariaci. ei fFrwyth gwreiddiol 
Heb hyn, yr un modd, nis gall bod 
gweddi dderbyniol. Yr hwn sydd 
yn caru Duw sydd rhaid iddo garu 
ei frawd hefyd, aV cariad hwnw a 
wyntylla ei hun mewn eiriolaeth. 
Gweddi gyfryngol ydyw, yn wir, yr 
ymadroddiad a'r prawf o gariad, ac 

hyn y mae rhan helaeth o'r Litani 
yn gyunwysedig. Y gallu llefarol 
ydyw o gariad ymdaenol a chywir — 
dariad at y brodyr, tosturi dros y 
cystuddiedig, yr anrheithiedig, y 
twylledig; cariad at ein gelynion, 
cariad at bob dynion. Yn yr holl 
neillduolion hyn mae yn rhaid cyf- 
addef nad yw'r Litani yn odidog 
gario allan y cyfarwyddyd apostolaidd 

1 weddio bob amser k phob rhyw 
weddi a deisyfiad yn yr Ysbryd," yn 
gwylied at hyny yn barhaus 4 deisyf- 
iad dros yr holl saint. 

4 MaeV Litani yn cymnieradwyo 
ei hun i serchiadau goreu yr addolwr 
didwyll ar gyfrif yr anrhydedd neill- 
duol sydd wrth hyn yn cael ei 
briodoli i'r Arglwydd lesu. Mae 
wedi ei berarogli trwyddo &'r ''enw 
hwnw sydd uwch law pob enw." Nid 
unig y mae yn cael ei barchu fel 
y ffordd newydd a bywiol o ddyfodfa 
at Dduw; nid yn unig yn ei waith 
cyfryngol, yr hwn a gwblhaodd Efe 
ar y ddaiar, aV hwn y mae yn ei 
gario ym mlaen yn awr yn y nefoedd, 
byth yn cael colli golwg arno; ond y 
mae liian helaeth o hono yn gyfarchiad 
uniongyrchol iddo ei Hun, fel Tehofah, 
hollallttog wrandawr gweddi. Tr 



ydym ni yn atolyga cadwraeth hyd 
yn oed oddi wrth drallodau y bywyd 
hwn, yr ydym yn cyflwyno ein hunaia 
yn uniongyrchol i geidwad ei Eglwya, 
lachawdwr pob dynion, ond yn 
neillduol y rhai sydd yn creda. Yr 
ydym ni yn ceisio gwaredigaeth oddi 
wrth ein gelynion ysbrydol fnwyaf 
arswydus, am faddeuant pechod yn 
awr, ac am dderbyniad yn y dyfodol; 
abuan ddyneswn at oriau mwyaf dwys 
marwolaeth a barn — a'n dadl yw ei 
werthfawr waed a'i adgyfodiad gogon- 
eddus; yr ydym yn troi ar un waith 
ato Ef sydd wedi gorchfygu llymder 
angeu ac agor pyrth y nefoedd Vt 
holl gredinwyr. Yr ydym ni yn 
eiriol dros ein Uywodraethwyr a'n 
gwlad, yr ydym yu appelio yn union 
ato Ef wrth yr Hwn y mae bronin- 
oedd yn teyrnasu, ac i'r hwn y mae 
pob gallu wedi ei roddi. Yr ydym 
ni yn dymuno bendithion i gael eu 
tywallt allan ar weinidogion crefydd, 
ac ar yr Eglwys GyflPredinol; yr ydym 
yn eu ceisio oddi wrtho Ef "sydd yn 
dal y ser yn ei ddeheulaw. ac yn 
rhodio yng nghanol y canwyllbrenau 
aur." Fel hyn, trwy yr oil o*n 
gweddi'au cyfryngol, y mae Ef yn 
cael ei anrhydeddu, yr Hwn sydd 

ben ar bob peth." A phan ydym 
eto yn dychwelyd at ein angenrheid- 
iau ein hunain, aV adgofion o'n 
troseddau blaenorol, drachefn a 
thrachefn yr ydym yn ffoi am noddfa 
ato Ef sydd wedi ei ddyrchafu i 
roddi edifeirwch a maddeuatit pech- 
odau. *'Oen Duw, yr Hwn wyt yn 
dileu pechodauV byd, trugarh& wrth- 
ym." " lesu Fab Dafydd, trugarh& 
wrthym" Cyffelyb yw baich ein 
deisyfiadau. Mewn terfyoiad dadl- 
euwn ei raslawn addewid i fod yn 
bresennol pa le bynag y bo ond dan 
neu dri wedi ymgynnull yng nghyd 
yn ei enw. ac yn gweddio ar iddo 

Ef i gyflawnu y dymuniadau a'r 
deisyfiadau hyn o eiddo ei weision 
fel y byddo mwyaf buddiol iddynt." 
Fr ymarferiad yma, mor gydnaws i 
deimladau pawb sydd yn earn ac yn 



Digitized by 



m 



jmiimed ynddo Ef, pid oee braidd 
angeu i ni hyebysu unrhyw un o 
gwbl sydd yn gynnefin ft'r Gyfrol 
Ysbj7doledigyna,fod genym y warant 
fwyaf sicr o'r Sanctaidd Ysgrythyr. 
Beth ond bya yw nod rhagorol gwir 
Gristionogion — eu bod y cyfryw ag 
sydd yu galw a gweddi'o enw yr 
Arglwydd lesu? Mae geDym lawer 

engbreifftiau o auerchiadau cyffelyb, 
ao mae geuym orchymmyD pendant 
fod pawb i anrhydeddu y jV(ab megys 
y maent yn anrbydedduV Tad; o 
blegid yr hwn nid yw yn anrhydeddu 
y Mab nid yw yn anrhydeddu y Tad 
yr Hwn a'i hanfonodd. 

Mor ddyniunol yw taflu golwg yn 

01 ar y fath rif o wir addolwyr sydd 
yn rhvvymedig, ar ddychweliad pob 
Sul, mewn offrymu i fyny ar yr uu 
awr ac yn yr uu geiriau y deisyfiadau 
cyffredin hyn; oyflwynedig o ddyfnder 
eu calonau adnewyddol mewu yabryd 
a gwirionedd, ac yn dderhyniol trwy 
hiaeddiannau yr Archoffeirind mawr; 
niaent yn dwyn arnynt eu hunaiu, 
eu brodyr, a'u gwlad, ddychweliad 
anghyfrifedig o fendithion. Quid 
yw y fath fasnachaeth rhwng nefoedd 
a daiar yu cael ei gadw ar ran pawb 
sydd yn uesu at Dduw geiriau 
hyn yn eu geneuau, ac o leiaf yu 
wythnosol, os nid yn fwy ami, fel 
hyii "yn ei anrhydeddu a'u gwefusau?" 

na fyddai y fath galon ynddynt!" 
Pa les4d i'r goreu, y mwyaf ysbrydol, 
y deisyfiadau mwyaf ysgrythyrol, os 
bydd y galon yn ymbellau oddi 
wrthynt? Bydded i bob darllenwr 
o'r llij>ellau hyn ddefFroi i'w gyfrifol- 
deb fel aelod o Eglwys Lloegr. 
Bydded i bob uu yn ddifrifol gym- 
merydat ei ystyriaeth y dyledswyddau 
sydd ganddynt iV cyflawnu yng 
i^olwg Duw. "Am hyny, fy mrodyr 
anwyl, byddwch sicr a diymmod, a 
belaethicMi yng ngwaith yr Arglwydd, 
a ehwi yn gwybod nad y w eich llafur 
y^a ofer yn yr Arglwydd." 

€yf. H. Lix)YD. 

Caerffili. 



Y GORFF DYNOL A'l SWYDD- 
OGAETHAU. 
{Parhdd o dndalen 268.) 

Mab yr ymenydd yn cael ei ranu yn 
gyffredin gan awduron i bedair rhan, 
sef y medulla oblongata, am yr hwn 
y soniwyd, y meso-cephalon, yr hwu 
hefyd a el wir yn bont, y cerebellum 
neu ymenydd bychan, aV cerebrum 
neu ymenydd. Y mae yr glaf yn 
gorwedd ym mhen uchaf y benglog 
ac yn llanw ei ben blaen a*i ochrau, 
aV cerebellum yn gorwedd tu ol iddo. 
Yr hyn a el wir y meBo-cephaloUj yn 
Gymreig canol y pen^ neu yn gymhar- 
iaethol yu bont, sydd yu gynnwysedig 
yn benaf o groes edafedd, y rhai a 
gyssylltant ddau banner yr ymenydd. 
Ni a woawn rai sylwadau yn gyntaf 
ar y cerebellum, neu ymenydd bach. 
Mae hwn yuddo ei bun yn ddideimlad, 
ac fe ellir ei dori ymaith ag offeryn 
awchus heb aohosi poen. Nid yw ei 
sjmmudiad neu ddinystriad chwaith 
yn cael ei gydfyned gan gollediad o 
neu anuhrefn yn y galluoedd syniadol. 
Gall creaduriaid, oddiwrth y rhai y 
mae yn cael ei symmud ymatth, 
arogli, gweled, gwrando, a theimlo 
poen, yn ol pob ymddangosiad, cystal 
ag o'r blaen. 

Gyda golwg ar symmudiad, nid yw 
cyffroad o'r cerd)ellum yn achosi sym- 
mudiadau o un math, eithr os torir 
ymaith ranau o bono y mae oanlyn- 
iadau hynod yn cymmeryd lie. Darfu 
i Flowrens, prawfiadau yr.hwn a ami 
gadarnhawyd gan ereill, sypimud 
ymaith y cerebellum mewn adar yn 
haenau neu dafelli dilynol. Gwendid 
a difFyg cyssondeb yn y symmudiadau 
oeddynt y canlyniadau o symmud 
ymaith yr haenau arwynebol. Pan 
y cyrhaeddodd yr haenau canol, y 
creaduriaid a aeth^t yu afionydd 
heb gael eu dirdynu; yr oedd eu 
symmudiadau yu angerddol ao af- 
reolaidd, ond yr oedd eu clyw a*u 
golwg yn berffaith. Erbyn y torwyd 
ymaith y rhan olaf o> ymenydd 
bach yr oedd y creaduriaid wedi colli 



Digitized by 



340 



TR HAUL. 



yn hoUol j gallii o neidio, ehedeg, 
cerdded, sefyll, a chadw eu cydbwys. 
Pau y gosodid creadur yn y cyflwr 
hwn ar ei gefn ni allai adennill ei 
ystum flaenorol, ond yr oedd yn 
ysgwyd ei adenydd. ac ni orweddai 
mewn cyflwr syfrdanol; caufyddai yr 
ergyd a anelid ato, ao yradrechai ei 
ochel. Yr oedd ewyllysio, synied. a 
choflo gau hyny heb eu colli, ond yn 
unig y gallu o uno yng Qg^iyd 
weithrediadau y giau a gollid; ac yr 
oedd ymdreohion y creadur i gadw 
ei gydbwys yn gyfFelyb i eiddo dyii 
meddw. Ymddengys yute mai unig 
swydd y cerebellum yw rheoleiddio ac 
uno symmudiadau y jjfiau, neu eu 
galluogi i gael eu rheoleiddio a'u 
huno trwy drosglwyddo it meddwl 
hysbysiad o gyflwr a sefyll fa y giau. 
fel y byddo iV ewyllysgael ei chyfeirio 
yn gyfaddas tuag atynt. Mae y 
phrenologists yn dal mai y cerebellum 
yw peiriant y nwyd rywogol. eitbr ni 
ellir profi hyn. Y mae dy Ian wad 
pob banner o'r cerebellum yn cael ei 
gyfeirio at y giau ar ochr wrtbwyuebol 
y corff, ao ymddengys fod yn rhaid, 
fery gallo y symmudiadau fod yn 
rheolaidd, i weithrediadau ei ddwy 
banner gael bob amser eu cydbwyso 
a'u priodol drefnu: canys os torir 
ymaith oddi wrth y medulla ac 
amwydyn y oefn ddylanwad un o 
hannerau y cerebellum. y mae symmud- 
iadau afreolaidd iawu yn cyrarneryd 
He. Y mae y creadur yn syrthio i 
lawr ar yr ochr wrthgyferbyniol I'r 
un y torwyd y cyssylltiad rhyngddo 
ag amwydyn y cefn, ac yna y mae yn 
rolio drosodd dracbefn a thrachefn 
Yr esboniad tebygol o hyn yw fod yr 
ysgariad uchod yn achosi parlysiad 
neu symmudiadau annhrefnus ac 
ammherfFaith yn ochr cyferbyniol y 
corfF; y mae y creadur yn syrthio. ac 
wrth geisio codi gydaV ochr arall y 
mae yn gwthio ei bun drosodd, ac 
felly drachefn a thrachefn. Os torir 
y cyssylltiad rhwng yr banner arall 
oV cerebellum a'r amwydyn, y mae y 
cyfryw symmudiadau yn terfynu; 



ond yn debygol o berwydd fod parlys- 
eiddiad y corfF felly yn 'cael ei 
berff*eithio. 

Y Cerebrum neu Ymenydd. 

Hwn a renir gan awduron i ddwy 
ran gyssylltedig a'u gilydd, y rhai a 
elwir yn banner globau ymenyddol 
(cerebral hemispheres), oddi wrth eu 
Ilun banner crwn Y maent yu 
gyssylltedig 4'r rhanau a grybwyll- 
wyd yu flaenorol, a hwy yw y peir- 
iannau trwy y rhai y mae y meddwl 
yn actio yn yr boll weithrediadau a 
ddy^ant jiyssylltiad neu berthynas k 
phethau allauol a <>:weledig. Ym- 
ddengys y gwirionedd hyn oddi wrth 
yr byn a ganlyn: — 

1. Fod unrhyw niweidiad mawr 
o'r ymenydd yn uniongyrchol am- 
ddifadu dyn o'r gallu o amlygu yn 
allauol unrhyw feddylddrycb medd- 
yliol. 

2 Fod yr ymenydil yn cynnyddn 
mewn maintioli yn fwy. mewn oyf~ 
rtrtalwch i gynuydd y cynneddfau 
meddyliol, nag un rhan arall o'r 
gyfundraith nerfaidd. 

3. Fod unrhyw* ddiffyg yn yr 
ymenydd yn cael ei gydfyned gan 
ddiffyg cyfatebol yn y cynneddfau 
meddyliol. 

I esbonio y ffeitbiau hyn nid oes 
unrhyw dyl) mor rbesymol aV un a 
dybia fodolaetb egwyddor annefnydd- 
iol (enaid) yr hon nid yw o angen- 
rheidrwydd yn ymddil>ynu am ei 
bodolaeth ar yr ymenydd, ond ar yr 
un pryd sydd yn anailuog o amlygu 
ei bun yn allanol. neu o adwaen 
petbau allanol, oddi eitbr trwy gyf- 
rwng ac offerynoliaeth yr ymenydd, 
yng nghyd a'r nerfau cyssylltedig 
ag ef. Y cyfryw egwyddor a barhai 
yn ddigyfnewid mewn niweidiad neu 
afiechyd o'r ymenydd; ond ei amlyg- 
iadau allanol a'i boll weithrediadau 
cyssylltedig a'r ymenydd a rwystrid 
neu a gytbryhlid. Y rheswm neu 
ysbryd dyn, i'r hwn y perthyna y 
wybodaeth o wirioneddau dwyfol, a'r 
gydwybod gyda'i baduabyddiaeth o 



Digitized by 



TR HAUL. 



341 



ddrwg a da moesol, ni ellir profi en 
bod yn dwyn cyssylltiad aV ymenydd. 
Rhaid fod y rheswm aV gydwyhod 
yn cael eu hymarfer yn aunibynol ar 
yr ymenydd, pan y maent yn cael eu 
defnyddio i fyfyrio ar hethan y rhai 
ni ddysgwyd trwy gyfiwng y syn- 
wyrau corfforol. 

Yng nghylch y modd yn yr hwn y 
mae yr egwyddor feddyliol neu yr 
enaid yn gweithredu yn ei gyssylltiad 
a'r ymenydd ni wyddom ddim. Ym- 
ddengys fod y meddwl yn uno yng 
nghyd fel nn ayniad yr argraffiadau 
a dderbynia oddi wrth uii gwrth- 
ddrych trwy gyfrwng y ddau banner 
o'r ymenydd; fod y meddylddrychaii 
iV rhai y mae y cyfryw argraffiadau 
yn rhoddi bodolaetb yn unigol; a 
bod y meddwl hefyd yn gweithredu 
yn gyfatebol yn a thrwy y ddau 
banner. Ond fe ymddengys mai pan 
fyddo un banner o'r ymenydd yn 
anuhrefnus y gall yr un gwrthddrvcb 
gynnyrchu dau ayniad, a cbyflwyno t 
gwahfinol feddylddryohau ar yr un 
pryd. Fel hyu yr esbouir rbai oV 
angbyasonderau mewn breuddwydion 
a gwallgofrwydd, ac yn neillduol yr 
achosion hynod hyny pan y mae 
dynion mewn gwallgofrwydd yn 
tybied eu hunain yn ddau bereon 
gwabanol ac yn ymddyddan a'u 
hunain. 

Ymddengys fod yr argraffiadau o 
ac i hannerau yr ymenydd yn cael 
eu cludo yn groes i'r llinell sydd yn 
eu gwahanu, yr hon o herwydd hyny 
a elwir yn bont. Os, gan hyny, y 
bydd i'r naill neu y llall o'r ddau 
banner ymenyddol gael ei ddinystrio 
neu wasgu, y mae yr effeitbiau a 
gyiinyrcbir yn cael eu canfod ar yr 
ochr o'r corff sydd yn wrtbgyferbyn- 
iol iV ochr ar yr hwn y mae yr 
ymenydd wedi ei niweidio. 

Hyd yn hyn y mae yr boll ymen- 
ydd wedi cael ei ystyried fel yn 
gyfartal gyfaddas yn ei boll ranau i 
ymarferiad pob un o'r cynneddfau 
meddyliol. Ond y mae yn fwy 
tebygol, yn ol barn llawer, fod adran 



neillduol o'r ymenydd yn cael ei 
briodoli i bob cyvneddf fel ei offeryn 
neu beiriant priodol. Y rbesymau a 
ddygir ym mlaen dros y golygiad 
hwn ydynt y rhai a ganlyn: — 

1. Mae yn rheol berthynol i'r corff 
nad oes swyddi gwabaniaethol byth 
yn cael eu cyflawnu gan yr un peiriant. 
Mae i'r cylla. yr afu. y galon, y Uygaid, 
a'r chistiau. eu swyddi priodol a gwa- 
baniaethol Mae nerfau gwabanol yn 
angenrbeidiol er symmudiad a theim- 
lad, ac nid oes unrhyw ddyryswch yn 
eu gweitbrediadau. Mae cyfatebiad 
pethau i'w gilydd. gan hyny, o blaid 
y casgliad bod yn yr ymenydd adrauau 
gwabanol er sylwi. ystyried, teimlo 
caredigrwydd, anfoddlonrwydd, hun- 
au-gariad, kc. 

2. Nid yw yr boll alluoedd medd- 
yliol yn dyfod ar unwaith, fel y 
gwnaeut, pe un peiriant diwahan 
fyddai yr ymenydd. Y maent yn 
ymddangos yn olynol. ac y mae yr 

t ymenydd yn myned dan gyfnewid- 
ladau cyfatebol mewn Hun a maintioli. 

3. Mae athrylith yn gwahaniaetbu 
mewn gwabanol bersonau — y mae 
gan un ddawn neu dalent at un peth, 
ac arall at beth arall. 

4. Mae breuddwydio yn cael ei 
egluro gan y dybiaeth fod peiriannau 
gwabaniaethol yn yr ymenydd, y rhai 
a allant weithredu neu orphwys. Ei 
rithiau a'i deimladau dadgyssylltedig 
ni allent ban fod i pe byddai yr ymen- 
ydd yn gweithredu yn grwn a chyfan 
ac ar yr un prydj rhaid fyddai iddo 
feJIy naill ai cysgu i gyd neu fod oil 
ar ddihun, fel ag na allai fod y fath 
beth a breuddwydio. 

5. Peth arall sydd yn profi gwahan- 
iaetbad peiriannau neu adrauau yn 
yr ymenydd ac yn eu gweitbrediadau 
yw gwallgofrwydd ar un pwnc, gyda 
synwyroldeb ar bob un arall. 

6. Mae fod niweidiad rhanol o'r 
ymenydd yn achosi diffyg yng ngallu- 
oedd meddyliol y rhanau niweidiedig, 
ond yn gadael y cynneddfau ere ill 
yn gyfain. yn profi gwahaniaetbad 
peiriannau. 

Digitized by GooqIc 



7. Ni allai fod y fath gyflwr 
meddwl &V un cyffrediu pan y mae 
ein teimladau yn ymrysoo gilydd, 
pe un peiriaut fyddai yr ymenydd. 

Y mae yr adranau i'r rhai y gwahenir 
yr ymenydd yn ymddangoB ar ei 
arwynebedd mewu plygiadau, uid 
auubebyg iawn i berfedd creadur, ae 
y maeut oil yn gyssylltedig 4V 
meduUa oblongata, yr bwn sydd yn 
uno yr ym«uydd ag amwydyn y cefn. 

Y mae yr ymenydd, fel y sylwyd, yn 
rhauedig i ddwy banner gyfartal a 
elwir yn hemispher^B^YmxvkQV globau, 
ao ar bob ochr i*r llinell (y hont), 
rhwng y ddau banner, y mae yr un 
fatb beiriant yn gorwedd; y mae y 
peiriannau, mewn canlyniad, yn 
ddwbl yn yr un modd ag y mae y 
llygaid, y clustiau, d^c 

Y eyfry w y w y seiliau ar y rhai y 
cesglir niai uid un pei riant yw yr 
ymenydd, ond casgliad o amrywiol 
rai, a dywedir gau y phrenologists, y 
rhai a bleidiaut y golygiad bwn bod 
profioo boddbaol wedi eu cael allan 
trwy sylwadau gofailus a wuawd lawer 
tro fod gryni rbyw dueddiad ma. 
gynneddf neillduol yn wastad yu 
gyfartal i faintioli adranau neillduol 
o'r ymenydd, ac felly gellir tybied eu 
bod yn ymddib^nu ar y rhanau 
nfiillduol hyuy. Y mae Combe yu 
orybwyll am fercb ieuanc 8 ralwydd 
oed, yr bon, trwy syrthio allan o 
ffenestr, a gollasai y rhau hyny o 
aBgwrn ei pheu, yr bwn sydd yn 
gorohuddio adranau bunan-dyb a 
aerch at gyrameradwyaeth yn yr 
ymenydd. Y croen aV gwallt oeddynt 
yr unig amddifFyn a feddai ei bymen- 
ydd ar y rhau hbno, a'i symmudiadau 
a ellid ei deimlo dan y Haw, megys 
geloden mewii napcyu sidan. Combe 
a ymd<lyddauodd i hi mewn modd i 
wgu ei hunan-gymmeradwyaeth, gau 
ddal ei law ar ei pheu, ac yr oedd yn 
teimlo symmudiad yn amlwg yn yr 
adranau hyuy. Pan y ceisiodd ganddi 
i wneutbur rbyw sum mewn rhif- 
yddiaeth i'r dyben o osod ei deall- 
twriaeth ar waith, yr oedd y rhanau 



o*r ymenydd perthynol i hunan*dyfo 
yn Uonydd. Combe a*i oanmolodd 
am ei thalent mewn rhifyddiaeth, a 
pbeiriant boffder o gammeradwyaeth, 
yr bwn hyd yn hyn a fuaaai yn 
llonydd, a symmudodd yn amlwg. 
Draohefn, tynwyd sylw y plenty n at 
ry w beth arall, ac adranau hunan-dyb 
a hoffder o gymmeradwyaeth a ym- 
lonyddasant. Y prawfiadau hyn a 
wnawd amryw droion gydaV un 
canlyniadau. Ni chaniati ein ter- 
fynau i ni fyued i mewn iV pwnc ym 
mhellacb yn bresennol. 

Y nerfau ymenyddol, fel eu gelwir, 
hyny yw. y rhai sydd yn deiUio o'r 
ymenydd, ydynt ddeuddeg par, n'r 
nerfau yn deilliaw o amwydyn y oefn 
yn un par ar ddeg ar hugain. Y 
maent wedi eu trefnu yn rheolaidd 
ar bob ochr i (fel y gellir ei alw) 
golofu neu baladr birgrwn o sylwedd 
nerfaidd, yn ymestyn fry o war y 
trwyu i derfyn amwydyn y oefn obry 
yn asgwru y gloren. Mae yr jholl 
nerfau sydd yn tarddu o amwydyn y 
cefn yn meddu rhai cymmeriadau 
cyffredinol, megys, fel y sylwyd, eu 
gwreiddiau dyblyg, y uaill yu cludo 
argraffiadau teimladol a'r lleill rhai 
symmudol. Mae y nerfieiu ymenyddol 
yu gyffelyb iddynt yn hyn; ac yn 
gyssylltedig & hwy y mae y gallu o 
arogli, gweled, clywed, profi, teimlo, 
aV boll symmudiadau gwirfoddol. 

W. 

Lloinfynydd. 

{Pw harhau,) 



G WALI A. 

Ma£*m calon yn hen Walim 

Nid yma mae fy mryd; 
Mae*m calon yn hen Walia 

Yn glynu*n bur o hyd; 
Yn iach am byth i G walia, 

Cartrefle rhyddid drud, 
Magwrfa arwyr dewrion, 

A beirddion penaV byd. 

Yn iach iV gwyllt fynyddau, 
A*r creig ysgythrawg eerth; 

Rhaiadrau croch a drystiant 
Bron gyda dwyfol nerth; 



Digitized by 



Google 



n tfAUL. 



343 



Tn iaoh i'r claer afonj'dd, 

Dyffrynoedd fFrwythlawn gwyrdd; 
AV llwyni heirdd He cana 

Yr adar gerddi fyrdd. 

Lie bynag byddo*m tynged 

Ar wyneb daiar werdd, 
Ty meddwl bed dros foroedd 

I Gymru, gwlad y gerdd; 
Ma^'m oalon jrn hen Walia, 

Nid yma nae fy mryd; 
Mae'm calon yn hen Walia 

Yn glynu*n bur o hyd. 

Henri Myllin. 



Y TRYDYDD YN Y FRENIN- 
lAETH. 

Mae'r Parch. G. Rawlinson newydd 
gyhoeddi llyfr o'r enw Egluriadau 
Harmyddol ar yr Hen Destament, yn 
yr hwn y dygir tystiolaethau o 
^eddillion hynafol y Dwyreiiifyd i 
gadarohau yr hanesion yn y Oyfrol 
Pdwyfol. Ac y mae'r ganlynol yn 
esampl hynod*o darawiadol: — 

Mae 11a wer o ddysgedigion wedi 
bod yn haeru mai anghywir yw yr 
hanes a rydd Daniel Brophwyd am 
gwymp Belsassar; gan fod awduron 
hynafol cywir yn dywedyd mai 
Nabouedus, ac nid Belsassar, oedd 
brenin Babilon pan gymmerwyd hi 
gan Cyrus; a bod y Brenin Nabonedus 
yn absennol o'r ddinas ar y pryd y 
cymmerwyd hi; ao na laddwyd mo 
bono, ond ddarfod iV milwyr Persiaidd 
a*i cymmerasant yn garcharor, ym- 
ddwyn yn dirion tuag ato. 

Ond tuag wyth mlynedd yn ol fe 
gafwyd cylinder yn y gymmydogaeth 
yn llawn o eiriau Babilonaidd cerf- 
iedig ar y tu allan iddo, yr hwu sydd 
yn dattod yr anhawsder, trwy brofi 
fod Belsassar (a elwir Bel-shar-ezer 
ar y cylinder) yn fab henaf y Nabon- 
edus hwn, ac yn cydlywodraethu ag 
ef yn y deyrnas 

Y mae Mr. Rawlinson yn myned 
rhagddo i ddywedyd, *' MaeV flaith 
fod dau frenin ar unwaith yn teyriiasu 
ar orsedd Babilon yn y cyfnod hwn 
yn cael ei hawgrymu (ond nid ei 
dadgan) yn yr hanesyddiaeth ys- 



grythyrol mewn dull tra nodedig a 
theilwng o sylw. Pan y mawr- 
gyffr6dd y brenin Belsassar wrth 
weled y geiriau a ysgrifenasid ar 
galchiad pared ei lys yn wyrthiol gan 
y darn Haw, efe a waeddodd yn groch 
am ddwyn i mewn yr astronomyddion, 
y Galdeaid, a*r brudwyr; ac efe a 
ddywedodd wrth ddoethion Babilon, 
*Pa ddyn bynag a ddarlleno'r ysgrifen 
hon, ac a ddangoso i mi ei deongliad, 
efe a wisgir a phorffor, ac a gaiff 
gadwyn aur am ei wddf, a chaiff 
ly^odrsLBthu yndrydyddyn y deyrnas.' 
— Daniel v. 7 — 9. Ym mhobcyfFelyb 
achos arall, y wobr yw dyrchafu'r 
gwr a wneloV gymmwynas neu'r 
gwasanaeth Vr ail lie yn y deyrnas, 
sef yn nesaf at y brenin ei hun. 
Ond yn yr achos hwn, yr unig reswm 
am y gwahaniaeth, sef addaw y 
trydydd He yn y deyrnas i'r hwn a 
ddarllenai yr ysgrifenlaw, yw fod y 
He cyntaf a'r ail yn Hawn eisoes, sef 
fod Belsassar ei hun yn teyrnasu, a 
bod ei fab henaf Nabonedus yn cyd- 
deyruasu gydag ef yn ail yn y frenin- 
iaeth; y He nesaf ynte iddynt hwy, 
ag oedd yn wag. oedd y trydydd He." 

Mae hon yn esampl ng a all fod 
yn ddyddorol yn Ysgolion Sul yr 
Eglwys, ac i'r dyben hwn yr wyf yn 
ei hanfon i'r Haul. Mae ymchwil- 
iadau pob oes, ac yn enwedig ym- 
chwiliadau Sysgedig y dyddiau hyn 
yn y gwledydd dwyreiuiol, Babilon, 
Ninifeh, Palestina, a'r Aipht, yn taflu 
Hewyrch dysglaer o brawf ac o eglur- 
had ar hanesyddiaeth yr Ysgrythyr 
Lan: a pho mwyaf y gwrthwynebir 
hi gan Rationalistiaid a Neologiaid^ 
mwyaf o brofion annibynol sydd yn 
dyfod i'r golwg o flwyddyn i flwyddyn 
o'i phlaid. 

Antipas. 



YR HWN A WNAETH YR ENAID 
A'l PIAU. 

RHod'enaid(gweithred union) — i Dduw oil ; 
Eiddo Ef yw*n gyfion: 
DMed yw; o anadliad Ion 
Deuodd enaid i ddynion, 

NiCANDER. 



Digitized by 



344 



TR HAUL. 



CASTELL SANT DUNWYD. 

Sant Dunwyd sydd blwyf yn Neheu- 
barth swydd Morgan wg, o fewu 
cantref Corwenydd, ac a dderbyniodd 
ei enw oddi wrtb sant o'r enw, a 
flodeuodd yn y chweched ganrif. 
Enw boreuol y lie oedd " Llauy- 
werydd/' uou ' Llangwerydd," tebygol 
oddi wrth Sant " Gwerydd," oeswr 
yn y bedwaredd ganrif; ni chawn 
hanes i un Eglwys yiig Nghyraru 
gael ei chyflwyno iddo,* ond tra 
thebyg raai efe a sylfaenodd yr 
Eglwys o:yntaf yn y lie hwn. Dywed 
y lolo MSS. am da no fel y caulyn: — 
" Gwerydd Sant ab Cadwn ab Cenan 
ab Eudaf o wehelyth Bran Fendigaid 
ab Llyr Llediaitb. ei Eglwys of 
Llanwerydd, bono yw Lan Dunwyd." 
Y mae yn eithaf rhwydd a naturiol 
i ni gredu mai efe oedd ei badeil- 
adydd cyntaf, o l)legid ei fod yn 
ddisgynydd o linacb Caradawg ab 
Bislu ab Llyr Llediaith, yr hwn oedd 
yr ofFeryu, meddir, a ddygodd yr 
Efengyl gyntaf i Yuys Brydain. ar 
ol bod ar ei hynt ymweliadol yn 
Rhufain; ac y mae dwyn ar gof mai 
trigfan y llinach enwog hwn yn ystod 
canrifoedd cyntaf C.'ristionogaeth oedd 
Tref-frin, Tre Bran ab Llyr, yr hwn 
trwy lygriad a alwyd mewn oesoedd 
dilynol yn Dindryfan, ac yn awr 
Dunraven, ychydig filltiroed«l i'r 
gorllewin o Lanwerydd, yn gwneyd 
y dybiaeth yn fwy cadarnhaol fyth. 
Ni chyfarfyddwn aa; enw St Dunwyd 
mewn cyssylltiad fi'r lie hwn hyd yr 
unfed ganrif ddeg. amser y gor 
esgyniad Norraanaidd, pryd y mae 
yn debygol y gwnawd rhyw adgyweir- 
iadau o bwys ar yr Eglwys, ao y 
cyflwynwyd hi i Sant Dunwyd, 
disgynydd o linach Coel Godebog. 

GORESQYN MORGANWG GAN Y NORMAN- 
lAlD YR ACHOS O flONO, a'jI OAN- 
LYNIADAU DILYNOL 

I bob achos y mae effaith, ac i bob 
efFaith y mae achos, er yn amrywio 

* Bees's Essay on the Welsh Saints. 



yn eu pwys a'u canlyDiadau. Y mae 
achosion raawrion a phwysfawr weith- 
iau gwedi esgor ar effeithiau ysgafn 
a dibwys eu canlyniadau, a hyny yn 
gross i raddau i bob dysgwyliad; ac 
ar y llaw arall y mae wedi dygwydd 
ar adegau i achosion dibwys yr olwg 
arnynt esgor ar ganl^iadau ofnadwy 
a thrychinebus; y mate y wybodaeth 
ddynol yn rhy fyr a chrebachlyd i 
allu dirnad, pwyso, a mesur dylanwad 
a therfyn effeithiau ac achosion am- 
rywiol yn eu gwahanol gyssylltiadau. 
Dichon na feddyliodd ein hen fam 
Efa wrth fwyta o fFrwyth y pren 
gwaharddedig y buasai canlyniadau 
mor drychinebus yn barhaus ddilyn 
ei phlaut; ni feddyliodd Helen, bon- 
eddiges brydferth La^ademon, y 
buasai ei gwaith yn cymmeryd ei 
nudo gan Paris yn absennoldeb ei 
gwr, i'w ganlyn i Caerdroia, yn esgor 
ar ddiuystriad y dref enwog bbno; 
ni ddychymygodd Arefwedd Foeddog 
wrth fradychu Caradawg ab Brin i 
ddwylaw y Rhufeiniaid, y buasai yn 
prysuro gorchfygiad ei chydgeuedl y 
Cymry, yng ughyd a bod yn achos 
i'w char Caradawg fyw a marw fel 
estron o dan awyrgylch Rhufain, ac 
y buasai i'w henw hithau gaeJ ei 
gadw mewn cof tra parhai iaith y 
Brytnoii am ei l>radwnaeth ysgeler a 
lleohwraidd; ac ni feddyliodd Nest 
ferch lestyn ab Gwrgant y buasai ei 
gwaith yn denu serch Einion ab 
Collwyn byth yn esgor ar oresgyniad 
Morgan wg gan yr estroniaid Norman- 
aidd! Ond felly y bu Yn awr ni a 
roddwn yn fyr yr banes. Einion, 
gwedi colli brwydr gyda'i neiaiut yn 
erbyn Rhys ab Tewdwr yn Llan- 
dudoch, a fFodd i wneyd ei loches 
yug Nghastell Caerdydd, gyda lestyu 
ab Gwrgant. pryd' a He yr ennillwyd 
ei serch gan Nest ferch lestyn, yr 
hwn fel yntau oedd ar delerau gelynol 
a Rhys ai) Tewdwr. yra mherthynas 
i'w hawliau treftarlol i arglwyddiaeth 
Morgan wg. Gwyddai lestyn nad 
oedd ef yn alluog o bono ei hun i 
wrthsefyll ei elyn ar y maes, a 



Digitized by 



TR HAUL. 



345 



gwyddai gystal a hyny fod Rhys yn 
gwneyd cad-ddarpariadau tuag at 
ymosod arno o fewn ei derfyuau ei 
him. Yu y cyfyngder a r wasgfa hon 
nis gwyddai pa heth i'w wneyd tuag | 
atsicrhau ei ddiogelwch; ymgynghor- 



y mae yn debygol, i lawr trwy Gwm 
Nedd i'r dyben o gymmeryd prif- 
fFordd deheubarth Morgan wg i'w 
thramwy tua Chaerdydd, ac ar Dwyn 
Colwyn rhoddodd lestyn orchymmyn 
i'r Nornianiaid yuiestyn yu uu rhestr 



odd ag Einion, yr hwn yn flaenorol | gydiadol, fel y gallai ef eu talu mewn 



oedd wedi bod yn filwr fFafriol yng 
ugwasanaeth William Rufus, yn 
Lloegr, er mwyn cael ar ddeall a 
allai ef ddim dylanwadu ar y Nor- 
maniaid i roddi ychydig gynuorthwy 
iddo ar yr ammod y gwnai .eu talu 
mewn aur coeth am eu gwasanaeth; 
i'r hyn y cydsyniodd, gan gymmeryd 
cyfyngder lestyn yn fautais i wasgu 
arno am yraddewid y gwnai ymrwymo 
ei ferch yn wraig iddo am ei wasau- 
aeth; yr hyn a addawyd (amser 
cyfleus i gael addewidion teg ydyw 
amser o gyfyngder); ar hyn cychwyn- 
odd Einion tua Lloegr ar ei neges- 
wriaeth fwriadol a gubeitbiol am ei 
Iwyddiant, yr hyn yn (Fodus a 
gyrhaeddodd ar y telerauoynnygiedig; 
a chychwynodd un cadflaenor, 12 o 
farchogion, 24 ysgwydwr, gyda 3000 
o filwyr cyffredin mewn llongau o'r 



eiddynt eu hunaiu tua Ohymru, a TTol'fKauiaid yn Penarth. lie yr oedd- 



dywed rhai mai yn Aberddawen, yin 
nihlwyf Penmarc, pum milltir i'r de- 
ddwyrain o'r Bontfaen. y glaniasant; 
ereill a ddywedant mai yn Penai;th, 
ger Caerdydd, y glaniasant, yr hyn 
sydd debycaf i wirionedd, am mai 
yno oedd eu llongau yn aros iddynt 
i ddychwelyd o'u gwasanaeth. At y 
rhifedi a nodasora <> eiddo y Nonnan- 
iaid, chwanegodd Einion ei bun 1000 
o filwyr Cymreig, tebygol; Cedrych 
ab Gweithfoed 2000; a lestyn ab 
Gwrgant 300, yn gwneyd cyfanswra 
o tua 6300. Fe gyfarfu y fyddiu 
hon i byddin Rhys ger Aberdar. 
haf 1088, pryd y cymmerodd ym- 
drechfa waedlyd le, ac y trodd y 
fantol yu erbyu Rhys: erlynwyd ef, 
daliwyd ef, a thorwyd ei ben mewn 
man a elwir heddyw Pen Rhys, ger 
Gwm Rhondda, o fewu plwyf Ystrad 
Dyfodwg, yn swydd Forganwg. Oy- 
chwynodd y fyddin fuddugoliaethus, 
44 — xvi. ^f-^ 



aur yn ol ei addewid blaenorol iddynt, 
yr hyn meddir a fu'r achos o alw y 
lie o hyny allan y "Filltir Aur;" yua 
heb fod yn faith yr oedd y byddin- 
oedd i ymranu i fyned i wahanol 
gyfeiriadau eu cartrefleoedd, y Cymry 
tua Chaerdydd a'r Norm.aniaid tua'u 
llongau yn Penarth. Yn y cyfamser 
aeth Einion at lestyn i ymresymu ag 
ef o berthynas i'w ferch, yr hon a 
ystyriai yn eiddo iddo yn ol eu 
cytundeb blaenorol; ond lestyn erbyn 
hvn a feddyliodd fod y chwareu yn 
awr yn ei law, wedi gorchfygu Rhys, 
ac y gallasai wneyd fel y mynai, ao 
atebodd Einion yn sarig, na byddai 
iddo roddi ei ferch yn wraig i fradwr 
gwlad ac arglwydd, yr hyn a gyffr6dd 
deimladau Einion yn aruthr, fel y 
tyngodd iddo ei bun y gwnai ei mynu 
o'i anfodd; pr'ysurodd tua llongau y 



ynt. meddai Powel, yn barod i 
gychwyn; wedi galw aruynt amryw 
weithiau. daeth rhai o honynt i'r Ian, 
pryd y dangosodd iddynt frasder ac 
harddwch bro M organ wg, ac y galfr 
asent yn rhwydd ei heunill iddynt eu 
hunain, am fod lestyn i raddau yn 
ddiamddiffyn, o herwydd fod hyd yn 
oed ei ddeiliaid yn ei gasau i |#ni- 
maint graddau fel na wnelai mh o 
honynt ei gynnorthwyo yng ngwyneb 
unrhyw gyfyngder. Ar hyn ffurf- 
iasaut eu byddin, yn cael eu cyn- 
northwyo gan Einion a'i fyddin, yng 
nghyd a Cedrych a'i fyddin, ac 
ymaith k hwy a'u gwynebau tua 
Chaerdydd; ond yr oedd lestyn erbyn 
hyn wedi ei hysl)ysu o'r amcan, fel yr 
aufonodd ei filwyr i'w gwrthwynebu; 
cyfarfuasant ar y Mynydd Bychau, 
ger Caerdydd, er mwyn penderfynu i 
bwy o hyny allan y perthyuai ar- 
glwyddiaeth Morgan wg. D^wed rliai 

* Digitized by CjOOQIC 



346 



TR RAdTi. 



haneswyr fod gwfr EinioQ a Cedryoh 
wedi dewis oael eu sefyllfa yog 
ngwyneb y frwydr, er mwyn daugos 
eu gwrhydri, ond ein barn ni ydyw, 
08 yw o ryw bwys, mai cynllun oedd 
hwn o eiddo y Normaniaid, er rawyn 
gwanhau digon ar y byddinoedd 
Cy tnreig. fel y gallent hwy eu meistroli 
p6 y dygwyddent droi yn fradwyr 
iddynt, ac ymffurfio yn un fyddin 
gynghreiriol yn ol Haw. Y canlyniad, 
modd bynag, oedd i lestyti gael ei 
orchfygu gwedi brwydr boethwyllt a 
barhaodd ychydig oriau, pryd y ffodd 
am ei einioes dros y ra6r i Ynys 
Afallon {GUistonbury), oddi yno aeth 
i Gaerfaddon, o*r lie hwn dychwelodd 
i Went, gau wneyd ei drigfan ym 
Myuachlog Llangenys, He y bu farw 
wedi cyrhaedd yr oedran anarferol o 
129 mlwydd oed. yn ol tystiolaeth 
Carnhuanawc yn ei Hanes Cymim, 
tud. 485. ^ Teg yw crybwyll fod y 
loh MSS. yn amrywio ychydivr yn 
hyn; rhoddwn dystiolaeth hwn i lawr 
fel y mae: — 

" Wedi digyfoethogi lestyn fal hyn 
gan y Ffreingc yr aeth efe ar gil, ag 
a fu farw yntrhensau yn jjaut ag 
unmlwydd arddeg oed, gau adael ar 
ei ol naw mab a mercb. tni^ain a 
chwech wyron, cant ag un a'r 
<^ugain o orwyriou. deucant a naw 
* ^'resgynydd, a phymtheg oresgynydd, 
ag un gorchaw, sef oedd en t oil o'i 
dylvvyth, i gyd yn bed war cant a 



dei^gain a naw, ag ef oedd y Ty wysog 
ei dylwyth a fu erioed yu 
Yny3*Prydain, ai> ef a gafodd lestyn 



weled mai), gorwyr, a goresgynydd 
yn frenhinoedd. yr hyn ni chafodd dyn 
erioed o'r blaen ei weled," tSid. 40. 

Y pwnc nesaf yn awr j;au y 
cynghreiriaid oedd penderfynu sut 
oedd rhanu yr ysbail rhwng y cedyrn. 
Yr oedd y chwareu yn awr yn hollol 
yn nwylaw y Normaniaid, y rhai a 
roisaut y tiroedd diffrwythaf i'r 
cadfridogion Cymreig, ac a gadwasant 
y goraf a'r brasaf iddynt eu hunain. 
yr hyn a ddangosir yn y rhestr 
ganlynol: — 



Robert Fitzamon (yr Arglwydd 
Arbenig) — Caerdydd. 

Y Deuddeg Marchog. 

1. William de Londres (yr un a 
William de London) — Ogmore, neii 
Aberogwr. 

2. Richard us de Gratia Villa (Riccftr 
Grinfil)— Castell Nedd. 

3. PaganuB de Turberville (Pauii 
Twrbil)— y Coetty. 

4. Robertus de S. Quiutiue (Robert 
de Sancwintin)— Llanblethian. 

5. Richard U8 de Syward (Riccart 
Siwart)— Tal y F'an. 

6. (lilbertua de Humfrevile (Gilbert 
WmfFrefil) — Pen marc. 

7. Reginaldus de Sully (Reiuallt 
Sili) — Abersili, neu Sully. 

8. Rogerus de Berkrolles (Rogser 
Berkloe) — Llandathan. neu East Or- 
chard. 

9. Peter le Score (Peter Seswr) — 
Llanbedr ar Fro neu Peterston. 

10. Johanea le Fleming (leuaD 
Fleming) — Llauyfelwyn, neu Sh 
George. 

11. Oliverus de St. John (Oliver 
Sainsion) — Abernant, neu Fonmon. 

12. William de Esterling (William 
Desterlintr neu Stradling) — Llany- 
werydd. neu St Donatt's. 

Yr enw rhwng y cromfachau a 
j ddengys y dull oedd y Cymry yn eu 
' henwi. a Ilygriad, ef allai, o'u beiddo 

hwy yw y cyfenw "Stradliug.'' gwelir 
I mai •• ^sterling'* yw y gwreiddiol; y 
[ trydydd o William le Esterling, sef 
\ Morice le Esterliug. oedd y cyntaf a 

gafodd y cyfeuw -Stradling." 
' Yn awr, wedi dangos sut y medd- 

iaunodd y marchogion Normanaidd 

y lleoe<ld a euwasom, awn rhagora i 

draethu ein lien ar y 

CASTELL. 

Meddianuydd Llanwerydd yn y 
flwyddyn 1091, sef y flwydd^m y 
goresgynwyd y lleoedd a enwasom ■ 
gan y Normaniaid. oedd Syr John 
Tall)ot. Marchog, yr hwn y mae yn 
debygol nad oedd yn^^uog p hone 

Digitized by VjOOQ IC 



r 



YB, aA,UL. 



347 



I*" m bw i wrthsefjU yr ymosodiad. 

William le Esterling. y diweddaf yu 
y rhestr a euwasom. oedd adeiladydd 
y castell hwn, tebygol tiia'r blyiiydd- 
oedd 1092—3 ueu 1094, o herwydd 
y mae genym banes credadwy mai 
adeilad cyfausoddedig o haiarn a 
ohoed,* lieu ef allai coed i gyd, oedd 
y cyutaf a wnawd yu y He, on^ y 
mae yu dra thebyg na fu yr adefiad 
hwn o wasauaeth ond cybyd amser 
ag y buwyd yn adeiladu y castell 
fi^d i'w weled yn breaeunol, yr hwn 

I a adeiladwyd o geryg calch a glodd- 

iwyd allan yn ymyl y lie, oddi eithr 
yn y c<Jrnelau. y bwau, ac mewu 
\ 2. ^^^^^^^^^ o gylcb yr aelwydydd a'r 

' simneiau, y rhai ydynt geryg y 

J y -iXlitwn a Phen y Bont ar Ogwyr. Y 

/ y ;mae yu adeilad cadarn o ran fFurf a 

-^'T ^hyfansoddiad, wedi herio oynddaredd 
^ ^ ystorniydd, gwg a gwen tywydd dros 
saith cant a thri ugaiu a deuddeg o 
flynyddau! Ond er mor jrryfed ei 
gyfansoddiad, y mae meitbder amser 
wedi ei wisj^o mewn henaint a phen- 
Uwydni, ac y mae rbai rbanau o houo, 
lie yr oedd ceryg uawsaidd a tjiiyner 
wedi eu gosod, wedi metbu a dal o 
dan effeithiau amrywiol y tywydd, 
fel y maent beddyw i'w gweled yn 
ddarnau yn y grisiau o flaen y cajtell, 
y rhai ydynt yn arwain i*r rhodfeydd 
uchaf o'i gylch. Y mae o ran ei 
gynllun rywbetb yn onglog, yn dair 
nchder llofft, a'i wynebwedd tua'r 
de, yn mesur yn ei hyd tua 160 
troedfedd. ac yn sefyll ar tua 4^ erw 
o dir. Ac o ran ei sefyllfa y mae yn 
sycb. iacbus, a manteiHiol i gael un 
o'r golygfeydd hyfrytaf ym mro 
Morgan wg; ar yr ochr ogleddol iddo 
y mae rhai o'r tiroedd brasaf a'r 
palasdai gwyobaf yng Nghymru i'w 
gweled; ar y tu deheuol y mae y 
Bristol Channel, megys yn lledu ei 
ddorau mawrion o'i flaen, fel nad oes 
un Hong a fordvvya hwn na ellir ei 
gweled dros ddegau o fiUtiroedd ar 
ddiwrnod clir, yng nghyd a r arfordir 



Gwel Malkin*8 Scenery in SouUi Wales. 



gwrthgyferbyniol dros ugeiniau o 
filltiroedd o hyd, tra y mae'r mor a'i 
dbnau mewn cyffro parhaus yn euro 
yn erbyn ei geulanau o fewn ergyd 
careg iddo. Pan yr ydym yn ym- 
dynu tuag ato dros y brif fFordd, yr 
ydym yn tramwy o dan gy.igod mur 
o tua saith troedfedd o uchder, yr 
hwn a amgylcha yr hydd-dir eang a 
berthynai i'r castell, ond y mae 
bellach <^an henaint yn ymfylchu 
mewn aniryw fanau, y rhai a ad- 
gy weirir yn barhaus gan y perchenog- 
ydd preaennol. Dr. N. Came. Yr 
ydym yn taro oddi ar y brif ffordd 
trwy glwyd yn y mur hwn i'w fuarth 
uesaf allan, gan adael ar y Haw 
chwith anedd-dai bychain a adeilad- 
wyd ryw gyfuod at wasanaeth gwein- 
yddion y castell; yna yr ydym wrth 
ei fynedfeydd nesaf allan. y rhai 
ydynt tua saith nen wyth troedfedd o 
uchder, y cyfryw a wneir i fyny o 
weddillion dau o ddrysau derw a 
ddynodant gywreinwaith pedrouglog 
y cynoesoedd. Rhwng y ddwy fynedfa 
hon, y rhai nid ydynt ond ychydig 
latheni y naill oddi wrth y Hall, y 
mae cuddgell fechan ar bob Haw, He yr 
arferai y gwylwyr wylied yn amser 
perygl. Uwch y porth nesaf allan 
o'r ddau hyn y mae peisarfau y 
Stradlings i'w gweled yn adfeiliedig 
ar y mur, wedi eu cerfio feddylid yn 
un o geryg Pen y Bont. Ar ol 
myned trwy y pyrth hyn yr y<lym 
yn taro i mewn i fuarth arall. yr hwn 
sydd yn amgylchedig gan fur cadarn 
o tua deuddeg troedfedd o uchder, ac 
o fFurf onglog hirgul, o ben yr hwn ^. 
y geHir trwy dwll o ddeutu troedfedd ^ - 
hetryal arllwys tawdd metelig neu 
ryw wlybwr arall ar benau y gelynion ' 
tu allan i'r pyrth. Bwriadwyd y 
buarth hwn yn ddiammheu i gynuwys 
rhan os nad yr oil o'r milwyr a 
warchodent y castell yn amser ym- | 
osodiad, fel y gallent ddyfetha unrhy w I 
elyn neu elynion a ryfygent ddyfod i i 
mewn trwy y pyrth. OV buarth J 
hwn y mae mynedfa gadarn araH yn ] 
fur trw ' ^ ^ 



arwain trwy fur trwchus ac uchel j'r 



a 



D'gitiz*ed^^OOgle 



348 



TR HAUL. 



buarth nesaf i mewn: ar y Haw 
ddeheu yn y fynedfa hon, ac o fewn 
i'r mur, y mae ystafell dywell a ^yu- 
nwysai tua dwsin o ddynion, tebygol 
o warchodwyr i wneyd yr ymosodiad 
diweddaf yn y porth cyn rhoi i fyny 
y castell. Bellach yr ydym ar y 
buarth mwyaf, o flaen ei wynebwedd 
dwyreiniol, oddi ar hwn y mae wyth 

ddorau yn arwain Tw wahanol 
rauau; rhai o honynt yn arwain i'r 
ystafelloedd a ddefnyddid at ddyben- 
ionamaethyddol,a'r lleill atddybenion 
amry wiol ei drigianwyr; un o*r cyfry w 
y w'r ystafell ch wareuyddol (ball-room), 
yr hon sydd eangach naV cyfFredin- 
oedd oV ystafelloedd ereill, ond nid 
yw ond bycbau mewn cymhariaeth 

1 ystafelloedd a ddefnyddid iV un 
dyben mewn palasaii a chesty II ereill 
lie y maent, hyd yn oed yng jVghymru ; 
er hyuy, ef allai uad yw yn ol yn ei 
gwychedd hynafol i'r rhai mwyaf 
nodedig o'r oyfryw. Ar ei thu dwyr- 
einiol y mae'r oriel He y chwareuai y 
cerddorion eu EoBerynau cerdd, die, 
i'r gwyddfodolion; yn ymyl hon y 
mae aelwyd fechanmewn cymhariaeth 
i faintioli; ar y ddau tu i hon ac i 
fyny hyd y nenfwd y mae darn o'r 

Smaen-gerfwaith gwychaf a welsoni 
*erioed; dywed y Cliffs Book of South 
Wales mai darnwaith yw o eiddo y 
cerfiwr enwog Grinling Gibbons, neu 
rai o'i gydoeswyr, ond nid yw ei 
ymddaugosiad preseuuol, o herwydd 
ei Iwydui a'r anafau y mae wedi ei 
dderbyn o bryd i bryd, ond arlun 
gwanaidd o'r gwreiddiol arolwg a 
gafwyd aruo. Y mA yn hon hefyd 
arlun iau o Don PecA ac ereill. Ac 
yn addurno nenfwd yr ystafell hon, 
yn gystal ag amry w ystafelloedd ereill 
trwy y castell, y mae blodeuwaith a 
mouldings rhagorol, y rhai a ddynod- 
ant ddwylaw cywrain y celfyddydwyr 
yn gystal a chwaeth goethedig ac 
aruchel y Stradlings, y rhai yn ddiam- 
mheuoeddyntobryd i bryd yn gwneyd 
llawer o ddivvygiadau trwy adgy weirio 
a chyfuewid pethau yn gydfynedol i 
chwaeth eu hoes. Er nad yw rhanau 



allanol y castell wedi myned trwy 
unrhy w gyfoewidiad nac adgyweiriad 
o bwys o'i adeiladiad cyntaf hyd 
heddyw, yn ol tystiolaeth DoDOvan's 
Excursions in South Wales, yr hwn a 
ddywed yn 1807 fod ganddo ddarlun 
bono er ys ngeiniau os nad cannoedd 

flynyddau yn ol, a bod ei olwg 
al|^nol yr awr hon yr un yn gywir a . 
phau dynwyd y darlun hwuw. Mae 
muriau agos yr oil o'r ystafelloedd 
goraf i lawr ac i fyny yn orchuddiedig 
gan astellod mahogany, wedi •eu 
gweithio yn banelau o dd&utu troed*-' 
fedd neu bymtheg mo(ffedd betryal, 
y rhai a fuont uuwaith yn cael eu 
rhwbio yn ddysglaer, nes.yn wir yr 
ymddangosent yn ddi ail mewn hardd- 
wch i ddim a allwu.ei ganfod rhwug 
muriau unrhy w balas neu gastell yng 
Nghymru. Ond yn wir y mae y 
ddarfodedigaeth wedi ymaflyd er ys 
llawer dydd bellach yng nghyfansodd- 
iad y gwaith coed, fel y mae'r trawstiau 
derw mwyaf praflT ynmallu a darfod 
ymaith nes gwneyd y flofftydd yn 
beryglus i'r ymwelydd osod pwys ei 
droei arnynt. Sylwasom ar un lloflFt- 
ystafeH tua 60 troedfedd o hyd wrth 
tua 12 troedfedd o led, yn yr hon, 
ef allai, yr arferid cynnal gwleddoedd 
yn yr amser gynt, ond nid oes yn 
hon hefyd i'w weled yn awr ond 
gweddillion ei gogoniant a'i gorwych: 
edd hynafol, tra y mae ystafeU arall 
agos, yn ymyl ac yn gwynebu buarth 
mwyaf y castell, a rydd gyfle teg i 
ddyn neu ddynes i ffurfio barn drosto 
neu drosti ei bun am ei thlysnl a'i 
hardderchogrwydd er ys tua 160 
mlynedd yn ol, pan y talodd y 
Freniues Anne ymweliad gwahoddol 
a r castell, ac y llettyodd dros noswaith 
yn yr ystafeH hon; ac i gofnodi y 
dygwyddiad, y mae y pren gwely y 
cysgodd arno i'w weled yn bresennol 
(1866). gyda rhan o'r addurnwaith 
drudfawr oedd wedi ei osod o'i gylch 
yn gauadlen; y mae y gweddill gan 
feitlitltSr 'ai^jser wedi breuhau nes 
syrthio ymaith yn ddarnau y naill ar 

01 y Hall. 

Digitized by VjOOQIC 



cla> 



Dengys yr ymweliad hwn fod y 
StradlingB yo llinach barchus a g:wir 
gyfrifol hyd yn oed gan y graddau 
uchaf yn y deyrnas, yr hyn a gawn 
ei brofi ytn mbellach cyn terfynu ein 
hysgrif. Yr oedd ganddynt yn y 
castell hwn eu dewis o tua 200 o 
wely-ystafelloedd. gan mwyaf yn y 
drydedd llofFt, fel nad oedd achos 
iddynt betruso nad oedd ganddynt 
helaethrwydd a chyfleusdra digonol 
ar gyfer croesawu unrhyw ymwelydd 
neu ymwelwyr. Trwy ganol yr ys- 
tafelloedd hyn, o'r gwaelod y mae 
grisiau troellog yn dyrwyn i ben t^r 
y castell, lie yn ddiaii y bu arglwyddl. 
y lie, yn-gystal ag ymwelwyr, yn 
ynnbleseru Tawer gwaith i fwynhau 
ardderchogrwydd yr olygfa o amgylch 
ogylch iddynt. Ond y mae t^r arall 
yn perthyn i'r castell, wedi ei adeiladu 

ddeutu dau can llath oddi wrtho i 
gyfeiriad y gorllewin, tu arall i gwm 
cul a dwfn, yr hwn sydd ar sefyllfa 
mwy cyfleus i ddyn allu canfod y 
traeth ym mhob cyfeiriad na th^r y 
castell; ei uchder, o ddeutu 50 troed- 
fedd, a'i sefyllfa fanteisiol, oeddynt yn 
cydwasanaethu yn dda iddo ateb y 
dyben y bwriadwyd ef, sef rhoddi 
mantais i arglwyddl y castell i ganfod 
llongddrylliadau ar eu gororau, fel y 
gallent fwynhan eu cynnwysiad yn ol 
trefn ac arferion a^ ganiateif iddynt 
hwy gan y Llywodraeth, yn gystal ag 

1 boh arglwyddl mor-gyffiniol, hyd 
yr ugain mlynedd diweddaf, pryd y 
rhoddwyd attalfa hoUol ar yr arferiad 
trwy gymmeryd a defnyddio y cyfryw 
yn eiddo iddynt eu hunain. Tebygol 
fed y t^r hwn wedi ei adeiladu er 
mantais i wylio symmudiadau gelyn- 
ion yn ogystal ag i wylio llongddryll- 
iadau. Yr oedd y cyfnod terfysglyd 
yn yr hwn yr adeiladwyd ef yn uchel 
alw am rywbeth cyfFelyb, fel y gallai 
y gwarchodlu perthynol iV castell* 
gael araser priodol i ragbarotoi ar 
gyfer yr ymosodiad. Rhwng y t^r 



TB HAUL. 



349 



* Mewn ogof ger Haw i'r castell hwn y 
priododd tad a mam Syr Thomas Picton, 



If. 



hwn a'r castell, yn y cwm is law. ar 
sefyllfa anfanteisiol i allu ei cbanfod 
nes yn ei hymyl, y mae Eglwys* 
Sant Dunwyd, yr hon a gynnwysa 
rai o arfau y Stradlings yn benwisg 
ddvr, drylliau, cleddyfau, <kc.; hefyd 
adgofion cofFadwriaethol a delwau o 
honynt, linolion dros ganrifoedd: ac 
ydyw^y c^fi'yw yn bortreiadau 
digon cywir o honynt i ddyn allu 
ffurfio barn mewn perthynas iddynt, 
gallwn ddy wedyd mai dynion o daldra 
cyfFredin, o edrychiad Ilym a bywiog, h |j 
ac o liw yn tueddu i fod yn ^ oLb u ^ 
oeddynt gan mwyaf Ac yn wir, yr 
o€^ddym yn cael ein gorchfygu gan 
yr ystyriaeth eu bod oil yn ddystaw 
dan lywodraeth y teyrn Angeu er ys 
ugeiniau a channoedd o flynyddau, * 
nes y teimlem yn bruddaidd" tra yn \ 
sylwi arnynt hyd yn oed mewn dull 
arluniol. CcV 

Eto rhwng yr Eglwys a'r traetny 
mae gweddillion y wersyllfa filwrol a 
berthynai i'r castell ; amgylcha muriau 
hon ongl hirgul a fesura tua dwy erw 
dir; ac y mae y mur nesaf i'r traeth » 
wedi derbyn llawer o niwed o bryd i \ 
bryd oddi wrth y llanw a ffymigrWydd 
y tonau. Yr oedd yn wersyllfa ddar- . ^^^^ ^ 
paredig ar gyfer ni^r benodol o n^^''^^ 
farchogion yn gystal a thraed-filwyr; ^ 
dywedwyd wrthym gan dyst o'r lie 
fod eu rhifedi yn amrywio yn ol 
achosion o 350 i 400 (oil yn farch- 
ogion), a bod ganddynt fFordd gudd- 
iedig o'r gwersyll iV castell, fel na 
chaffai gelynion gyfle i dori y cys- 
sylltiad rhwng y ddau le. fel ag i^ 
^h;^wyddo i gyrhaedd eu hamcan; y^^-j 
mae y"'dyHiaeth yn gysson a naturiol, . 
heb law fod y Uwybr hwn heddyw 
yn olrhein jol, yr hyn a gadarnha y 
gosodiaJ;^ Yr oedd milwyr yn y JfilLCilM/^y* 
wersyllfa hon yn amser ymweliad 
y Frenines Anne a'r lie, pan ym 
meddiant y diweddaf o'r Stradlings 
a fu yn meddiannu y casteU. • Yn 

* Yn y ^ynwent y mae colofn er coffad- 
wriaeth am y cyfnod y bu y Stradlings yn 
meddiannu a phreswylio y castell. 

J..^i 2 CO ) A^V'Vr 



I 



ystafelloedd ei ochr ddwyreiniol a 
deheuol yr oeddyd yn oogydda bwyd- 
ydd, yr hyu a ellwn ga^lu oddi wrth 
yr aelwyd fawr 14 troedfedd o led, 
yog nghyd 4 berwedyddioii o amryfal 
faintioli: y mwyaf oV cyfryw sydd 
tua 5 troedfedd wrth 6 troedfedd* 
ond nid yn yr un gegiii. 

BUGEILIAID Y BANAU. 

Dewi. Mae yr anghydfod sydd yo 
ffjau o fewu Eglwys Lloegr ei hun 
yn aicr o brysuro ei dadgyssylltiad, 
ei dtwaddoliad, a'i difodiad yu gynt 
nag mae neb o'i chyfeillion ynmeddwl; 
dyna dreialou Bennett a Purchas fel 
esampl: nis gall ty sydd yn ymranu 
yn erbyn ei hun sefyll yn hir. 

Gwilym, Nid oes un ammheuaeth 
ar y pwuc, ua roddai dim gymmaint 
o lawenydd i'ch calonau a gwded 
gofwy Eglwys Lloegr; ond clyw, 
fachgen, a wyt ti wedi gollwug yu 
angbof yr boll ymrafaelion aV ym- 
laddfeydd crefyddol sydd wedi cym- 
meryd He yng Ngbymru cyo ac ar ol 
Ffair Fedydd Rbymni, pan oedd y 
brodyr anwyl sydd yn awr yn owtws- 
loni ac yn yrauno a'u gilydd i dynu 
yr Eglwys i lawr, yn poeri dybaco i 
iygaid eu gilydd 1 

Gruffydd. Yr ydym ni fel Sectau 
yn gwella, ac Eglwys Lloegr yn 
gwaethygu. 

Gwilym. Yn araf deg, Gruffydd, 
gad i mi gael fy auadl wrth fyned i 
fyned yr allt, wedi hyny ti gai di 
•gly wed ystori arall. Ni fu cymmaint 
o annhrefn yu eich plith erioed ag 
sydd yn awr. 

Iwan, Yu awr. Gwilym, dim haer- 
iadau gwaagaredig. dim curoyrawyr, 
dere di allan a phrofa dy bwnc fel dyn. 

Gwilym. Gyda eich cenad, feohgyn, 
nid wyf yn arfer tyuu fy mwa ar 
an i saethu at bersonau ao en- 



waaau, fel mae arfer rhai, heb fod 
genyf seiliau a ffeithiau i brofi fy 
mhwuc. Caiff yr oraclau sectol fod 
yn dystion yn eiqh herbyn. 



Iwan. Pwy yw y rhai hyny? 
Gunlym. Y Bugail Spurgeon, yr 
Efengylwr mawr o gapel y Tabemacl, 
' yw un. 

! Iwan. Nid oes genyf fawr o ym- 
! ddiried ynddo ef nac un hen Faptist 
I ychwaith, canys nid oes dim end y 
I drooh a all wneyd dyn yn Gristion: 

uid yw o un pwys beth fydd ei 

fuchedd os oaiff ei drochi. 

Dewi. Mae hyn yn or mod i gig a 

gwaed i*w oddef: os dy wedir rhagor am 

ein henwad ni ti gai glywed pwys fy 

nwrn i. 

Hyu>d. Ho! ho! dyma hi yn galch. 
Gwilym; a weli di fel y mae y brodyr 
anvryl yma yn caru eu gilydd? pwy 
noe yr oeddynt yng nghwrdd y Dad- 
gyssylltiad yn ymgyfeillachu ac yn 
cynllwyno yn erbyn yr Eglwys, er eu 
bod yn eu calonau yn casau eu 
gilydd. Nid yw hyn ddim ond esampl 
oV hyn sydd yn oymmeryd lie, 
ysgwaetheroedd, bob dydd. Mae y 
Wesley aid, y Methodistiaid, a'r Inde- 
pendiaid yn condemnio eu gilydd, a'r 
Bedyddwyr yn gwneyd gwawd o 
honynt oil, gan eu condemnio fel 
cyfeiliornwyr. 

Gwilym. Os na fyddant yn cweryla 
&'u gilydd y maeut yn ffraeo &*u 
gweiuidogion eu hunain. Pwy ddi- 
wrnod darllenais lythyr pigog a 
chroendeneu ya un o> papyrau 
Cymreig, wedi cael ei ysgrifenu gan 
weinidog ymneillduedig o Rymni, 
yn pasty nu rhyw lordyn o grydd mor 
dd.iseremoui a phe buasai yn mygu 
pibellaid o ddybaoo Birds Kye Frank- 
lin. Cyhudda y crydd o ladd y 
cymmeriadau goreu, a chlwyfo y 
teimladau tyueraf, a*i fod yn ei swydd 
lordaidd yn arfer rhegu a raelltithio 
gweiuidogion, ac nis gallasai yr ysgrif- 
enydd ddysgwyl dim yn amgen. 

Dewi Beth mae Mr. Spurgeon yn 
ddywedyd? 

Gwilym. Dywed yu y Sword and 
Trowel nad oedd Marcus Aruthusa, 
yr hwu a ymddiatrwyd o'i ddillad, 
a rwbiwyd k mel, ac a frathwyd i 
farwolaeth gau -wenyn, mewn gwaeth 



Digitized by 



Google 



m 



poeoan na llawer pregeth wr. *♦ Er fod 
beiau yn pertbjn iV dyn da, u\ d»iylal 
gael ei gospi fel yna. Mae y cow- 
hiding Americaidd, knoiUing Rbws- 
siaidd, bastinado Tyrcaidd, a blingo 
croeii pen yr Indiaid Cocbion, yn 
ysgafiiacb naV gosp a roddir i weini- 
dogion, y rbai sydd yn ceisio cadw 
rbeolau mewfi cyunulleidfaoedd au- 
nbrefnus. y rbai sydd yn troseddu 
cy fiawnder, rbeolau, a gweddeidd-dra," 
&o Dyna ddywed Mr. Spurgeon, a 
barhed y hyd. 

Ittan. Pa bam na all Eglwys Lloegr 
fyw ami ei bun, y mae yr boll 
Enwadau yn Lloegr ac America yn 
byw yn gampus ar yr egwyddor 
wirfoddol; edrycb hetb mae wedi 
wneyd yn America, lie mae crefydd 
yn rbydd oddi ^b y Llywodraetb, 
a pbob en wad yn'^yfartal. 

Hywd. Gwrandewcb betb ddywed 
Dr. C. Hodge, golygydd y Princetown 
Review, papyr Americaidd: "Y mae 
yn alaru8 genyf ddywedyd fod yr 
Eglwys Bresbyteraidd wedi metbu 
oyrbaedd y tlodion. Y bai yw byn, 
nid oes dim wedi cael ei wneyd tuag 
at gynnal gweinidogion yr Efengyl. 
Gadewir i bob gweiuidog ymddibynu 
ar y sawl y mae ef yn pregetbu 
iddynt, a'r canlyniad yw. gadewir 
i'r rbai sydd yn analluog neu yn 
anewyllysgar i gyfranu mewn an-, 
wybodaeth." • 

Gruffydd. Nid wyf yd gallu gweled 
pa bam na all America, gwlad rbyddid. 
gwlad llaetb a m^l, a gwlad yr arian 
mawr, gynnal y weinidogaetb fel y 
miie yr Enwadau yn Lloegr, er cyf- 
ranu addysg grefyddol i'r werin. 

Hywel. Nid yw yr Enwadau yn 
Lloegr yn fwy nag America yn gofaln 
dim am y tlodion os na allant gyfranu, 
ac oni bai yr Eglwys Sefydledig mewn 
cannoedd o V»lwyfi tlodion ni fuasent i 
beddyw mewn gwell sefyllfa na 
pbaganiaid; ac os llwydda gelynion yr 
Eglwys i'w dinystrio, cauir y g:oleuui 
bwn allan. 

Dewi. Ceir digon o bregetbwyr i 
lauw y diffyg i fyny. 



GwUyvn. A wyt ti am sefydla ilt^d 
jackyddol yn Lloegr i fyned ar hyd 
ac ar draws y wlad, rbywbetb yn 
debyg i ddull y Metbodistiaid; dau 
neu dri yng ngbyd; ni pbarbai byn 
yn bir, fe dreuga Jackyddiaetb yn y 
fan 08 na fydd digon o ddegwm 
cildwrn. Rboddwyd esampl ym mlaen 
Haw o cb baelioni tuag at yr acbos. 
Pwy ddiwruod gofynodd Mr. Stowell 
Brown, " Unid y w yr egwyddor wir- 
foddol yn uewynu gweinidogion yn 
a mil" Pan yn cyfeirio at gyntj^g 
Mr. Cubitt i wneyd ymcbwiliad i 
waddoliadau yr Ymneillduwyr a gwir- 
foddoliaetb: "Aoeddynt bwy yn barod 
i roddi cyfrif am boll ddyledion eu 
capeli, cyflogau eu gweinidogion, a 
faint amser y darfu iddynt ddal i 
newynu (cbwertbin) oyn myned i le 
arall k thynged y rbai sydd wedi 
myned yn rby ben i wasanaetbul A 
oeddynt bwy yn barod i'r fath ym- 
cbwiliad? Os nad oeddynt, nfs 
gallent gynnyg yr ejjwyddor wir- 
foddol i'r wlad yn lie yr Eglwys 
Sefydledig." Nid yw yr boll gapeli 
yr ^m yn weled yn profi fod yr 
egwyddor wirfoddol yn ddigon iV 
wlad bon. canys nid oes ond ycbydig 
o honyut yn ddi-ddyled, codwyd bwy 
ag arian bentbyg. Ni cblywir son 
eicb bod yn codi capeli os na fydd 
^gobaitb iddynt dalu. 

Gruffydd. Mi garwn yn fawr gael 
gwybod faint mae Eglwys Lloegr 
wedi gyfranu o fewn y deugain 
mlynedd diweddaf. 

Hywel. Ychwanegwyd gwaddoliadau 
mewn un deoniaeth wladol yn Lloejjr 
77,507p. mewn deugain mlynedd. 
Nid yw bon ddim ond un esampl 
allan o 770. 

Dewi. Yr ydych yn siarad am 
Eglwys Genedlaetbol, nid yw yn 
i bosibl i Eglwys Lloegr fod yn Eglwys 
y genedl: y mae wedi colli ei gafael 
ar y genedl; Ymneilluaetb y w asgwrn 
cefn y wlad. 

• Gwilym. Breuddwyd gwt^cb wrtb 
ei ewyllys. Y mae Eglwys Lloegr 
wedi derbyn ei gwaddoliadau, nid 

Digitized by GooqIc 



352 



TB HAUL. 



oddi with 7 Lljwodraeth, ond oddi 
wrth ddynioQ da a duwiol, ac nid oea 
gao yr Yroueiilduwyr un hawl. Da 
rhao, na chyfran ynddynt: ysbeiliad, 
le. cyssegrysbeiliad mwyaf beiddgar 
a gymmerodd le er yu oaurifoedd 
fuasai amddifadu yr Eglwys o'i heiddo. 
Mae yr Eglwys yn agored i bawb o 
bobl y byd, a*i Gwasanaeth yu rhad 
i'r tlodioD heb arian ac heb werth; 
08 nad yw byn yn genedlaethol betb 
a all fod yu geoedlaetholl Er 
cynmaiiit yw eicb hymdrechion i 
Radicaleiddio, a Seculareiddio, a 
Chommuneiddio y wlad, yr ydych yn 
oael eich gorchfygu yu barhaua 

Iwan. Enwaun lie ycollasotn ydydd 
er pan ddarfu i ui gwrdd oV blaen. 

Gwilym, Yng Nghasnewydd: dyg- 
odd y Seculariaid a'r Radioaliaid eu 
boll nertb iV raaes yn erbyn Mr. 
Mitchell, y Ceidwadwr aV Eglwyuwr, 
ond cawsant eu euro yn yfflou, ac 
etholwyd pleidiwr y Beibl er gwaetbaf 
yr boll ymosodiadau bryntion ac isel- 
wael a wnawd ar Mr. Mitchell, a'r 
ymdrechion beiddgar a wnawd er 
perswadio y pleidleiswyr i ethol yr 
ymgeisydd Secularaidd. 

Dewi. Puseyad uchel-eglwysig yw 
Mr. Mitchell, ac ui ddylai dyn o*r 
fath gael ei ethol ar y bwrdd. 

Hywel. Nid oedd dim a fynai uchel- 
eglwysyddiaeth &'r mater o gwbl, y 
mae Mr. Mitchell yu Geidwadwr ac 
yn bleidiwr gwresog i addysg gref- 
yddol. Trowyd yr etholiad yu uu 
boliticaidd a gwrth-Feiblaidd. 

Iwan. Gwrthododd Mr. Mitchell 
rentu ty i Faptist: dyna ormeswr. 

Hywel. Yr oedd Mr. Mitchell yn 
hoUol gysson ag ef ei huu: yr oedd 
ganddo awdurdod i wueyd fel y gwelai 
fod yu dda 4*i eiddo ei bun. Quid 
yw yr Ymneillduwyr yn gwneyd yr 
uu peth bob wythnos: *' None need 
apply but a Dissenter" yw'r bysbysiad 
sydd yn ymddangos yu barhaus yn y 
papyrau. 

Gruffydd. Mae'r balht yn awr yn 
gyfraith, caifF y gydwybod chwajreu 
teg. 



OvfUym, Yn grogi bo dy gydwybod, 
pa le yr oedd dy gydwybod di pan 
werthaist yr hen ddafad ungorn heb 
ddant yn ei phen yn lie dafad ddwy- 
flwydd? Nid oes son am gydwybod 
ond ar amser lecsiwu j nid oes son am 
dani mewn ffair na marchnad, pan 
mae dynion yn twyllo eu cymmydog- 
ion yng ng^ydd eu Uygaid. Dy- 
wedodd Arglwydd John Russell y 
hydd i'r ballot wneyd dynion yn 
dwyllwyr. a ohefnogi pob dichell a 
cham, a llwgrwohrwyaeth, a llochesi 
drygioni ethol wyr digydwybod i 
gylSawnu eu dirdra. Dyn a'i g^yr, y 
mue llawer gormod o dwyll a chwareu 
y fFon ddwybig yn y byd yn barod 
heb roddi cyfleusdra ychwanegol i 
bobl i dwyllo a thaflu llwch i lygaid 
eu gilydd. 

Dewi. Yr oedd llais y wlad dros 
gael y haUot er mwyn amddiffyn yr 
ethol wr. 

Gwilym. Mi glywais fod rhai o'r 
papyrau yu dy wedyd fod ei angen yn 
lecsiwn blaenor Coleg Aberhouddu. 

Hywel. le, llais y wlad yn wir, y 
mae yu gas genyf gly wed son am lais 
y wlad. Tair blynedd yn ol yr 
oeddych yn gwaeddi gyda Gladstone: 
eiu ' Gladstone ni,'* meddai yr hwlcyn 
mawr dioglyd, a'i walU heb ei gribo, 
a*i sodlau yn cusanu baw yr heol. 
Ein " William ni," meddai y Radical- 
laid peuboalb, a ffauaticiaid Cymru a 
Lloegr. Gladstone oedd testy n y 
gleber ym mhob mau; ond mae yr 
un rhai oedd yn canmol Mr. Gladstone 
dair blynedd yu ol yn ei regu a'i 
felltithio heddyw. Diraddir ef gan 
yr Ymneillduwyr politicaidd am iddo 
wrthwyuebu Miall i droi yr Eglwysi 
yn chwareudai; galwa y Gwyddel, 
druan gwirion. dros yr hwn yr 
oeddych yn tosturio mor ddwys, ef 
yu wiber wenwynig, yr hwn sydd yn 
brathu y priests i'w calonau. Nid 
oes geuyf ddim mwy o fFydd yu llais 
y wlad nag sydd genyf yn sefydlog- 
rwydd yr awel ar ben y Banau. O 
bob hymbygiaeth a wn am dani, 
hymbygiaeth Radicaliaid Cymru yw 

Digitized by GooqIc 



TR HAUL. 



353 



y waethaf; y mae yn rhy ddirraygedig 
i'w dirmygu. 

Gruffydd. Ho, ho, ef allai yu wir; 
yr wyt ti yn dywedyd yn anwyl 
heddyw; wel, beth sydd wedi codi 
dy fwnci i fyny? a wyt yn blino am 
fed gwaddol Gelligaer i gael ei gym- 
meryd o ddwylaw yr ofFeiriaid? JTn 
wir, peth diflas yw colli llywodraeth 
ar gannoedd o biiuuau yn y flwyddyn. 

Gvdlym. Nid oes dim eisieu impu- 
dence arnoch chwi y Sectau, en id e ni 
fuasech yn amcanu cael gwaddol ysgol 
Gelligaer, yr hon a adawyd gau Eg- 
Iwyswyr, i'ch dwylaw. Beth pe buasai 
i'r Eglwyswyr wneyd yr iiu peth k 
gwaddoliadau yr Ymneillduwyr; caw- 
sent eu melltithio o Dwyucarno i 
Dwyn yr Oerfel. Mae ymddygiad y 
Dirprwywyr yn anghyfiawn tuag at 
y cymmynroddwr. Os gall dyuiou 



gam-droi dymuniadau ao ewyllysion 
y meirwon, fel yr amcenir gwneyd i 
chymmynrodd Edward Lewis, yng 
Ngelli^aer, byddai yn well i ddyn daflu 
ei feddiannau yn ymgiprys rhwng pob 
ragtaa pan yn y cnawd. Os yw 
Mrs. Pusey a i phlant, fel yr ydych 
yu arfer galw yr Eglwys, yn ddrwg, 
y niae ei harian yn j^ymmeradwy. Er 
cynddrwgdynion yw ofFeiriaid Eglwys 
Lloegr. ni fyddai genych uu gwrth- 
wynel)iad, mwy ua'r pregethwr o 
Ddowlais, i dderbyn pum punt ^'u 
dwylaw tuag at dalu dyled y capel. 
Er mwyn pob peth, dangoswch 
ychydig o deimlad Cristionogol tuag 
at ereill; ymdrechwch i foesoli 
ychydig ar y werin. Bydd hyny 
yu fwy llesol i chwi nag erlid a 
chablu yr Eglwys a'i hofFeiriaid yu 
barhaus. 



CHAKTER ROLL. 18 EDWARD L ANNO DOMINI 1290. No. 78. 



Archiepiscopis, &c., Salutem. 

Cum Mereducus ab Rybert,* filius 

Ricardi ab Mereduch in prisona 

nostra, occasione transgressionum 

per ipsum factarum, vt dicitur, 

existens, per cartam suam -dederit, 

concesserit, et confirmauerit Deo et 

Ecclesie Sancti Johannis Ewangliste, 

■on . . et Sancti Teulaci de 
Fro Canonicis ^ , ^ ^ 

cU Kermerdim ^aermerdyn, et Ca- 

C*t/ JVC/ lllfji II till, • • •! • 1 -r\ 

^ nonicis ibidem Deo 
seruientibus, vnam acram terre iuxta 
cimiterium Ecclesie de Ebernant, et 
advocacionem eiusdem Ecclesie de 
Ebernant, cum capella de Kenewell, 
et omnibus aliis ad ea ' pertinentibus, 



%X\\% to the Archbishops, &c., 

Greeting. Whereas Meredith ab 

Richard, son of Richard ab Meredith, 

being in our prison, on account of 

offences by him committed, as it is 

said by his deed had given, granted, 

and confirmed to God ftnd the Church 

of Saint John the Evangelist, and 

rr .1 ri Saint Teilo* of Kaer- 
l^or the Vanons , j ^ xi. 

n 7 merdyn, and to the 

of Kemierayn, r\ 

^ Canons there, the 

servants of God, one acre of land 

near the Cemetery of the Church of 

Abernant' and the advowson of the 

same Church of Ebernant, with the 

Chapel of Kenewell,* and all other 



' The words in the original text are "Cum M'educus ab /?.v^»cr^ filiuB Hicardi a.h 
M'educh." The word "Rybert" is evidently a mistake for "Rychert," as the Welsh 
ab (=sou of) plainly shews. 

^ Teilo, one of the most celebrated saints of the ancient British Church, was born 
near Tenby, in ('o. Pembroke. In A.D. 612, he was appointed Bishop of Llandaff, on 
the resignation of Bishop Dyvrig, or St. Dubritius. When the yellow plague 
prevailed) Teilo retired to Britanny, and on his return, after more than 7^ years 
exile, was elected to the Archbishopric of St. David's. He died A.D. 566. 

3 Abernant Church is about 5 miles from Carmarthen. 

* Conwil is still a perpetual curacy, annexed to the Vicarage of Abernant. The 
Church and Village are 6i miles from Carmarthen, and 4 from Abernant. 

45— XVi. Digitized by GoOglC 



S54 



Ttt Haul. 



que snirt de feodo nostro de Kermef- 
dyn, Habenda in liberam puram et 
perpetaam eleniosinain. Nos licet 
feoffamentnm predictmn perpetue 
firmitatis robnr non possit optinere, 
tamen de gratia nostra speciali, 
dedimus, concessimns, et hac carta 
nostra, confirmaimnns Deo et Ecclesie 
predicte Sancti Johannis Ewangliste 
et Sancti Teulaci de Kermerdyn, et 
Canonicis predictis, predictam acram 
terre et predictam aduocacionem 
Ecllesie de Ebemant cnm predicta 
capella de Kenewill, et omnibus aliis 
ad ea pertinentibns, Habenda eisdem 
Ecclesie Sancti Johannis Ewangliste 
et Sancti Teulaci, ac Canonicis et 
eorum successoribus in liberam et 
perpetuam elemosinam. Ita tamen 
quod predicti Canonici inueniant 
quemdam canonicum suum singulis 
diebus diuina celebrantem in predicta 
Ecclesia sua de Kermerdyn, pro 
animabus Stephani Baugan et Ricardi 
Giffard, ac aliorum fidelium in ob- 
sequio predecessorum nostrorum et 
nostro in partibus illis interfectorum 
imperpetuum. Quare volumus et 
firmiter precipimus pro nobis et 
beredibus nostris, quod predicti 
Canonici et eorum successores hab- 
iant et teneant predictam acram terre, 
et aduocacionem predicte Ecclesie de 
Ebemant, cum predicta Capella de 
Kenewell, et omnibus aliis ad ea 
pertinentibns, in liberam et perpetuam 
elemosinam. Ita tamen quod predicti 
Canonici inueniant quemdam canoni- 
cum suum singulis diebus diuina 
celebrantem in predicta Ecclesia sua 
de Kermerdyn, pro animabus Ste- 
phani Baugan et Ricardi Giffard, ac 
aliorum fidelium in obsequio prede- 
cessorum nostrorum et nostro in 
partibus illis interfectorum, imper- 



I things to the same belonging, which 
are of our fee of Kermerdyn, To 
hold in free, pure, and perpetual 
alms. We, although the feoffment 
aforesaid cannot have the force of 
perpetuity, yet of our special grace, 
have given, granted, and by this otir 
Clnrter, have confirmed to God and 
the aforesaid Church of Saint John 
the Evangelist and Saint Teilo of 
Kermerdyn, and to the aforesaid 
Canons, the aforesaid acre of land, 
and the aforesaid advowson of the 
Church of Ebemant, with the afore- 
said Chapel of Kenewill, and all 
other things to the same belonging, 
To hold to the same Church of Saint 
John the Evangelist aind Saint Teilo, 
and to the Canons, and their succes- 
sors in free alms for ever. Never- 
theless, the aforesaid Canons shall, 
by one of themselves celebrate divine 
service daily in their aforesaid Church 
of Kermerdyn, for the souls of 
Stephen Baughan^ and Richard 
Giffard," and other faithful subjects 
in the service of our predecessors 
and in our service, slain in those 
parts, for ever. Wherefore We will 
and firmly command for Us and 
Our heirs, that the aforesaid Canons 
and their successors shall have and 
hold the aforesaid acre of land, and 
the advowson of the aforesaid Church 
of Ebemant, with the aforesaid 
Chapel of Kenewell, and all other 
things to the same belonging, in 
free and perpetual alms. Neverthe- 
less that the aforesaid Canons, shall 
by one of themselves, celebrate divine 
service daily in their aforesaid Church 
of Kermerdyn, for the souls of 
Stephen Baughan and Richard 
j Giffard, and other faithful subjects 
in the service of our predecessors, 



* Stephen Baugan, who is said to have been a valiant and famous Knight, was sent 
in command of 3000 cavalry, to repress Llewelyn ab Griffith, Prince of Wales. 
Baugan arrived in Carmarthenshire by sea: pillaged Ty Gwyn Abbey: went through 
Carmarthen to Llandeilo FaWr, to assist the English adherent— Rhys Vychan ab 
Rhys Mechyll. On their retreat thence to Cardiganshire, Baugan and his army were 
annihilated at Cymerau, on Sunday, 12th June, 1256. 

* He appears to have been one of the Giffards of Brimpsfield, Co. Gloucester; and 
to have held the office of King's Justice of the Court, tempore Hen J[I. 

Digitized by VjOOQIC 



petamn sicut predictam est. Hiis 
testibuB, Venerabilibus Patribus J. 
Wintoniensis, R. Bathoniensis et 
Wellensis, Cancellario nostro, A. 
Dunolmensis, et Th. Meneuensis 
Episcopes; Edmundo fratre nostro; 
Willielmo de Valencia auunculo 
nostro; Edmundo Comite Comubie 
consanguineo nostro; Henrico de 
Lascj, Comite Lincolnie; Roberto 
de Tybetot, et aliis. Datum apud 
Westmonasterium per manum nos- 
tram xv"* die Maij. 



and in our service slain in those parts, 
for ever, as is aforesaid. These being 
witnesses, The Venerable Fathers J. 
Winchester,* R. Bath and Wells,» 
Our Chancellor. A. Durhpim,' and 
Th. Saint David's,* Bishops; Ed- 
mund* our brother; William de 
Valence' our uncle; Edmund Earl 
of Cornwall' our cousin; Henry de 
Lascy,' Earl of Lincoln; Robert de 
Tybetot,' and others. Given at 
Westminster by our hand, the 15th 
day of May. 



» John de Pontifera, or Pontois, was Bishop of Winchester from 1280 until 1304. 

? Robert Bumell, Archdeacon of York. He was keeper of the Great Seal from 
24 Feb., 1273. until his death in 1292; Lord High Treasurer, 1274—1278: Bishop 
of Bath and Wells, 1274—1292. Journeying in 1284 to Aberconway, in Wales, and 
thence to Acton-Burnell, in Salop, he delivered, by patent, the Great Seal to Hugh 
de Kendal and Walter de Odyhsm; and in Sept., 1286, he, as Lord Chancellor, 
accompanied Edw. I. into France, whence he returned in August, 1289, with his 
Sovereign. 

' Anthony de Beck. This celebrated man, who died 28th March, 1311, from being 
Archdeacon of Durham, was advanced to that Bishopric in 1283. The Pope in 1306 
created him Patriarch of Jerusalem; and his King, Edw. I., gave him the Principality 
of Man. He was constable of the Tower also. In his youth he had been a gallant 
•warrior, ^o modest was he that he avoided looking at the face of a woman, though 
he smiled at the frown of the monarch. So consciously chaste, that he alone, of all 
the prelates, could dare touch at York the sacred bones of Saint William. So false, 
that he disposed of an estate trusted to his honor. So vain, that for 40 herrings he gave 
a sum now equal to £40. So haughty, that he seized Edward the First's palfrey as a 
deodand: and he broke his heart when he was excommunicated by William Greenfield, 
Archbishop of York. He was 2nd son of Walter de Bek, of Eresby, in Co. Lincoln, 
ihe maternal nephew of Thomas de Multon, of whom mention has been previously 
made. 

* Thomas Beck (younger brother to Anthony de Beck) was Archdeacon of Dorset. 
In 1279 he was made Lord High Treasurer of England, which office he held until the 
year following, when he was appointed Bishop of St. David's. He died in 1294, and 
left to his brother John, Lord Eresby, the Isle of Steepholme, in Somerset, the 
advowson of the Church of Breen, two parts of the Manor of Midhurst, and a moiety 
of the Manor of Ford, in Co. Sussex. 

* These have been previously annotated. 

^ Edmund, grandson of Eling John, and son of Richard, King of the Romans, by 
his wife Sanchia, daughter of Raymond, Earl of Provence. Edmund was born in 
1250, and in 1271 was created Earl of Cornwall. In that year he married Margaret, 
sister to Gilbert de Clare. In 1289 he demolished Dryslwyn Castle, in Carmarthen- 
shire, and died without issue, 1st Oct. 1300. 

' This Henry was son to Edmund de Lacy (who enjoyed the Tertium Denarium of 
Lincoln), by his wite Alice, daughter to the Marquess of Saluces, in Savoy. Henry 
married Margaret, only surviving child and heiress of William Longsword, Earl of 
Salisbury, and through her had that Earldom. He was created Earl of Lincoln in 
1272, and died (1312) in his mansion-house, now called Lincoln's Inn, in Ix)ndon. 
His only child Alice married Thomas Plantagenet, Earl of Lancaster (nephew of 
Edw. I.), beheaded 22 March, 1322. 

' Robert was son of Henry de Tibetot. In 1277 he was appointed a commissioner 
to make peace between King Edward I. and Llewelyn ab Griffith, Prince Of Wales. 
In 1279—80 he was appointed Justice of South Wales; and jn the following year 
Governor of Carmarthen and Cardigan Castles. In 1292 (April 2nd) he defeated and 
captured Rees ab Meredith of Carmarth«n, and slew 4000 of his men. He died in 
Sept., 1298. His only son and heir was Payne de Tibetot (bom 1279), by his wife 
Eve, daughter of Payne (or Paganus) de Chawprth (sCadurcis). 



Digitized by 



356 



TR HAUL. 



HAERIADAU ANWIREDDUS CTMDEITHA8 Y 
RHTDDHAD. 

Mae'r Gymdeithas Wrtheglwysig, neu 
fel y galwant eu hunain yn breseonul, 
Gymdeithas Rhyddhad Crefydd, trwy eu 
cyhoeddiadau a*a cenadoo taledig, yn taenu 
llawer o bethau ar led ac ar hyd y wlad 
yn hoUol ddisail a chelwyddog. 

Dy wed eu cenadon wrthym fod ofFeiriaid 
Eglwys Lloegr yn cael eu talu iran y 
Lly wodraeth. Hyn a wyddant sydd anwir- 
eddus. Nid y w'r offeiriaid plwytbl yn cael 
eu talu gan y Lly wodraeth yn fwy nag mae 
cwamau'r rbeilffyrdd. Daliant eu medd- 
iannau ar y telerau fod iddynt gyflawnu 
dyledswyddau penodol. lawn drefnir 
rhoddion gwirfoddol ei phlant i'r Eglwys 
gan y Llywodraeth, gwaith yr hon ydyw 
gweled fod y rhai sydd yn dal meddiannau 
a chyfrifoldeb yng ngl^n a hwy, yn cyf- 
lawnu'r cyfry w ddyledswyddau. 

Ni roddwyd y Degymau erioed gan y 
Llywodraeth. Trethid eu tiroedd gan 
bersonau unigol er Wes yr Eglwys, a 
chytiawnhawyd y cyfry w drethiad gan y 
Llywodraeth. Gellir' dyfynu lluoedd o 
weithredoedd yn rhuddi degymau i'r 
Eglwys. Nid yw Mr. Miall erioed wedi 
bod yn alluog i enwi cymmaint ag un 
gyfraitb yn gorfodi tirfeddiannwyr i roddi 
degymau i'r Eglwys. Addefa Mr. Miall 
mai rhoddion personau unigol i'r Eglwys 
ywV tiroedd eglwysig. 

Ni ddarfu i'r Llywodraeth, yn amser v 
Diwygiad, gymmeryd y degymau oddi wrth 
un Eglwys a'u rhoddi i Eglwys arall. 
Diwygiodd yr Eglwys ei hun; er hyny yr 
un ydyw hi; a chadarnhawyd y cyfryw 
ddiwygiadau gan y bobl yn y Senedd. 
Yr un ydyw dyn er ei fod wedi ymolchi a 
thrwsio, a gwisgo dlllad newyddion am 
dano. Gwelwn, gan hyny, nad y Llyw- 
odraeth a greodd yr Eglwys. 

Y mae gan yr Eglwys yr un hawl i'w 
gwaddoliadau ag sydd gan yr Ymneilldu- 
wyr i'w gwaddoliadau bwythau, ac y mae 
gan y diweddaf rai o gryn faintioli; er 
esampl, rhodd yr Arglwyddes Hewley. 

Dy wed y Dadgyssylltwyr mai Eglwys yr 
ychydig ydyw Eglwys Lloegr. G wyddant 
oad oes sail i'r fath haeriad. Y inae gan 
yr Eglwys 70 o bob cant o'r boblugaeth 
o'i hochr; a chymmaint oedd ofn Gym- 
deithas y Dadgyssylltiad o'r ffaith hon fel 
y gwnaethant eu goreu i attal cyfrifiad 
crefyddol yn Lloegr a Ghymru, er eu bod 
yn ffafriol i'r fath gyfrifiad yn yr Iwerddon, 
lie y gwyddent fod y lleiafrif o ochr yr 
Eglwys. Pa ham yr ofnent y fath gyfrif- 
iad yn Lloegr, ^ er mwyn gwybod yn 
wirioneddol nifer Eglwyswyr y deyrnas? 

Dy wed y Dadgyssylltwyr nad y w'r Prif- 



' ysgolion yn agored i Ymneillduwyr. Nid 
gwir hyn eto. T mae'r anrhydeddao, 

! ysgoloriaethau, gwobrau, ac addysgiaeth 
yn agored iddynt; ond nid ydyw'r swydd- 
ogau colegawl, y rhai a roddwyd gan 
Eglwyswyr i Eglwyswyr. Nid ydywV 
Eglwys yn hawlio gwaddoliadau a breint- 
iau ciileg perthynol i'r Bedyddwyr. Pa 
ham. gan hyny. y mae'r Bedyddwyr yn 
hawlio eiddo yr Eglwys? Os ydynt gym- 
maint am swyddogau colegawl, pa ham na 
ddilynant esampl Eglwyswyr, a sefydlu 
rhai iddynt eu hunain? Ni sefydlodd y 
Llywodraeth erioed y swyddogau colegawl 
yn y Prifysgolion. 

Y mae'r Dadgyssylltwyr yn ymffrostio 
am eu sel o blaid addysgiaeth. Pa beth y 
maent wedi *wneuthur tu hwnt i siarad? 
Y mae'r Eglwys wedi addysgu 82 o bob 
cant o'r boblogaeth trwy roddion gwir- 
foddol. Y mae pleidwyr addysgiaeth ddi- 
grefydd wedi addysgu 2 o bob cant. 
Edpychwch ar y cyfrifebau o Leeds a 
threfi mawrion ereill. Y mae'r offeiriaid, 
trwy eu sel a'u llafur, wedi cynnal yr 
ysgolion hyn, er, fel y dywed yr Ymneill- 
diiwr, Mr. Winterbolham. Aelod Seneddol, 
nad oedd mwy o alwad arnynt hwy i 
ddarparu addysgiaeth elfenol i'r bobl nag 
unrhyw blaid arall. 

Dywed y Dadgystiylltwyr fod hawl gan 
y Llywodraeth i wneyd fel y gwelont yn 
dda a meddiannau eglwysig. Nid oes mwy 
o hawl ganddi nag unrhyw ymddiriedolwr 
arall i gamddefnyddio meddiannau a 
ymddiriedwyd iddynt. Y mae gan y 
Llywodraeth nerth i gyfiawnbau ys^eiiiad* 
ac i sancteiddio cyssegrledrad, ond nid 
ydyw'r nerth mewn un ffordd yn cyfiawn- 
hau'r weithred. 

Y gwir ydyw, y mae'r rhyfel annuwiul 
presennol yn cael ei fagu a'i gario ym 
mlaeii gan eiddigedd a gwrthwynebiad 
crefy<idoi. Buasai yn well gan y Dad- 
gyssylltwyr beidio cael crefydd wedi ei 
dysgu o gwbl na gweled yr Eglwys yn 
lledu ei defnyddioldeb. 

Dywedant wrthym mai hwy yw gwir 
gyfeillion yr Eglwys. Nis gallwn lai na 
gwenu wrth glywed y fath haeriad di- 
gy wilydd. Y maent wedi dangos eu hunain 
y gelynion mwyaf anianddrwg a chysson 
yn erbyn yr Eglwys, ei threfniant, ei 
hathrawiaethau, a'i gweinidogion. Y mae'r 
digy wilydd- dra o ledrithio eucyfeillgarwch 
yn rhy amlwg i alw am atebiad oddi 
wrthym. 

Dywedant fod gwaddoliadau yn an- 
ysgrythyrol. Os hyn yw eu barn, nid oes 
eisieu iddynt eu cymmeryd. Ond pa ham 
y maent am wthio eu daliadau ar ereill 
sydd yn gwybod fod gwaddoliadau yn 
ysgrythyrol? a pha ham y maent yn 
ymdrechu ysbeilio ereill sydd yn foddlawn 
eu derbyn? Os y dewisaf wisgo cot, a 



Digitized by 



TR HAUL. 



357 



chyfarfod a dyn heb un ganddo, yr hwn a 
ddywed ei bod yn rhy dwym iV gwisgo, 
a oes ganddu haw] i rwygo fy nghot oddi 
ar fy ngbefn a'i thaflu ymaith er mwyn 
boddloni ei fympwy ei bun? 

Darn ydyw meddiannau yr Eglwys a 
achubwyd o grafangau personau unigol 
bunanol er lies y wlad yn gylfredinol. Y 
deyrnas a*r tlawd fyddai y colledwyr trwy 
eu bysbeilio. Gocheled dynion gonest 
rbag cynnorthwyo i ddwyn o amgylch 
amcanion nifer fecban o gynbyrfwyr di- 
betrus, y rhai ni allant Iwyddo ond trwy 
fwyhau yn anofalus, trwy dwyllddadl- 
euaeth dicbellgar, a thrwy wyrdroi hanes- 
yddiaetb; amcan y rhai ydyw, nid lies y 
bob], neu ledaeniad gwir grefydd, ond i 
foddhau ysbryd o anfoddlonrwydd, cen- 
figen, ac eiddigedd. 

TE EGLWYS YNO NOHYMBU. 

Mae gelynion yr Eglwys yn ceisiu dallu 
y wlad trwy eu hareithiau a*u hysgrifen- 
iadau nad yw yr Eglwys ddim amgen na 
llytbyren farw yng Nghymru, ac nad yw 
yn gwneyd dim lies, a bod yr offeiriaid yn 
gorfod pregethu iV muriau moelion a*r 
eisteddleoedd gweigion. Nid wyf yn petruso 
dywedyd "yng ngwyneb haul a llygad 
goleuni," mai anwiredd noeth yw byn oil. 
Ni fu yr Eglwys yng Nghymru erioed mor 
ilodeuog a gweithgar ag yw hi yn awr. 
Y mae yn wir tod ambell i offeiriad yr hen 
ffasiwn i*w gael, ond y mae y rhai hyn yn 
an ami. Er dangos fod y cybuddiadau a 
ddygir yn erbyn yr Eglwys yn ddisail, yr 
ydwyf yn bwriadu gosod ger bron y 
darllenwyr yn fisul ychydig o ystadegau 
plaen, &c., am weithrediadau eglwysig. 

Caerfyrddin.—QvkM mai yng Nghaer- 
fyrddin y mae swyddt'a yr Haul, mi 
ddechreuaf ar Gaerfyrddin. Y Earn Eglwys 
yw Sant Fedr. Deugain mlynedd yn ol 
nid oedd dim ond un Eglwys yn y plwyf 
ac ym Mwrdeisdref Caerfyrddin, ond y 
mae pethau wedi cyfnewid yn fawr yma. 
Cynnelir dau Wasanaeth bob Sul yn yr 
Eglwys hon, ac mae yma gynnulleidfa 
arddercbog, Ychydig ttynyddoedd yn ol 
cafodd yr Eglwys hon ei hadferu. Adeil- 
adwyd School' Church newydd yn Heol y 
Prior, lie y cynnelir Gwasanaeth Cymreig 
ar y Suliau ac yn yr wythnos; ac mae yma 
Ysgol Sul arddercbog, staff o athrawon ac 
atbrawesau. Y mae ysgol ddyddiol a 
Sabbathol yn cael ei chynnal yn 'Jowy-side. 
Nid oes un plwyf yng Nghymru yn cael 
ei weithio yn well. Mae y ficer, y Parch. 
L. M. Jones, yn weithiwr difefl yn y 
pulpud ac allan o bono: ceir ei weled yn 
barhiius ym mwthyndai y tlodion, ac yn 
cyfranu maeth ysbrydot a thymmorol iV 
claf a*r angenus. DeVi SSant sydd Eglwys 
blwyfol arall yng Nghaerfyrddin, yr hon a 
adeiladwyd o fewn y deugain mlynedd 



diweddaf er budd y Cymry, ac mae yn 
awr yn blwyf ar ben ei hun. Cafodd ei 
helaethu tuag ugain mlynedd yn ol trwy 
danysgrifiadau. Am flynyddoedd yr oedd 
yma dri Gwasanaeth, dau i*r Cymry ac un 
i'r Sei&on. Penderfynodd yr Hybarch 
Archddiacon Williams godi Eglwys newydd 
i*r Seison yn Heol Awst, sef Eglwys Crist; 
gweithiodd yr Archddiacon yn ddiwyd i 
gasglu arian at ei hadeiladu. Talodd y 
Meistri Valentine Davis ac I. Horton yr 
hoU ddyled oedd yn aros aryr Eglwys; ac 
mae Mr. Davis a Mr. Purnall yn myned i 
anrhegu yr Eglwys ag organ. Y mae dwy 
ysgol ddyddiol a Sabbathol yn perthyn iV 
plwyf hwn. He yr addysgir cannoedd o 
blant. Y* mae yr Archddiacon yn awr 
mewn gwth o oedran, ond mae yn ym- 
ddangos fod ei nertb yn adnewyddu fel yr 
eryr fel y mae yn beneiddio. Nid yn ami 
y mae dynion yn cael eu hanrhydeddu yn y 
y Ileoedd y cawsant eu geni a*u magu, ond 
y mae yr Archddiacon yn eithriad, y mae 
ef mor boblogaidd ag ydoedd ddeugain 
mlynedd i heddyw. 

Z/an//u;cA.— Capel Anwes oedd yr Eg- 
lwys hon gynt; adeilad plaen a diaddurn 
oedd hon. Dechreuodd y Parch. D. R. 
Jenkins, diweddar beriglor y plwyf, gasglu 
arian at ei hadferu, ond bu farw cyn dwyn 
yr amcan i ben. Cyflawnwyd y gwaitb 
gan ei olvnydd, y Parch. J. Marsden, yr 
hwn syda offeiriad gweithgar. Mae yma 
ysgol ddyddiol a Sabbathol. 

Z/an^am.— Adeiladwyd yr Eglwys hon 
o*r newydd y flwyddyn ddiweddaf trwy 
haelioni Eglwyswyr; ac mae yma ysgol 
ddyddiol Madam Bevan. Periglor, y Parch. 
J. Williams, pregethwr Cymreig poblog- 
aidd. 

Llanstephan. — Nid oes dim Hawer o gyn- 
nydd wedi cael ei wneyd yma. Y mae 
ethau yn cael eu carlo ym mlaen yn yr 
en ddull. Gan fod Llanstephan yn awr 
yn He enwog fel ymdrochle, dylai drysau 
yr Eglwys fod yn amlach yn agored : mae 
angen urn Wasanaeth hwyrol. Mae yma 
Ysgol Genedlaethol dda. 

Z/any6rt.— Adeiladwyd yr Eglwys hon 
gan y diweddar Miss Lloyd, Laques, yr 
hon a'i gwaddolodd. Y mae y periglor, 
Mr. Jones, yn bregethwr poblogaidd. 

Llangwnwr. — Y mae yr Eglwys hon 
newydd gael ei hadferu, ac mae y rhan 
dufewnol iddi yn ddestlus dros ben. 
Cynnulleidfa- dda. Adeiladwyd Ysgoldy 
Cenedlaetbol yma yn ddiweddar. Ficer, 
y Parch. S. Jones. 

Abergwili. — Mae yr Eglwys hon yn cael 
ei hadferu yn bresennol. Adeiladwyd 
Ysgoldy Cenedlaethol a phersondy yn y 
peutref yn ddiweddar. Y flwyddyn ddi- 
weddaf adeiladwyd ysgoldy newydd mewn 
He a elwir Yspytty, ar gyffin plwyfi 
Llanllawddog a Llanegwad. Mae yma 



Digitized by 



TB RA9L. 



ddau offeiriad, y Parch. W. £. James, fieer, 
a*r Parch. D. Davies, curad. T mae yma 
Eglwys lawn. 

Llanarthney. — Eglwys hynafol yw hon, 
ac mae agwedd lewyrcbus ami. Mae y 
Parch. W. Harries yn c^el gair da gan 
bawb, a chan y gwiriooedd ei bun. Dwy 
ysgol ddyddiol ragorol ac Ysgol Sal. Mae 
Ysgoldy Cenedlaetbol y Gorslas yn per thy n 
i'r plwyf hwn a phlwyf Llandybieu; cyn- 
nelir Gwasanaeth yn yr ysgoldy. 

Lianegwad.—M.M teimlad eglwysig yn 
gryf yma. Eglwys dios a chynnulleidfa 
dda. Offeiriad gweithgar y w y Parch. T. 
B. Nicholl. Ysgol Genedlaethol ragorol. 

Llangathen. — Adferwyd rhan o'r Eglwys 
enwog boo, ysgoldy, a ficerdy, pan oedd y 
Parch. Darid Lloyd Isaac yn weinidog y 
plwyf. Ychydig ddyddiau yn ol penod- 
wyd y Parch. John Dayies, curad Pembre, 
i'r iiceriaeth. Y mae yma gynnulleidfa 
luosog. 

Stlwedydd. 

OWADDOLIABAU TR TMNBILLDUWYB. 

Er cymmaint sydd o gondemnio ar 
waddoliadau gan yr Ymneillduwyr, y 
maent hwy eu hunain yn gwaddoli eu 
capeli a'u colegau pan y caffont gyfle i 

fael gafael mewn rhyw un arianog. 
)ylent olchi eu dwylaw eu hunain cyn 
cundemnio gvyaddoliadau eglwysig. Mae 
gan Eglwys Bhufain lawer o feddiannau, 
y mae gan y Wesleyaid, Independiaid, 
Cwaceriaidf ac Ailfedyddwyr eu gwaddol- 
iadau crefyddol. 

Yn y Congregational Year Book am 1872 
dy wed y Parch. J. Balwin Brown, *♦ Y 
felltith fwyaf a all ddygwydd i gorff o 
grefyddwyr, a'r felltith waethaf o'r cwbl 
yw meddiannau wedi cael eu gadael i 
enwad o bobl." Dywed y Parch. Thomas 
Rees, Abertawy, yn yr un llyfr, "Adeilad- 
odd y funeddiges dda bono, y Lady 
Braham, saith o gapeli yn Gwyr (Gower)." 
Camsynied oedd hyn: y mae y capeli byn 
yn weiniaid ac yn cerdded ar ffyn baglau 
gwaddoliad. Dywedodd Mr. Hadfiuld, yr 
aelod dros Sheffield, flynyddoedd yn ol, 
" Nid oes gan yr Ymneillduwyr uu awydd 
am waddoliadau; allan o 25,000 o gapeli, 
nid oes ond o 100 i 200 wedi eu gwaddoli." 

Ee wnawn yn avyr ddwyn ger bron ein 
darllenwyr ychydig Ifeithiau i brofi i'r 
gwrthwyneb. Adeiladodd Mr Rewington 
Mills, unwaith aelod o'r Senjedd, gapel yn 
Egham, a gwaddolodd ef a 70p. y flwyddyn. 
Gadawodd y diweddar Syr Francis Crossley 
lOOOp. yn ei ewyllys i'r Pastors' Retiring 
Fund, yr hon sydd wedi cael ei gwaddoli a 
88,000p. eisoes; lOOOp. i Aii'dale College; 
gwaddolodd elusendai yn Halifax, a'r 
Crossley Orphan Home, yr hwn sydd yn 
cael ei lywodraethu gan weinidogion a 
diacooiaid. Dywedodd Mr. Henry Richard, 



MereuHua yr TmoeilUlawvr, pan yn 

llywyddu cyfarfod blynyddol Coleg Ches- 
hunt yn 1869, fod y Methodistiaid wedi 
gwaddoli Coleg Trefeca ag 20,000p., a bod 
18,000p. wedi cael eu casglu gan Mr. 
Edward Mathews. Dyna ddywedodd yr 
ex' Reverend, yr Eaqutre, a'r Member of 
Parliament dros Eerthyr Tydfil, gelyn 
gwaddoliadau eglwysig, ac un o feibion 
fly dd lawn Cymdeithas y Dadgyssylltiad. 

Dangosa Mynegiad DirprwywyrElusen- 
au fod gwaddoliadau gan yr Ymneillduwyr 
ym mhob gwlad; ond nid yw Llawlyfran 
ac Almanaciau yr Independiaid a'r Bedydd- 
wyr yn son dim gair am danynt. Mae 
ein darllenwyr yn cofio am yr holl 
ymgyfreithio a'r ymgiprys a fu am Gym- 
mynrodd Lady Hewley. Gadawodd y 
foneddiges hon yn y flwyddyn 1704 swm 
anferth i'r Ymaeiuduwyr. Yn ol adroddiad 
y Commissioners derbynia yr ymddiried- 
olwyr o 6000p. i 7000p. y flwyddyn, heb 
law stock gwerth 40,000p., a 1700 yn y 
Westminster Bank. Y nesaf yw Coward's 
Charity. Yr oedd yr enwog Dr. Watts yn 
ymddiriedolwr i hwn un amser; yr ym- 
ddiriedolwyr presenool ydynt Dr. Binney 
a Dr. Staughton ; yr oedd y gymmynrodd 
hon yn 1871 yn werth 3432p. Khoiddwyd 
llOOp. at ddysgu myfyrwyr, a I305p. at 
adeiladu a thalu djrfed capeli. Wedi yr 
holl farchogaeth sydd wedi bod ar gefn 
yr egwyddor wirfoddol, y maent yn gorfod 
gofyn am gy mhorth i dalu eu dyledion o 
waddoliadau. Y mae ganddynt "Daries' 
Charity," " Chamberlaine," "Handsom," 
"Hollis," "Wilton;" cymmynrodd Morgan 
Shon Domos yn sirForganwg. Darllenodd 
Dr. Allen bapyr ar eu colegau, a dywed, 
" Y mae genym 16 o golegau; 38 o broffes- 
wyr;368ofyfyrwyr; a 25,000p. y flwyddyn." 
Gosododd Dr. Pye Smith gareg sylfaen 
coleg newydd yn 1850, pryd yr unwyd tri 
o golegau. Sefydlwyd y colegau hyn yn 
nheyrnasiad Gwilym III. Yr oedd yn 
rhaid i'r ymgeiswyr fod yn 16 oed, yn ael- 
odau mewn capeli CynnuUeidfaol; yr oedd 
yn rhaid i un neu ddau o weinidogion 
arwyddo eu cymmeriadau. Yr oedd y 
colegau hyn wedi eu gwaddoli. Yr oedd 
Coleg Cheshunt yn cael ei ystyried yn un 
anenwadol, ond y mae wedi cael ei lyncu 
gan Annibyniaeth. Rhoddir cwestiynau 
celyd i bob ymgeisydd, ac mae yn rhaid 
iddo gydymffurno a'r 15 ertbygl sydd wedi 
cael eu gosod i lawr. Dywed Dr. Reynolds 
fod yr Annibynwyr mewn cymmaint o 
gaethiwed ag maent hwy yn meddwl fod 
Eglwys Lloegr ynddo. Bu Uawer o ym- 
gyfreithio am gymmynrodd y Lady 
Hewley. • 

Yn awr, faint oedd y gwahaniaeth rhwng 
y gwaddoliadau hyn a gwaddoliadau yr 
Eglwys? Yr oedd yr Ymneillduwyr yn 
barnu nad oedd bawl gan neb arall i*r 



Digitized by 



m 



arian; etc y maent yn ceisio jsbeilio 
EglwysLloegfoM gwaddoKadau. Achwynir 
fod yr Eglwysi yn cael eu gosod dan 
awdurdod y Llywodraeth: y mae y capeli 
yn cael eu gosod yr iin fath. Dyna y 
Dissenters Chapel Act a basiodd Syr 
Robert Feel yn 1844. £to gweler Skeatb 
ar banes yr Eglwysi Rhyddion, a gy- 
hoeddwyd gan Mr. Miall: ceir gweled fod 
yn rhaid i'r Ymneillduwyr gael y Llywodr- 
aeth i atuiddifFyn eu capeli. Dr. Brown 
eto a ddy wed, " Y mae llawer o'n gweini- 
dogion goreu yn gorfod pregethu athraw- 
iaethau dan y trust deeds na feiddient 
bregethu yn eu capeli eu hunain." Nid 
ues llawer o amser er pan basiwyd Sir 
Morton Feto's Act er diogelu eu medd- 
iannau i'r Ymneillduwyr i gael tir at 
adeiladu capeli a myn#entyda. Nid oes 
un dyn yn ei gyflawn bwyll a all wadu 
nad yw y Llywodrai||h yn ymyracth 
cymmaint a'r Ymneilldttwyr a'r Eglwys- 
wyr. 

Mae eu meddiannau dan ofal y Charity 
Commissioners, ac mae y rhai hyn yn 
derbyn appeliadau am ffurfio trusts new ydd- 
ion bedair gwaith yn yr wythnos. Y mae 
y gost o barctoi y deeds newyddion hyn 
yn cael ei' thalu o'r jConsoiidated Fund, y 
maent yn costi i'r wlM10,000p. y flwyddyn. 
Mae yr arian byn yd|eael eu tynu allan o 
logellau y trethdalwyr bob blwyddyn; er 
hyn oil* y mae yr Ymneillduwyr yn 
bloeddio yn barhaus yn erbyn gwaddol- 
iadau Eglwys Lloegr. Byddai yn well 
iddynt dynu y trawstiau o'u Uygaid eu 
hunain cyn tynu brychau o lygaid eu 
cymmydogion. Y mae yn rhaid cael geneu 
glan i oganu. 

Craig t Foelallt. 

CTNGHERDDAtJ. 

Cynnaliwyd cyngherddau yn y Temper- 
ance Hall, Aberystwyth, er budd y dry- 
sorfa a godir er adferu Eglwys Llanbadarn 
Fawr. Nid oedd y cynnulliad yn y boreu 
yn dda; ond yr oedd y lie yn orlawn yn yr 
hwyr. Yr oeddynt dan nawdd Arglwydd 
Raglaw y sir; Syr Pryse Pryse, Barwnig; 
Lady IVyse; Mrs. Williams, Wallog; Mrs. 
Parry, Glanpaith; Mrs. Pugb, Abermaide; 
Mil. Powell, Nanteos; Archddiacon Caer- 
efrog; y Parch. E. O. Phillips, ficer. 
Cymmerodd y boneddigion a'r boneddig- 
esau canlynol ran yn y gy ngherdd: arwein- 
ydd, Mr. Evans, organydd Aberystwyth; 
Miss Roberts, Mrs. Prevost, Mrs. Lewis, 
Miss Pthry, Miss Shrivall, Miss Hills, Miss 
M. Davies, Miss Loveden, Mr. R. D. 
Gilbertson, Mr. Howell, Mr. Powell, a'r 
Parchedigion J. Lewis, J. W. Maude, 
Darid Thomas. Yr oedd y Canon iaid 
Robinson a Raven wedi addaw cymmeryd 
rhan yn y cyngherddau, ond methasant 
ddyfod yno. 



LLAITFIHAl^OBL t CSBDDDTN. 

bazaar.— Cynnaliwyd^ra»(f bazaar dydd 
lau a dydd Gweher, Awst 8 a 9, yn 
Neuadd Gyhoeddus Aberystwyth, tuag at 
drysorfa Eglwys adgyweiriedig Llanfl- 
hangel y Creuddyn. Cy atmetw yd stalls gAn 
y boneddigesau canlynol: — Mrs. Jones, y 
Ficerdy ; Mrs. Roberts, Pen y Werft ; Mrs. 
Pugh, Abermaide; a Mrs. Bowsall, Fron- 
fraith. Gweithiasant yn egniol o blaid y 
bazaar, a chawsant eu cynnorthwyo gan 
amryw ereill. Digon y w dy wedyd i'r 
anturiaeth droi allan yn llwyddiant per- 
ffaith. Ennillwyd, wedi talu pob costau, 
dros 300p. 

Gosod Careg Sylfaen Eglwys Llantrisant. 
— Dydd Mercber, y I4ydd o Awst, am 
banner awr wedi dau yn y prydnawn, yn 
y rhan uchaf o blwyf Llanfihangel y 
Creuddyn, gosodwyd careg sylfaer Eglwys 
Llantrisant i lawr gan Miss Waddinghanf, 
Hafod. Bu Eglwys yn y He hwn o'r blaen, 
ond dadfeiliodd, a'r muriau yn gydwastad 
a'r llawr am dros gant a banner o flyn- 
yddau. Yn ystod yr amser yna yr oedd 
cly wed llais offeiriad yn beth dyeithr yn yr 
ardal, byd nes er ys o ddeutu blwyddyn a 
banner yn ol, pryd y dechreuodd y Parch. 
J. D. Jones, ficer Llanfihangel y Creuddyn, 
wasanaeth crefyddol yno ; cynnaliwyd 
addoliad cyboeddus yn rheolaidd yno ar y 
Sul a'r wythnos mewn ty a gymmerwyd 
ar ffyfer hyny; ac erbyn hyn y mae'r ficer 
wedi gweled gosod i lawr gareg sylfaen 
Eglwys newydd. Dechreuwyd y G wasan- 
aeth trwy ganu hymn, ac yna gwnaeth 
Miss Waddingham ei rhan yn by nod 
ddeheuig, ac ar ol gosod y gareg dy wedodd 
ychydig eiriau yn Gymreig, yn fyr, ac i'r 
pwrpas. Wedi hyny gweddiwyd yn Seis- 
onig gan y Parch. L. Evans, EgTwys 
Newydd, ac yn Gymreig gan y ficer. 
Wedi cael anercbiad Cymreig gan y 
Parch. L. Evans, anercbodd y Parch. B. 
Edwards, Yspytty Gynfyn, y gynnuUeidfa 
yn Seisonig a Chymreig ; wedi hyny 
anerchwyd hwynt yn Seisonig a Chymreig 
gan Dr. Rowland, Pont Rhyd Fendigaid. 
Yna canwyd hymn, a diweddwyd trwy i'r 
Parch. J. D. Jones ddadgan y. fendith. 
Wedi'r G wasanaeth eisteddodd torf luosog 
i lawr yn yr awyr agored yn ymyl y fan, i 
gyfrauogi o de a bara brith a ddarparwyd 
gan foneddigesau caredig yr ardal. Di- 
weddwyd gwaith y dydd trwy i gor canii 
Llanfihangel y Creuddyn, o dan arweiniad 
Mr. M. Evans, Cnwcb, gynnal cy ngherdd 
o gerddoriaeth gyssegredig yn yr hwyr. 
Y ficer oedd y cadeirydd. Tua banner y 
gyngherdd cafwyd anercbiad rhagorol gan 
Ficer Yspytty Cynfyn. Yr oedd tocynau 
sylltau gyferbyn a'r te a'r gyngherdd, a 
rhoddwyd yr elw tuag at drysorfa Eglwys 
newydd Llantrisant. 



Digitized by 



Google 



360 



n OAUU 



T SBNSDD. 

Nid oes e&n Deb ddim Uawer i ddywedyd 
am Senedd 1872, ond ei bod drosodd a*i 
bod ym mhlith y pethaa a fu. Bydd i 
gyfraith y f/allot ei gwneyd yn un banes- 
yddol, mesur ie^hyd ac ysgrif y mwnau 
a'r trwyddedau, a dynaV cwbl. Treuliodd 
tua 700 o bendefigion a boneddigion ch wech 
mis i siarad arnynt. 

Nid oedd dim yn hynod yn yr araith 
Freninol: un o*r pethau mwyaf dyddorol 
yuddi oedd yr hysbysiad fod larll Granville 
yn penderfynu rhoddi caethfasnach i lawr 
yn Zanzibar. Mae yn cael ei chario ym 
mlaen yn awr gan bersonau dan nawdd y 
faner Brydeinig. 

Cyn i*r Senedd dor! i fyny yr oedd yr 
aelodau wedi blino ar eu gwaith ; yr oeddynt 
oddi gerth ychydig wedi ifoi i'r wlad, nid 
oedd ond ychydig yno i wrando ar yr 
Araith Freninol. 

ANGHTDFFURFIAETH YN CAEL BI 
PHAENTIO OAN YMNEILLDUWR. 

Mewn darlith a draddodwyd yn ddi- 
weddar gan y Parch. Mr. Young, gweinidog 
yr Undodiaid yn Swindon, dywedodd — 

** Mae rhai yn Ymneillduwyr neu yn 
Anghydffurfwyr trwy gyfraith etifedd- 
iaethol: pe buasent yn byw yn Nhwrci, 
buasent yn Dyrciaid y fynyd hon. Mae 
rhai yn yrauno aV rhengau oddi allan i'r 
Eglwys er mwyn cael gallu, ac er mwyn 
cael sefyllfa gymdeithasol uchel, a by nodi 
eu hunain, am yr hyn y maent yn sychedu. 

Y mae llawer <i'r rhai hyn yn gyfoetfaog, a 
thrwy hyny yn alluog i ddylanwadu ar 
ereill mewn gwabanol gylchoedd. Y 
maent yn gwybod yn eithaf da na all eu 
huchelgais, eu hanwybodaeth, eu gwagedd, 
a'u hoffder o uchatiaeth gael eu rhoddi 
mewn ymarferiad yn yr Eglwys. Felly 
aethant allan, nid o herwydd iddynt, ar ol 
astudio pa un a oedd Ymneillduaeth neu 
Eglwysyddiaelh yn iawn, ond o herwydd 
y bydd i'w presennoldeb gyda*r Ymneill- 
duwyr gael ei deimlo; bydd eu barian yn 
sicr o ddylanwadu, a rhoddir gallu iddynt, 
yr hyn a wrthodir mewn lleoedd ereill. 

Y rhai a elwir arweinwyr yr achos, pileri 
y capel, gwyr a gwragedd, ydynt yn hollol 
anwybodus, yr hyn sydd yn anffodus 
iddynt: y mue eu hymddygiadau yn an- 
foesgar; mue ganddynt teddy liau culion, a 
chalonau yn Uawn o orwagedd y byd; y 
rhai hyn sydd yn barhaus am gael y lleoedd 
uchaf, ac am draws-arglwyddiaethu : dyna'r 
dosbarth a wrthododd Sant loan." 



ESGORODD, 

NiCHOLL— Gorphenaf 23, priod y Parch. 
T. B. NichoU, periglor Llanegwad, ar fab. 

Wilson— Awst 8, yng Nghwm Ffrwd, 
priod Owen Wilson, Ysw., ar efelliaid. 



PRIODWYD, 

Dayibs—Dumbrill — Gorphenaf 25. yn 
Eglwys y Drindod Lan, Cowes Orllewinol, 
Ynys Wyth, gan y Parch. J. D. Middleton; 
Mr. William Richard Dayies, llawfeddyg, 
Sandbaoh, mab henaf Mr. R. M. Davies, 
Caerfyrddin, a Louisa, merch henaf Mr. 
Robert Dumbrill, The Cottage, Queen 'ab- 
road, Cowes Orllewinol. 

Prossbr — Jones — Gorphenaf 25, yn 
Eglwys Llanwrtyd, gan y Parch. T. B. 
Nicholl, B.C., periglor Llanegwad, y Parch. 
Mr. Miles, periglor y plwyf, yn ei gyn- 
northwyo; Mr. W. W. Prosser, Alltyferin, a 
Sarah, gweddw y diweddar Mr. T. L. Jones, 
a thrydedd ferch J. J. Jones, Ysw., ynad 
yr heddwch dros Fwrdeisdref Aberteiii. 

BU FARW, 

Davis— Gorph. '28, yn ddisyfyd, ar ei 
ffordd o'r Eglwys, priod y Parch. H. Jones 
Daris, periglor CmC a Llansawel, ynad yr 
heddwch dros sir Gaerfyrddin. 

Eyans— Awst 1, yn Nhreilys, priod y 
Parch. Morgan Erans, periglor Llangwyr- 
yfon. 

Pdxlby— Gorph. 19, yn Dunboy Castle, 
Iwerddon, priod Henry L. Puxley, Ysw. 



CARMARTHEN: 
Printed and Published by William Spukrell, 
at his Printing Ofiice, situate and beinj? at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the BorouKh of Carmarthen, on Saturday, 
the Slstof August, 1872. 



00 



o 



< 
X 



« ^. « CO K ^ a 

i|P||i|<5|^§|= 



> p o M — " 



•p..-- 
IS 



>^ . 

is 



s» k S t: 

U O « oj 



« 5 s 
o < 



-2 



'2 



•c 



13 * ^ 



^ ^ ^ ^ - _ .r" . 

"d "5 'B 'rt 9 'g 

M CO 03 ca CO 

^ 00 »0 ^ Ci 



00 



• Credo Sant Athanasius i'w arfer. 



Digitized by 



Y R HAUL. 



Cttfrts (fatrfijriiiiin. 



"yng ngwynbb haul a lltgad goleuni. 
"a gair duw tn uchap." 



Rhip. 190. 



HYDREF, 1872. 



Cyp, 16. 



CAN SANT AMBROS. 

"Ti Dduw a folwn," &c. 



Ab nos y Pasc, yn y flwyddyn 387, 
gwelwyd un o eagobion duwiol yr 
Eglwys yn sefyll yng nghwmni ei 
ddysgybl wrth brif allor Gvistionogol 
Milan. Yr oedd yr olaf newydd gael 
ei dderbyn i'r Eglwys trwy Fedydd. 
Chwyddodd calon Sant Ambros o'i 
fewn pan alwodd ei ddysgybl wrth 
ei enw newydd Awstin : torodd 
allan i glodfori Duw— "Ti Dduw a 
folwn: Ti a gydnabyddwn yn Ar- 
glwydd." AV newydd-fedyddiedig 
yn ateb, gan ddyrchafu ei lygaid a'i 
ddwylaw, Yr boll ddaiar a'th fawl 
Di, y Tad tragwyddol." Canodd y 
ddau bob yn ail, fel pe buasent wedi 
cael eu hysbrydoli, yr hymn ar- 
dderchog hon sydd wedi cael ei chanu 
lyn Eglwys Crist am yn agos i bymtheg 
cant o flynyddoedd. 

Fel hyn y cyfansoddwyd y gau 
enwog hon, medd yr banes, ac nid 
oes un achos i ammheu yr banes 
Y mae yn wir fod rbai yn baruu iddi 
gael ei hysgrifenu gan Nicetius, esgob 
Triers, yn 535. Daetb i arferiad 
cyffredinol yn fuan, ac mae ei banes 
yn un tra dyddorol Canwyd hi 
wrth ddechreu 11a wer l)rwydr waedlyd 
ar faes y gad. Canwyd hi. er nior 
anaddas. ar ol llawer bvwydr. Can wyd 
hi ar lawer o acbosion dinod a dialw. 
46— xvi. 



Caiiodd y mertbyron hi pan oeddynt 
yn aberthu eu by wydau dros y fFydd. 
Pan welodd Columbus a dwylaw ei 
longau wastadedd America, a'r coed 
palmwydd a'r pinwydd, torodd allan 
i ganu cka Sant Ambros Pan gyr- 
haeddodd yr anturiaethwyr Ffrengig 
enen y Missisippi, darfu iddyntanerch 
y weilgi a chdn Sant Ambros. Cym- 
merodd amgylchiad cyffelyb i gyf- 
ansoddiad y g^n hon le rhwng Wesley 
a Whitfield yn Fetter Lane. Pan 
an wyd mab Marguerite o Naverre, 
yn Blois, yr oedd yn etifedd y goron, 
gobaith y tywysogion, a phob mwyn- 
der daiarol yn gwenu arno. Sym- 
mudodd Duw ef yn ei ddoethineb o'r 
byd yn ei fabandod. Yr oedd ei fam 
yn meddwl y buasai iddo gael ei 
adferu iddi, er fod y rhai oedd yn 
gweini iddo yn dywedyd ei fod wedi 
marw. Pan welodd y fern fod y cwbl 
drosodd anfonodd am ei phrif swydd- 
ogion. a rhoddwyd gorohymmyn fod 
y Te Deum i gael ei chanu yn yr 
holl Eglwysi er lleddfu ei galar. 

Canwyd yr hymn mewn gorymdeith- 
iau breninol. Pan goron wyd Rhisiart 
III. a'i Frenines annedwydd, Ann 
o Warwick, ycbydig feddyliodd y 
gormeswr gwaedlyd y buasai i'r un 
g^n gael ei chanu ar faes Bosworth, 



Digitized by 



Google 



362 



TR HAUL. 



pan oedd ei gorff ef wedi oael ei 
daflu fel biirgyn i ben y domen, ac y 
buasai ei goron, yr Hod a ^uddiwyd 
mewu llwyu drain, ar ben Bichmoiid 
mewn cyo lleied o amser: iii feddyl- 
iodd am ddydd drwg Canodd yr 
offeiriaid hi mewn dull breninol. 
Canwyd hi yn Eglwys Sant Paul pan 
gyflwyuodd Harri VII. ei faner fiidd- 
ugoliaethus, ar yr hou yr oedd arw ydd 
Draig Groch Cadwaladr. Buwch Lwyd, 
a Sant Sior. Canwyd hi yn yr holl 
goroniadau.priodasau, a bedyddiadau. 
Pan oeddynt yn parotoi lorwerth VI. 
i'w fedyddio. canwyd y Te Dewin Yr 
oedd y Frenines Mari yn fam fedydd, 
a Cranmer yn dad iiedydd iddo; y 
Dywysoges Elizabeth, y Due Norfolk 
(pen yr hwn a fu mewn perygl), Duo 
Suffolk. Pan ddygwyd lorwerth at 
y bedyddfan o aur ac arian, llan- 
wyd cdr a chaughell k raiwsig can 
Sant Anibros. Ychydig amser cyn 
hyny canwyd hi ar achlysur tra 
gwahanol ar Tower Hill, pryd y 
cafodd esgol), un ag oedd wedi bod 
yn athraw i'r breniu. ei ddienyddio: 
cyn iV ergyd marwol gael ei roddi 
lot odd allan i ganu yr un gUn. 

Diraddiwyd y g&u gan ddyniou 
trwy ei chanu ar ol buddugoliaethau 
brwydrau oigyddlyd, ac ar amser 
Beremoniau gwladol. Gwnawd cam- 
ddefnydd dycbrynllyd o boni yn 
Rhufaiu a dinasoedd ereill ar ddydd 
gwyl Sant Bartholoraeus, pan lofrudd- 
iwyd y Protestaniaid mewn gwaed 
6er. Canwyd hi yn Notre Dame o 
flaen y fenyw Amazonaidd Christiana 
o Sweden, yr hon a aetb i mewn i 
Paris k mil o w^r meirch o'i blaen. 
Aeth i'r Eglwys ar gefn ceffyl gwyn, 
a dau lawddryll yn ei chyfrwy, a 
Due o Guide wrtli ei hochr, - yng 
nghanol bloeddiadau y dorf o herwydd 
iddi ymuno ag Eglwys Rhufain: ym- 
wadodd k Lutheriaeth er cael bendith 
y Pab. Nid oedd hi yr amser yma 
wedi dyfod yn llofruddies banner 
gwallgof. Dywed Wheatley fod yr 
emyn yn fawreddog, yn deil wng o gael 
ei defnyddio gan ddynion ac angylion. 



Gosodwyd hi yn y fan lie mae yn 

y Gwasanaeth yn Llyfr Gweddi lor- 
werth VI. Nid ym mrwydr Bosworth 
yn unig y dyrchafwyd y gan hon ar 
faes yr ymladdfa. Pan oedd byddin- 
oedd Rudolf yn myned i ymladd 
dros y Pab Heldibrand ar Ian yr 
afon Elster, canasant un o hymuau 
yr Hebreaid; mewn atebiad canodd 
byddinoedd yr Ymherawdwr Harri y 
Te Deum; ac wedi hyny clywyd yr 
ysgrecbfeydd mwyaf irad, y naill yn 
tywallt gwaed y llall. 

Yr oedd teulu ymherodrol Rhwssia 
mewn gofid a blinder mawr o herwydd 
afiechyd yr Ymherawdwr Alecsander 
ym mis Medi, 1825; pan ddaeth yn 
well gorchymmynwyd i*r Te Deum 
gael ei chanu, ond cyn iddi gael ei 
gorphen daeth ne<?esydd iV Eglwys i 
hysbysu fod yr ymherawdwr wedi 
marw. Gwelwyd cyfuewidiad mawr 
yn ei wyuebpryd; methodd siarad ar 
y dechreu, aeth ym mlaen at y 
Patriarch, a sisialodd rywbeth wrtho; 
a rhoddodd yr olaf len ddu dros y 
crucifix pan oedd y c6r yn canu y 
geiriau. "/wte sperauL Domino:'^ 
deallodd ei fam beth oedd wedi cym- 
meryd lie, a syrtbiodd mewn llewy^. 

Yn ein dyddiau ni gwneir cam- 
ddefuydd o'r emyn ardderchog hon 
mewn gwledydd tramor. Y mae y 
cerddorion a'r cyfansoddwyr goreu 
yn y byd wedi treulio amser i gyfan- 
soddi miwsig ardderchog i'r geiriau 
gogoueddus hyn : Handel, Mozart, 
Bach, a Beethoven; nid oes nemawr 
gyfansoddwr wedi bod nad yw wedi 
cyfansoddi miwsig iV Te Deum. 

GiBALDUS. 



BOD DUW A'l BRIODOL- 
lAETHAU. 
{Parhdd o dudoLen 327.) 

Nis gallwn dybied am un peirian- 
waith yn natur ond mewn cybsylltiad 
a meddwl. Ac felly, wrth weled 
bydoedd yn troi yn y ffurfafen yn un 
peirianwaith mawr, gellir yn hawdd 
priodoli eu gwahanol symmudiadau 

Digitized by GooqIc 



m 



Vr ddeddf yma a'r ddeddf arall, ond 
y mae yn rhaid fod rhywbeth yn 
achosi y rhai hyn, a rhywbeth arall 
yu achosi hwn drachefu, fel nas gall 
y meddwl orphwya nes dyfod at ryw- 
beth tebyg iddo ei hun. Mae yn 
rhaid fod rhyw feddwl anfeidrol yn 
rhywle yn hanfodi o angenrheid- 
rwydd. Fel hyn y mae pob effaith 
yn deillio oddi wrth achos, a hwuw 
yn feddwl; a phob achos oddi wrth 
gyuachos, a hwnw yn feddwl huuan- 
hanfodol, diddechreu, a digrSedig. 

Yn awr, i ddefnyddio enghraifFt 
Piiley, golygwn ein bod, wrth gerdded 
dros ryw faes, yn taro ein traed 
wrth oriorau; yr ydym yn ystyried, 
wedi chwilio i mewn i'w rhanau. er 
ua welsom y fath beiriannau erioed 
o> blaen, ac er yn hollol anwybodns 
o ddyben en gwneuthuriad. yr ydym 
yn ystyried y dangosai ein profiad i 
ni mai gwaith ydynt sydd yn dangos 
rki^ ddyben neu gilydd, ac y mae 
hyn yn ddigon i brofi bodolaeth 
gwneuthurwr. Peuderfynem mai 
rhyw beiriannydd a'u gwnaeth, ac 
nad ydynt yu tyfu yn wyllt yn un 
He, ac i>ad ydynt ychwaith i\v cael 
yn y ddaiar. Ga41 un fod yn wahaool 
i'r Hall mewn raaintioli, Hiw, gwerth, 
pwysau, (fee. (fel ag y mae y bydoedd 
yn gwahanu mewn maintioli, pwysau, 
&c.); ac yn yr ystyriaethau hyn gellir 
eu golygu fel cynnifer o efFeithiau 
uiiigol; ac er hyny, y mae y casgliad 
o fodolaeth watchmaker, neu achosydd, 
yr un mor wir, o blegid y maent oil 
yn cytuuo ym mhob peth hanfodol; 
y mae yr un drefn a chyssondeb 
ynddynt i gyd fel peiriannau i fesur 
amser, fel y mae yr un drefn a chys- 
sondeb yn perthyn i'r bydoedd. Ac 
fel ag yr ydym yn casglu bodolaeth 
watchmaker, er na welsom oriawr 
erioed yn cael ei gwneyd. yr ydym 
hefyd yu casglu bodolaeth worid- 
maker, er na welsom fyd erioed yn 
cael ei wneyd 

Eto, golygwn fod rhestr o weithiau 
dynol yn cael eu cyfleii yn olynol i'n 
sylw, a bwriwn fod pob un o houynt 



yn rhyfeddach na'r blaenoFol, a'n 
bod uinnau yn hollol anwybodus o'u 
gwneuthuriad, yng nghyd i dyben eu 
gwneuthuriad; tybied na byddai y 
meddwl trwy y grisiau hyn megys yn 
alluog i ddringo y pellder hwnw oedd 
ar y cyntaf yn ymddangos mor ar- 
swydlawn? Yn awr, meddyliwch am 
ryw un anwybodus o'r diwygiadau 
sydd yn myued ym mlaen yn y 
celfyddydau yn y dyddiau hyn yn 
gweled agerddlong am y tro cyntaf 
yn cael ei gym yn erbyn y gwynt 
gyd a chyflymdra anghyflPiredin, heb 
un hwyl, &c., yn agos ati: caaglai yn 
y fan fodolaeth gwneuthurwr, or nad 
oedd ei brotiad yn rhoddi yr un sail 
iddo gredu y gallasai celfyddydwr 
dynol i ddwyn oddi amgylch y fath 
effaith. Pe gwelai yr un person y 
gwefr-hysbysydd mewn gweithrediad 
am y tro cyntaf, trwy yr hwn y gall y 
naill deyrnas gymdeithasu k theyrnas 
arall, a throsglwyddo helyntiou a 
dygwyddiadau y naill i glywedigaeth 
y Hall, a hyny mewn ychydig o 
fynydau, casglai fodolaeth gwneuth- 
urwr fel o'r blaen, ac ef allai yn 
rhagori ar bawb a welsai. Dangos wch 
awyren iddo eto: wrth weled hbno 
yn codi uwch ei ben, ac yn ym- 
ddyrchafu mor fawreddog yn y 
ffurfafen, nes o*r diwedd y mae yn 
ymddangos fel rhyw frycheuyn dys- 
glaer ar derfyngylch y byd, casglai 
yn y fan fodolaeth gwneuthurwr, er 
fod y fath olygfa ym mhellach oddi 
wrth ei brofiad na'r un o'r lleill; ac 
ef allai yr ystyriai ef o rywogaeth 
uwch nag ef ei hun. oyn y gallasai 
ddwyn o amgylch ddyfais niorgywrain 
ac ardderchog. Yn awr, ym mhob 
un o'r enghreifftiau hyn gwuaed yr 
un casghad o fodolaeth gwneuthurwr, 
er fod y gwaith uwch law amgyffred- 
ion yr edrychydd. Felly gyda golwg 
ar y bydoedd: yr ydym yn casglu 
bodolaeth gwneuthurwr mawr ac 
annibynol, yr hwn yw Duw, er fod 
y gwaith a wnaed ganddo uwch law 
amgyffredion bodau daiarol. 

Meddyliwn nad oes eisieu profi i 



Digitized by 



Google 



364 



TR HAUU 



neb eu bodolaetb eu hunain, j mae | 
pawb yn ymwybodol o hyn; gan hyny | 
y mae yn rhaid fod rhytubeth yn 
hanfodi yn bresennol, ac y mae yn 
banfodi arno ei bun, neu ynte y mae 
acbos ei fodolaetli y tu allan iddo ei 
hmi. Ond gwyddum befyd fod yn 
ammbosibl i ui briodoli acbos ein 
bodolaetb i an gallu o*n beiddo ein 
bunain: nis gallwn ni mewn gwir- 
ionedd greu dim; nis gallwn banfodi 
o'n rban ein bunain; nid ydym ond 
wedi decbreu bod. a cbyn nemawr o 
amser byddwu wedi syrtbio i'n cyflwr 
cyntefig. Y mae y petbau byn, a 
Uawer o betbau ereill, yn daugos ein 
bod ni yn fodau creedig, ymddibynol; 
a cban nas gellir priodoli gallu 
creadigol i fod creedig, yna mae yn 
rbaid fod Bod digreedig ac anymddi- 
bynol. Byddai yn yufydrwydd oV 
mwyaf i dybied fod dim creedig wedi 
decbreu bod erioed, os nad oes rbyw 
gynacbos digreedig, diddechreu, a 
bunan-banfodol, yr hwn yw Duw. 

Mae y greadigaetb yn cyflwyno i'n 
sylw gyfres o wrthddrycbau lueidrol, 
cyfnewidiol, a dibynol Nis gall yr 
byn sydd feidrol fod yn bunau- 
banfodol; ac fel byn y mae y rbeswni, 
tra yn cycbwyu oddi wrtb y meidrol, 
yn methu cael gorpbwysfa ond mewn 
Bod digyfuewid, huuan-ddibyuol, ac 
anfeidrol, ar yr Hwn y mae yr oil yu 
gorpbwys. Y mae yr annheHPynoldeb 
sydd mewn natur dracbefn yn rbyw 
arwyddluu o'r Anfeidrol, y mae yn 
gysgod ac yu adlewyrchiad allanol o 
anfeidroldeb; ac, i ddefuyddio cy- 
mbariaetb Isaac Taylor, megys pan 
yr ydym yn gweled cysgod dyn ar 
gongl yr beol yn y nos yr ydym yn 
teimlo yn sicr fod y dyn ei bunan y 
tu cefn: er nad oes dim ond yr ara- 
linellau yn y golwg. y mae y meddwl 
yn eu llenwi i fyny al'r syuiad o ddyn 
perffaitb; y mae yr byn sydd yn 
ddifFygiol oddi allan yn cael ei 
gyflenwi gan y meddwl oddi fewn; 
felly y mae ysyniad am yr Anfeidrol 
yu syuiad cadaruhaol yn nyfnder y 
rbeswm; er nas gall ei gynnwys, nis 



gall ei wrtbod; er nas gall ei am- 
gyfFred, nis gall ei feddwl ymaitb — 
iiis trail fod bebddo; ac yng ngrym 
y syniftd gwreiddiol bwn y mae y 
meddwl yn llenwi i fyny bob cysgod 
ac adlewyrcbiad sydd mewn natur 
oV Anfeidrol, Vr syniad cyflawn am 
anfeidroldeb; ac yn unol a deddfiau 
cynbenid ei gyfansoddiad, y mae yn 
trosglwyddo y briodoledd bon i'r 
Acbos Mawr cyutaf o bob peth. 
Ac megys ag y mae dau anfeidroldeb 
yn wrth-ddywediad, y mae y meddwl 
ar unwaitb yn gorfod priodoli unol-- 
iaeth a thragwyddoldd> iV un Bod 
Gorucbaf. 

Mae y ddeddf mewn peitbynas i 
dda a drwg sydd wedi ei bargraffu k 
llythyrenau aunileadwy ar lecbau 
mewuol dyn, y galon, yn ein cyfeirio 
yn anffaeledig at Ddeddfroddwr; nid 
yw y iiarnwr b^cban sydd yn y 
fynwes — y Uys bycban sydd oddi 
fewn — ond cysgod o'r Barnwr mawr 
a'r Ilys mawr sydd uwcb ben. Yn 
wir, y mae yr boll ymresymiad dros 
y gwirionedd mawr o Fod Duw yn 
cael ei gynnrychioli ar raddeg {scale) 
fecban mewn dyn; y mae, yng ngeir- 
iau Mr. Morel, "yn ymgorflPoriad 
by wiol o'r boll brofion. Os oes arnoch 
eisieu y prawf oddi wrtb fwriad, yna 
yr ydych yn cael yn y corff dynol y 
mwyaf perffaitb o bob oyfansoddiad 
adnabyddus Os oes arnocb eisieu 
prawf oddi wrtb fodolaetb, yna y 
mae gan ddyn yn ei ymddibyniad 
teimladwy yr argyboeddiad cryfaf am 
yr un anuihyuol a pberfFaitb bwnw, 
ar yr Hwn y mae ei fodolaetb ei 
bunan yn gorpbwys. Os mynwob y 
prawf oddi wrtb reswm ac egwyddor- 
ion moesol, yna y meddwl dynol ydy w 
yr unig drysorgell adnabyddus o'r 
naill a'r Hall. Y mae dyn mewn 
gwirionedd yn fyd bycban, yn gread- 
igaetb ynddo ei bunan, a pba brawf 
bynag sydd yn yr boll greadigaetb y 
mae i'w gael, o ran yr egvryddor^ 
mewn dyn ei bunan. Gyda delw Duw 
o'u blaen, pwy a all ammbeu am y 
cynddelw dwyfol?" 



Digitized by 



TB HAX7U 



365 



Dirgelwch i'w gredu ac uid i'w 
amgyffred yw haDfodiadangenrheidiol 
y Bod mawr. creadigaeth pob peth 
ganddo o ddim, ai gynualiaeth 
barhaus o'i greaduriaid heb ei fod yu 
derbyn cynualiaeth o ddim yn allanol 
iddo ei hiiu, ei hollwybodaeth, ei 
hollbresennoldeb, ei anfeidroldeb, ei 
draKwyddoldeb! Mae cynueddfan y 
Dieddwl yn yinollwng wrth geisio 
cymmeryd gafael arnynt, mae gallu- 
oedd yr enaid yn dyrysu wrth geisio 
eu holrhain, nis gallant godi y gauad- 
len i fyuy sydd yn amdoi priodol- 
iaethau Duwj wrth ymresymu uwch 
eu pen y mae anhawsderau yu eiu 
cyfarfod ar bob Haw. Golygwn fod 
rhyw uu yu gofyn, " Beth sydd yn 
fwy aralwg nas gall dim gynimeryd 
He heb achos; ac os felly, pa fodd y 
gall y Bod dechreuol hanfodi heb 
achos?" Pe atebem i'r cyfryw ddyn 
mai Duw yw achos ei hanfodiad ei 
hun, ni wnaem ond pentyru geiriau 
heb egluro y pwnc, o herwydd fe 
gyunwysai yr atebiad naill ai nad 
oedd y Bod Mawr unwaith yn han- 
fodi, neu iddo achosi ei hanfodiad ei 
hun cyn iddo fod! Wrth ymresymu 
yn y niodd hyn y mae anhawsderau 
yn cyfodi nas gellir byth mo*u gorch- 
fygu. Ond cymmerwn olwg arall ar 
y gosodiad : edrychwn arnom eiu 
hunain ac ar y greadigaeth o'n 
hamgylch, esgynwn i fyny oddi yma 
a gwelwn yr angenrheidrwydd o fod 
Creawdwr, a hwnw yn ddiachos ac 
yn ddiddechreu. Yma y mae yr 
yraresymiad yn uniougyrchol, yma y 
mae y gwirionedd yn dyfod i'r aralwg, 
gwyddom oddi yma mai gwirionedd 
yw; ond eto am dduU ei hanfodiad. 
yr ydym gy mmaint yn y tywyllwch 
ag erioed: y mae yr anhawsderau 
byth yn aros. Yn y modd hyn hefyd 
y dy wedwn ni gyda golwg ar athraw- 
iaeth fawr y Drindod: ni wyddom ni 
ddim pa fodd y mae Tri yn Un ac 
Un yn l>ri, ond ni a wyddom pa 
berthynas sydd rhy ngddynt yu nhrefn 
iachawdwriaeth pechadur. Drachefn, 
y mae allan o gyraaedd ein hamgyffred 



ni pa ham y goddefwyd i bechod 
ymddaugos erioed gan y Duw hwnw 
ag sydd " lanach ei lygaid nag y gall 
edrych ar ddrwg. ac na all edrych ar 
anwiredd," ond ni a wyddom (ac 
esgyned mawl o'n calon am y wybod- 
aeth) fod llwybr i ddianc wedi ei 
drefnu i ui, trwy gael gwaredigaeth 
dragwyddol oddi wrtho, a Duw yn 
dragwyddol ogouoddus! Y mae hefyd 
yn guddiedig rhagom pa fodd yr 
i^nwyd y ddynoliaeth & Duwdod ym 
Mherson y Cvfryngwr; ond peth o 
fewn cyrhaedd ein dirnadaeth a*n 
gwyl:K)daeth yw y berthynas yn yr 
hon y mae yn sefyll i ni fel Cyfryngwr 
y Testament Newydd. Mae yr hyn 
sydd yn feidrol yn diflanu o flaen yr 
hyn sydd yn anfeidrol, ac yu myued 
yn ddiddim; felly ein dealltwriaeth 
ni o flaen Duw, a'u cyfiawnder ni o 
flaen ei gyfiawnder Ef. Rhaid cael 
meddwl Duw i gynnwys ei anfeidredd, 
ei berfFeithrwydd, a'i ogoniant. 0! 
falchder calon dyn pan y cais anturio 
ar y fath orchwyl. ! fychandra a 
chulni ei feddwl pan y rhyfyga am- 
mheu yr hyn sydd yn uwch ua'i 
ddirnadaeth. 

Pe meddyliem i ddechreu am yr 
hynodrwydd sydd yn perthyn i'w 
hanfod Ef, y Duw mawr; mae ei 
briodoliaethau yn briodoliaethau un 
ag sydd yn bodoli mewn natur 
dragwyddol angenrheidiol oV eiddo 
ei hun, heb ddechreu na diwedd iddo. 
Yr ydym yn cydnabod nas gallwn 
amgyffred ond ychydig am y syniadau 
goruchel ag y mae ymadroddion o'r 
fath yma yn gynnwys. Ar yr un 
pryd mae yn rhaid, debygem, ein 
bod yn dirnad rhywbeth am eu 
hystyr, o blegid mae myuyd o ym- 
resymu a ni ein hunain yn argyhoeddi 
ein meddyliau mai felly y gorfodir ni 
i gredu am y Bod bendigedig, ac ni 
oddefa ein rheswm mwy na'n cyd- 
wybod i ni feddwl i*r gwrthwyneb. 
Yr ydym yn sicr am danom ein 
hunain (ac felly am bob peth arall) 
nad oeddym yu bod erioed, ac mor 
sicr a hyny ein bod yn bodoli yn 

Digitized by GooqIc 



366 



TB HAUU 



bresennol. Wei y.nte, gan fod rhyw- 
beth yn bod yn awr iiad oedd yii bod 
yn wastad. mae yu rhaid i ni j^redu, 
gau iia ddichon dim roddi bod iddo 
ei bun, fel y mae rheawra yn eiu 
dysgu i beiiderfynu, fod rhyw Un yn 
bod erioed. yr Hwn a roddes mewn 
amser fodolaeth i bob peth arall. 
Felly, dyma ni wedi cael Bod di- 
ddechren a thragwyddol, a hwnw yw 
Duw. Drachefn. mae yn amlwg fod 
y Bod tragwyddol yma 5'n hanfodi 
bono ei bun heb achos iddo; ac meofys 
nad oes iddo wneuthurwr nis gall fod 
iddo gynnaliwr; mewn geiriau ereill, 
mae yn Fod annibynol. Ar pwy yr 
ymddibynai Duw? Ai ar dduw 
arall? Nid oes dduw ond Efe, nid 
adwaen Efe yr un. Ac am bob peth 
creadigol, raaent hwy yn ymddibynu 
arno Ef, ac felly nid oes iddo Ef i 
ddibynu anio ond dim, a dihynu ar 
ddim yw bod yn annibynol. Kelly 
yr ydym yn cael ein cydgaii i'r ffydd 
ne\i iV dirgehvch mawr yma, bod un 
tragwyddol Dduw yu bod. ac yn bod 

angenrheidrwydd. Ni roddes fod 
iddo ei Hun, ac nis derbyniodd fod 
gan neb arall; felly nid i ewyllys na 
dewisiad mae yn ddyledus am dano 
mewn un modd; acosnad i ddewisiad 

1 ba beth ynte ond i aucrenrbeidrwydd 
ei natur ei Hunan. Nis gallasai ac 
nis gall Duw ond bod. Mae byn yn 
ymddangos i ni yn anbawdd. ond y 
mae y syniadau gwrthwyneb yn fwy 
felly. Ac fel y dywed y diweddar 
Robert Hall ar y mater hwn, " Yr 
ydym yn rliwym gan hyny ddewis 
yr anhawadra lleiaf o*r ddau, neu yn 
hytrach i ddewis anhawsder yn lie 
ammhosiblrwydd, dirgelwch yn lie 
ynfydrwydd, ac felly gorphwysa ein 
meddwl yn y gwirionedd mawr hwn.'' 

Ond dymunem ystyried pa beth, 
ym mhob ystyr. a raid i briodol- 
iaethau a chyflawnder y fath un a'r 
Duw ofnadwy fod. A bydded i. ni 
gofio o byd fod y priodoliaethau a'r 
cyflawnder hwn yu y dyu Crist lesu, 
neu bod y Duw ag yr ydym ni yn 
sou am dano, wedi ymddangos yn y 



cnawd. Onid y w yn rhesymol meddwl 
am dano fod ei fy wyd yn annheifynol, 
ei north yn hollalluogrwydd, a'i 
ddoethineb a'i synwyr tn hwnt i'w 
chwilio allan: mewn gair (os yw y 
gair yn addas), ei fod yn feddiannol 
ar l)ob rhyw, a gradd eithaf pob 
rhyw beirflTeithrwydd ynddo ei Hun ! 
Yr ydym ni yn barod i dybied, pe na 
buasem wedi dywed dim am y Duw 
bendigedig, ond yn unig ei fod yn 
bod erioed ac o angenrheidrwydd, y 
buasai yn naturiol i ni gasglu oddi 
wrth hyny yn unig fod yn rhaid ei 
fod Ef yn un mawr, a*i gyflawnder 
yn anchwiliadwy. A'r un modd wedi 
cael yr amlygiadau gogoneddusaf o 
bono, mewn natur a gras. mae yn 
hawdd genym gredu eto fod yu y 
fath un ogoniant mwy ofnadwy, a'i 
fod yn ei boll berfFeithiau goruchel a 
bendigedig uwcb law pob hendith a 
moliant. Dylem gofio hefyd wrth 
feddwl am Dduw nad yw yr oil ag 
sydd ynddo ef ddim amgen na dino 
llai nag Efe ei bun. Nid pethau 
damweiniol iddo, ychwanegol ato, neu 
addurn ar ei natur yw ei briodol- 
iaethau, ond y natur bono ei hunau 
ydyut; nid cynneddfau palledig ynddo 
ond ei hanfod. Felly llefara yn y 
Beibl am dano ei Hun: Duw cariad 
yw;" Myfi yw y gwirionedd, Myfi 
yw y by wyd;" ** Deall Ydwyf Fi. Mi 
biau nerth." A phan y tystia wf thym 
yn ei Air ei fod yn tyngu i'w allu, 
i'w sancteiddrwydd, ac i'w fy wyd, nid 
yw ond yr un peth a phan yw yn 
dywedyd mewn manau ereill ei fod 
yn tyngu iddo ei Hun. Ynddo Ef 
nid yw natur, hanfod,' a phriodol- 
iaethau ond yr un peth. Yn Nuw, 
Duw yw y cyfan. Ni a dybiem nad 
yw cymmeryd trem weithiau yn y 
dull yma ar briodoliaethau naturiol 
y lehofah ddim yn anfuddiol, o blegid 
pan y byddo y meddwl yn arswydo 
ac yn boddi mewn syndod wrth syllu 
ar ddirgelwch ei hanfod, y mae yn 
troi yr amser hwnw gyda mwy o 
chwaetli a melusder i fyfyrio arno yn 
ei briodoliaethau moesol. Wrth gofio 



Digitized by 



ra HAUL. 



367 



oariad a gras y fath un, mae yn 
llawenhau, tra j mae yr ystyriaeth 
oi fawrhydi aDaragyffredadwy yn ei 
ddysgu i lawenhau mewu dychryn. 

Glanoalbdfprwd. 
barhau.) 



PENNILLION TR FYNWENT. 

Na fydded im* rutbro*n ddiystyr 

I jijanu ar destyn mor fawr — 
Dim llai na ehartrefle marwolion, 

Attynfa dynolryw bob awr; 
Mi ^prddaf yn araf trwy'r fangfe, 

Ystyriaf dawelwch y bedd ; 
Mor ddystaw yr huna'r preswylwyr, 

Mor ddedwydd cael huno mewn hedd. 

Awgryma y ceryg yn ddystaw 

Fod arnynt ryw addysg i*w gael, 
Hysbysant pwy ydyw'r personau 

A orphwys o danynt mor wael; 
Mae Iluoedd o honynt yn traethii 

Am ie'ncfyd ym mlodau eu hoes 
A gawsant eu taro gan angeu, 

A marw dan chwerwder y loes. 

Cyssegrwyd y pridd wyf yn sangii 

Gail ifrydiau o ddagrau cyn hyn 
O iygaid y byw wrth roi'r marw 

I orphwys 'nol rhodio y glyn; 
Heillt ddagrau y fara wrth roi'r plenty n 

I orwedd yn^ ngwaelod y bedd 
A fwydodd y fynwent, do ganwaith, 

Nes ydyw yn wyrddlas ei gwedd. 

Oes rhywun heb gar yn y fynwent, 

Perthynas gwir agos neu bell? 
Oes rhywun na theimla ryw arswyd 

Wrth feddwl am d'wyllwch y gell? 
Oes rhywun yn meddwl na welir 

Ei gorff yn y fynwent ryw bryd? 
Oes rhywun heb gofio y cyfrif 

Raid roddi ar ddiwedd y byd? 

Yn gydradd mae pawb yn y fynwent— 

Breninoedd coronog y byd, 
'R arglwyddi aV hoU bendefigion, 

Y dugiaid a'r bonedd i gyd ; 
Eu cyrff fel eiddo'r cardotyn 

A ysir gan bryfed yn drwch, 
A*r bysedd wisgasant fodrwyau 

A droant yn fuan yn llwch. 

Hen gartref dynolryw yw*r fynwent 

I orphwys 'nol llafur y dydd, 
Ac ynddi yr hunanc yn dawel 

Mewn oerle yng nghanol y pridd; 
'Docs yma ddim tristwch na galar, 

Ceitfigen, na malais. na gvvg: 
Mae'r liofrudd, a'r iladroii, a'r nieddwon 

Dan gloion heb fedru gwneyd drwg. 



Y cablwr sy'n ddystaw'n y fynwent, 

Fu'n erlid Crist'nogion cyn hyn, 
A gwawdio'r pregethwr am draethu 

Am aberth pen Calfari fryn; 
Mae gallu y beiddgar ormeswyr 

Wasgasant ar dlodion y tir 
Yn ddiogel dan gloion yr angeu, 

A'r barau sy'n gryfach na'r dur, 

Mae miloedd o saint yn y fynwent 

Yn huno nes gwawria y dydd 
Pan glywir'yr udgorn yn galw, 

Ac yna cant rodio yn rhydd; 
Wrth Hoedd yr archangel dysgleirwych 

Y beddau a rwygir o'r bron, 
A chyrff y duwiolion ddaw'n gyntaf 

I fyny yn ysgafn eu bron. 

Cant gyrff gogoneddus bryd hyny, 

Yn debyg i lesu ei hun; 
Pa seraph uU draethu'r gogoniant 

A berthyn i'w Iliwiau a'u Hun? 
Eu cyfarch a gant gan angylion, 

Gan seraph a cherub 'n un lief, 
A'u galw gan Icsu eu pri<>d 

I fewn i drigfunau y nef. 

Cyn myned i orphwys i'r fynwent, 

O mynwn gael lesu yn rhau, 
Ac yna cawn huno mewn gobaith 

Am well adgyfodiad i'r Ian; 
Gorchfygodd ein losu yr angeu, 

Concwerodd holi allu y bedd, 
Ni phrofodd ei gorff lygredigaeth, 

Esgynodd i*r nefoedd mewn hedd. 

'Kwy'n tewi, 'rwy'n tewi, ffarwel i ti'r fyn- 
went, 

'Rwy'n teithio i'th fynwes, a hyny bob 
moment; 

Gwna le i mi'n barod, fe ddof yn bur fuan, 
'Dyw'r eerbyd wyf ynddo yn uros yn un- 
man ; 

O cadw fy llwch yn dy fynwes yn gryno, 
Nes delo yr lesu i alw am dano. 

Llawddog Bach. 

Llavfynydd. 



AMSER. 

**Calon y doeth a edwyn amser a barn." — 
Preg. viii. 5. 

Amseh — cyfwnpj, cyfnod. ysbaid, talm, 
adeg, tymmor, yu yr hwii yr ydym 
yn byw, yn ymsymmud, ac yn bod, 
ac nid yn nnig y rhai sydd ar y 
j ddaiar yn bresennol, ond yn yr hwn y 
I mae holl genedlaethau y ddyuoliaeth, 
i yng nghyd a phob creadnr arall, wedi 
bod yn byw ynddo, yn treulio rhyw 
gyfran o bono, ac yntan yti en treulio 
hwytbau. Y mae yn brydlawn fel y 



Digitized by 



368 



TB HAUU 



wawrddydd, yn nerthol ao anwrth- 
wyuebol fel y llanw neu y IHfddyfr- 
oedd; ysguba gydag ef boll fywolion 
y grooell ddaiarol dros y dibyu i 
ebargoiiant, beueiddia arweddau y 
oestyll aV tyrau cadarnaf, ac aurhega 
y creigiau caletaf & cbyfoewidioldeb 
ao a pbeollwydni! Pan y ceisiwn 
ymaflyd ynddo, mae yn aunbeimlad- 
wy; pan y oeisiwn ei ddal, mae yn 
fuan; pan y ceisiwn ei fesur, mae ei 
gyasoudeb yn dyrysu cywreinrwydd 
oelfyddyd; pan y oeisiwn ei ddiruad, 
yr ydym yn gorfod ymoUwng i 
lesgedd ao analluedd, am nas gallwn 
ei deimlo, ei arogli, na*i arcbwaetbu, 
cael allan ei bydred na*i ledred, ei 
ddyfnder na*i uobder, ei ddecbreuad 
na*i derfyniad ! Treiddiodd gwybod- 
aetb i Iwybraii y oylcbdroadau plau- 
edawl, nododd &'i bys acbosiou y 
diffygiadau ar baul a lleuad, neidiodd 
oddi yno i grombil yr eigion dyfa- 
ddwys i osod llwybr i*r try dan i 
gludo negeseuau o begwu i hegwu 
gyda cbyflymder gwibiog mellt! 
Llwyddodd i raddau pell i gael allan 
o ba ansoddau y cyfansoddir t&u, 
dwfr, daiar, ac awyr, ond ni Iwyddodd 
byd yn byu i nodi i'r byd a pha beth 
y cyfansoddir amser, yr bwn sydd 
wedi profi ei bun tu allan i gylcb yr 
amgyifredion dynul er pob yrachwil 
a dyfais; a tbra y byddo yn ceisio ei 
olrhaiu, mae yr olrbeinydd yn byw a 
marw ar ei draetb beb ennill yr uii 
fiEmtais iddo ei bun< rbagor na dyfod 
yn fwy ymwybodus o'i eiddiledd a'i 
wend id amgjffredol wrtb geisio ol- 
rbain yr bwn sydd anolrbeinadwy i 
neb ond Duw ei bun. Ni saif amser 
ar gals yr aunuwiol, ac ni orpbwys ei 
gerbyd ar gais y duwiol. er y cawii 
banes iddo wneyd byny unwaith i 
roddi cyfle i blant yr Arjjlwydd i 
orchfygu eu gelynion. a dyma yr 
acnos tebycaf i beri attalfa ar ei fFordd, 
o blegid mae'r lor yn teimlo dros ei 
eiddo — yn awyddus ac ewyllysgar i'w 
g wared o'u cyfyngderau byd yn oed 
pan fyddo galw am beii dyryswch yn 
rbeoleiddiad y gyfruudraitb beul- 



awg. Ac ni satf ei gerbyd wrth 
waedd ddolefus a cbwynfanus priod, 
wrtb ercbwyn gwely cymbar neu 
gymbares, fel ag i attal yr anadliad 
olaf bel> ddianc i fyd yr ysbrydoedd. 
Er boll ddymuniadau yr anuuwiol 
am gael oes i fwyuhau ei bleserau 
daiarol, y mae amser yn ddystaw, 4 
Haw ddirgelaidd, yn gosod yn ei ben 
wallt gwyu, darfodiant yn ei gyfan- 
soddiad, caetbiwed ar ei anadl, a 
tberfyn ar ei einioes; tra mae y 
dnwiol &'i obeitbion a'i ddymuniadau 
am sicrbau bywyd mwy parbaol a 
sylweddol tu arall i'r lieu, mae amser 
yn cludo y ddau yn brysur prysur 
tuaV frawdlys i dderbyn eu tynged. 

Ki ddefnyddioldeb. Nid oes unrby w 
betb is yr wybren yn dal pwysicacb 
cyssylltiad &V bod marwol dyu nag 
amser, yn yr bwn y mae yn ffurfio 
iddo ei bun, trwy ei fwriadau, ei 
gynlluniau, a*i weitbredoedd, gym- 
meriad ym mhlitb ei gymmydogion 
a ddyry gysur neu aughysur iddo yn 
y byd a'r bywyd bwn, yng ngbyd 4 
sicrbau gwynfyd neu wae yn y byd 
a ddaw. Bwriadwyd ac yraddiriedwyd 
amser i ddyn i wueyd y defnydd goreu 

bono, fel nad oes gauddo bawl 
gyfreitblawn i'w ddefuyddio fel y 
myno beb droseddu deddfau ei rodd- 
wr. Y mae yn wir werthfawr, mor 
werchfawr a'i enaid; mae yu wir 
bwysig, mor bwysig a gwerth ei fy wyd; 
mae yn wir ragorol, mor rbagorol a 
dedwyddwcb ei ran aufarwol. Gofynir 
iddo yn nydd brawd am arwyddion 
o*r defnyddioldeb a fwriadwyd iddo 
wneyd o'r cyfwug gwerthfawr bwn a 
yraddiriedwyd iddo gau yr Hwn sydd 
yn llywyddu y tymniorau ac yn dal 
amser yn ei ddwrn. Ac yn unol &'r 
modd y darfu iddo bau mewn amser 
y bydd iddo fedi yn ubragwyddoldeb. 
Rbydd jzyfleusdra i ddyn gyflawnu 
gweithredoedd drygiouus yn gystal a 
gweithredoedd daiotius, gellir yn am- 
nibriodol ei ddefnyddio at y naill, ac 
yn briodol at y Hall. Dy wed wyd 
wrtbym fed amser i bob peth — amser 

1 bob amcan dan y nef. Nid oes 



Digitized by 



Tit OAUU 



gwaith na gweithred wedi ei gyflawDu 
neu ei chyflawna gan neb Uinach 
ddyool o Adda hyd heddyw, a'r nas 
cyflawDwjd mewn rhyw ran o amser. 
Ac y mae wedi parhau i ddadguddio 
ac esbonio i ddyn eu dybenion am- 
rywiog a'u canlyniadau amryddull, 
heb i UD cyfnewidiad gymmeryd lie 
yn ei eirwiredd a'i gyssondeb er ys o 
leiaf chwe mil o flynyddau. Er y 
gwoeir ef i fyny o dri chyfnod neill- 
duol, sef y gorpheool, y presennol, 
a*r dyfodol, un oyfangorflF yw wediV 
cwblj ac mae dyn yn ei fywyd yu 
cyssylltu ei hun & phob un o'r oyf- 
nodau hyn trwy yr hyn a wnaeth yn 
y gorphenol, a wna yn y presennol, 
yng nghyd i'v hyn a ragfwriada 
gySawnu yn y dyfodol. Er fod y 
gorphenol wedi dianc o'i afael, try ei 
olygon i edrycb yn ol i'r cyfnod 
hwnw, gan ddychymmygu ei hun 
megys yn ail fyw ynddo, gan y 
rhuthra ar ei feddwl adgofion o 
ddygwyddiadan a chyflawniadau a 
syrthiasant i*w ran y pryd hwnw, a'r 
defnyddioldeb a wnaeth o'r adeg hbno 
tuag at dyngedu iddo ei hun dded- 
wyddwch tymmorol a thragwyddol; 
nid yw ef yn byw yn y dyfodol, ond 
teimla ei hun megys yn ymaflyd 
mewn rhyw orchwylion, ac yn eu 
cyflawnu, er ei fod yn amddi&d o'r 
ad^ ragddysgwyliedig; ymfoddlona 
megys ar y dihun freuddwyd o'i 
fwyniant a'i gysuron dyohymmygol, 
tra mewn gwirionedd nad ydyw ef yn 
byw ond yn y foment bresennol, yr 
hon, fel momentau, mynydau, ac oriau 
ereill ddygant oddi amgylch ryw am- 
gylchiadau a rhyfeddodau adnewyddol 
yn ei deimlad, yn ei deulu, yn ei 
gymmydogaeth, yn ei wlad, a'r 
gwledydd o amgylch ogylch iddo; 
er, ef allai, na fyddai nemawr o'r 
cyfry w yn dal perthynas uniongyrohol 
a phersonol ag ef, gall eu deftiyddio 
er ei fantais bersonol, teuluol, a 
chymdeithasol, fel nad oes dydd nac 
awr yn myned drosodd na all ddysgu 
oddi wrthyut wersi gwerthfawr gyf- 
erbyn &'i fuchedd yn y dyfodol. Pe 




gwnelai gasglu iddo ei hun yr addysg- 
iadau mwyaf priodol a allai oddi wrth 
holl ysgogiadau rhagluniaeth yng 
ngherbyd y teyrn amser, a'u oy- 
mhwyso yn y modd goreu at ei 
fuchedd ei hun, diau y gwnelai amser 
yn fwy defnyddiol fyth. Y mae 
bodolaeth amser mor Uwyr, manwl, 
cysson, a hoUbresennol ar fwrdd y 
byd hwn, fel nas gall dyn fyw eiliad 
allan o bono; nis gall anadlu ond yn 
awyr amser, nis gall ymwthio allan o 
bono trwy fyned i gonglau ouddgell- 
oedd dyfoion y oreigiau, mwy nag 
mewn awyren a eheda ar adenydd yr 
awel: ni chysgai, ni ddeifroai, ni 
siaradai, ac ni wnai un ystum ar ei 
gorflF ond mewn amser, yr hwn a 
ddug y tymmorau bob yn ail, Uym- 
der a llawnder: mewn gair, amser 
ydyw y oyfwng yn yr hwn y Uy wodr- 
aethir holl amgylchiadau y bywyd 
dynol. a Duw y nefoedd yn unig yw 
brenin a phenllywodraethwr y teyrn 
amserol. 

Rhaniadau amser. Eiliad ydyw y 
drigeinfed ran o fynyd, a'r flaenaf 
yn rhes iselaf rhaniadau celfyddydol 
amser. Mynyd y w y drigeinfed ran 
o awr, ac mae rhanu amser i fynydau 
yn arferedig ym mhlith rhai cenedl- 
aethau er yn fore, o blegid cyfer- 
fyddwn &'r gair yn Llyfr lob xx. 5; 
Diar. xii. 19, <fec. Awr ydyw un ran 

bedair ar hugain o'r amser a dreulia 
y ddaiar i droi unwaith ar ei hechel 

1 wneyd i fyny ddydd a nos. Y 
crybwylliad cyntaf ag sydd genym 
am awr yn yr Ysgrythyrau Sanctaidd 
sydd i'w weled yn Llyfr Daniel v. 5, 
yn ol Geiriadur yr anfarwol T. Charles 
o'r Bala. Yr hen ddull dwyreiniol o 
fesur amser oedd wrth fyrhSd neu 
hwyh^d cysgod dyn, pren, neu fynydd, 
<kc.; oddi wrth yr arferiad hwn y 
taroddodd y geiriau, " Fel y dyheua I 
gwajB am ei gysgod, ac y dysgwylia ) 
cyflogddyn wobr ei waith." Er mor 
anghelfydd yr ymddangosai yr arfer- 
iad i ni, gwnelent ef gyda llawer o 
gywirdeb. Oddi wrth y cynllun hwn 
yn ddiammheu y dyfeisiwyd hendor- 

' ^ , I : Dfeitizedby Google >^ 



370 



TB SAUL. 



fyndg: un o'r cyfryw a gyfarfyddwn 
k hanes am dano mor fore aV Brenin 
Ahas, 742 mlynedd oyn Crist. Wedi 
hyny dygwyd dyfr-oriaduron i arfer- 
iad yn China, India, Caldea, yr Aipht, 
Eidal, Groeg, parthau o Ewrop, ac 
hyd yn oed ym Mbrydain, o leiaf 
gan mlynedd cyn Crist, ac a barhasaut 
yn y wlad hon mewn arferiad byd yn 
ddiweddar, pryd yr esgorodd amser 
ar offeryn mwy celfyddgar i rifo'r 
oriau, yr hwn a alwyd yn awrlais 
(oddi wrth ei fod yn lleisio rbifedt'r 
oriaa). Y cyntaf oV cyfryw ag y 
cawn hanes sicr am dano a ddyfeis- 
iwyd gan Wallingford, abad Sant 
Alban, o ddeutu y flwyddyn 1326. 
Er fod yn agos i bum canrif a banner 
o amser wedi Uithro beibio oddi ar 
hyny, ni ddaethant i nemawr o 
adnabyddiaeth gan y cyffredin hyd y 
ganrif ddiweddaf, a hyny gan mwyaf 
o herwydd eu buchel brisoedd a 
sefyllfa isel y cyffredin bobl. 

Priodol i ni gymmeryd dan ein 
hystyriaeth tra yn traethu ar yr awr, 
oriau, aV awrleisiau, nas gall yr un 
awrlais gadw yn briodol ond amser 
dau leoedd ar unwaitb, sef amser y 
nawnlin y byddo yn sefyll ami, a'r 
un wrtbgyferbyniol i'r ddaiar i'r 
nawnlin hbno. Er engbraifft: mae y 
ddaiar yn 360 o raddau o bydred, 
yn troi unwaith ar ei bechel bob 24 
awr, yr byn sydd yn gyfatebol i 
15 gradd yn yr awr; a pbe cymmerem 
Greenwich yn safle neu yn nawnlin am 
chwech o'r glocb yn y boreu, ac 
ehedeg oddi yno i Alecsandria yn y 
dwyrain gyda chyflymder mellten, 
neu ar darawiad amrant, byddai yn 
wyth o'r gloch yno, yr byn fyddai 
yn ddwy awr yn gynnarach nag amser 
Greenwich. Eto, pe cymmerem ein 
haden ac ehedeg mewn eiliad i Efrog 
Newydd, yr hwn le sydd 74 o raddau 
iV gorllewin o Greenwich, byddem 
yno am chwech o'r gloch yn y boreu 
yn ol cychwyn o Lundaiu am bedair 
myuyd cyn un ar ddeg yr un boreu 
— ^gwabaniaeth o bedair awr a 56 
mynyd. Felly amser Greenwich sydd 



ddiweddarach nag amser boll wledjdd 
y Dwyrain yn ol eu hagosrwydd neu 
eu pellder o'r He hwnw, ac yn 
gynnarach nar holl wledydd a or- 
weddant i'r gorllewin, yr un wedd 
yu ol eu pellder neu eu hagosrwydd, 
am y rheswm mai o'r gorllewin tua'r 
dwyrain y mae y ddaiar yn troi. 

Y no8 yw y rhan hbno o amser 
tra byddoV haul is law y terfyngylcb. 
Dan gylch y cybydedd mae y nos a'r 
dydd yr un hyd, ond fel yr agoseir 
i'r gwledydd pegynol mae y dydd yn 
byrhau a'r nos yn bwyhau, a hyny o 
herwydd uad yw eu sefyllfaoedd yn 
fanteisiol i lewyrch yr haul dros 
ycbwaneg na phump neu chwech o 
fisoedd yn y flwyddyn. Arferai y 
Ffranood, yr Ellmyn, ac hyd yn oed 
yr hen Gymry, gyfrif eu hamser wrth 
y nosau; ac oddi wrth yr arferiad 
hwn y tarddodd y geiriau wythnos, 
pythefnos, tair wythnos; hefyd oddi 
wrth yr arferiad hwn gan y Seison y 
tarddodd eu fortnight hwy. 

Y dydfl yw y rhan bono o amser 
tra byddo'r haul uwch y terfyngylcb, 
a gyfrifir gan y Cristionogion yn 
ddeuddeg awr, yr byn yw'r amser y 
mae'r ddaiar yn rhoi banner trogylch 
ar ei bechel. Yr Hebreaid a arferent 
ei ranu yn bedair rhan, sef boreu, 
anterth, nawn, ac echwydd: a'r nos 
a ddosbartbent yn dair rhan, sef nos, 
banner nos, a'r wyliadwriaeth fore. 
Yn y Testament Newydd rheuid y 
dydd yn ddeuddeg awr gyfartal, gan 
ddeobreu rhifo'r oriau o chwech yn y 
boreu — y cyntaf, ail, a tbrydydd, <fea, 
oddi wrth yr arferiad a fodolai ym 
mhlitb nifer o'r cenedloedd hynafol, 
yn Fabiloniaid, Persiaid, Syriaid, 
Groegiaid, a braidd yr oil o genedl- 
oedd Asia, am fod yr haul yn codi ar 
eu gwledydd hwy yn agos yr un 
amser trwy'r flwyddyn. Yr luddewon, 
Tyrciaid, Awstriaid, yng nghyd & rhai 
Eidalwyr, a'r Ellmyn, a ddechreuent 
eu dydd tua machludiad haul. Yr 
Arabiaid, yn gystal a seryddwyr a 
mordwy wyr pob cenedl, a gyfrifent eu 
dydd yn dechreu ganol dydd. Yr 

Digitized by Google 



371 



hen Aiphtiaid, j Cbineaid diweddaraf, 
yn gystal a'r Amerioiaid aV Ewrop- 
iaid, a gyfrifent eu dydd yn dechreu 
am banner nos; yn ol y drefn bon 
mae y dydd yn oymmeryd iddo ei 
bun y 24 awr beb ddydoliad, neu 
ddosbartbiad goleuni a tbywyllwcb, 
yr byn i raddau sydd yn ymddangos 
yn cbwitbig pan y dygom o dan ein 
bystyriaetb nad oedd am»er wedi 
cycbwyn yn flaenorol i gycbwyuiad 
yr baul yn newydd fyd mawreddbg a 
dysglaer o ddwylaw ei Grewr boU- 
alluog, am mai galw goleuni i fod- 
olaetb oedd y weitbred gyutaf sydd 
genym banes am dani yng ngwaitb y 
creu; a cban mai'r baul y w fFynnonell 
goleuni, rbesymol i ni gredu nad oedd 
goleuni oyn bod baul, er y crybwyllir 
mai'r "bwyr a fu aV boreu a f u y 
dydd oyntaf." Ob oyfrifwn yr bwyr 
bwn, y nos a fodolai cyn bod goleuni, 
a'r nos bbno yn rban o amser, rbaid 
i ni olrbain ei ddecbreuad cyn y creu; 
ac felly nid oes gobaitb y gallwn 
Iwyddo, am nad oes dim genym iV 
obwilio ond m6r annberfynol tra- 
gwyddoldeb. 

Yr w^jfthnos. Mae yr wytbnos, yr 
bon a wneir i fyny o saitb niwrnod, 
yn arferedig er yn fore ym mhlitb 
yr luddewon, yr Hiud^aid, Caldeaid, 
a cbenedloedd bynafol y Dwyrain. 
Nid oedd son am dani yng ngbalendar 
y Groegiaid a'r Rbufeiniaid: rbauent 
bwy eu misoedd yn dair rban, deng 
niwrnod ym mbob un; y rbanau byn 
a enwid gan y Rbufeiniaid yn Calanau, 
Nonau, ao Idau. 

Amrywir mewn barn ym mbertbynas 
i ddecbreuad yr arferiad o gadw neu 
gyfrif yr wytbnos: dy wed un dosbartb 
mai oddi wrtb newidiadau y lleuad, 
gan gyfrif ei mis yn l:)edair rban, y 
tarddodd. Ereill a baeraut, ac yn 
eu plitb y Ffrancod a'r Cymry, i 
enwau dyddiau yr wytbnos gael eu 
cymmeryd oddi wrtb enwau y saitb 
planed a adnabyddid yn yr ben oes- 
oedd, sef Llun, Mawrth, Mercher, 
lau, Gwener, Sadwrn, a Sul; a pbri- 
odol y gallwn dybied gyda'r dosbartb 



arall mai oddi wrtb y gweddill 
traddodiadol am waitb y greadigaetb 
y trosglwyddwyd yr arferiad i lawr i 
ni a cbenedlaetbau ereill, ac i ddydd- 
iau yr wytbnos gael eu benwi oddi 
wrtb y petbau mwyaf adnabyddus ac 
bygoelus gan y gwabanof genedl- 
oedd. Y Seison a'u ben want oddi 
wrtb yr baul a'r lleuad, yng ngbyd k 
duwiau gogleddbartb Ewrop. Mae 
cyfundeb y Crynwyr yn eitbriad i*r 
rbeol bon, am y gal want bwy ddyddiau 
yr wytbnos wrtb eu rbifedi, megys 
Oyntaf am ddydd Llun, Ail am ddydd 
Mawrtb, &c. Arwydda yr wytbnos 
bropbwydoliaetbol, saitb mlynedd 
naturiol, sef dydd yn cyfateb i bob 
blwyddyn. 

Ymis a reoleiddir gan y cyrfF nefol, 
yn enwedig yr baul a'r lleuad. Y 
mis Ueuadol sydd gynnwysedig o 29 
dydd, 12 awr, 44 mynyd, a 3 eiliad, 
yr byn y w'r ysbaid y mae'r lleuad yn 
rboi un tro o gylob y ddaiar. Y mis 
beulog sydd gynnwysedig o 30 dydd, 
IQ awr, a 30 mynyd — gwahaniaetb o 
21 awr, 4:5 mynyd, a 57 eiliad. 
Dynodir y mis beulog gan yr ysbaid 
y maeV baul yn myned trwy un o 
ddeuddeg arwydd y Sidydd, yr byn 
yw un ran o ddeuddeg: o'i daith 
flwyddol. 1^1 Oaisar, wrtb ddiwygio 
y Oalandar Bbufeinaidd, o ddeutu 41 
mlynedd cyn Crist, a drefiiodd fod y 
mis cyntaf o*r flwyddyn, y trydydd, 
y pummed, &c., i gynnwys 31 dydd, 
trwy gyfrif yr oriau attodol at y 30 
dydd a gynnwysai y mis beulog, aV 
misoedd ereill oeddynt i gael eu 
cyfrif yn 30 dydd, oddi eitbr Cbwef- 
ror, yr bwn oedd iV gyfrif yn 
gynnwyao!;^ o 29 dydd, mewn 
blwyddyn naid yn 30. Ond Augustus 
Csesar a dynodd oddi wrtbo ddiwmod, 
fel y byddai i'w gyfrif yn 28 dydd, 
mewn blwyddyn naid yn 29. Y 
meddylddrycb bwn o ddiwygio y 
calendar a gymmerwyd dan ystyr- 
iaetb dysgedigion yr oes bbno, trwy 
eu bod yn canfod eu misoedd bwy, 
sef y lleuadawl, yn cyflym wyro oddi 
wrtb y tymmorau y oyfatebent iddynt 



Digitized by 



3T2 



ar y deohreu, fel bob 34 mljnedd, 
demd en misoedd haf yn fisoedd 
gauaf, a hyoy am mai yr haul a 
lywodraethai y tymmorau ao nid y 
lleuad, yr hon, pe buasai amser ei 
chylchdroad yn gyfatelK>l i fiB yr 
haul, ni fuasai o bwys pa un a gym- 
merasid mewn arferiad nea safon 
gyfiredinol i fesur amser, yr hwn sydd 
ya arferedig o gael ei fesur wrth y 
mis gan yr Hebreaid mor bell yn ol 
ag amser Moses, os nad yn foreuacb 
na byny. 

Y flwyddyn. Gan na fedrwn fesur 
amser wrth y droedfedd, oufydd, ueu 
lathen, gofynol oedd trefnu rhyw 
gynllun i*r dyben o gael allan amser- 
oedd priodol y gwahanol dymmorau, 
yng nghyd & gwyliau arbenig a 
neillduol gwahanol genedlaethau, ac 
yn eu plitb y genedl luddewig, yr 
hon a ddechreuodd gyfrif amser wrth 
y flwyddyn mor fore a*r oynddiluw- 
iaid; a gwnaed eu blwyddyu hwy i 
fyny o ddeuddeg mis, pob un yn 
gynnwysedig o 30 dydd, heb na mwy 
na Uai wrth eu oymmeryd mewn 
cyfartalwch cyssonol. Rheolid yr hen 
flwyddyn luddewig gan drefn y lleuad: 
byddai misoedd 30 dydd Uawn a 29 
llawn bob yn ail. Ond i gymmedroli 
blwyddyu y lleuad a threfti rhedegfa 
yr haul, yn niwedd y flwyddyn byddid 
yn yehwanegu mis cyflawn ar ol mis 
Adar, yr hwn a alwent Fe-^idar^ neu 
ail Adar, 

Cyfrifid y flwyddyn heulog neu 
naturiol yn gynnwysedig o 365 dydd, 
5 awr, 48 mynyd, a 49 eihad, yr hyn 
yw'r ysbaid ag y mae yr haul yn 
myned trwyV deuddeg arwydd; yr 
oriau, mynjrdau, ac eiU«!jftu dros y 
365 dydd a gyfrifir yn gwueyd un 
dtwmod oyfan bob pedair blynedd, 
yr hyn a achosa flwyddyn naid. 

Y Caldeaid, yr Aiphtiaid, a braidd 
yr oil oV cenedloedd hynafol, a 
fesurent eu blwyddyu k deuddeg 
lleuad, cyfnod cyfartal i 354 dydd, 
8 awr, 48 mynyd, a 36 eiliad, yr hon 
flwyddyn a elwid y " Prif," a'r un 
heulog yr "Epact," yr hon sydd 10 



niwmod, 21 awr, a 13 eiHad yn hwy 
na'r flwyddyn loerawl 

Mae rheoleiddiwoh a therfyn rhao- 
iadan amser wedi bod yn destyn 
myfyrdodau athronwyr hen a di- 
weddar, ac yn eu plith nodwn 
Sosigeneft, 1^1 <'aisar, Augustas 
Csefar, y Pab Oregon XIIT., &e. 
Yn amser teyrnasiad Sior II. pasiwyd 
gweithred seneddol fod i un diwmod 
ar ddeg i gael eu gadael allan ar ol 
yr ail ddydd o Fedi, 1752, fel y 
byddai y dydd canlynol i'w gyfrif y 
I4ydd yn lie y 3ydd; a gwnaed 
cyfiiewidiad tebyg yn Sweden, Tus- 
cany, a gwledydd ereill taa*r un 
amser. Y Rbwssiaid yn unig ydynt 
y trigolion sydd yn piu*hau i ddal at 
yr hen gyfrif amserol, fel y mae yn 
angenrheidiol pan yrant lythyr i un 
o'r gwledydd ereill i'w ddyddio fel y 
oanlyn: — Ebrill neu Mehefin 
(fee. Priodolid y diwygiad hwn yn y 
calendar i'r Pab Gregori XI H., yr 
hwn, tua*r flwyddyn 1582, gwedi 
dwfn fyfyrio. a orohymmynodd fod I'r 
5med o Hydref y flwyddyn a enwasom 
i*w alw yn 15fed, o herwydd fod y 
mynydau gweddill oeddynt dros y 6 
awr a achosent y flwyddyn naid wedi 
ymchwyddo erbyn 1582 i ddeg 
diwrnod. Fr cyfryw fynydau ni 
thalwyd nemawr os dim sylw gan 
gychwynwyr y gyfundrefn Iwlaidd, 
yr hon i raddau pell a ddiddymwyd 
gyda dechreuad y cyfnod Gregoraidd 
yn y flwyddyn a nodasom, sef 1582. 
Er i'r holl wledydd oeddynt dan 
ddylanwad y Pab ufiiddhau ar un- 
waith y pryd hwnw i'r cyfnewidiad, 
ni ufuddbaodd y Protestaniaid, o 
herwydd eu penboethder a'u hadgas- 
rwydd yn erbyn Pabyddiaeth, hyd 
1752, er y canfyddent y cynlku yn 
un cydweddol a rhesymol. 

Nid oedd y gwahanol genedloedd 
hynafol yn cyduno ym mherthynaa 
i'r amser y dylasent ddeohre i eu 
blwyddyu. Yr Atheniaid a'i de- 
chreuent ym Mehefin, y Macedoniaid 
ym Medi, y Persiaid yr llfed o Awst, 
y Mecsiaid y 23ydd o Chwefror, 



Digitized by 



TB HAUIh 



3TS 



7 Mabomediaid jng Ngorphenaf, y 
Bhufeiniaid yn awr ar y oyntaf o 
lonawr (er mai ym mis Mawrth yr 
arferent ddechreu en blwyddyn gynt), 
seryddwyr yng nghybydedd y gwan- 
wyn, aV Cristionogion ar ddydd 
Nadolig (ond yn awr ar y cyntaf o 
lonawr). Ac at y gwahanol farnau 
hyn ym mberthynas i'r iawn amser 
i ddecbreu y flwyddyn, nodwn rai 
o'r gwabauol dybiau a goleddir am 
rifedi y blynyddoedd sydd wedi 
myned beibio oddi ar y cread; dy- 
wedodd yr enwog Kenedy fod oynnifer 
a 300 wabanol fympwyon ar y 
pwno bwn. 

Caergystenyn 7373 

Alecsandria 7357 

Iwlaidd 6578 

Hebreaidd 5869 V 

Cyfrifir o'r flwyddyn 1865, B.A. 
Gallem nodi amrai ereill, ond gwa»- 
anaetbed byn yna fel i roddi meddyl- 
ddrycb iV darllenydd am y wybodaetb 
ansior o ddecbreuad y cyfnod amserol. 

Ttrfyn amser, A i gwir y dyrwynir 
edef amser i ben? le, o hlegid y 
mae Duw y nefoedd wedi dywedyd 
byny, ao mor wired a*i fod wedi ei 
ddywedyd bydd yn sicr o gymmeryd 
He; y mae yn rby wirioneddol i dynu 
ei eiriau yn ol, ao yn rby ddigyfnewid 
i roi ammbeuaetb i sicrwydd. Mae 
pob petb yn cyd-dystio fod terfyn 
amser yu agosiiu; y mae pob petb 
a'r a welwn yn oyfnewid — mae y byd 
a'r byn sydd ynddo yn myned beibio 
i rywle gyda tbwrf, mae*r oil yn 
ansefydlog fel y llanw, yr bwn a ddaw 
allan o'r oefnfor i olobi traethellau 
gwledydd, i ddwyn gydag ef Iwytbi 
adnewyddol, ac i gymmeryd ereill yn 
ol i'r dyfnfor. Clywsom son am ym- 
berodraetbau eang a rhwysgfawr, am 
ddinasoedd a tbrefi heirddion a 
cbedyrn; clywsom son wedi byny am 
eu dadfeiliad a'u diflaniad o fodolaetb! 
Clywsom son am genedlaetbau a fuont 
unwaitb yn adnabyddus ao enwog, 
ond pa le y maent erbyn beddyw? 
Mae tbnau amser wedi golcbi en 



benwau allan o lecbres dyndiaetb. 
Clywsom son gan ein tadau am ben 
acbau a pbertbynasau, gyda Uawer o 
ben gofion a adroddent gyda mwynder 
a boddbad, ond pa le roae'r oil erbyn 
beddyw? Maent wedi ymgymmysgu 
& pbriddellan'r mynwentydd er ys 
Uawer blwyddyn. Mae rbyw ferw 
parbaus, siomedig, ac ansefydlog i'w 
glywed ar fwrdd amser o foreu byd 
byd y fynyd bon, ac y mae pob dydd, 
awr, a mynyd yn ein clado yn nes i'r 
terfyn, pan bydd yr angel ag un droed 
ar y mdr a'r Hall ar y tir yn tyngu 
i'r Hwn sydd yn byw yn oes oesoedd 
na bydd amser mwyacb. boll ddad- 
guddiedigaetbau lor i'r byd colledig, j 
nid oes dim yn fwy pwysfawr na / 
tberfyu amser, pan bydd yr baul yn ^ 
ymollwng i lesmair, y Ueuad yn ' 
gwelwi, ac boll anian yn trengu, 
11 web yr oesoedd yu defiVo gan ym- v 
fifurfio i ymuno 4 pbob un ei ran 
anfarwol i ddechreu oesi tragwyddol- 
deb! Ar derfyn amser bydd drws 
trugaredd yn cau, pob gobaitb am 
faddeuant yn diflanu, a'r fam yu 
eistedd. Dysgwn brynu'r amser trwy 
wasanaetbu ein Cynnaliwr: mae i ni 
flwyddyn o Sabbatbau bob saith 
mlynedd. 

GwiLTM Glan Taf. 



GROEG DIWEDDAR. 

{Modem Greek) 

Nid oes yn y Gymraeg ddim gair da 
am modem, sef dim gair Cymraeg yn 
arwyddo modem yn unig, a dim ond 
modem, Mae ein gair diweddar yn 
arwyddo modem ambell dro, ond mae 
befyd yu golygu late, Mae ben a 
diweddar yn ymadrodd purion am 
ancient and modern. Ond pe dy wedid 
Groeg diweddar, yr ystyr naturiol 
fyddai late Greek. Ac y mae byn yn 
gryn anbwylusdod i ni. Ac i fod 
yn berffaitb ddealladwy, rbaid dy- 
wedyd Groeg modem. 

Mae'r iaith Roeg yn wabanol i ben 
ieitboedd ereill. Mae'r ben Hebraeg 

Digitized by GooqIc 



374 



TB HAUL. 



yn iaith farw er ys oesoedd lawer, sef 
er ys droe ddwy fil o flynyddoedd. 
Ni bu hi byth yn iaitb llafar gwlad 
ar ol caetbiwed Babilon. Defnyddid 
y Galdaeg yn ei lie hi: ond ym- 
gyfnewidiodd y Galdaeg ym mben 
rby w bed war cau mlynedd ar ol byny 
i fod yn Syriae^. Ac nid yw yr hen 
iaitb Ladin ddim mewn ymarferiad 
llafar gwlad er ys Uawer o oesoedd, 
sef er pan oresgynwyd yr ymberodr- 
aeth Rufeiuig gan y Yandaliaid a*r 
Gothiaid. Ond mae'r iaith Roeg 
wedi mwynhau tynged wahanol. 
Newidiodd y Lladin yn fore i fod yn 
Hispaenaeg, Portagalaeg, ao Italaeg: 
ond ni newidiodd y Roeg i fod yn 
iaitb amgen na hi ei bun, o amser 
Homer hyd heddyw. Gwir yw yr 
ymgyfnewidiodd hi lawer o oes i oes, 
ond nid yoagjrfnewidiodd erioed i fod 
yn iaitb arstll. Mae yn debyg y 
decbreuodd y Groeg diweddar a 
modern tua'r flwyddyn 1453 B.A., 
pan gymmerwyd Constantinople gan 
y Mabometiaid. O byny allan fe 
gymmysgwyd yr hen iaith Roeg & 
llawer o elfenau estronol, a hi a 
goUodd i raddau mawr ei phurdeb 
oyntefig a'i chystrawen ramadegol. 
Ond yr oedd hi wedi colli byn i 
raddau oesoedd lawer cyn byny — yn 
amser olynwyr Alecsander Fawr, a 
phau oedd ei phrif gartrefle hi nid 
yn Atheu ond yn ALecsandria. Groeg 
yr oes ddirywiedig hbno yw (Jroeg 
cyfieithad y Deg a Thrigain {Septua- 
gint)f a Groeg y Testament Newydd, 
a Groeg yr luddew Pbilo, ac i raddau 
Groeg losepbus, ond fod Groeg los- 
epbus yn llawer iawu rhagoracb. 
Cyrbaeddodd yr ben iaitb Roeg ei 
pherfFeithrwydd yn amser Demos- 
thenes yr areitbiwr, cydoeswr Alecs- 
ander Fawr. 

Un brif uodweddion y gwaban- 
iaetb (neu y dirywiad) a ymlusgodd 
i'r Groeg modern yw fod ganddi ferfau 
cynnorthwyol {auxiliary verbs) fel y 
rhan fwyaf o ieitboedd presennol 
Ewrop Hyn yw y cyfnewidiad 
mwyaf a wuaed yn ei gramadeg hi 



er amser Theophylact (y Tad Groeg 
eglwysig diwedds^), yr hwn oedd yn 
blodeuo yn y flwyddyn 1077 B.A. 
Hyn oedd y cyfbewidiad mwyaf a 
ddygwyd i mewn i ramadeg yr iaith; 
ond y mae hi er ys oesoedd lawer 
wedi colli ei chyfoeth o ran mood and 
tense I raddau gresynus. Mae ynddi 
luaws aneirif o eirieu wedi eu cu^offi 
o'r ben iaith; ac y mae yn gofyn 
ysgolhaig da i allu olrhain y berthynas 
rhwng y gair cwtogedig a*r hen air 
cyflawn. Er esampl, llygad yn y 
Roeg bresennol yw mati: owtogiad 
yw hwn o'r hen air Groeg oyfystyr 
ommation. O'r gair hwn tynwcb allan 
yr om ddecbreuol a*r on ddiweddol, 
aV gweddill fydd m>ati. Ac fel yna 
am gannoedd o eirieu ereill. 

Eto, er cymmaint a gyfnewidiwyd 
ar y Roeg o oes i oes, yr iaith Roeg 
ydyw hi heddyw. A gall ysgolhaig 
da ddeall newyddiadur Groeg pres- 
ennol gydag ychydig bach o drafferth 
fel pe byddai efe yn darllen tudalen 
Homer, neu o Herodotus, neu o 
Aristotle, neu o Plutarch. Mae y 
Feibl Gymdeitbas wedi cyhoeddi 
Beibl cyfan yn y Roeg bresennol; 
a gall ysgolhaig da ei ddarllen gyda 
chryn rwyddineb. MaeV iaith Roeg 
wedi parhau i fod yr un iaitb er ys 
dros dair mil o Jfynyddoedd, Ac y 
mae hi wedi bywiogi llawer iawn 
mewn coleddiad er y pryd y rhydd- 
bawyd gwlad Groeg oddi wrth ormes 
y Twrc ym mrwydr Navarino. 

Antipab. 



LLINELLAU 

A (mfansoddwyd wrth edrych ar Sycharth 
Llansilin, sef olion hen Balatsdy enwog 
Owen Glyndwr. 

O WELE hen olion o balas y g^wron, 
Sef Owen, gwr union, oedd galon i gyd; 

I*w dy heb ddiffygio Vnedd pawb yn cyfeirio, 
Mawr groeso gaent yno bob ennyd. 

*Roedd son am ei fwydydd trwy gydol y 

gwledydd, 
A beunydd dadgenid ei glodydd yn glau; 
I'w wieddoedd yn gyaaon e gyrchai enwog- 

ion, 

A beirddion o amgylch y byrddau. 

Digitized by GooqIc 



YB HAUU 



375 



*Roedd lolo yn chwarau y delyn mewn 
hwyliau, 

A thynai beroriaeth yn bur o bob tant, 
A*i awen yn nwyfus, fel miwsig soniarus, 
Mor hapus, mor felus ei foliant. 

Glyndwr ydoedd ffyddlon— bob amser yn 
dirion, 

Nid oedd yn nirgelion ei galon un gwarth ; 
Ei lys oedd agored heb unrhy w gaethiwed, 
Na lludded, na syched yn Sycharth. 

Mor cbwitb y w myfyrio am Owen ac lolo,* 
Ddau anwyl sydd heno yn huno mewn 
hedd, 

TraV palas uchelfri sy'n garnedd mewn 
gwemi, 

A mieri He gynt y bu maw redd. 

Mae golud a mawredd, hir glod ac an- 
rhydedd, 

A bonedd yn cilio yn gyilym oV byd; 
Palasau a muriau yn myn*d yn adfeiliau, 
A thyrau o*u safle yn syflyd. 

Henrt Myllin. 

Llansilin. 



Y CORFF DYNOL A'l SWYDD- 
OGAETHAU. 

(Parkdd ducUden 342.) 

Cyn terfynu ein sylwadau ar yr 
ymenydd hoffem ysgrifenu ychydig 

linellau ychwanegol ar un o'r 
doluriau i*r rhai y mae yr ymenydd 
yn agored, a'r hwn sydd yn un o'r 
rhai mwyaf peryglus a all ymosod ar 
y cyfansoddiad cofforol, sef y parlys 
mud {apoplexy). Wrth yr ymadrodd 
hwn y meddylir dideimladrwydd di- 
symmwth — y colliad o deimlad, gallu 

1 feddwl a symmud; y mae y claf yn 
gorwedd yn ddisylw, megys pe byddai 
mewn dwfn gwsg, ac ni ellir ei ddeffroi 
trwy unrhy w foddion cyflFredin. Fyn- 
ychaf y mae*r gioyneh yn tvridgoch, 
a'r gwaed-lestri, sef rhedweliau a 
gwythienau y pen aV arleisiau, yn 
ymddangos yn rhy lawnion; y mae y 
claf yn ohwyrnu, min y wefus uchaf 
yn cael ei chwythu ym mlaen gyda 
mynediad allan yr auadl oV geneu, 
a'r croen yn orchuddiedig gan chwys; 
08 edrychir i'r Uygaid y maent yn 
ymddangos yn waedlwythog {blood- 



♦ lolo Goch, yr hwn oedd yn fardd 
teuluaidd i Glyndwr. 



shot) ac yn wydraidd yr olwg arnynt. 
Mae y pulse (curiad y gwaed), os 
teimlir rhedweli yr arddwrn. neu 
redweliau y pen, yn llawn a chaled. 
Mewn rhai achosion, pan fyddo di- 
deimladrwydd, chwysiad, a'r arwydd- 
ion ereill yn bresennol, y mae'r 
wyneb yn llibyd ei mdd, a'r ym- 
ddangosiad yn un o ddarostyngiad 
neu wendid cyffredinol; y mae y 
pulse yn wan, ac yn hyn yn gwahan- 
iaethu oddi wrth yr achos blaenorol. 

Mae y dolur hwn o dri math, sef 
yr hyn a elwir simple apoplexy (parlys 
mud syml, neu gydgrynoawl); hyny 
yw, yn cael ei achosi trwy wasgiad 
neu niweidiad arall o'r sylwedd nerf- . 
aidd yn y benglog A«6 doriad o un o'r 
gwaedlestri. Pan wneir ymchwiliad i 
benau y cyfryw ar ol marw, cyflwr 
chwyddedig yn unig o'r llestri a 
ganfyddir. Math arall yw yr hemor- 
ragic apoplexy, sef croniad o waed yn 
y pen yn cael ei ganlyn gan doriad 
un neu ragor o'r rhedweliau, ac 
arllwysiad o waed i sylwedd yr 
ymenydd. Dynia'r dolur o'r hwn y 
bu Thackeray a Charles Dickens feirw. 
Math arall yw yr hyn a elwir serous 
apoplexy, neu waedgroniad yn y pen 
gyda dylifiad allan o serum y gwaed, 
neu ei wlybwr diliw yn unig. Mae 
y dolur hwn yn ymosod mewn un o 
dair ffordd: yn ddisymmtoth, y claf 
yn syrthio i lawr yn ddirybudd, 
megys pe byddai wedi cael ei saethu; 
neu ar ol rhy w arwyddion rhybuddiol, 
yn gynnwysedig o ddolur neu boen 
cadarn yn y pen, gwrthneu {sickness) 
yn y cylla, a thuedd i lewygu; neu, 
dichon mai parlyseiddiad disymmwth 
o'r naill banner o'r corfF fydd arwydd 
cyntaf yr ymosodiad. Mewn rhai 
achosion o'r dolur nid yw y claf yn 
colli ei synwyrau yn hoUol, ond gan 
fod y peiriannau ymadrodd wedi eu 
parlyseiddio, y mae yn hysbysu ei 
feddwl trwy arwyddion. Os bydd i 
ryw un gael ei ganfotl yn y cyflwr 
hwn, ni ddylid colli amser cyn ymofyn 
am gynnorthwy meddygol; eithr yn 
|y cyfamser llawer a ellir ei wneyd 

Digitized by GooqIc 



TB BAUL. 



gan ddjn oall a mednu. T peth 
cjntaf i*w wneathur ym mhob aches 
yw rhyddhau pob peth o amgyloh 
gwddf y claf, oodi ei ben, a*i osod i 
eistedd mewn ystdl neu ar iofa, ac 
agor ffeneetr yr ystafell, fel y byddo 
i ddylifiad rhydd o awyr gael ei 
gyfeirio at ei bea, at yr hwn hefyd 
da fyddai oymhwyao dwfr oer, oeu 
ddwfr a gwinegr. Os bydd y gwyoeb 
yn chwyddedig, yn goch, ao arwyddion 
o waedgroDiad yo y pen, y Uygad yn 
waed-lwythog, a'r puise yn Uaum a 
chrifff y claf a ddylai gael ei unxedu 
o'r fraiob, ao mewn dyn neu ddynes 
o wneuthuriad cyflawn, iV helaeth- 
.rwydd o 16 hyd 24 wns (peint ac 
yohwaneg), neu at ddynesiad Uewyg, 
yr hyn a ellir ei adnabod wrth wauh£l 
y puUe, OS delir y bye ar arddwrn y 
fraich arall. Dylid gofalu er hyny 
na syrthio y claf i lewyg. Drachefn, 
er fod y gwyneb yn Uw^, ob bydd y 
puUe yn llawn, caied, a Uamol, y claf 
a ddylai gael ei waedu, yn enwedig 
OS bydd o wneuthuriad cryf a llawn. 
Eithr, .ar y Haw arall, os bydd y 
gwyneb yn Uwyd, aV puUe yn wan a 
dpspeidiol, hyny y w, yn euro weithiau 
ac yn peidio bryd arall, ni ddylai y 
claf gael ei waedu, ond ei drin fel pe 
byddai mewn llewyg, aV gwaedu gael 
ei ohirio hyd nes y byddo i'r arwydd- 
ion crybwylledig eu dangos eu huuain 
drachefu, sef y Uawnder yn y puhe, 
y gwaedgroniad yn y pen, &a 
Gynghor meddyg enwog ar y pen 
hwn sydd fel y canlyn: — " Os bydd 
y pul&e yn llawn, neu yn galed, neu 
yn adlamol, megys taut telyn neu 
offeryn oerdd lUnynog, neu os bydd 
arwyddion amlwg allanol o lawuder 
gwaed yn y pen, gwaeder. Er fod y 
claf yn llioyd ei wedd, eto os bydd 
y pulse yn oaniatau, hyny yw, yn 
gryf, &c., gwaeder. Os bydd y 
gwyneb yn dh,v)yddedig, er fod y pulse 
yn wan, gwaeder. Eithr os bydd y 
gwyneb yn llwyd ac oer, a'r pvlse yn 
wan a dyspeidiol, na waeder, canys 
chwi a beryglech fywyd y claf trwy 
amddifadu y galon lesg o ran o*i 



ohynhyrfydd natoriol.*' Bhai a 
gynghorant gymmeryd y gwaed o 
wythien oefh y droed« yr hon a 
chwydda os gosodir y droed mewn 
dwfr twym. Os bydd gelod o fewn 
gafE^l gellir gosod o un i ddau ddwsin 
i dyuu gwaed ar y taloen, arleisiau, a 
thu oefn i'r dustiau, fel ychwanegiad 
at neu yn lie gwaedu oV fraich neu 
droed. Gellir tyuu gwaed hefyd trwy 
graffinio {cupping) o'r war. 

Y peth nesaf i'w wneuthur ar ol 
gwaedu, os gwaedir hefyd, fydd rhoi 
moddion agoriadal grymus i'r daf. 
Tr dyben hyny, os ^1 y claf lyncu« 
yr hyn a ddylid ei brofi trwy roddi 
llonaid llwy de o ddwfr yn ei eneu, 
dylai gael dose gref o calomel — tua 
deg grain wedi ei gymmysgu ag 
ycfaydig o siwgr ac ymeiiyn, yr hwn 
a ddylai gael ei osod ym mheU yn ol 
ar dafod y claf; ond os bydd y gallu 
i lyncu wedi ei golli, ni ddylid ei 
roddi, gan y gall wneuthur niwed. 
Yn y cyfryw amgylohiad o ddeutu 
dau ddyferyn o croton oU^ pe wrth 
law, a ddylai gael ei roddi ar y tafod, 
a rhefrolch ei gymhwyso, pa un ai y 
llyncir y moddion uchod neu beidio. 
Hyn a ellir ei wneuthur o grtid (cawl 
dwfr), tua pheint yn glauar yn cyn- 
nwys naill ai llonaid llwy fwrdd o 
haleu cyffrediu, neu gymmaint a 
chneuen o sebon melyn yn doddedig 
ynddo; neu yn He hyny wns neu 
ddau Epsom saUs, neu wns neu 
ychwaneg o gastor oU, neu ddau o 
olive oil; neu drwyth senna, yn cael 
ei wneuthur o banner wns o'r dail 
gyda pheint o ddwfr a ellir ei roddi. 
Pa agoriedydd bynag ddichon fod yn 
gyfleus a ddylai yn y fath amgylchiad 
gael ei ddefhyddio ar unwaith hyd 
ddyfodiad y meddyg (os bydd byw 
ym mhell), yr hwn a ddyry gyfferi 
cryfach, os yn angenrheidiol, megys 
dram o jalap yn y grud, neu mewn 
achosion o rwymder mawr a arfera 
yr hyn a ganlyn: — Castor oil, dau 
wns; spirit of turpentine, dau lonaid 
llwy de; gritel, banner point. Un arall 
a ellid ei ddefnyddio fyddai, castor 



Digitized by 



YR HAUL. 



377 



ot7, oil of turpentine wos o bob no, 
croton oU cbweoh dyferyu, f^mel 
pedwar wna — un tra chryf. Dylai y 
traed hefyd gael eu gosod mewD dwfr 
poeth a mwstardd ynddo, a'u rhwbio 
yn dda. Pob ymgais i roddi bwyd a 
ddylai gael ei ohirio am oriau lawer. 
Mewu ymoBodiad o natur wabanol, 
hyny yw, yn arddangos arwyddiou o 
wendid a darostyngiad — gwedd Iwyd 
a pulse gwan — pob ymgais at waghau 
a gwanycbu y oyfausoddiad trwy 
waedu, ic, a ddjlai gael ei ochelyd; 
ond powltisau o fwstardd a el lit* eu 
cymhwyso yu ddiattreg at y cluniau, 
moi'ddwydydd. neu rhwng yr ys- 
gwyddau. Braidd pob peth arall a 
ddylid gael ei adael i'r meddyg, yr 
liwu ym mhob acbos a ddylai weled 
y claf mor gyuted ag a fo yo ddichon- 
adwy. 

Ymosodiad oV parlys mud a all 
uaill ai adael y claf mewn perfifaith 
iechjd ymddaogosiadol neu yute wedi 
ei Imilyseiddio niewu (5orff, a*i wan- 
yob u mewu foeddwl, y dyn ond nid 
yr un dyn ag oedd; y nerth wedi ei 
gyfnewid i wendid, yr hwn wendid a 
gyunydda gydag amser, colliad o'r 
oof, plentyneiddiwoh, <&c.» byd oni 
wna ymosodiad neu ddau yu ycbwan- 
egol derfynu ei oea anhapus. Neu 
ynte, y dideimladrwydd a all gyn- 
nyddu oV decbreu, gyda'r arwyddion 
ereill, a tberfynu mewn marwolaeth. 

Nid yw y clefyd bwn yn gyfifredin 
yn ymosod ar ddynion heb. ryw 
rybuddion blaenorol, y rbai a ddyleut 
osod y claf ar ei wyliadwriaetb. Y 
cyfryw bersonau ydynt yu fwyaf 
tueddol i'r parlys mud yw y rbai ag 
y mae eu rbieni neu bynafiaid wedi 
dyoddef oddi wrtbo; dyniou o wneutb- 
uriad corff neillduol, gyda pben mawr, 
gwyneb gwridgocb, a gyddfau byrion, 
braisg, yn enwedig os yn byw yn fras; 
a pbersonau wedi myned ym mlaen 
mewn oedran, tu hwnt i banner cant 
Rhagdueddiad i'r dolur bwn a all 
hefyd gael ei acbosi gan afiechyd o'r 
arenau, neu o'r gwaed-lestri ymen- 
yddol; gan anghymmedrolder; a chan 
48— xvi. 



y peidiad o ymarllwysiadftucynnefinol, 
cyfnodol neu ereill, un o ba rai yw 
clwyf y marchogion, &o. Ym mblith 
y rhyhuddion a'r bygythion o'i ym* 
OBodiad, y riiai a ganlyn ydynt j 
pwysicafr^dolur yn y pen; y l^endro, 
yn enwedig wrth blygu; teimlad o 
bwysi a gorlawnder yn y pen; swn 
yn y clustiau; byddarddd neu ddall- 
ineb ebrwydd ymadawol; gwelediad 
dyblyg, hyny yw, un gwrthddrych 
yn ddau; dylifiad aohlysurol o waed 
oV trwyn; marweidd-dra; colliad o'r 
cof; darostyngis^d nieddwl mawr; 
siarad ammherthynasul ac angbysson; 
cysgadrwydd; aneglurdeb geiriad; a 
pharlyseiddiad rbanol, weitbiau yn 
effeithio ar aelod, weitbiau ar g'lau y 
gwyneb, weitbiau ar yr amrantau; y 
gwyneb a'r llygaid yn ymddangos yn 
11a wn a ehoob. Os bydd y pei-son o 
gyfansoddiad teneu, gall fod befyd 
ddolur yn y pen. y bendro. gwelediad 
ammberffaith, a dyryswch, gwendid 
mawr o'r galluoedd meddyliol, y cof 
wedi ei effeithio arno, y gallu o 
ymresymu ar bwnc adnahyddus wedi 
gwaethygu, y dywediad yn anghroew, 
er gyda'r arwyddion byn fod y 
gwyneb yn llwyd, y jmlse yn wan, a'r 
boll ymddangosiad yn ddifywyd yn 
bytrach nag yn orlwytbog. 

Fe wel y darllenydd mai personau 
cryfion, yn gyffredin yn meddu 
gyddfau byrion a phenau mawrion, 
yn enwedig os byddant yn byw yn 
**helaethwych beunydd," ydynt yn 
agored i'r matb cyntaf o arwyddion; 
a dynion o gyfansoddiadau teneuon a 
gwanllyd i'r ail. Pan mewn dyn ar 
unrbyw gyfnod yn ei fywyd, ond yn 
fwyaf neillduol ar ol yr oedran o 
banner cant, yr ymddengys y fatb 
arwyddion, ni ddylent gael eu hes- 
geuluso am ddiwrnod; ond y mae yn 
amlwg fod y driniaetb gyfaddas i'r 
ddau fatb yn dra gwabanol. Y dyn 
o gyfansoddiad cryf a gorlawn a 
ddylai ar unwaitb ddarostwng ei 
ddull o fyw, ymwadu braidd, os nid 
yn boUol, ag ymborth cigol a diodydd 
alcobolaidd, gwinoedd, a gwirodydd 



Digitized by 



Google 



378 



YB HAUL, 



poethioD, gochel swperi, cymmeryd 
ymarferiad oorfforol cymmedrcl, nid 
gormodol, a chodi yn fore. Cjnhyrf- 
iftd meddyliol o bob math a ddylai 
gael ei ochelyd, y pen a ddylai gael 
ei gadw yu uchel yu y gwely, pob 
peth o amgylch y gwddf yn hoUol 
esmwyth a llao. Y corff a ddylai 
gael ei agor yo rfaydd gyda pheleni o 
calomel a cdocynth yn cael en cym- 
meryd bob nos am rai gweithian, ac 
yn cael eu canlyn gan foddion halen- 
aidd bob bore, megys Seidlitz poufders^ 
neu halen Epsom, tna dan lonaid llwy 
de oV olaf mewn peint o ddwfr gydag 
ychydig o garhonaU 9oda, neu tuaV 
un faint o citrate of magnesia, Y 
peleni a allant gynnwys 7 neu 8 grain 
colocynth, a dau neu dri o calomel. 
Qwneler yn ddau belen i*w cymmeryd 
wrth fyned i'r gwely. Y mae y rhai 
hyn yn garthai cadarn; os yn rhy 
gryf, cymmerir tri grain o colocynth, 
a dau o calomel, gwneler yn un belen, 
a chymmerer y draflwnc halenaidd 
yn y boreu. Neu, compound rhubarb 
a blue pill, 5 grain o bob un, a 
gwneler yn ddau belen iV cymmeryd 
fel uchod. Oolchi y pen beunydd a 
dwfr oer, neu gosod ceingoraeth ar y 
gwegil a wna lea. Pan fyddo y ben- 
dro, dolur y pen, curiadau oedym o 
redwelion y pen, a gwaedu o'r trwyn 
yn bresennol, Uawer o les a ddeillia 
p agor y corff yn fywiog, ao hofyd 
oddi wrth bothellu gwar y gwddf, a 
gwaedu os yn ofynol. Rhaid i'r dyn 
gwan ei gyfansoddiad ganlyn cynllun 
arall — gorphwysdra a Uonyddwch; 
gochel pob peth a all gynhyrfu y 
gyfundraith nerfaidd; Uudded gor- 
modol yn beryglus; oadw'r coluddion 
yn rheolaidd bob dydd, ond peidio 
defnyddio carthedigion cryf, un neu 
ddau o'r compound rhubarb pills yn 
achlysurol; yr ymborth yn feithrinol 
a hawdd ei dreulio; a gwirodydd, 
megys cwrw neu win, os yn arferol o 
gael eu hyfed mewn cymraedrolder, 
ui ddylent, oddi eithr eu bod yn 
uniongyrchol achosi anesmwythder. 
Uawnder, a phoen yn y pen, gael eu 



gadael heibio heb ganiat&d meddygoL 
Cofier yr hen air, ''Prevention is bdter 
than cure,** hyny yw, "Rhagflaena 
drwg sydd well na'i wella." 

W. 

Llanfynydd, 

(/'w barhau,) 



Y SABBATH. 

Henfftch, ddydd gwyl anwylaf !— y dydd gwyl 
Dawdd y ga]on arwaf: 
Dydd Duw, dydd fy Nuw, fy Xaf, 
Yw'r dydd a anrhydeddaf. 

ARALL. 

Dydd filfil ymbilion, — a thymmor 
Antbemau plant STon : 
Dydd fri a aawdd y fron, 
Dydd hwyl a gwyl y galon. 

NiCANDER. 



Y CYNGHORAU CYFFREDIN. 

"Y Cynghorau Cyffrbdin" oedd- 
ynt Gymmanfaoedd Eglwysig a 
gynnelid ar gais ac o dan lywyddiaeth 
Ymerawdwyr Cristionogol Rhufain, 
y rhai a wahoddent Esgobion o bob 
parth o'r byd i gydymgynghori a'u 
gilydd yng nghylch matterion pwysig 
yn perthyn i athrawiaeth, trefh, a 
disgyblaeth yr Eglwys. Gwelir y 
cynllun ysgrythyrol a ddilynid yn y 
Cynghor yn lerwsalem, a'r pender- 
fyniad a wnaed yno ar yr ymryson 
yng nghylch yr Enwaediad.* Fe 
ddywaid Eusebius, yr hanesydd 
enwog,* fod Gymmanfaoedd Eglwysig 
wedi cael eu cynnal yn y dwyrain yn 
yr eilfed ganrif; a Fermilianus, 
Esgob Cesarea,' trachefn iddynt gael 
eu cynnal yn flynyddol yn Affrica; 
ond Cynghorau Lleol neu Genhedl- 
aethol oedd y rhai hyn. Y Cynghorau 
Cyflfredin a alwyd ar achosion neill- 
duol — pan fyddai rhyw ddadl neu 
ymryson pwysig yn cyfodi, er chwilied 
pa beth yr oedd yr holl Eglwysi ym 
mhob man er dyddiau yr Apostolion 



* Actau XV. 

2 A.D. 270—340. 

3 A.D. 233— 269. 



Digitized by 



YR HAUL. 



379 



wedi ei ddal, a phenderfynu y ddadl 
yn gyttun a hyny. 

Ac er nad yw Cynghoran Cyffredin 
yn anffaeledig, ac er y " darfu iddynt 
weithiau gyfeiliorni, a hyny mewn 
pethau a berthynant i Dduw,"* eto 
mae Eglwys Crist ym mhob oes wedi 
gosod parch mawr amynt ac wedi 
gwneiid cyfrif uchel o'r rhai boreaf 
honynt fel mynegai cywir i feddwl 
ac amcan lesu Grist a'i Apostolion 
Sanctaidd ; ac yn enwedig, y mae 
Eglwys Lloegr wedi rhoddi pwys 
mawr ar y pedwar cyntaf o honynt, 
sef Cynghorau Nicea, Gaercystenyn, 
Ephesus, a Chalcedon. 

1. Cynghor Nicea, Cynnaliwyd y 
Cynghor hwn dan lywyddiaeth yr 
Ymerawdwr Cystenyn Fawr (yr hwn 
oedd enedigol o Gaer Efrog, yn 
Lloegr), yn nhref Nicea, yn Bithynia, 
yn y flwyddyn A.D. 325, pryd y bu 
318 Esgobion yn bresennol. Yr 

''achos o'i gynnal ydoedd gau athraw- 
iaeth " Arius," offeiriad o Alecsandria, 
yr hwn a wadai wir Dduwdod y Mab, 
gan ddysgu ei fod yn greedig fel dyn 
neu fel yr angylion, a bod amser cyn 
ei fod Ef. Eraill trachefn o'i gan- 
lynwyr a'r na feiddient ei ddilyn cyn 
belled a hyn, a daerent nad oedd Efe 
oV Un ond o gyffelyh hanfod Qiomoi' 
ousios nid homoousios). Penderfyniad 
y Cynghor ar hyn yn ol geiriaii y 
Credo a gyfansoddwyd y pryd hynny, 
hyd y geiriau " Credaf yn yn Yspryd 
Glan," ydoedd ei fod Ef yn " gen- 
hedledig gan ei Dad cyn yr holl 
oesoedd, yn Dduw o Dduw, Llewyrch 
o Lewyrch, Gwir Dduw o Wir Dduw, 
cenhedledig nid gwneuthuredig, yn 
un hanfod a'r Tad." Prif wrth- 
wynebydd Arius ar yr achlysur oedd 
yr enwog a'r dysgedig Athanasius. 
Yn y Cynghor hwn fe gyttunwyd ar 
rai Canonau i fod yn rheolau i'r 
Eglwys Gyffredinol. 

2. Cynghor Caercystenyn. Cyn- 
naliwyd y Cynghor hwn yn ninas 
Caercystenyn yn y flwyddyn A.D. 381 , 



' Erth^gl xxi. 



dan lywyddiaeth yr Ymerawdwr 
Theodosius. Yr achos o'i alw yng 
nghyd ydoedd heresi Macedonius, yr 
hwn a ddysgai am yr Yspryd Glan 
braidd yr un peth ag a ddysgasai 
Arius am y Mab, gan wadu ei fod o 
ddwyfol hanfod. Er atteb i hyn y 
chwanegwyd at ymadroddion Credo 
Nicea y cwbl sydd yn dilyn y geiriau 
" Credaf yn yr Yspryd Glan," oddi 
eithr y geiriau "a'r J/aft" yn yr 
ymadrodd " deilliaw oddi wrth y Tad 
a'r Mab."» 

3. Cynghor Ephesus a gynnaliwyd 
gan yr Ymerawdwr Theodosius yr 
ieuaf, yn y flwyddyn A.D. 431, i 
gydymgynghori yng nghylch athraw- 
iaeth Nestorius, Patriarch Caercys- 
tenyn, am Berson Crist, Daliai 
Nestorius ei fod yn Ddau Berson^ 
sef yn ddyn trwy enedigaeth, ac yn 
Dduw trwy arwisgiad. Dysgai fod 
y Forwyn yn " Fam Crist" {Cristo- 
tokos), ond gwadai, yn groes i'r 
bennod gyntaf o Efengyl S. loan, ei 
bod hi yn "Fam Duw" (TheotoJcos). 
Barn y Cynghor ydoedd, fod Crist 
yn un Person, yn yr Hwn y cyssyllt- 
wyd y ddwy natur heb gymmysgu eu 
sylwedd na'u hymchwelyd. Cyril o 
Alexandria oedd un o brif enwogion 
y Cynghor hwn. 

4. Cynghor Chalcedon. Galwodd 
yr Ymerawdwr Marcianus y Cynghor 
hwn yng nghyd yn y flwyddyn 
A.D. 451, i ystyried athrawiaethau 
Eutyches, yr hwn a ddysgai nad oedd 
ond un natur yng Nghrist, ac er ei 
eni yn Ddyn, ymchwelyd y Dyndod yn 
Dduwdod. Penderfyniad y Cynghor 



* Yr ychwaneg^ad hwn "aV Mab" 
{FiUoque\ g:an un rhan oV Eglwys yng 
Nghyngor Toledo, A.D. 589, fa un achos 
ymranniad yr Eglwys Foreol yn ddwy 
blaid, sef Eglwys Rufain ac Eglwys Ropg; 
achos arall oedd gwabaniaetb barn ar 
byngciau dinasaidd a gwleidyddol. Nid 
oes cymmaint o wahaniaeth rhwng eu 
hesponiadau. Cyfieithiad yw y gair 
** deilliaw " o*r Lladin procedens^ a*r Groeg 
ekporevomenon, yr hyn a arwyddooca "yn 
dyfod oddiwrth,** fel cennad oddiwrth 
frenhin. 

Digitized by GooqIc 



380 



TB HAUL. 



oedd ei fod yn berffaith Dduw a 
pherffaith Ddyn, o enaid rheBjmol 
a dynol gnawd yn hanfod,'* 

Crynhoir deffiniad y Gynghorau 
uchod ar Natur a Pherson Crist yn 
y pedwar gair Groeg, alethos^ teleios, 
adtairetos, ac asi/nchetos, y rhai a 
arwyddoccant fod Crist lesu "yn 
wir Dduw," "yn berffaith Ddyn," 
"yn un Person diwahan," ac "heb 
gymmysgu sylwedd y Duwdod a'r 
Dyndod. 

Mae Eglwys Roeg yn cyfrif tri 
Chynghor arall yn rhai " Cyffredin," 



sef Ail Gynghcr Catrcystenyn^ a gyn- 
naliwyd dan lywyddiaeth Justinian 
yr Ymerawdwr, A.D. 553, er cwblhau 
gwaitb Cynghor Ephesus; Trydydd 
Cynghor Caercystenyn, A,D, 680, a 
gynnaliwyd i'r dyben o attal ymled- 
aeniad cangen o'r heresi a gondemn- 
iwyd yng Nghynghor Cbalcedon; ac 
Ail Gynghor Nicea, A.D. 784.' 

Mae Eglwys JRufain trachefu yn 
cbwanegu at y rhai hyn lawer iawn o 
rai (liweddarach fyth a gynnaliwyd 
ganddi hi yn unig, ac er hynny a 
gyfrifir ganddi yn rhai Cyffredin. 



EGLWYS RUFAIN. 
Diweddar fahwysiad ei bathrawiaethuH ac arferion neiilduoL 



A.D. 

787 
1215 
1350 

1414 

1439 

1549-63 

1854 

1870 



Ail Gynghor Nicea . 
Pedwarvdd Laterati . 

V Pttb Clement VI. . 

Cynghor Constance . 
Cynghor Florence . 
Cyngh<ir Trent 

Y Pab Pius IX. 
Cynghor y Vatican . 



Delnau yn yr Eglwys! 
Traws-sylweddiad 
Pardyuau neu Faddeuaot- 

Lythyrau 
Altai y Cwppan oddi wrth y 

gwyr lleyg 
Purdan a Phenarglwyddiaeth 

y Pab 

Ychwanegu deuddeg pwnc neu 

erthygl at y Credo' 
Cenhedliad dihalog Mair For- 
wyn 

Anffaeledigrwydd y Pab 



^ Gan fod daa Gynghor Caercystenyn yn fath o atiodiadau at Gynghorau blaenorol 
Ephesus a Chalcedon, fe allai bod Eglwys Lloegr wedi eu cymmeryd fel rhannau o 
honynt, heb ^yfeiriad mwy neillduol attynt; ond am yr olaf, gan fod rhai penderfyn- 
iadau ffafriol i addoliad delwau wedi eu mabwysiadu ynddo fe*i gwrthodwyd gan amry w 
Eglwysi, ac ya enwedig gan Eglwys y wlad bon, yog IStihymmanfa Cheedeyihe, 
A.D. 785. Felly nid oes roo*r uo cydsyniad cyifredinol yr Eglwysi ya perthyn i*r un 
o'r Cynghorau diweddarach ag Vr cbwech cyntaf. 

2 Fe ddywaid Barrow' fod Credo newydd Pius IV., hyny yw, Credo Cynghor Trent, 
yn cynnwys y newydd bethau gau a ganlyn: — 

1. Saith Sacrament. 

2. Athrawiaeth Trent ar Gyfiawnbid aV Fecbod Gwreiddiol. 

3. Aberth cymmodol yr Offeren. 

4. Traws-sylweddiad. 

5. Y Cymmun dan un elfen neu ryw. 

6. Purdan. 

7. Gweddio ar y Saint 

8. Anrhydeddu Creiriau. 

9. Addoli delwau. 

10. Eglwys Rufain yn Fam ac yn Ben ar yr hoU Eglwysi. 

11. Tyngu uFu.ld-dod iV Pab. 

12. Derbyn Seneddolion yr holl Gymmanfaoedd a Chynghor Trent. 

^ Hanc veram Catholicam Fid^m, extra qu&m nemo salvus essie potest^ voveo spondeo et 
juro," (** Yn ^A y wir ffydd Gatholig hon, y tu allan neu heb yr hon ni ddichon neb fod 
yn gadwcdig, yr ydwyf yii addunedu* yn ymwystlo, ac yn tyngu**) yw y Llw a 
gymmerir gan bob offeirind Pabaldd, a cnan yr holl Fynach(id, Atbntwon, a Gradd* 
orioQ {Graduates)? 

* On the Popt't Supremaep, p. 290. 
3 ThfopUbu ^Ueanus, p. 181. 



Digitized by v^oogle 

\ 



TB HAUL. 



381 



DAMMEGION ESOP. 



YR HKN WSAIO A I MOBWYNIOH. 

'RoEDD hen wraig weddw gjnnil, gynoil, gynnil, 

Yn cadw ffarm oV enw Bod y Grimpil. 

Nid ydyw hynafiaethwyr yn cyttuno 

PVun a'i ym Mon yr oedd y fFtrani bonno, 

Ai ynt« ym Mrycheiniog, ai Mdrionydd, 

Ai ynte ym Morganwg, nen Eifionyad : 

Ni waeth ym mh'le : mae Ilawer gwraig ofnadwy 

Am bethau'r byd iV chael o Fon i P?nwy, 

Fel hithau'n union ; hwy a flingent cbwannen 

Ermwyncaelgwerthu'rcroen, fel croen cwningen. 

Dwy forwyn oedd gan bon, yn gweithio'n galed ; 
Yn yr oes honno 'doedd dim ttrike j merched. 
ByddaiV hen wreigen grintach hwyr a borau, 
A thrwyV boll ddydd, yn edrych ar en holan: 
Nid ydoedd dim gorphwysdra fnnnd iddynt, 
Na gwyl na seibiant; d^bryd oedd eu helynt: 
Itoedd llawer iawn o waith, rhwng pobi a golchi, 
A phorthi'r moch aV lloi, heb son am gorddiri^ 
Hwyr aent i gysgn, fore ghis y cedent, 
Pan ganaiV ceiliog. Wrth eu gilydd dVedent, 
" Gwnawn frad y ceiliog, terfyn rhown iV ganu, 
'* Torrwn ei hen ; ac felly ni gawn gyBgu 
" Bob dydd ryw awr neu ddwy yn ychwanegol ; 
" Ac fe fydd hynny'n ddeffro pur resymmol. 
Ac felly fu; fe dorrwyd pen y ceiliog: 
Ond yr hen wraig, ag oedd i elw'n chwannog, 
Ar ol ei cb oiled oV aderyn borau 
A'i gloob blygeiniol, a ddefiroai oriau 
Yn gynt na r amser, ac a chreglais croch 
A alwai y morwynion ddau o'r gloch. 
Ac weitbian un, or bore, gan wneud mawrllw 
Ei bod hi'n berfedd goleu ddydd glSn gloyw. 
*' Os drwg oedd amom," medd y merched'druain, 
" Pan ganai r ceiliog ar ben bope plygain, 
'* Yn gorfod codi, heb gael ennvd hepian 
" Ond rhy w dair awr neu ryw bedeirawr fechan, 
" Mae'n waeth yn awr o lawer iawn ein tynged ; 
" Prin awr a gawn o gwsg, 'r ol gw«ithio'n galed : 
"Ar draha tost ein meistres nid oee pall: 
gyfnoyi fuom ninnau ifodyn ffaU."" 



/CASTELl/SANT DUNWYD. 

(Parhdd o dndcden 350.) 



LLINACH ACHYDDOL ARGLW7DDI Y LLB, 
o'r OOKBtiOYNIAD NORM AN AID I 
LAWR HYD Y PEBOHBNOGYDD DI- 
WBDDAF. 

1. Syr William h Efiterliug, Maroh- 
og, a ddaeth drosodd gyda Robert 
Fitzamou i oresgyuiad Morganwg, ao 
a gafodd i*w gyCran arglwyddiaethi 
Sant Dunwyd; iV hon y daeth yii 
iawn feddiaiinydd, trwy briodi eti- 
feddes y He, yr boa oedd Havis, 
i»ei*ch Syr John Tnlbot, Marchog, ao 
iddynt y bu mab oV enw John. 



2. Syr John le Esterling, Marchog, 
a briododd Matilda, merch i Syr John 
Corbet, Barwn Poutsbury) a deilliodd 
iddynt fab a enwyd Morice. 

3. Syr MorioeleEsterling. Marcfaog, 
a briododd Cecil, merch ac etifeddee 
i Syr Pigot de Sepson (1), o Cleve, ac 
iddyut y bu mab a enwyd Robert, yr 
hwn oedd y cyutaf a enwyd yn y 
cyfenw '* Stradling." 

4. Syr Robert Stradling, Marchog, 
a briododd Havitia, merch i Syr Hugh 
Brent, Marohog, a bu iddyut fab a 
enwyd Gilbert. 

5. Syr Gilbert Stradling, Marchog, 
a briododd Eleuor, merch i Syr John 
Sowen. Marchog. a bu iddyut fab a 
enwyd William. 

6. Syr William Stradling. Marchog, 
a briododd Cecil, merch i Syr Hugh 
Cornwalia, Marchog, iddynt y bu mab 
a enwyd John. 

7. Syr John Stradling. Marchog, a 
briododd Ann, merch i Syr Hugh 
Montford, ao iddyut y bu mab a 
enwyd Peter. 

8. Syr Peter Stradling, Marchog, 
a briododd Julian, merch ao etifeddes 
Syr TlM)mas Hawey, o Combhawey, 
yc^ Ngwlad yr Haf, ac a gafodd yu 
waddol gyda hi arglwyddiaethau 
Combhawey ao Halsway, oV un He, 
a bu iddyut fab a enwyd Edward. 

9. Syr Edward Stradling, Marchog, 
a briododd Elenor, merch i Syr Gil- 
bert Strongbow, Marchog, a bu iddynt 
hwythau fab a euwyd Edward. 

10. Syr Edward Stradlingf. Marchog 
y Bedd, a briododd Wenlliau, merch 
ac etifeddes i Syr Roger Berkrola, 
Marchog (Berklos), St. Dathan (Eagt 
Orchard), ac a gafodd yu waddol gyda 
hi lawer o diroedd ym Morganwg; 
iddyut y bu mab a enwyd William. 

1 1. Syr William Stradling, Marchog 
y Bedd, a briododd Elizabeth, merch 
i Syr John Semirard, Marcho^r, ao 
iddynt y bu mab a enwyd £>iward, a 
mab arall a enwyd William, y ahai 
a alwyd Edward a William, o> 
Merthyr Mawr a Rhuthyu. 

12. Syr Edward Stradling, Marchog 

Digitized by Google 



382 



YR RAUU 



J Bedd, a briododd Jane, meroh i 
Henry Bewford. yr hwn oedd frawd 
i Ddag Somerset. Ar ol iddo ef 
gladda ei wraig gwnawd ef yn 
gardinal. Bu mab iddynt a enwyd 
Hary. 

13. Syr Hary Stradling. Marohog, 
a briododd Elizabeth, merch i Syr 
William Thomas Herbert. Arglwydd 
Raglan, a bu iddynt fab a enwyd 
Thomas. 

14. Syr Thomas Stradling, Ysw., a 
briododd Janet, merch i Thomas 
Mathew, o'r Radyr, a bu iddynt 
feibion o'r en wan Edward a Hary; 
priododd yr olaf ferch i Mr. Thomas 
Jubb, blwyf St George, ger Caer- 
odor, a bu iddynt fab a enwyd Francis 
Stradling. yr hwn a briododd Mary, 
merch i Bartholomew Michel, Ysw., 
a bu iddynt bedwar o feibion. a dwy 
o ferched: yr henaf a enwyd Grace 
(eu hail blentyu); priododd Edward 
Van, Ysw., o'r Marcross. EnwauV 
Ueill oeddynt John, Edmund, Hary, 
Thomas, Johan Stradling. Priododd 
Edmund weddw Goffe o Gaerodor; 
a Jane (merch Syr Thomas Stradling, 
o Janet ei wraig, merch Thomas 
Mathew o*r Radyr, yr hon Jane 
oedd eu hunig ferch a'u plentyn 
ieuengaf) a briododd Syr William 
Griffith, Marchog, YstafellyddGogledd 
Cymru. 

15. Syr Ed ward Stradling, Marchog, 
a briododd Elizabeth, merch i Syr 
Thomas Arundel, Marchog, a bu 
iddynt ddau o feibion, Thomas ac 
Edward. Yr olaf a briododd Elizabeth, 
merch ac etifeddes Robert Raglan, 
GerU,, o Lanilltud, a bu iddynt amry w 
blant: Lam brook Stradling, eu mab 
henaf, yr hwn a gyfenwid Lambrook 
Stradling of Roath; Robert Stradling, 
yr hwn a briododd Denis, merch i 
Watkin Lychwr, Gerd.; John Gwyn 
Stradling a briododd Catherin, merch 
a ohydetifeddes i Mathew Price Ychan, 
Geiit; Elenor a briododd Alexander 
Popham, Ysw.; ac Elizabeth a briod- 
odd — Morgan, Ysw., o'r Bydwelldy. 

16. Syr Thomas Stradling, Marchog,, 



a briododd Catherin, merch i Syr 
Thomas Gamage, Marchog, Arglwydd 
y Coetty, a bn iddynt ddau o feibion 
a dwy o ferched. Priododd Kate 
William Prichard o Gaerwent, Crtnt,; 
a Jane a briododd William Giles, 
Gent,, o Gileston. 

1 7. Syr Edward Stradling. Marchog, 
a briododd Agnes, merch i Syr Edward 
Gage, Marchog, ac am nad oedd iddynt 
blentyn rhoddodd arglwyddiaeth Sant 
Dunwyd, yng nghyd aV oil oH 
feddiant, i'w gefnder, oV ail radd, sof 
John Stradling, yr hwn oedd fab 
henaf Francis a Mary, merch Bar< 
tholomew Michel, a enwasom jn 
barod yn y rhifnod 1 4. 

18. Syr John Stradling, Marchog, 
etifedd Sant Dunwyd, a briododd 
Ann, merch i Edward Gage. Ysw., a 
bu iddynt bump o feibion, sef Edward, 
Thomas. Donat, Hary, a (Jeorge 
Stradling; ac un ferch, yr bou a 
briododd William Thomas, mab ac 
etifedd Edward Thomas, Ysw., o 
Waenfo. 

19. Syr Edward Stradling, Marchog, 
Sant Dunwyd, a briododd Mary, 
meroh i Syr Thomas Mansel, Marchog, 
Fargam, a bu iddynt bedwar o 
feohgyn, a phedair o ferched, nid 
amgen Edward, John, Thomas, a 
Mansel; Joan, Jane, Elizabeth, a 
Dorothy. Priododd Joan David 
Mathew, Ysw., o Laudaf; Jane a 
briododd Thomas Carn, Ysw., o Nash; 
Elizabeth a briododd Edward Turber- 
ville, Gent, o Suthern; a phriododd 
Dorothy Hary Hill, Gent 

20. Syr Edward Stradling, Marchog, 
Barwnig, ieu., o Sant Dunwyd, a 
briododd Catherin, merch i un Mr. 
Pery, seneddwr, <&c., o Lundain, a bu 
iddynt fab a merch, sef Edward a 
Jane, yr hon a briododd CharleS; mat) 
ac etifedd Charles Bowen, Ysw., o 
Kitle Hill, yn Gower, a bu iddynt 
ferch, yr hon a liriododd Syr William 
Waller, Marchog. 

21. SyrEdw(yrd Stradling, Barwn, 
a briododd Elizabeth, merch i Syr 
Edward Mansel, o Fargam, a cbwaer 



Digitized by 



YB HAUL. 



383 



i Martha MaDsel, yr hon a briododd 
Thomas Morgan, Ysw., o Dredegar, 
a bu iddynt fab a enwyd Thomas 
Stradling, yr hwn a fu farw yu 
Ffrainc yn ddietifedd, yr hyn a 
gymmerodd le tua 1775. A chym- 
tneryd Cliff's Book of South Wales yn 
awdurdod, yr hwn a ddywed fod y 
Stradlings wedi bod yn berchenogion 
ar arglwyddiaeth Sant Dunwyd dros 
684 o flynyddau, a chyfrif y cyfnod 
yna at 1091, sef yr amser y daethaut 
i feddiant o bono, yr ydym yn anturio 
dywedyd mai yn y flwyddyn 1775* 
y bu farw Edward Stradling, y 
diweddaf a arddelodd y cyfenw 
"Stradling," ac a fu yn meddiannu 
a phreswylio y castell hwn. 

BYGWYDDIADAU AMRYWIOL. 

Tua'r drydedd ganrif ar ddeg nid 
oedd Cristionogaeth yn ei phurdeb 
gwreiddiol, ond megys llythyren farw 
yng Nghymru, o blegid yr oedd uid 
yn unig Cymru ond boll Ewrop yu 
cydnabod awdurdod y Pab fel pen- 
cynnrychiolydd yr Eglwys, tra yr 
oedd cenedl y Cymry yn anufudd i 
ymostwng eu gwamu o dan iau y 
Sacson ua'r Norman, ac felly mewn 
cyflwr o derfysg parhaus wrth sefyll 
ar y diffynol yn erbyn ymosodiadau 
y ddwy genedl a nodasom. Y Pab 
yn gwybod sefyllfa pethau yn y wlad 
hon, yu enwedig ym Morganwg, a 
ddaeth drosodd i gadamhau bawl y 
Norman iaid yn y rhan hon o Gymru, 
yr hyn a gymmerodd le yn y flwyddyn 
1145; y Pab hwn oedd Nicolas Brek- 
spere, ac yn ol y lolo MSS.y tud. 64, 
ar grwydr oedd ym Morganwg, a bu 
yn oael ei ymgeleddu dros lawer o 
amser gau Syr Gilbert Stradling, yn 
Sant Dunwyd, yr hyn a ddengys fod 
y §tradling8 yn bleidwyr gwresog i'r 
grefydd babaiddj ond nid oeddynt 
hwy yn eithriad i'r gweddill o*r llinach 
Normanaidd yn hyn, o blegid gellir 
dywedyd mai hwy a sefydlasant 
fynachdai a mynachyddiaeth Caer- 



Nid y w Cliff yn gy wir yn, hyn. 



dydd, Mai^m, Castell Nedd, &c„ yr 
hou grefydd a fu mewn urddas a l)ri 
ymarferol pV unfed ganrif ar ddeg 
hyd yr unfed ganrif ar bymtheg, .y 
cyfnod yn yr hwn y Uusgwyd niferi 

ofergoelion perthynol i'r grefydd 
bono i blith y Cyniiy, y cyfryw ag 
ydyut wedi eu trobglwyddo o un to 
i'r Hall i lawr i ui, er nad yr oil o 
honynt, am fod ffrwd amser a goleuni 
gwybodaeth yu lladd y naill ar ol y 
Hall, fel cyn hir bydd awyr Cymru 
wedi myned yn rhy bur i'r fath sorod 
allu bodoli o dan ei nwyfre. ^ 

Yu y flwyddyn 1480 bu Syr Thomas J * t 
Stradling, Marchog, farw yn y Preach- 
ing Friars, y m Mynachlog Caerdydd ; /j ^ 
ei weddw oedd Janet, nierch Thomas ' 
Mathew.o'r Radyr, yr hon cyn hir a 
briododd k Syr Rhys ab Thomas, un 
*o arwyr maes Bosworth, a threulias- 
ant weddill eu hoes yng Nghastell 
Carew, yn swydd Ben fro. Tua thri- 
gain a phedair ar bymtheg o flynyddau 
cyn hyn, sef yn y flwyddyn 1401, yr 
oedd yr enwog Owaiu Glyndwr yu 
dryllio cestyll ei elynion yn y deheu- 
barth, y rhai oeddynt bleidwycs^ 
Harri fV., ac er iddo alw i gerfio ^^J)iif^i 
olion ar furiau cestyll y Coetty a'r j 
^indryfeu, yn gystal a chestyll ereill ^(^'^ 
nid pello Sant Duuwyd, gadawodd 
eiddo y Stradlingiaid heb eu cyffwrdd, 
a hyny, ef allai, am y rheswm eu bod 
yn ddynion tra heddychol, ac heb 
fod yn bleidwyr agored a phenboeth 

1 Harri. Nid aeth Owain heibio y 
castell hwn o herwydd ofn a braw 
y dyrnaid milwyr oedd gan y Strad- 
lingiaid, o blegid cawn ef yn alluog i 
wrthsefyll galluoedd Lloegr o ddeutu 
saith milltir o'r He, sef ar Bant y 
Wennol, ger y Bontfaen, He y gwnaeth 
eu llwyr orchfygu gwedi deunaw 
awr o ymladd gwaedlyd ac ystyfnig 
ar bob tu! Yr oedd cymmysgedd 
priodasol y Stradlingiaid kr pendefig- 
ion ( 'ymreig yn ffurfio undeb rhyng- 
ddynt, fel yr oeddynt fynychaf gwedi 
canrifoedd o ymgyfarwyddo a chyf- 
athrachu wedi dyfod yn unochrog 
ym mhob anturiaeth ryfelawg, &c. 



384 



TB HAUL. 



7 



Hyn, ef allai, oedd llawer o'r rheswm 
i Owain arbed j oastell hwn. 

Yn y flwyddyn 1433 ymoeodwyd 
ar Syr Hary Stradltng gan forleidr 
oV enw Colyn Dolphin, pan yr oedd 
mewn yacfU gyda chyfeillion a gwas- 
anaethwyr yn dychwelyd wedi bod 
yn talu ymweliad & Combbawey ac 
Halsway, yng Ngwlad yr Haf. Yr 
oedd Elizabeth ei wraig wedi gwneyd 
amryw barotoadau yn y castell er 
mwyn cael gwledd o ddyfyrwch gyda 
chyfeillion a chyfeillesau uchelradd i 
roesawi ei ddychweliad. Tra yn 
bryderus yn ei ddysgwyl i ddyfod, 
yr oedd prudd-der yn daeuedig droB 
wyuebau y gwahoddedigion. amynych 
ofer edrychent am dano trwy ffenestri 
y castell; o*r diwedd daeth ei yacht 
ikn^^ i> golwg. yn cael ei chylchynn gan 
J ^ \ aniryw ^gyfan-longau ereill, ao ar 
\ brydiau ymddangosai fel yn ceisio 

diauc. end byddai y Uongau ereill yn 
^ ei amgylchu a'i ddal, yr hyn a 
ychwanegodd fraw y castell wyr. Ond 
oV diwedd daeth cenadwri i'r Ian i*w 
hysbysQ fod Syr Hary yn rhwym 
gan Colyn Dolphin, ac na ollypgai ef 
yn rhydd o dan 2000 o farciau, swm 
o tua 900p. oV ariau presennol yn 
y deyrnas hon. I gyfarfod &'r 
amgylchiad annysgwyliadwy hwn, 
dywed traddodiad iddo gael gwerthu 
rhan o arglwyddiaeth Gwlad yr Haf, 
Citwn Landw, ac arglwyddiaeth* 
Penllin.t Nis gallwn ddywedyd dim 
am y ddan le cyntaf, ond gwyddom 
oddi ar awdnrdod safadwy fod y 
traddodiad am yr olaf yn anghywir, 

blegid ni ddaeth y Stradlings i 
feddiant o arglwyddiaeth Penllin hyd 
amser Leland, yr hwn a ysgrifenodd 
hanes ei daith trwy Gymru yn y 
flwyddyn 1538, sef ym mhen 85 o 
fly nyddau wedi'r ymosodiad gan Colyn 
Dolphin; cyn yr amser hwn perthynai 

1 Dwrbiliaid y Coetty. Ond modd 
bynag, sicr yw i Syr Hary Stradling 

♦ Gwel DctnoTaD's Excursions in South 
Wales, tud. 321. 

f Ystad Maesale^ a werthwyd, meddai i 
Evans's Letters on South Wales, 1 



Li 



gael ar nnwaith wertbn llawer o*i 
diroedd i gyrbaedd y tiwm o 900p., 
am nad oedd tiroedd yn yr amser 
hwnw ond tua un rhan o ddeg oV 
gwerth presennol. Ym nihen rfaat 
blynyddau, megys yn wyrthiol, cafbdd 
y fantaiB o ddial ar ei ymosodydd. 
Colyn Dolphin, yr hwn a gafodd ei 
wthio gan y storm gref yn erbyn 
traetheUau Saut Duuwyd, fel y cafodd 
Syr Hari a*i wyr ef at en trugaredd, 
ac i'r dyben o ad-dala iddo am ei 
gymmwynas flaenorol, crogwyd ef 
wrth un oV coed mawrion yu y buarth 
nesaf allan; cyinmerwyd meddiant 
o'i longau, a rhodclwyd terfyn ar 
rwysg ei gydysbeilwyr. Am ratror o 
fanyliou, gwel jTAe Hidory of Colyn 
Dolphin, 

Nid oedd y Stradlingiaid ar ol eu 
oyfoeswyr mewn ymhyfrydiad ac ym- 
arferiad mewn llenyddiaeth, o blegid . 
ceir trwy nn o houyut, sef Edward 
Stradling, yr hwn a ysgrifenodd yn 
amser y Frenines Elizabeth, lawer o 
wybodaeth ym mherthynas i achau 
ac arglwyddiaethau y Normaniaid a 
oresgynasant Forganwg, o dan y pen- 
awd The Genealogy of the Norman 
Knights," ycyfryw a ddyfynwyd yng 
nghyd k " Gweithiau Caradog o Lan- 
carfan," gan Powell yn ei History of 
Wales, yr hwn sydd wedi cael ei 
arferyd fel safon gyffredinol gan 
braidd yr oil o'r haneswyr Cymreig. 

Treiglai yr oesau ym mlaen yn ddi- 
ymorphwys, a chyda hwy dygent 
gyfnewidiad ar ol oyfnewidiad i'n 
gwlad, yn wladol a chrefyddol, yn 
foesol a chymdeithasol; ao ym mhlith 
y pwysioaf nodwn y i^)Lw ygiad Pro- 
testanaidd, yr hwn a sefydlwyd ac 
a gadaruhawyd mewn rhan gan 
Cromwel. Gwedi bod trwy yr Alban 
a rhai o drefi mawrion Lloegr yu- 
diddymu &*r magnel ac S.'r cleddyf 
awdurdod a galluoedd y brenin, daeth 
trwy Gymru yn y flwyddyn 1648 i 
roddi un dymchweliad i'w bleidwyr 
yn y wlad hon; ac wedi galw yng 
Nghaerwent a Chaerdydd, i ddifodi 
galluoedd gwarchodawl y ddau le hyn, 



1 



YB HAUL. 



385 



oychwynodd o'r lie olaf gyda byddin 
tua thref Penfro, pryd y gwrthwy- 
nebwyd ef yti Sant Ffagan gan fyddin 
o tua 10.000 o w^r, yn cael ei 
harwain gau gadly wyddioii pendefigol 
Cymreig. &o , ac yu eu plith gallwn 
dybied fod gan Syr Hary Stradlinjz 
rai o ddewisoliou ei w^r. Yr oedd 
yr Hary hwn yu l:>edwerydd mab i 
Syr John Stradliug, a'r pumrned 
disgynydd oV Hary yr ymosodwyd 
arno gan Dolphin. Dich(»n mai 
Edward, ei frawd henaf, neu un o'i 
frodyr, oedd eu cadlywydd, oiid modd 
bynag am hyn sicr yw i Groniwel 
ddvfod i wybod fod y Stradlin^s yn 
elyniou iddo. ac yn ei wrtliwyiiebu 
yn y lie a enwasom. Gwedi iddo 
enuill y fuddugoliaeth hon «r y 
(Jyniry, yr hyn a gymnierodd le ar 
yr Sfed dydd o Fai, yn y flwyddyn >i 
uodrtsom, gwnaeth ail gychwyniad 
tua Phenfro. a phan yn dynetsu tua 
Sant Dunwyd trefnodd ei fyddin ar 
gyfer ymosodia<l, pryd y taflodd y 
castellwyr y pyrth yn a»rored iddo; 

' aeth yntau i mewu gyda'u wyr. a 
ohawsant eu orwala o fwyd a diod. 
nes oedd rhai oV milwyr yn banner 
meddw: un o'r cyfryw. i'r dyben ef 
allai o borthi ei gy wreiiirwydd. a 
saetbodd i lawr y golomen anr oedd 
ar ben y ffynnon* a fFrydiai i fyny 
trwy golofn feohan o saer-faenwaith; 
a dywedir fod Cromwel ei hun yn ei 
gaufod, yr hwn, yn ol eiJymdostedd 
arferol, a orohymmynodd ei grogi am 
ei yniddygiad anweddua yug ngwyneb 
caredigrwydd y castellwyr. Cym- 

.naerodd y dienyddiad hwn hefyd le 
wrth un oV coed mawrion ar y bunrth 
nesaf allan. Yn yr amser hwn yr 
oedd y pendefigiou Cymreig yu 
prysuro gyda'u gwyr tua thref 
Penfro, i wneyd un ymosodiad pen- 
derfynol ar Cromwel a'i wyr cyqto 
gadawai Gyraru i wynebu ar yr 
Iwerddon. Yn awr rhoddwn lythyr o'i 
eiddo at y Senedd oV dref a enwasora, 
air am air fel yr aufoi^vyd ef: — 



Y mae hon ar y buarth nesaf i me\¥n. 
49--xvi. 



"July 15, — Letter this day came 
from Lieut. Gen. Cromwell to his 
Ekoelency the Lord Fairfax, and the 
Committee of Derby House, the 
surender of Pembrook Town and 
Castle, Tuesday last, 11th July, upon 
these articles: That Major-Gen. Lan- 
goru, CoL Poyer, Col. Humphrey 
Mathews, Capt. Bowen, and David 
Poyer. do surrender themselves to 
the mercy of the Parliament; that 
Syr Charles Kemisb, Syr Henry 
Stradling. Mr. Miles Button, Major 
Richard. Lieut -Col Stradlaud, Major 
Prichard, Lieut.-Col. Laugharne, 
Lieut -Col. Brabson, Mr. Gamage, 
Major Butler. M Francis Lewis, 
Major Mathews Major Harnisli. Capt. 
lioch, Capt Jones, Capt Boweii Capt. 
Watts, Lieut You?)g, do within six 
weeks depart the kniL'doin. and 
not to return within two years .Ml 
officers, gentlemen, and private 
soldieis not before named to have 
free liberty to go to tiieir several 
habitations, and not to be plundered," 
<kc Allan o'r Cromwelinna, tud. 41. 

Meddyliasom mai jrwell oedd i ni 
beidio cyfieithu y llythyr hwn. rhag 
naallem wrth byny wneyd cyfiawuder 
ag ef; a sfwnaethom ei ddyfynu am 
fod Syr Henry Stradling yn un o'r 
nifer a gymmerwyd yn garcharorion 
yu<r Nghastell Penfro, ac iddo ef fel 
y lleill gael ymadael a r deyrnas hon 
dros yr vsbaid o ddwy flynedd. Ond 
yr oedii y gosp o gael ymadael 4'u 
gwlad di'os (1(1 wy flynedd o lai pwys 
na clinol 6n croori neu eu saethu, yr 
hyn a gafodd .imryw bendefigion a 
allem eu henwi a gymmerwyd yn 
garcharorion ^anddo mown manau 
ereill. Ond os talodd .Cromwel 
ymweliad gelynol ar Stradlingiaid, 
talodd y Frenines Ann ymweliad 
heddychol H'u preswylfod, sef Castell 
Sant Dunwyd, yr hyn a gymmerodd 
le yn y flwyddyn 1707, gyda Syr 
Edward Stradling, ei thrysorydd, yr 
hyn oedd y rheswm dros ei gwahodd 
a thros iddi hithau ddyfod. Yr oedd 
y Syr Hid ward hwn yn Arglwydd 

Digitized bv 



386 



TR HAUL. 



Raglaw, ac yu dad i Sjr Thomas 
Stradling, j diweddaf oV Stradlings 
a fuont yn cyfanDeddn y oastell hwn. 
Aeth Syr Thomas, yng Dghyfeillach 
nn John Drake, o swydd Buckingham, 
i deithioV Cyfandir, pryd y gwnaeth- 
ant gytundeb ammodol ysgrifenedig, 
am nad oedd gan y naill na*r Hall o 
honynt etifedd, fod arglwyddiaeth un 
Tr llall 08 dygwyddai un o honynt 
farw yn ystod y daith hon. Bu Syr 
Thomas farw yn Ffraino pan ar ei 
daith adref; ac felly aeth yn ym- 
rysonfa gyfreithiol rhwng ei berthyu- 
asau agosaf aV Syr John Drake ym 
mherthyuas iV arglwyddiaeth, yr 
hon oedd ac y sydd yn bresennol 
^' tua 22 o dyddynod, yn cymmeryd i 
' mewn hoU -IIWlljif Sant Dunwyd, rhan 
o Lanilltud Fawr, a rhan o Farcrosa. 
Codwyd yr achos i'r Chancery, lie y 
barnwyd haw! y Drake yn gyfiawn 
^ iddo, ac i'w ganlynydd, Syr T. Turville 
Drake, oddi wrth yr hwn y disgynodd 
yn ddiweddar i feddiant y Dr. Nicholl 
Carne, Yaw., yr hwn sydd foneddwr 
oV iawn ryw, yn ddisgynydd union- 
gyrchol o freninoedd Gwent, aV 25 
Syr William le Esterling, o blegid 
yr oedd chwaer y barwn diweddaf 
o*r Stradlings yn hen nain iddo. 

Yn awr rhoddwn daflen fer o'r 
rhai a fuont yn siryddion o'r castell 
hwn dros sir Forganwg, wedi ei 
chymmeryd o'r Merthyr Guardian 
am Mawrth 25, 1854. 

Blwyddyn. Enw. 

1547 Syr Thomas Stradling. 
1573 Syr Edward Stradling. 
1582 Syr Edward Stradling. 
1595 Syr Edward Stradling. 
1607 Syr John Stradling. 
1619 Syr John Stradling. 
1 650 Syr Edward Stradling, Roath. 
1710 Syr Edward Stradling. 
1760 Syr John de la Fountain 

Tyrwhitt Drake. 
1786 Syr John Tyrwhitt Drake. 

Ni fu y Drakes erioed yn byw yn 
y He, na neb arall oddi eithr Mrs. 
Thomas^ gweddw oflfeiriad Sant Dun- 



wyd, a*i mercbed, gwedi y diweddaf 
o*r Stradlingiaid, Syr Thomas Strad- 
ling, yr hwn, fel y gwelir oddi wrth 
y daflen uchod, oedd wedi ymadael 
cyn y flwyddyn 1760. Tra yr oedd 
y oastell o dan ofal Mrs. Thomas a'i 
mercbed, gwnelai m6r-ymolchwyr eu 
oartref ynddo yn achlysurol bob haf. 
Mae ei berchenog yn bresennol yn 
ei adgy weirio ar gyfer ei drigiannu ei 
hun. 

Garadoo ab Bban. 



GWIRIONEDDAU FN DYDDIAU 
NI. 

Rhifyn Rhagarweiniol. 

AIL DDYPODIAD YR ARGLWYDD. 

Gan fod ein lie mor gyfyng nis gall y 
mater pwysig y traethir arno gael ei 
ystyried ond o un golygfan yn unig. 
Pan oedd ein Harglwydd yn cynnal 
ei gynnadledd olaf gyda'i Apostolion 
ar y nos y bradychwyd Ef, a'u calonau 
hwythau wedi eu llanw k thristwch, 
Efe a'u cysurodd hwynt &V addewid 
a adroddid mor fynych y byddai iddo 
yn ddiau ddychwelyd atynt draehefn: 
" Yr wyf Fi yn myned i barotoi lie i 
chwi." "Mia ddeuaf draehefn, ac a'ch 
cymmeraf chwi ataf fy Hun." " Mi 
a ddeuaf atoch chwi." " Yr wyf yn 
myned ymaith, ac Mi a ddeuaf atoch 
draehefn." " Ychydig ennyd, ac ni*na 
gwelwch; a thrachefh ychydig ennyd, 
a chwi a'm gwelwch." — loan xiv. a xvi. 

Yr oedd yr lesu yn fynych wedi 
llefaru wrth y torfeydd mewn dam- 
megion, ond ei arferiad ydoedd ym- 
ddyddan yn eglur a mynwesol wrth 
ei Apostolion. Ei eiriau — ^gellid eu 
hystyried ei eiriau olaf — oeddynt, gan 
hyny, mor amlwg a <liammheuol ag y 
gallai geiriau fod, ac felly y deallodd 
yf Apostolion hwynt, o blegid dywed- 
asant, " Wele, yr wyt Ti yn awr yn 
dywedyd yn eglur, ac nid wyt yn 
dywedyd un ddammeg."-Ioan xvi. 29. 
Yr oedd eu Harglwydd a'u Hathraw 
wedi ymdeithio yn eu mysg, nid fel 
ysbryd neu ddrychiolaeth, eithr fel 



Digitized by 



YB HAUL. 



387 



<2ynpeHfaith a gwirioneddol: yroedd 
yn eu gadael dros ychydig, ond fel yr 
ydoedd yn eu gadael, felly y dychwelai 
atynt dracbefn — dyn, wedi ei ogon- 
eddu, eto perffaith a gwirioneddol 
ddyu. 

Wedi eu cysuro fel hyn gallai yr 
Apostolion oddef i'w Harglwydd ym- 
adael oddi wrthynt am dymmor; ac yn 
y gobaitii o'i weled yu fuau drachefn 
hwy a aetbant yug ughylch y gwaith 
y gadawsai Efe hwyut i'w gyflawnu. 
Yr oeddynt oil yn edrycb am ei 
ddyfodiad, yn dwyn tystiolaeth iddo, 
ac hyd y foment olaf o'u by wyd yn 
gweddib am dano. 

Un dyben mawr eu gweinidogaeth, 
yu wir, nid ydoedd fwy na Uai na 
phorotoad at yr amgylcbiad hwn — 
corAn ei cbyflawniad a*i gogoniant. 
" Pan ymddangosa Crist ein by wyd 
ni, yna befyd yr ymddangoswch 
chwitJiau gydag Ef mewn gogoniant." 
"Ac y mae pob un sydd ganddo y 
gobaitb hwn ynddo Ef yn ei buro ei 
bun, megys y mae Yntau yu bur." 
— 1 loan iii. 3. 

Ysgrifeniadau boreuaf Sant Paul 
ydynt ei ddau Epistol at y Thessalou- 
iaid. Mae "dysgwyl am yr Arglwydd 
oV nef " yn cael oyfeirio ato yn eglur 
yra mbob un o'r wyth penned cyn- 
nwysedig yn yr epistolau hyn; ac y 
mae canon yr Ysgrythyr Sanctaidd ei 
bun yn diweddu gydag anadliad dwys 
or un gobaitb bir-ddysgwyliedig trwy 
Sant loan: *' Yn wir, tyred, Arglwydd 
lean." Eto y mae yr Arglwydd beb 
ddyfod — y mae dysgwyliad yr Apos- 
tolion hyd yma heb ei gyflawnu, ac 
y mae yr Eglwys Gristionogol wedi 
colli, nid yn unig y gobaitb, ond hyd 
yn oed, i raddau mawr, y dymuniad 
gyfarfod H'i Phen. " Fa le y mae 
addewid ei ddyfodiad Ef]" ydyw 
gofyniad Uawer yn y dyddiau diweddaf 
hyn, fel y rhagfynegwyd gan Sant 
Pedr. Pa ham na ddaeth yr Arglwydd 
at ei Apostolion fel yr addawodd Efe 
wrthynt? Mae Duw ei hunan yn 
rhoddi yr atebiad, ac un galarus ydyw. 
Nid yw yr Eglwys wedi bod yn barod 



i gyfarfod k*i Harglwydd. " Nid ydyw 
yr Arglwydd yn oedi ei addewid, ond 
hir-ymarous yw Efe tuag atom ni, 
heb ewyllysio bod neb yn golledig, 
ond dyfod o bawb i edifeirwch. Eithr 
dydd yr Arglwydd a ddaw megys 
lleidr y nos."— 2 Pedr iii. 9, 10. Daw, 
efe a ddaw, a hyny ar frys. 

Amcan Satan ydyw dallu calonau 
dynion, fel y byddo i'r dydd hwuw 
felly ddyfod arnynt yn ddiarwybod. 
Gadewch i ni yn fyr ystyried un neu 
ddau oV twyll-resymau mwyaf can- 
fodadwy, y rhai y mae efe wedi eu 
swyno i fyny i'r dyben hwn. 

Yn gyntaf, fod dyfodiad yr Ar- 
glwydd yn golygu angeu. 

Yn awr, nid yn nnig ni ddarfu i'r 
Arglwydd yn un man ddywedyd fod 
augeu yn gyfystyr a'i ddyfodiad Ef, 
ond yn y gwrthwyneb, tra y mae Efe 
yn barhaus yn ein rhybuddio i fod yn 
barod erbyn ei ddyfodiad, nid yw 
erioed yn nodi angeu fel gwrthddrych 

wyliadwriaeth! Na, ar un achlysur 
gwnaeth wahaniaeth amlwg rhwng y 
ddau ddygwyddiadj o blegid, wrth 
ragddy wedyd wrth St. Pedr y farwol- 
aeth oedd yn ei aros ef, Efe a sylwodd 
am y dysgybl yr hwn oedd Efe yn ei 
garu, Os myuaf iddo aros hyd oni 
ddelwyf, beth yw hyny i tif Fel pe 
dy wedasai wrth Pedr, " Yr wyt ti i'm 
gogoneddu 1 trwy farw, gall cyfran 
arall fod yn eiddo iddo ef, sef cael by w 

1 gyfarfod a Mi." Arglwydd y by wyd 
yw Crist; gelyn Crist y w angeu, yr hwn 
o'r diwedd a ddinystria Efe. Yr ^m i 
weddio am ddyfodiad yr Arglwydd, 
ond yn sicr nid am angeu, yr hwn, 
yng nghyd ag uffern, a fwrir i'r Ilyn 
o dan (Dad. xx. 14). Mae y credadyn, 
ar ei farwolaeth, yn ymadael i fod 
gyda Christ, ond nid yw Crist mewn 
un ystyr yn dyfod ato ef. 

Yn ail, fod dyfodiad yr Arglwydd 
yn sicr yn ysbrydol, ac yn cymmeryd 
lie at ddynion pan ddychwelir hwynt 
ato Ef. 

Dylai y rhan flaenaf o'r papyryn 
hwn fod yn ddigonol i droi ymaith y 
fath feddylddrych, canys y mae yn 



Digitized by 



388 



TR RAUL. 



daugos fod Crist yn ddiau i ddyfod 
yn bergonol. Ond nid ydym yn oael 
eiu gadael i ymresyinu yo unig oddi 
wrth gyfatebiaeth ar fater mor bwys- 
fawr. Yng ngeiriau olaf ein Har- 
glwydd, a gyfeiriwyd atynt eisoes. 
Efe a lefarodd, uid am ei adyfodiad 
ei Hud yn uuig, ond hefyd am ddt/fod- 
tad am ft. llwyr \iahaLiol oddi wrtho. 
Efe a lefarodd am ddyfodiad yr 
Ys.l»ryd Glan. gwaith yr Hwu yn 
ysbrydoedd dynion, sydd yu dwyn 
oddi amgylch yr hyn a olygir wrth 
ddychweliad a saucteiddiad. yn en 
hystyr uchaf: "A Mi a weddiaf ar y 
Tad. ac Efe a rydd i chwi Ddyddauydd 
arall. fel yr aroso gyda chwi yii dra- 
gwyddol, sef Ysbryd y Gwirionedd." 

Y Dyddanydd. yr Ysbryd Gl&i) [nid 
lesu ei Hunan], yr hwii a eufyn y 
Tad yu fy euw I, Efe a ddysg i chwi 
yr holl bethau." — loan xiv. 16 a 26. 

fewn deuddeg diwraod o esgyniad 
eiu Harglwydd yr addewid bon a 
gyflawuwyd. Daeth yr Ysbryd Glan 

1 lawr ar ddydd y Pentecost, ac er cael 
ei wrthwynebu yn ami, y mae yn 
arcs yn yr Eglwys yn dragwyddol. 
Ond mor bell oedd yr Apostolion oddi 
wrth ystyried hyn fel y cyflawniad o 
fynegiad yr Arglwydd y byddai iddo 
£f ddyfod ei Hunan drachefn, fel 
mai ar ol eu cynnysgaeddu fel hyn 
&*r Ysbryd G14n y daethant i deimlo 
yn Uawn y tristwch o absennoldeb 
Crist, a'r dirfawr angeti am ei ddy- 
chweliad. Ysbryd y Tad aV Mab 
ydyw y Dyddanydd. Nid yw yn 
llefaru am dano ei Hun, ond yn 
tystiolaethu i'r Mab. Trwy ei dyst- 
iolaeth y mae yn arwain dysgyblion 
Crist i iawn ystyried sefyllfa amddifad 
yr Eglwys, a'r diffyg o bob gwynfyd- 
edigrwydd yn y byd, tra y mae yr 
Arglwydd yn absennol; ac y mae yn 
rhoddi iddynt, trwy ei breswyliad 
ynddynt, ryw flaen-brawf o'r gogon- 
iant a> anfarwoldeb yr hwn a ddwg 
Trist gydag Ef. Fel hyn y mae y 
Dyddanydd yn Uenwi oalonau y 
dysgyblion &'r dymuniad am ddy- 
chweliad yr Arglwydd, ao yn eu 



hysbrydoli yn barhaas i lefain, Tyred 
ar frys, Arglwydd lesa!'* 

Mae ystyr fendigedig, yu wir, ym 
mha un y mae yr Arglwydd wedi 
dyfod dracbefti Trwy yr Ysbryd 
Glan y mae Efe hyd yn oed yn awr 
yn breseunol gyda'i hobl, ond yn yr 
ystyr hwnw yr oedd Efe yr un mor 
bresenuol yn ystod yr holl amser pan 
oedd yr Apostolion yu gweddio. ac yn 
dysgu yr Eglwys i weddio, am ei 
ddyfodiad personol. Gallwn orphwys 
yn ddioifel, gau hyny, fod yr Arglwydd 
yn dyfod, ac yn dyfod yn bersonol, yr 
un modd ag yr aeth Efe. A gallwn 
fod yr un mor sicr o un ffaith arall, 
sef y hydd ei ddyfodiad yn ddisym- 
mwth ac anuysgwyliadwy; bydd dyn- 
ion yn bwyta ac yn yfed, yn priodi 
ac yu rhoddi i briodas, yn pryuu ac 
yu gwerthu, pau, wele! y dygwyddiad 
mawr, dygwyddiad yr holl ddygwydd- 
iadau, a gymmer le! Ac a fydd y 
byd yn ddychweledig a sanctaidd ar 
y pryd hwnw? Bydd y byd yn ei 
sefyllfa waethaf a mwyaf pechadurus, 
bydd drygioni wedi myned yn orwyllt, 
achos Duw yn ei gyflwr iselaf, bron 
yn debyg i'r hyn sydd yn awr yn 
cyflym gymmeryd lie. 

Mae un cwestiwn arall yn aros, ac 
y mae yn wir bwysig — a ydyw dyfod- 
iad yr Arglwydd mewn gwirionedd 
yn agosi A ydyw yn debygol y 
cymmer le yn ein dydd ni) 

Yr ydym ni yn credu Jbd dyfod iad 
yr Arglwydd yn agos, a'i bod yn 
debygol y cymmer le yn ein dydd ni, 
y g^-ll gymmeryd He ar uurhyw 
foment. Ni wnawn sylwi w yr wrth- 
ddadl na bydd iddo ddyfod yn bersonol 
hyd ddiwedd y milflwyddiant, ym 
mhellach na thrwy ofyn, " ba le y 
mae angen am wyliadwriaeth berson- 
ol, OS rhaid i iil o flynyddau fyned 
helbio yn gyntaf ? Yn sicr nid yw y 
milflwyddiant, yr adeg wynfydedig 
pan y bydd i Grist deyrnasu, wedi 
dyfod etol" 

Pwy bynag a ymgynghoro ag ys- 
grifenwyr ar brophwydoliaeth, a g&nt 
allan, tra y maent yn gwahaniaethu 



Digitized by 



TB HAUL. 



389 



ar lawer o bethau, ea bod yn cytuDO 
yu hyn — eiu bod ni yu agoeau at 
derfyn eithaf yr oruohwyliaeth bres- 
ennol. Y mae yn anhawdd, yn wir, 
aatudio yr ysgrifeniadau cyssegredig 
heb ddyfod i'r penderfyniad hwn, o 
herwydd y mae pob arwydd a gys- 
sylltir ynddynt &'r dygwyddiad hwnw 
yn awr i*w weled yn amlwg yn yr 
Eglwys ac yn y byd. Ac mae arwydd, 
un nodedig, yr hwn nid oes ond 
yobydig yn ei gyduabod neu yu sylwi 
arno, ond i'r hwn y mae ysgrifenydd 
y papyryn yma, a'r rhai sydd yn 
cydgredu ag ef, yn dwyn tystiolaeth 
ddifrifol. Yn flaenorol i ddyfodiad 
yr Arglwydd yn ei ddarostyngiad 
cafodd loan Fedyddiwr ei anfon yn 
ysbryd a nerth ElTas i barotoi ei 
fFordd o'i flaen. Yu awr, pan y mae 
yn dyfod eilwaith, y mae cenad arall 
yu ysbryd a nerth Ellas yn cael ei 
anfon o flaen ei wyneb. Y mae Duw 
wedi adferu apostolion i*w Eglwys i 
ddwyn yn ol i ffyrdd sancteiddrwydd 
ac at hanfodion addoliad sanctaidd 
bawb a wrandawant ar oi lais trwy- 
ddynt hwy, ao i'w heneiriio hwynt 
&'r Ysbryd Gl&n, fel y byddo iddynt 
felly ddianc rhag y barnedigaethau 
sydd yn orogi uwch ben gwrthgiliedig 
wledydd Ored, ac y gallout sefyll ger 
bron Mab y Dyn. Mae Efe befyd yn 
ysbrydoli prophwydi, y rhai, gau 
leferu yn ei enw, ydynt yn cyboeddi 
dyfodiad buan yr Arglwydd. 

Bydded i bawb, gan hyny, gym- 
meryd rhybodd: y mae yr Arglwydd 
yn agos — vrrth y drm. **Wele, y 
mae y Priodfab yn dyfod; ewch allan 
i gyfarfod ag Ef." 

{Pto barhau.) 



»*NI BYDD AMSER MWYACH." 
CoLOFNAu y bydjrssawd a loegir oil ar fyr, 
A dringlyn awrlais amser, er cryfed yw, a drr; 
Alarwm tragwyddoldeb a gaoa ^y4 Des rhydd 
Y greadigaeth eang ryw och«neidiau pruda. 

'B wybrenol balmant hollta, y ddaiar gr^n bob 
darn, [fam, 
Fe'n chwythir i ddiddvmdra gan nerthol wynt y 
Ond eto ar dir p^rypgdod yr^^lwydd lesu Grist, 
Fe gaifif y Cristion defyll — ni raid in' fod yn drist. 



Llaniestjfn, 



E. J. 



Y CYMMUN BENDIGAID. 

Mas Uawer o ysgrifenu a dadleu yn 
y byd crefyddol yn y dyddiau hyn 
ar y testyn uohod, sef trawssylwedd- 
iad, gwir bresennoldeb, cymmysgu 
dwfr gyda'r gwin, <fec., ac hefyd yng 
nghylch y modd y gweinyddir y 
sacrament sanctaidd. Gau adael y 
pethau uchod i rai mwy gwybodus 
na myfi, mi wnaf rai sylwadau ar 
yntddygiad neu y modd mwyaf 
jgweddus i'r cyfrauogion oV Bwrdd 
Sanctaidd ymddwyn pan yu bres- 
ennol yn y wledd uefolaidd hbno a 
ordeiniodd ein Bendigaid Arglwydd 
lesu G^st y nosou y bradychwyd Ef. 
Trwy ein bod wedi cael gorchymmyn 
pendant gan Beu Mawr yr Eglwys i 
wneuthur coflfa o'i ryglyddus Grog a'i 
ddyoddefaint Ef. fe ddylem wneuthur 
hyny gyda gwylder a pharchedig ofn, 
gan ystyried ein bod ym mhreseunol- 
deb arbenig yr Hollalluog aV Holl- 
wybodol, a thrwy ein hymddygiad yn 
cael naill ai ein beddychu ag Ef neu 
ynte yn prynu i ni ein bunain 
ddamnedigaeth dragwyddol 

Mae pwysfawredd ymddygiad cym- 
munwyr yngNgwasanaeth y Cymmun 
Bendigaid yn driphlyg; sef, 1. Gwerth 
ein heneidiau anfurwol. 2. Damned- 
igaeth ein heneidiau. 3. Dylan wad er 
budd neu er gwae i'r aelodau ieuainc. 
Pan y cyfranogir o'r Cymmun Sanct- 
aidd, fe ddylai yr aelodau holi eu 
hunain yn ol y Cynghor a'r Catichism, 
a ydynt hwy yn wir edifeiriol am y 
pechodau a aethant heibio. gan ben- 
derfynu dilyn buohedd newydd, bod 
yn faddeugar a brawdgarol, gan 
gyffesu eu pechodau ger bron Duw, 
ac hefyd gweddio arno am drugaredd 
a maddeuant. Fe ddylai yr hen 
aelodau fod yn ofalus, trwy fod yr 
aelodau ieuainc yn edrych atynt hwy 
am gyfarwyddyd: felly, y mae yn 
rhyfyg o'r mwyaf iddynt gamarwain 
yr ieuenctyd trwy eu difeterwch a'u 
hoerfelgarwch, ao ymadael o'r Eglwys 
cyn dybenu y Gwasanaeth, fel y mae 
yn ofidus ei ganfod mewn amryw 

Digitized by Google 



390 



TR HAUL. 



leoedd, ac er mawr ofid i*r gwir 
gjfraiiogion. 

1. Ar y Sul neu'r wyl appwyntiedig 
i*r offeiriad ddarllen y Cynghor, peth 
gwir gydweddol ac ymarferol fyddai 
i*r aelodau sefyll (fel y gwu&nt mewn 
anirywiol faiiau) ar eu traed er dangos 
eu gostyngeiddrwydd, a' a parch, a'u 
diolcbgarwcb; daugosa befyd uad oes 
arnyut ofn na chy wilydd cyffesu Crist 
lesu, yr hyu a wna i'r diymchweledig 
deimlo am eu cyflwr peryglus, ac 
arswydiis, a chywilyddio am nad 
ydyut yn cyflawDU yr hyn a adduaed- 
wyd yn eu benwau pan y derby uiwyd 
hwy i gorff Eglwys Crist yn eu 
Bedydd Bancteiddlan. 

2. Bod mewn agwedd briodol ar 
Sul y Cymmuudeb yn eu beiateddle- 
oedd. Mae rhai yn dra esgeulus, yn 
edrych y fFordd hyu a'r fFordd draw 
yn lie parotoi eu meddyliau at y 
wledd. a gweddi'o am gynnorthwy 
yr Ysbryd Glan i'w bar wain (enaid a 
chorff) at y Bwrdd Sauctaidd i 
gyfranogi o'r elfenau cyssegredig yn 
iawu a dyladwy. 

3. Tra byddo yr offeiriad yn 
parotoi yr elfenau, bydded iddynt 
daer weddio am nerth a cbynnorthwy 
iddo fyned trwy ei waith er gogoniaut 
i Dduw. 

4. Gwneatbur eu rban yn y Gwas- 
anaetb yn deimladwy, gan adrodd y 
Cyffesiad a rhanau ereill yn uchel a 
dealladwy er mwyn iV rhai anwybodus 
ac anllytbyrenog gael uno o'u calou 
yn yr *'Amen." Peth da a dymunol 
iawn f3'ddai dywed yr boll aelodau 
yn uno yn yr "Amen" trwy'r hoU 
Wasanaeth foreu a bwyr. 

5. Bydded iddyutadael eu beistedd- 
leoedd a dycbwelyd yn drefnus, gan 
weddio am fendith Duw ar y fath 
fraint ogoneddus a byfryd. 

6. Bydded i bawb gadw eu heistedd- 
leoedd byd nes cyboeddir y Fendith, 
yna ymadael yn drefnus a gweddus. 

Gweled, er mawr ofid i laweroedd, 
rhai yn rhutbro maes oddi wrtb y 
Bwrdd, a'm cymhellodd i ysgrifeuu. 

Ab Arthur. 



Y NEFOEDD. 

Alaw— Gwenith Gwyn," 

[ Yr Emynau buddugol yn Eisteddfod Gad- 
eiriol Mon, a gynnaiiwifd yng Ngkaergybit 
Gorphenaf 30, 1872.] 

I NBF y nef esgynaf fi, 

Y saoctaidd-sancteiddiolaf; 
Yn swyddfa'r groes ar Galfari 

Wrth fyned yno galwaf, 
Doed angel glan i*m harwain fry 

Dros Iwybrau heirdd y byduedd, 
Ac a*i adenydd nudded fi 

Yng nghanol gwawl y nefoedd. 

Mae yma ryfeddodau fyrdd, 

Anfeidrul eu gogoniant: 
Coronaa aur a phalmwydd gwyrdd, 

A gorfoleddus foliant; 
Fan yma mae Gwaredwr byd, 

Gwir Ddaw mewn cnawd yn trigo, 
A thonau diolch sydd u hyd 

gylch draed yn treiglo. 

Beth by nag yw gogoniant nef, 

Beth by nag ei llawenydd, 
Mae'i holl ogoniant ynddo Ef, 

A phery yn dragywydd; 
A dyma'r fan bu'r Tri yn Un, 

Draw, draw, yn nhragwyddoldeb, 
Yn trefnuV tfordd i achub dyn, 

A*i dd^^yn i anfarwoldeb. 

O ddedwydd le! mae gwyneb Duw 

Fan yma heb un gorchudd, 
Yn gwenu'n deg ar ddynol ry w 

Trwy wyneb y Mechniydd, 
Ac nid oes glwy' na marw'n bod, 

Na bedd o fewn y nefoedd, 
Nac awel oer dros byth i dd*od 

1 wywo'i blodau filoedd. 

Teg haf tragwyddol yma sydd, 

A*i haul nid yw yn machlud; 
Ac nid oes yma fynwes brudd, 

Anfeidrol yw ei gwynfyd; 
Fe genir yno byth heb daw 

Hen anthem wych y golchi, 
AV bwystfil aflan byth ni ddaw 

IV nefoedd i*w halogi. 

Nid oes un draen trwyV nefoedd gain 

I bigo y gydwybod, 
Fe'u casglwyd oil i*r goron ddrain 

A wisgodd y Dyn-Dduwdod; 
A dyna waith holl deulu*r nef 

Yw rhoi coronau filoedd 
O bob anrhydedd arno Ef; 

Pwy na chweanychaiV nefoedd? 

lOAN Dderwbn o Fon. 

AherystwytK 

Digitized by GooqIc 



YR HAUL. 



391 



BUGEILIAID EPPYNT. 

Idtml. Yr wyf yu rhyfeddu na 
buasech chwi yr Eglwyswyr yn blino 
ar yr hen lithiau ydych yn glywed o 
Sul i Sul: braidd y gallaswn i gadw 
fy llygaid yn agored wrth glywed yr 
hen ffregod yna yn cael ei ddarllen. 

ijor. Vmswyn, fachgen; ai flfregod 
y gelwi di weddiau ar Dduw, a 
phennodau o'r Beibll Yn wir, nis 
gallaf lai nag arswydo wrth dy ryfyg 
yn galw ffregod ar y pethau hyn. 

Idwal. Nid wyf yn cyfrif yr hyn 
a ddarllenir o lyfr yn weddi: g weddiau 
oV frest, fel sydd genym ui yn y 
capel, wyf fi yn hoffi, canys y maent 
yn dyfod o'r gal on. Nid yw gweddi 
o lyfr o im gwerth yn y hyd. 

If or. Oobeithiaf fod 11a wer o'r 
gweddiau o'r frest yn weddiau o'r 
galon, ond y mae yn anhawdd genyf 
gredii eu bod i gyd felly, a barnu 
wrth ymddygiad y rhai sydd yn eu 
harfer. Adwaeuaf la wer o aelodau 
dy gapel di ag sydd yn gweddio yn 
ddoniol iawn, ac eto na wyddant 
braidd pa ben sydd yn isaf iddynt 
wrth dd'od adref o'r farchnad dydd 
Sadwrn; heb law bod yn euog o 
bechoda I gwaradwyddus ereill. Nid 
gweddiau o'r galon, feddyliwn, y 
gellir galw gweddiau dynion sydd yn 
ymdrybaetldu tnewn pechod o wyth- 
nos i wythnos. 

Idwal. Wei, a gadael nad yw pob 
gweddi o'r frest yn weddi o'r galon, 
eto golygaf ei bod yn ammhosibl fod 
gweddi o lyfr yn dyfod o'r galon, gan 
DQai geiriau dynion ereill a ddefnyddir 
ac nid geiriau y dyn ei hun. 

Ifor. Pa sawl un o honoch chwi yr 
Ymneillduwyr sydd yn defnyddio ei 
eiriau ei hunan pan yn gweddio 1 Yr 
ydych yn dysgu gweddio gan eich 
gilydd : y mae genych gyfarfodydd at 
hyny, sef cyrddau gweddi y bobl 
ieuainc, ac nid oes gair i'w ddywedyd 
yn erbyn hyny, ond ei wneuthur er 
gogoniant i Dduw, a chyda dyben 
cywir i fod yn ddefnyddiol yn ei 
achos. Y mae'r dynion ieuainc yn 



defnyddio'r ymadroddion a glywsant 

gan yr hen bobl, ac felly mae'r un 

brawddegau yn cael eu trosglwyddo i 

lawr o oes i oes heb neniawr neu 

ddim cyfnewidiad. Mae'r uu ym- ^ 

adroddion a gly wais yn fy ieuenctyd f I J P 

yn y cyrddau gweddi i'w clywed yno QAAXf'^ 

eto hel> ddim gwahaniaeth rhyng- 

ddynt a'r hyn oeddynt y pryd hyny. 

Nid wyf yn beio ar hyn, yr un yw 

angenion pechadur o oes i oes, ac 

felly nis gallaf weled angeurheidrwydd 

inawr am gyfnewid y geiriau. Yr 

unig beth sydd genyf i ddywedyd 

yw, mai nid eich geiriau eich hunain 

ydych yn ddefuyddio mewn gweddi, 

ond geiriau a ddysgasoch gan ereill. 

I ddangos pa mor belled y mae'r 

arferiad o ddysgu gweddiau i'w gilydd 

yn cael ei gario gan yr Ymneillduwyr, 

wele'r hauesyn canlynol: — Yr oedd 

bachgen newydd ei dderhyn i dy 

cwrdd S u. ac yr oedd ei dad un 

diwrnod yn chwilio am rywbeth ar 
ben y dresser, pan ddygwyddodd daro 
wrth ryw bapyryn, a dyma'r bachgen 
yn gwaeddi allau, "'Nhad, 'nhad, fy 
ngweddi i yw bona!" Mae yn debyg 
fod un o'r hlaenoriaid wedi ysgrifeuu 
gweddi i'r bachgen, er mwyn iddo ei 
dysgu ar ei dafod, a'i gweddio wedyn 
yn gyhoeddus. Rhaid bod y blaenor 
hwn yn meddwl y gallai dyn weddio 
gweddi gymmeradwy gan Dduw, er 
mai nid ei eiriau ei hunan a fyddai, 
neu ynte yr oedd yn euog o'r pechod 
ofnadwy o arwain y bachgen yma i 
ofFrymu, fel gweddi ar y Goruchaf, yr 
hyn a wyddai nad oedd weddi! 
Dichon nad y w gweddiau ysgrifenedig 
fel yma yn ami yn eich plith, ond am 
ddarnau o weddi wedi eu dysgu ar y 
cof, y maent yn gyflFredin iawn, ac 
nid oes mymryn o wahaniaeth, yng 
ngolwg un dyn rhesymol; rhwng 
gweddi o'r llyfr a gweddi o'r cof. 

Idwal. le, ond y mae gweddiau 
y Common Prayer yn wael ac yn 
sychlyd iawn, nid oes genyf fi ddim 
bias yn y byd arnynt. 

Ifor, Wei, arnat ti y mae'r bai am 
hyny; mae dy ragfarn gymmaint fel 

Digitized by GooqIc 



392 



TR RAUL. 



nns getli gael bias ar ddim y tu allan 
i'r ty cwi^id. ac felly nid rhyfodd dy 
fod yn fFaelu oael bias ar weddiau yr 
Eglwys Ond gad i mi ddywedyd, y 
mae dynion callach na thydi, a'r rhai 
hyny yn Ymneillduwyr hefyd, yn 
tystio fod y Common Prayer yn lyfr 
nesaf at y Beibl o ran ardderchog- 
rwydd ei gynuwysiad, ac nad oes 
un llyfr ond llyfr Duw ei bunan i'w 
osod yn y glorian ar ei gyfer: dynion 
dysgedig a goleu oedd y rhai hyn, ac 
nid rhyw hurtynod pen mynydd; a 
gadawaf i ti ddywedyd pa un ai 
hwynt-hwy neu dydi sydd fwyaf 
addiis i farnu am ardderchogrwydd y 
Ccmrno)) Prayer 

Idwal. Mae g weddiau yr Eglwys 
yn ihy hir. yr \\ vf yn hlino yn deg 
fod yno cvhyd o amser, a niinuau yn 
dysgwvl yn awyddus am y brcgeth. 

Ifor. Mae'r Gwasauaeth Pryd- 
nawiio], rhwn<^ y canu a'r darlleniad 
o Air Dnw. yn para rhywle tua thri 
chwarter awr. Mae Gwasanaetb y 
Boreu rhyw dipyn yn hwy. A ydy w 
hyn yn oirnod o araser, ar ddydd 
sauctaidd Duw, i'w dreulio ar y 
gwaith o werldio. a cbanu mawl, a 
darlleo (iair yr iachawdwriaethl Mae 
hyn yn dangos pa fath grefydd sydd 
genych chwi yr Ymneillduwyr — eich 
bod yn hWwo mor gynted ar y rhan 
ddefosiynol o'r addoliad, y rhan hyny 
o bono ag sydd yn dwyn y pechadur 
yn agosaf at ei Dduw. Gwahanol 
iawn oedd ysbryd y Salmydd pan 
ddy wedodd, Hwyr a boren, a banner 
dydd, y gweddiaf, a byddaf daer." 
Nid oedd efe ddim yn Idino ar y 
gwaith hwn; ond y mae banner awr 
yn ormod i chwi. Er mai gweddi 
yw y rhan bwysicaf o*r addoliad, ac 
nad oes dim gwertb yn un rhan oV 
addoliad hebddi; le. er mai nesau at 
Dduw mewn gweddi yw prif hyfryd- 
web y Cristion, nid yw gweddi ond 
ail beth hoUol gyda chwi, yr ydych 
yn ddiflas tra y parhao hi, ac yn 
awyddus am iddi fyned drosodd, fel 
yr eler at y bregeth: y bregeth yw'r 
cwbl yn eich golwg, am eich bod yn 



dysgwyl cael rhy wbeth newydd yuddi. 
rhywbeth i gosi eich clustiaa, neu i 
foddloni cy wi^inrwydd cnawdol mewn 
rhyw flPbrdd neu gilydd. Nid wyf 
am iselhau pregethu mewn un modd, 
ordinh&d Duw ydyw er iacbawdwr- 
iaeth; ond tebygaf nad yw'r dyn sydd 
yn blino yn fnan ar y gwaith o weddio 
(pa un ai allan o lyfr neu heb lyfr, ui 
waeth am hyny) ddim yu debyjj o 
Sjael lies mawr oddi wrth y bregeth. 
Yr ydych yn gweled yr banner neu'r 
tri chwarter awr ag y mae Gwasauaeth 
yr Eglwys yn drefnu at weddio. canu 
mawl. a d;irlleii y Heihl. yn ormod. 
pan y <j:allech drenlio dwy neu dair 
awr l>ol> dydd ijydi'r bLts mwyaf i 
wrando hanesion y Senedd. neu oflep 
y gyminydogaeth. neu hyd yu oed 
hen ystoriau am fwci'od a chanwyllau 
cyrff. 

Idwal. Yr wyf yn earn clywed 
pregeth dda a grymus 

IfiiV. Mae pob dyn. am a wn i, yu 
caru hyny. hyd ag y mae yn gweled. 
Ond am y rhai a L'VtVifir genych chwi 
yr Enwadau yn bregethau da a 
grymus. nid y w llawer iawn o houyut 
ddim amgen na swii a gwynt: llais 
mawr yn y geg. bloeddiadau digon i 
syfrdanu clnstiau y irwranHawyr. math 

banner canu wrth draddodi y bre- 
geth; dyma'r pethau sydd o werth 
mwyaf yn eich golwg. Nid yw'r 
sylwedd ond yn ychydig ac yn deneu, 
fel yr ymenyn ar freohdanau plaut 
yr ysgol yn yr hen amser; ond l)eth 
am hyny, maeV 'sgr^ch, a'r floedd, 
aV ddn banner canu yma yn gwneyd 

1 fyny am y cwbl —nid ydych am 
gael rhagor. Bdm yn rhyfeddu lawer 
gwaith pa ham na allai eioh pregeth- 
wyr siarad mewn dull naturiol fel 
pobl ereill, ond yr wyf wedi gweled 
yr achos bellach; maent yn aduabod 
y bobl anwybodus sydd ganddynt i 
ymwneyd k hwyut — mai'r 'sgr^ch a> 
swn sydd yn taro at eu bias, ao fel 
dynion doethion, y maent yn rhoi 
digbn o hyn iddyut, gan adael sylwedd 
a synwyr heibio. Ac o ran cynnwys- 
iad y pregethau, pa beth sydd yn 



Digitized by 



Google 



393 



eioh boddio ohwi oreul Newyddion 
am y rhyfel rhwng Ffrainc a Prwssia 
ydoedd, tra'r oedd y rhyfel hwnw yn 
para; Gladstone, ein dyn." oedd hi 
yn amser y lecsiwn; Miall, a Dad- 
gyssylltiad yr Eglwys, wedyn. Peithau 
fel hyu sydd yn myued & bryd eich 
pobl, nid y pethau mawrion a berth- 
yoant i iacfaawdwriaeth dynion coll- 
edig. 

Idwal. I fyned yn ol at y pwuc y 
dechreuasom gydag ef: yr wyf yn 
credu nad oes dim sail ysgrythyrol i 
weddi'au o lyfr, ac nad ydynt oud 
gweddillion Pabyddiaeth. 

Ifor. Dim sail ysgrythyrol, meddi 
di 1 Beth ydy w rban fawr o'r Salmau, 
y rhai a drefnwyd i'w darllen yng 
ngwasanaeth y cyssegr gynt, ond 
gweddi'aa o lyfrl Beth oedd gweddi 
y dysgyblion, pan "o un fryd y 
oyfodasant eu lief at Dduw" yn achos 
Pedr ac loan? — Aotau iv. 24. Nis 
gallttsent gyfodi eu lief o un fryd, 
oddi eithr eu l)od yn gwybod y geiriau 
ym mlaen Haw, yr hyn sydd yn 
daugos bod fFurf o weddi'au gauddynt. 
Beth oedd y weddi a ddysgodd Crist 
i'w ddysgyl>]ion, mewn eifaith, ond 
gweddi o lyfr, gan mai gweddi a 
gawsant oddi wrth arall ydoedd, ac 
nid gweddi o'n geiriad eu hunaiii? 
Ac o ran dy fod yn dywedyd mai 
gweddillion Pabyddiaeth y w gweddi'au 
o lyfr, gwybydd, os felly y mae, fod 
gweinidogion penaf yr Enwadau yn 
gymmaint Pabyddion a neb. Mae 
Thomas o Stockwell wedi ysgrifenu 
llyfr weddiau er ys llawer dydd i'w 
arfer gan ei gynnuDeidfa; ysgrifenodd 
Griffiths o Horeb lyfr o weddiau i'w 
ddefnyddio yn y teulu; bu Binney, 
ychydig amser yn ol, yn darllen 
Gwasanaeth Eglwys Lloegr o flaen 
yr ysgolheigion yng Ngholeg High- 
bury, a hyny mewn gwisg wen, fel 
offeiriad; mae amryw o weinidogion 
enwog ereill wedi ysgrifenu yn gryf 
droB flFurfiau gweddi, ueu weddiau o 
lyfr, gan ddadleu bod y drefn hbno 
yn llawer gwell ger bron oynnulleidfa 
gyhoeddus na g weddiau o'r frest — yn 
60 — xvi. 



llawer mwy trefuos, yn llawer mwy 
cynnwysfa.wr, ao yn llawer mwy 
tueddol i greu yBbryd orefyddol yn y 
gweinidog ao yn y gynnulleidfa. 

Idtual, Pa fodd y galJ hyny fod] 
Rbo gly wed ^n gyntaf pa sut y mae 
gweddiau o lyfr yn fwy tueddol i 
greu ysbryd crefyddol yn y gweinidog. 

Ifor, Fel hyn: pan fyddo efe yn 
gweddXo o'r frest mae yn ofynol bod 
ei feddwl ar waith yn chwilio am 
eiriau cyfaddas i'w gosod o flaen y 
bobl, ac felly y mae yn cael ei rwystro 
rhag taflu ei holl deimlad i mewn i'r 
gweddiau. Mae'r gweddiwr, o ran ei 
feddwl, yn cael ei ranu rhwng dau 
beth, sef myfyrio am eiriau cymmer- 
adwy, a thaflu'r galon i mewn i'r 
gwaith. Mae yn anhawdd gwneyd 
dau beth ar y tro, heb i uu fod yn 
rhwystr i'r Hall. Ond lie bo ffurf o 
weddi, y mae meddwl y gweddiwr yn 
rhydd, nid oes eisieu iddo chwilio am 
ymudroddion, gan eu bod yno o'i 
flaen; mae cyfle gauddo i dywallt 
holl deimladau ei galon yn ddirwystr 
ger bron gorsedd gras, heb bryderu 
dim pa beth y bydd dynion yn feddwl 
am dano. 

Idwal. Wei, dywed eto, pa fodd y 
mae gweddi'au o lyfr yn fwy tueddol 
na gweddi'au o'r frest i greu ysbryd 
crefyddol yn y gynnulleidfa) 

Ifor. Rhywbeth tebyg i'r un fath: 
mae'r meddwl yn cael bod yn fwy 
cyfan-gwbl gyda'r gwaith. Gyda 
gweddi o'r frest y mae tri gwaith 
gan y bobl i'w wneyd. 1. Gwrando 
ar yr hyn a ddy wedir gan y gweddiwr. 

2. Pwyso'r ymadroddion — a ydynt yn 
unol a gair Duw, ac yn gyfryw ag y 
gallont roddi eu hamen " wrthynt. 

3. Ty wallt y galon ger bron Duw, yr 
hyn ddylai fod yn brif orchwyl 
gweddi. Yn awr, erbyn cyflawnu y 
ddau flaenaf, prin y ceir cyfle i wneyd 
yr olaf, canys bydd y gweddiwr wedi 
myned ym mlaen at ryw ddeisyfiad 
arall, ac fe fydd yn bryd rhoi'r meddwl 
i amgyflred ao i gymmeradwyo hwnw 
drachefn. Mae tywallt y ^on ger 
bron Duw mewn gweddi yn ddigon o 

Digitized by GooqIc 



394 



TB HAUL. 



waith bono ei hnnan, bob ei fod jn 
cael ei rwystro gan y gorcbwylion 
ereill a enwyd. Cofia mai nid myfi 
yn unig, fel Eglwyswr, sydd yn rboddi 
y rbesymau byn dros weddiau o lyfr, 
ond bod prif ddynion yr £iiwadau 
yn gwneyd hyuy yn y modd mwyaf 
oadaru a pbendant. 

Idwal. Mae genyf fi boffder mawr 
mewn gweddiau o*r frest. Maent 
wedi cael eu barddel yn fawr gan yr 
Arglwydd lawer gwaitb. 

I/or. Nid oes genyf ronyn o am- 
mbeuaetb ar y pen yna, a pbaid & 
meddwl fy mod am ddywedyd dim 
yn erbyu y oyfryw weddiau. Ond 
fy amcan ydyw bwrw i lawr dy 
gyfeiliomad mawr di yn meddwl nad 
oes dim ond gweddiau o*r frest yn 
weddiau o'r galon, ac nad yw yn 
bosibl i weddiau o lyfr fod felly. Un 
o*r cyfeiliornadau mwyaf truenus 
ydyw byn. Meddyliaf fod rbaid i 
ti addef bod oymmaint, betb bynag, 

dduwioliou yn yr Eglwys ag sydd 
yn y tai cyrddau; ao yn wir, a barnu 
wrtb y ffrwytbau yn y dyddiau byn, 
mae yn debyg fod llawer iawn mwy. 
Cyfaddefa rbai o'cb gweinidogion eixjb 
bunain, yn eu bysgrifeniadau, fod 
mwy o ysbryd gwir grefydd — ^y gref- 
ydd b5no ag sydd yn *' beddychlawn, 
boneddigaidd, bawdd ei tbrin, di- 
duedd," diymryson, a diddicbell, yn 
yr Eglwys nag yn un o'r Enwadau. 
Ond yn ol dy athrawiaetb di, mae yr 
boll filiynau o Eglwyswyr trwy Loegr 
a Cbymru yn annuwiolion o'r fatb 
waetbaf, yn myued ym mlaen o Sul 

1 Sul yn offrymu i'r Arglwydd weddiau 
beb fod o'r galon, ac felly sydd d'u 
babertbau yn ffieidd-dra yn ei olwgi 
Gwel i ba bellderau y mae dy 
dywyllwcb a'tb ddylni olwpanaidd 
yn dy arwain. Ond cyn dybenu k'r 
pwnc dyniuuwn ddywedyd bod rbai 
o'cb gweddiau cbwi, bobl yr Enwadau, 
mor bollol anweddus ac isel eu 
cbwaetb, fel y byddai yn fenditb i 
cbwi lawer tro pe baecb yn defnyddio 
gweddiau ysgrifenedig o ryw fatb. 

Idwal. Nid wyf yn deall bod ein 



gweddiau un amser yn anweddus, fel 
yr wyt yn dy wedyd. 

Ifor. Yr oedd rbai o'cb pobl yn 
oadw gwylnoB yn ddiweddar ym 

mblwyf Gil n, a darfu i un o'r 

cyfeiilion yn ei weddi (os gweddi 
oedd befyd) adrodd banes y brawd 
ymadawedig yn lied helaetb wrtb yr 
Arglwydd — clywais mai matb o bio- 
graphy oedd — ac yna, wrtb dynu tua'r 
terfyn, fel na byddai dim beb ei 
fynegu, dywedodd i'r trengedig fod 
yn ddyryslyd yn ei synwyrau yn y 
misoedd diweddaf o'i fywydl Yr 
oedd byn yn betb byfryd iawn, yn 
ddiammheu, i deimladau y pertbyn- 
asau; clywais fod rhai o'r gwydd- 
fodolion a pbetb cbwant troedio'r 
gweddiwr allan o'r ty. Ond dyma 
Llywelyn yn d'od, k\ wep yn bir fel 
arferol, ac yn edrycb mor sobr a pbe 
bai pwysau y greadigaetb yngorphwys 
arno. Y mae genyf air i siarad ag 
ef ar ryw bwnc, ond dacw ef yn troi 
fFordd arall i yru y defaid i maes o'r 
llafur. Wei, mi gaf gyfle arno ryw 
amser arall. 

Llywelyn. How, Tiger bacb; a weli 
di'r ddafad ddu yna? Pwy andras 
sydd ynddi o byd ? 



TR EGLWTS YNQ NGHTMRU. 

Llandeilo Fawr. — Adeiladwyd Eglwys 
bresennol Llandeilo Fawr tua thair blynedd 
ar hugain yn ol, ac mae yn adeilad mawr, 
ac mae yma gynnuUeidfa fawr, ac ofifeiriad 
enwog. Cynnelir Gwasanaeth yma yn 
Gymraeg a Seisoneg ar y Suliau ac yn 
yr wythnos. Cynnorthwyir y ficer. Dr. 
Griffiths, gan ddau gurad. Adeiladwyd 
yr Ysgoldy Cenedlaethol gan y diweddar 
Arglwydd Dinefwr, er cof am ei dad; dyn 
diail oedd George Rice Trevor, Arglwydd 
Dinefwr: 

" I ddeiion blant amddifad 
Bu'n noddwr, bu'n d^r, bu'n dad." 

Y mae yr ysgol hon yn un dda. Wrth 
nodi y pethau hyn nid ydwyf am dynu 
cymhariaeth rhwng yr offeiriaid a'o gilydd, 
naV naill ysgol a'r llall. 

Llandyfan. — Hen Gapel Anwes bychan 
oedd Llandyfan; trwy esgeulusdra rhyw 
offeiriad neu gilydd, nea fe ddichon yn 



Digitized by 



TR HAUL. 



395 



amser yr adwyth CroiDwelaidd,cymmerodd 
yr Ailfedyddwyr aV Undodiaid feddiant o 
houo, ac yr oedd pob un am fod yn ben, 
fel y mae arfer y Sectau; cododd y ddwy 
blaid gapeli iddynt eu hanain, a daeth yr 
Eglwys friglwyd yn ol i ddwylaw ei iawn 
berchenogion. Ychydig amser yn ol ad- 
eiladwyd Eglwys newydd yma, ac mae 
yma Ysgol Genedlaethol. 

CaU<ywlch.'—StL\f yr Eglwys hon mewn 
cwr arall o'r plwyf, ac mae yma gurad 
sefydlog: nid oedd yma un Eglwys cyn yr 
an bresennol. 

Llanfihangel Aberbytkych. — Cafodd yr 
Eglwys yma ei hadeiladu ar draul y 
diweddar larll Cawdor, yr hwn oedd, fel 
y cawn sylwi eto, yn enwog am adeilada 
Eglwysi. Adeiladodd ysgoldy tlws yma, 
ac mae yn eynnal yr ysgol ar ei draul ei 
bun: ysgol dda. Gwasanaeth yn Seisoneg 
a Chymraeg. 

LUindybleu. — Cafodd Eglwys Llandy bieu 
ei hadferu tuag ugain mlynedd yn ol, yn 
fwyaf neilldnol ar draul Mrs. Du Buisson, 
Glynhir, a boneddigion ereill. Dwy flyn- 
edd ar hugain yn ol agorwyd yr Ysgol 
Genedlaethol gyntaf yn Llandybieu, gan 
ysgrifenydd y Uinellau byn, ac mae wcdi 
bod yn llwyddiannus. Y mae yma Ysgol 
Sul dda. Dau Wasanaeth ar y Sul ac un 
yn yr wythnos. Ysgol Sul yn Cwmcoch, yr 
hon a ddygir ym mlaen gan y Misses 
Protheroe a Mrs. Jones. 

Gor«/a«.— Adeiladwyd yr ysgoldy hwn 
yn rfaanol rhwng plwyfi Llandyb'ieu a 
Llanarthney. Cynnelir Gwasanaeth yma, 
ac mae yma gurad sefydlog. 

Cumtamman, — Adeiladwyd yr Eglwys 
hon tua deng mlynedd ar hugain yn ol; 
y mae yn sefyll ym mhlwyf Llandeilo 
Fawr. Ysgolion dyddiol a Sabbathol 
llewyrchus. 

Bettws. — Y mae hen Eglwys Iwyd y 
Bettws yn cael ei hailadeiladu. Adeilad- 
wyd yr Ysgoldy Cenedlaethol gan y 
diweddar Barch.JohnWilliams,Llandybleu, 
yr hwn oedd ficer y plwyf yn yr amser 
hwnw. 

Llanedi. — Cy m merodd cy f n e w i diadau 
wysig le yn y plwyf hwn o fewn y 
lynyddoedd diweodaf yma — adferiad yr 
Eglwys, persondv newydd, Eglwys newydd 
ym Mhontarddufais, a thair ysgol ddyddiol 
yn lie un. 

Afraid y w dy wedyd fod cynnulleidfaoedd 
mawrion yn perthyn iV Eglwysi ddarfu i 
mi nodi y mis diweddaf aV rhai uchod; 
nis gall un dyn wadu nad yw yr Eglwys 
yn iTawn bywyd yn sir Gaerfyrddin; nid 
gogysgod neu Eglwys mewn enw yw hi 
yn unig. Pe buasai i'r hen offeiriaid 
weithio fel y mae eu hnlynwyr yn gwneyd, 
ni fuasai ond ychydig o gapeli i'w cael 
heddyw. 

Stlwbdydd. 



PLANT TR YSGOL SUL. 

Yr oedd Mr. Hadfield, yr Aelod dros 
Sheffield, yn arfer dwyn yr Ysgol Sul a'r 
gwaith oedd yn wneyd, o ilaen y Senedd; 
ac yr oedd ef yn barnu fod yr Ysgol Sul 
yn ddigon i gyfranu addysg grefyddol iV 
werin. Mae un Ymneilldiiwr oV enw 
Robert Mimpriss yn barnu yn wahanol: 
dy wed ef nad oes un o bob cant o blant yr 
Ysgol Sul ym mhlith yr Independiaid yn 
ymuno fel aelodau wedi iddynt dyfu i fyny. 
Dywed AnghydfFurfiwr arall, Mr. Samuel 
S. Mander, fod y pulpud, yr Ysgol Sul, ac 
addysg gartrefol yn annigonol. Ychydig 
amser yn ol anfonodd Mr. Mander gylch- 
lythyr i bedwar oant ar ddeg o gapeli, 1 
ofyn faint o aelodau oedd yn perthyn i bob 
capel, a faint oedd dan ddeunaw mlwydd 
oed. Ni dderbyniodd atebiad ond oddi 
wrth 384: a nifer yr %elodau oedd 40,374. 
Nid oedd gan banner y capeli yma ddim 
aelodau dan ddeunaw oed. Cyhoeddwyd 
yr ystadegau yma yn yr English Indepen- 
dent 

Yn fuan ar ol hyn ysgrifenodd Mr. W. 
J. Covin i hysbysu fod y Bedyddwyr yn 
yr un sefyllfa. Mae pethau yn wahanol 
ym mhlith y Wesleyaid: y mae yn perthyn 
i Ysgolion Sul y Wesleyaid 654,557, 
115.000 oV rhai hyn uwch law 15 oed; ar 
dreial yn y seiet. 40,219. Mae yn rhaid 
fod nifer fawr o blant yn eu plith, y rhai a 
ddygir i fvny yn y class gan eu rhieni. 
Bernir nad oes un o bob cant yn aelodau 
ym mhlith y Wesleyaid. Mae llawer oV 
plant a ddygir i fyny yn y class yn gwrth- 
gilio ar ol tyfu i fyny. 

Beth mae yr Eglwys yn wneyd? Dylai 
ein hesgobion gonffirmio banner miliwn 
bob blwyddyn, a dylai fod ganddi bedair 
miliwn ar ddeg o gymmunwyr. Y mae yn 
fFaith anwadadwy fod eu nifer yn cynnyddu 
yn barhaus, er hyny y mae lie i ofni fod 
miloedd o'r rhai a gonffirmir yn cadw draw 
oddi wrth Fwrdd yr Arglwydd. Dylid 
gwneyd pob ymdrech yn y dyddiau yma i 
roddi addysg wir grefyddol i'r plant ac 
nid ffusf. Y mae yn amlwg nad yw yr 
Ysgol Sul yn ddigon. 

DIFATERWCH EOLWTSWYR. 

Yng iighanol flFanaticiaeth wyllt y dydd- 
iau presennol yr ydym yn gweled yn 
amlwg y bydd i Gymdeithas y Dadgys- 
sylltiad wasgu ar y bobl i ethol aelodau 
sydd yn bleidiol i Ddadgyssylltiad yn yr 
etholiad nesaf. T mae yr Ymneillduwyr 
wedi ffurtio eu cynlluniau yn barod: cofied 
yr Eglwyswyr na fydd dim diogelwch 
mewn difat^wch; ^ellir meddwl wrth 
weled llawer oV ofieiriaid yn ddifater, ac 
yn pendrymu, ac yn plethu dwylaw, eu 
bod yn foddlawn iV Libertiniaid i gael 
eu ffordd eu hunain. Y maent yn gweled 



Digitized by 



Google 



396 



Uaoedd Midi»n, AmslecUid, a*r Haf^ar- 
iaid. yn ymfcasglu o amgylcb muriau Slon. 
"Gyrer hwynt yn ol" yw yr arwyddair; 

Did felly." meddai gwarcheidwaid cysglyd 
y porfeydd: "ychydig mwy o gysgu;** y 
maent yn ofni i gyfiirthiad y ci gwyliad- 
wriis eu dibuno. Bydded iddynt gofio 
Dad yw marweidd-dra ddim ond rhag- 
arweinydd i ddinystr, y bydd i ddifaterwcfa 
ddwyn melltitb. fel ar Meras gynt. 

Nid (»e8 dim mor adgas a dadleuun 
crefyddol, ond nis gellir gochelyd y ddadl 
hon, eanys y mae Cymdeithas y Dadgyg- 
sylltiad yn ei gwthio arnuna. ac anffyddlon- 
deb fyddai ynom i droi ein cefnau ar y 
gelyn. Os na adawant ni yn llonydd, y 
mae yn rhatd i ni ym]add;*y mae yn Ilawn 
bryd i ni rodd! ein byddinoedd mewn trefn 
yn erbyn y Philistiaid bostfawr hyo; a 
chyinmereii yr Eglwyswyr ofal, pan y 
cymmer yr ymdrech le. na fydd iddynt 
fod yn amnihamd fel bvddinoedd Israel 
ym rawlch Micmash. heb gleddyf na 
gwaewffon yn nwylaw y bobl. Oa yw 
ereill yn cydvmgynnull. y mae yn rhaid i 
ninnau wneyd yr un peth; os yw ereill yn 
cynhyrfii, y mae yn rhaid i ninnau gyn- 
byrfu; OS yw ereill yn taenu anwireddau, 
y mae yn rbaid i ninnau daenu y gwir- 
ionedd. Nid oes achos i ni ofni am y 
canlyniadau, i»nd i*r Eglwyswyr ddihuno 
a ch yflawnu eu dyledswyddau. Mae 20,000 
o offeiriaid a 10,000,000 o Eglwyswyr yn 
ormod i Miall eu gorchfygu. Y mae yn 
rhaid i ni uno, gweithio, siarad, ysgrifenu, 
a thaenu gwybodaeth, ac uwch law pob 
peth bod ar ddihun. Mae yr Eglwyswr 
sydd yn plethu ei ddwylaw, ac yn gwaeddi, 
" Heddwch. heddwch, a Uonyddwch," yn 
elyn i*w Eglwys, yn enwedig pan mae y 
gelyn yn euro y muriau. 

TB TMNSILLPUWTIi A'b BOLWTS. 

Mae yn hyfryd ambell dro i ddyn droi 
ei olygon o faes y rbyfel. odd) wrth y 
mwcr aV tan. a'r peleni sydd yn cael eu 
hyrddio yn barhiius at yr hen glochdy 
briglwyd, i edrych ar yr hyn a ddywed 
hen dadan Ymneillduaeth am yr Eglwys. 
Dyni(.n da oedd Wesley, Whitfield, Row- 
lands, Harries, aVenwog John Elias mewn 
amser diweddarach. lihoddwn o Haen ein 
darllenwyr lytbyranghyboeddodig y Parch. 
John Weslev, yr hwn a ymddangosodd yn 
y Bristol Times ychydig ddyddiau yn ol. 
Ysgrifenodd John Wesley y llythyr can- 
lynol pan oedd ef yn 75 mlwydd oed:^ 
"Llundain. Hydref 10, 1778. 

"Fy aiiwyl Miss Bishop, — Nid wyf yn 
anfoddlawi) i ysgrifenu atoch ar fater 
cynnil, o blegid y bydd i ©hwi bwysn y 
mater yn deg; ac t>s ydych wedi cael eich 
rhat2;fed(liannu (pwy sydd heb gael ei rag- 
feddiannu?) yr wyf yn hyderu y bydd i 
chwi ei roddi i fyny i reswm. Yr oedd y 



MethodiftCiaid cyntaf oH yn perthyn iV 
Eglwys, a pho fwyaf oeddynt ar ildihun 
yr oeddynt yn ymlynu wrthi yn fwy selog 
mewn athrawiaeth a dysgyblaetb. Felly, 
darfu i ni osod i fewn yn ein rheolau 
cyntaf o*n cymdeithas, *Y mae y rhai sydd 
yn Kadael yr Eglwys yn ein gadael ni,' 
ni ddarfu i ni wneyd hyn er mwyn doeth- 
ineb ond er mwyn cydwybod. Yr ydym 
yn credu mai peth htdlol anghyfreithlawn 
yw ymneillduo oV Eglwys, os na fj'dd 
rbwymau pechadurus yn cael eu gosod 
arnom, fel y gwnaeth Phillip Harrey aV 
dynitin sanctaidd oedd yn cydoesi ag ef. 
Nid yw ei gweinidogion yn pregethu yr 
Efengyl, naV Independiaid. na'r Ailfedydd- 
wyr; nid Efengyl yw Calfiniaeth, y mae 
ym mhellach naV rhan fwyaf o*r pregrethau 
wyf yn glywed yn yr Eglwys. Mae y 
rhai hyn yn ami yn anefengylaidd. ond y 
mae y rhai ereill yn wrth-efengylaidd; 
y mnent, heb ddywedyd dim yn rhagor, yr 
un nj«»r anghywir; y mae yr olaf yn fwy 
peryglus. Nid oes llawer oV Mcthodist- 
iaid mewn perygl o gael eu llygrn gan 
weinidogion yr Eglwys, ond y maent mewn 
perygl mawr o gael eu llygru i gyfeiliornad 
mawr Calfiniaeth. oddi wrth y pregethwyr 
ymneillduedig. Dichon bod miloedd wedi 
gwneyd hyn eisoes, ac wedi myned yn ol 
i golledigaeth. Yr wyf yn gweled mwy o 
hyn na neb arall, ac ar y tir hwn yr wyf 
yn cynghori pob un sydd am ymlynu wrth 
y Methodistiaid i ochelyd Calfiniaeth — 
*Ewch iV Eglwys ac nid iV cyfarfod.' 
Ond siarad yn blaen, yr wyf yn cael mwy 
o fywyd yng ngweddtau yr Eglwys nag 
yng ngweddiau (o*r frest) yr Ymneilldu- 
wyr. Nag e, yr wyf yn cael mwy o fudd 
mewn pregethau ar natur dda neu weith- 
redoedd da nag wyf yn gael yn y pregethau 
a elwir yn gyffredin yn hregeihan rfengyl- 
aidd, Nid yw yr enw yna yn awr ddim 
ond cant; yr wyf yn gobeithio na fydd i 
neb o*n cymdeithas ni ei ddefnyddio; nid 
oes un meddwl terfynol iddo. Gadawer 
i*r pert hunanol heb ras na synwyr floeddio 
rhywbeth am Grist a*i waed, a chyfiawn- 
had trw}' ifydd; gwaedda ei wrandawyr, 
• OV fath bregeth efengyluidd ! * Nid y w y 
Methodistiaid wedi dysgu Crist felly ; nid 
ydym yn gwybod am un Efengyl, ond 
iachawdwriaeth oddi wrth bechodau. Y 
mae hefyd gyfeiliornad pabyddol, yr hwn 
y mae dynion yn gymmeradwyo heb yn 
wybod iddynt eu bunain. Un o athraw- 
iaeth au Eglwys Khufain yw fod purdeb 
dybenion y gweinidog yn cadanihau y 
sacramentan; os felly, ni ddylem fyned 1 
wrando dyn ansanctaidd; ond y mae ein 
Heglwys yn dysgu yn Erthygl xxTiii. nad 
yw annheilyngdod y gweinidog yn dad- 
ymchwelyd natur y sacrament. Er fod 
llawer o amgylchiadau anghysurusyn bod, 
yr wyf yn annog fy holl gyfeillion i ym- 

Digitized by GooqIc 



TE HAOL, 



lynu wrth yr E^lwys. T mae yn tier fod 
Daw wedi •in eodi i fyny t'r E^lwy» ys 
oiiig, fel y byddo i*r yohvdig' does lefeinio 
yr oll^ Mi garwn yn Mwr- pe gwnaech 
ystyried y traethawd bychan, * RKesymau 
yn erbyn ymneillduo oddi wrtb yr Eglwyg,* 
yn sobr. Ni atebwyd y rhesymau hyn 
eto, ac nid wyf yn eredu yr atebir hwy. 
Y mae yn dda g«nyf eieh bodi wedi eym- 
meryd y gwailh da mew» Haw, hc yr wyf 
yn gobeithio y bydd i chwi ^ynnyddu 
mewn iechyd ysbrydol a chortfurol. 
Ydwyf, anwyl Miss Bishop, 
•^Yr eiddoch, 

••JoKW Wesley." 

CTTSAITH T THWDDEDAU. 

Mae y gyfraith newydd wedi peri cryn 
]«wer o ddvryswch i Mr. Bruce, yr ynadon, 
aV **^Gooa Templars" aV taiarnwyr: y 
uMient yn methu gwneyd na phen na 
cbyniFon o rai o'r adranau. Y maent yn 
ammbeu eu crilydd ac yn ammheu amcanion 
y Llywodraeth. Dywed ysgrifenydd yn- 
adon Dorchester y gall dyn gadw ei dy 
yn agored am bedair awjr ar hngain trwy 
ryw wall sydd ynddi. Darfu i ynadon 
&dford osod rheol i lawr y ^ellir dirwyo 
dyn am feddwi yn ei dy ei bun. Darfu 
iddynt wneyd hyny, er fod y dyn yn 
gwadtt y oyhuddiad. Oofynodd y cyf- 
reithiwr i'r ynad a oedd ef yn dywedyd 
nas gallasai ef yfed yn ei dy ei hun; 
atebodd, ** Na allw«h.*' Gellir gwneyd yr 
un peth mewn lleoedd- ereilL Gofyna y 
Times and Mirror, **I ba le yr ni yn 
myned ? " Bydd i Mr. Brace a Syr Wilfred 
Lawson eyn bo hir cwod heddgeidwaid ar 



ben ein byrddao pan y byddom yu cioiawa 
rhag i ni yfed gormod o win^ os na fydd i 
ddyn dalu y dairwy ym mlaen Haw bydd 



mewn perygl o ga^ ei a»fi>n i un o asylums \ 
Dr. Durymple. 

TR UNPBB CTl^irULLBIDV^kOL CYMREIO. 

Cynnaliodd yr Annibynwyr Cymreig eu 
cylcihwyl flynyddo! gyntaf y mis diweddaf 
yng Nghapel Heul Awst, Caerf^'rddin. Yr , 
oedd yno nifer fawr o bregethwyr o'r De , 
a*r Gogledd. Traddodwyd amryw bre- 
gethau gwlithog, eadwyd cyrddau gweddi, 
a chynnaliwyd cyfarfod politicaidd mawr i 
dan iywyddiaetb Mr. E. M. Richards, A.S., 
yr hwn a siaradodd ar faterion politicaidd 
dan gysgod y pulpud, yr hwn oedd yn ei i 
alarwisg ur ol y drweddar Barch. Hugh ' 
Jones; a siaradodd Mr. Edward Sartoris, 
A.S., o blaid addysg anysgrythyrol a di- 
FeibI; ac amryw weinidogion o bell ac 
agos a siaradent yn erbyn cyfraith addysg 
aV Beibl yn yr ysgolion dyddiol. Clywcn 
hyn. dduwiolion, yn ^h beddau— fod eioh 
holafiaid yn sefyll i fvny yng ngbwmni 
aelodau seneddol i gondemnio yr hyn oedd 
yn anwyl genych. Gall web ddywedyd i 



chwi fkgu meibion, ond iddynt wrthryfela 
yn eich herbyn. Yr oedd y dyrfa yn en 
hwyliau goreu, ac mewn pangfeydd melus 
pan oedd yr aelodau seneddol yn cynffDn- 
loni ar y pregethwyr, aV pregethwyr yn 
ad-dalu y compliment. Dichon na fu cym- 
maint o jguro traed a dwylaw, a mwstwr, 
a llongynirchiadau yno er pan gaff)dd y 
capel ei sylfaeni. Nid oedd y pethau hyn 
yn gweddu i dy Dduw: sancteiddrwydd a 
wedda i dy Dduw, ac nid ysgafnder a 
gwegi, nid chwerthin a churo traed. Y 
mae yr Ymneillduwyr politicaidd we£ 
dwyn crefydd i warth, trwy ei hieuo yn 
anghymharus a gwleidyddiaeth wyllt, 
nwyfus, a dinystriol yr oes bon. Y mae 
periVaith hawl i bob gweinidog fel dinesydd 
i ymyraeth a gwleidyddiaeth, ond nid oes 
un rheswm nac Ysgrythyr dros fyned ag 
esgyniawr boliticaidd a*i gosod i lawr wrth 
Fwrdd y Cymmundeb yn y capel. Nid 
oedd yn un rhyfeddod i amryw fyned allan 
oV cyfarfod, ac i un o'r dyrfa waeddi, 
** Dyma Gristionogion." 

YSBRYD MyRODIN. 
PERIOLOR MERTHYR A*R EGLWYS. 

Ymddangosodd llythyr by nod o eiddo 
y periglor yn y papvrau Seisonig yn 
ddiweddar; ymosodudd ar oiFeiriaid air 
Fr3'cheiniog yn ddidrugaredd am ea 
hesgeulusdra o'r iaith Gymraeg, a fflang- 
ellodd yr esgobion, gwawdiodd eu 
gwisgoedd, a dywedodd fod yr offeiriaid 
Uchel-eglwysig yn debycach i Hcket-of' 
leave men na dim arall. Gwadodd y Parch. 
Garnons Williams y cyhuddiadau yn ben- 
dan t. Dywedodd Mr. Griffiths nad oedd 
ef yn cyfeirio at sir Frycheiniog, ond at 
Gymru benbaladr. Gan fod Mr. Griffiths 
wedi cymmeryd at y gwaith o ddynoethi 
ffaeleddau ei frodyr ar y pen hwn, mi 
garwn yn fawr cael gwybod beth yw 
sefyllfa yr Eglwys Gyrareig ym Merthyr, 
canys y mae y si ar led nad yw sefyllfa yr 
Eglwys yn y lie poblogaidd hwnw yo 
flodeuog iawn. Aehwyna rbai o gyfeillion 
y periglor fod ynmaodiadau yn cael eu 
gwneyd arno; ar bwy mae } bai ond ar v 
periglor ei hun— efe yw yr ymosodwr, efe 
sydd yn dechreu pob cweryl. Yr wyf yn 
barnu fod yr Ymneillduwyr yn ddigon i 
guro ar yr Eglwys heb i'w phlant ei hun 
godi eu sodlau i'w herbyn. 

JACK-A-LANTERNS POLITICAIDD. 

Yr wyf yn cofio yn ddigon da um yr 
hen chwedlau oedd yu cael eu hadrodd 
hirnos gauaf o gwmpas y tan am ystranciau 
Jack' a- lantern, a'i ddireidi yn camarwain 
dynion i'r corsydd yn nhywyllwch y nos. 
Yr oeddym yn cael pleser wrth eu clywed, 
ac yr oeddym yn credu pob gair yr amser 
hwnw. Yr oedd an hen wr yn by w yn yr 
ardal lle'm ganed o'r enw Tomos o'r 



Digitized by 



Google 



398 



YB HAUL. 



CeunaDt; yr oedd Tomos ar ei ffordd adref 
an Doswaith dy well niwlog, a ba yn cerdded 
yn ol ac ym mlaen trwy'r nos yn canlyn 
hudlewrynod, a*r rhai hyny yn chwertbin 
ha! ha! pan y byddai Tomos yn y ffos. 
Gwisgodd ei got y tu chwitb allan, a 
ffeindiodd ei ffordd i'r Ceanant. Y mae 
genym ni y dyddiau yma lengoedd o hud- 
lewrynod politicaidd, a llawer Tomos o> 
Ceunaot yng Nghymru yn eu canlyn i 
ffosydd lleidiog Radicaliaelh. Y mae y 
dosbarth hwn yn camenwi eu hunain yn 
Bhyddfrydwyr, ond y maent yn gwahan- 
iaethu cymmaint oddi wrth yr hen Whig- 
iaid rhyddfrydol a'r pegynau. Yr oedd 
Rhyddfrydiaeth Rockingham, Wyndham, 
Fox, a Palmerston yn hoUol wabanol i'r 
hyn a broffesir yn awr gan Radicaliaid 
gwylltion yr oes hon. '*Diwygier,'' meddai 
yr hen Whigiaid; **tyner y cyfansoddiad 
i lawr yn fwnws man," meddai yr Herbert- 
iaid a*r Dilkiaid. Nid yw y gyfundrefn 
Ryddfrydol bresennol ddim ond hud a 
lledritb, hocus pocun. Mae y Radicaliaid 
yn chwareu Jack-a- Ian terns i berffeith- 
rwydd yng Nghymru. Gwnawd hyn yn 
amser y Reform Bill, aeth y werin yn 
orphwyllog wrth eu canlyn: ^'Reform! 
Reform!" oedd pob peth; dyna oedd i'w 
glywed tir ben ystolau ac ar ben horse- 
blocks yn sir Gaerfyrddin. Yr oedd y 
fifermwr i gael ei wneyd yn wr mawr a 
chyfoethog ond cael Reform; nid oedd 
achos i Twm y cobbler eistedd ar y fainc 
grydd mwyach; yr oedd y Uafurwr i dailu 
ei gaib a'i raw i flfos y dawdd, ond cael 
Reform, Wei, fe gafwyd Reform: faint 
gwell yw byd y ffermwyr a*r gweithwyr 
ar ol ei gael ? Dim y filfed ran o fodfedd. 
Gwelwyd haid o hudlewrynod yo LlerpwU 
pan gyhoeddodd ysgrifenydd Cymdeithas 
Heddwch ryfel yn erbyn y tirfeddiannwyr 
Cymreig. Yn y flwyddyn 1868 yr oedd y 
wlad yn orlawu o Jack-a' lanterns politic- 
aidd; yr oeddynt yn dringo iV pulpudau, 
yn llanw seddau y capeli, ac yn yrowthio i 
deiau i gamarwain hen wrageddos an- 
wybodus. **We wants our commodities 
cheap,*' meddai un o'r penbyliaid. " Pleid- 
iwch Evan Mathew Richards a Sartoris, 
a chwi a gewch eich ffermydd yn rhatach, 
daw'r caws a'r ymenyn i lawr, a chaiff 
pawb fyd da yn heiaethwych beunydd." 
'*Wcdi liadd yr offeiriaid, yna lladd yr 
hoU glochyddion; wedi hyny gwneuthur 
tanllwyth o'r hen Eglwys ac o'r fynwent." 
Ysbeiliwyd Eglwys yr Iwerddon er bodd- 
loni y Radicaliaid a'r Pabyddion. Faint 
gwelf yw byd gweithwyr Cymru heddyw? 
Y mae yn wir fod cyflogau mawrion j'n 
cael eu hennill, ond y maeprisiau mawrion 
yn cael eu talu am bob peth. We wants 
our commodities cheap" yw'r gan eto. 
Nid yw y ffermwyr ddim yn well, nid yw 
y trethi wedi cf^el eu hysgalnhau: y mae 



y ffermwyr yn gorwedd iel aaynod dan en 
pynao; y mae treth y ceffylau yn uwch — 
diolch i*n Gladstone ni a'i gyfeillion; y 
maent yn gorfod talu at gynnal hedd- 
geidwaid, gwallgofiaid, a bydd yn rhaid 
talu treth iechyd, y rhai a ddylai ddyfod 
allan o'r drysorfa gyffrediniil. Nid oes 
gair o son fod Richards a Sartoris wedi 

Sleidio cymmaint ag un mesur oedd yn 
afriol i'r amaethwr, na'r gweithiwr 
chwaith, er fod siroedd Caerfyrddin a 
Cheredigion yn siroedd amaethyddol: nid 
yw y sir gyntaf yn cael ei chynnrychioli 
fel y dylai. Y mae Mr. John Jones yn 
gyfaill i'r ffermwr, ond pa le mae Mr. 
Sartoris? le, pa le? Nid oes gan sir 
Aberteifi gynnrychiolydd o gwbl. Prynwyd 
a gwerthwyd etholwyr sir Aberteifi yn y 
iecsiwn ddiweddaf. Ffermwyr, gochelwch 
y berw Radicalaidd o hyn allan. 

Craig y Foelallt. 

yr archddiacom denison. 

Mae yr archddiacon wedi penderfynn, 
OS bydd i Gredo Sant Athanasius gael ei 
adael allan, neu ei osod ar ddiwedd y 
Llyfr Gweddi, neu roddi rhyddid i wneyd 
yr un a fyno — pa un ai darllen ai peidio, 
y bydd iddo ymuno a Chymdeitbas y 
Dadgyssylltiad, yr hyn sydd yn golygu 
diwaddoliad. Peth hynod fydd gweled 
Carvell Williams ac Edward Miall yn East 
Brent ar wyl y cynauaf, a'r archddiacon 
a baner y Dadgyssylltiad yn hofran yn 
lie yr hen faner—yr Eglwys a'r goron. 
A dywed, os y cyffwrdd neb a'r Credo heb 
mewn modd cyfreithlawn, y bydd iddo droi 
ei gefn ar yr Eglwys ac ymnno a*i 
gelynion. 

LLYWOD-DDYSG. 

Cafodd gweinyddiaeth yr boll rinweddau 
amryw ergydion cas yn ei gwyneb yrf y 
dyddiau diweddaf yma. Y cyntaf oedd 
dyfarniad Geneva. Y mae yn rhaid i ni 
dalu y swm fawr o dair miliwn a chwarter, 
hyny y w, o ddwy i dair ceiniog y bunt o 
dreth yr incwm. Bydd iddi lyncu yr ariao 
oedd Mr. Lowe yn feddwl gadw wrth 
gefn. Mae ef yn gwybod pa fodd i drafod 
ffugrau, ac mae yn dra thebyg y bydd iddo 
berswadio dynion na fydd hyn ddim mwy 
na phigad chwanen i ni. Y mae y 
Rhyddfrydwyr rhyddfrydol yn achwyn 
yn ofnadwy am ein bod yn gorfod talu 
cymmaint am heddwch. 

Yr ail ergyd oedd Iecsiwn Preston, ar 
ba un oedd llygaid Lloegr yn edrych er 
cael gweled pa fodd yr oedd y bcUlot yn 
gweithio. Gorchfygodd y Toriaid y Radi- 
caliaid yn deg ar eu tir eu hunain; nid 
oedd ganddynt un goes i sefyll arni. Yr 
oedd gan y Ceidwadwr dros saith cant o 
I fwyafrif. Mae y ballot wedi marweiddio 
bywyd politicaidd y wlad, bydd i hanner 



Digitized by 



YB HAUL. 



399 



yr etholwyr ddifreinio eu buoain trwy 
ddifaterwch. Methodd y . ballot yn Preston 
gaddio y nifer oedd wedi pleidleisio; nid 
yw y cwbl ddim ond ffug: gallasai y 
Ceidwadwyr gyhoeddi y list dranoeth. 
T mae Uawer o bobl ya chwerthin yn 
iachus fod tegan pert Forster wedi methu 
yn Ian loew. Mae cyfeillion y dull yma o 
ethol aelodau seneddol wedi synu a rhy- 
feddu fod y ddelw ddarfu iddynt godi wedi 
troi yn eu herbyn. Cafodd Badicaliaeth 
ergyd dychrynllyd, ac ni fydd iddi ei 
8Dghofi(». Y mae yr Observer yn addef i 
Mr. Holker roddi ergyd marwol 1 Badical- 
iaeth, ac fel eli i'r clwyf dywed mai yr 
achos oedd y Gwyddelod, y rhai ddarfu 
bleidio Major Germain : ni ddarfu i lawer 
oV Bhyddfrydwyr bleidleisio o herwydd 
hyn. Esgus gwan yn wir. 

Y PRIFWEINIDOG a'r EISTEDDFOD. 

Dywedir fod Mr. Gladstone wedi cyd- 
synio i fod yn llywydd yn yr eisteddfod 
sydd i gael ei chynnal yn y Wyddgrug y 
flwyddyn nesaf. 

GWIRFODDOLIAETH YN OL MR. 8PURGEON. 

Mae Mr. Edward Miall wedi addunedu 
dwyn ei fesur ar Ddadgyssylltiad yr 
Eglwya o flaen y Senedd nesaf, ac mae yn 
lied debyg y bydd i genadon y gymdeitbas 
stwmpio Cymru ar fendithion gwirfoddol- 
iaetb. Cyn iddynt wneyd hyn dylent gau 
safn Mr. Spurgeon a'r gweinidogion sydd 
yn arfer conderanio gwirfoddoliaeth mor 
ddiseremoni. Nid yw yr offeiriaid am 
gyfnewid y gyfundrefn bres^nnol. Nid 
f m yn credu fod Archddiacon Denison am 
wneyd y fath beth. Pwy sydd am dori yr 
undeb? Nid yr Ymneillduwyr, os ^m i gredu 
Mr. Spurgeon ac ereill. Dywedodd y 
diwrnod o'r blaen wrth osod careg sylfaen 
capel y Bedyddwyr yn Dulwich, ei fod ef 
wedi meddwl galw ei frodyr yng nghyd er 
cael strike; yr oedd ef yn sicr nad yw 
gweinidogion y gwahanol Enwadau yn 
ennill dim agos cymmaint o arian a'r sawl 
sydd yn gosod y ceryg hyn yng nghyd. 
Pe buasai Uawer o'i fyfyrwyr ef yn ennill 
cymmaint a llafurwyr cyfFredin buasent yn 
falch iawn. Nis gellir dysgwyl i weinidog 

fyfranu a chadw ei sefyllfa mewn cym- 
eithas os na chaiff ddigon o dal am ei 
waith. Dywedodd ei fod yn gobeithio fod 
y rhai oedd o*i amgylch yn respectable^ 
hyny yw, ddim yn falch ar eu pyrsau; nid 
oedd dim yn gasach yn ei olwg na gwiw- 
bareh ; nid y w y bunt respectable un amser 
yn siarad yn barchus am y deg swllt 
parchus; nid y w y deg swllt yn cydnabod 
yr hanner coron, y mae yr olaf yn edrych 
yn ddirmygus ar y chwecheiniog, ac mae 
yr olaf yn g wneyd yr un peth a'r geiniog. 
Nid yw yr hyn y mae pool yn alw gwiw- 
barch ddim end adgasrwydd 1 ymgymmysgu 



ag eneilL Yr oedd ef am ryddid cydradd- 
oldeb a brawdgarwch, a gweled dynion o 
bob dosbarth yn siglo dwylaw ar y Suliau. 
Y mae yn amlwg fod gwirfoddoliaeth wedi 
methu creu brawdgarwch ym mhlith yr 
aelodau, a chadw y gweinidogion rhag 
newynu. Os gall y gymdeithas ddangos i 
ni fod y gyfundrefn wirfoddol^ fel y mae 
yn cael ei dysgrifio gan un o elynion penaf 
yr Eglwys, yn well na'r drefn blwyfol, gall 
Mr. Miall berswadio y Senedd fod yn well 
i adael cannoedd a miloedd heb un offeiriad 
i weinyddu ynddynt. Y mae yr Ymneill- 
duwyr cyfoethog yn gadael y trefydd a'r 
tlodion ac yn adeiladu palasau a chapeli 
iddynt eu hunain. Ar ol i'r marsiandwyr 
adael yn y prydnawn ni fydd neb ar ol yn 
gwisgo cot ddu ar ol colli y person. Torer 
yr undeb rhwng yr Eglwys a'r Wladwr- 
iaeth unwaith yn y plwyfi hyn, amddifadir 
y tlodion o bob goleuni ysbrydol ; nis gall 
y gweinidog ymneillduedig wneyd dim, 
canys y mae ef, yn ol Mr. Spurgeon, yn 
cael ei hanner newynu gan y gyfundrefn 
wirfoddol yn barod. 

BODDIAD GALARU8. 

Ar y ddegfed o'r mis diweddaf aeth Mr. 
W. J. Morgan, perchenog y Welshman, yr 
hwn sydd yn dra hoff o'r dwfr, Mr. J. W. 
Greenwood, a Mr. Arthur Davies, badwr, 
y tri o Gaerfyrddin, mewn bad i bysgota 
yng ngeneu yr afon Tywi. Pan oeddynt 
wrth No. 4 Buoy suddodd pen blaen 
y bad, o herwydd, fel y meddylir, fod yr 
hwyl yn rhy drom. Yr arwydd cyntaf o 
berygl a welodd Mr. Morgan oedd Arthur 
Davies yn neidio i'r mor; nid oedd Mr. 
Morgan yn gwybod pa fodd y bu, clywodd 
Mr. Greenwood yn gwaeddi, " Mr. Mor- 
gan," atebodd yntau, "Canlynwch fi." 
Nofiodd Mr. Morgan tua'r Ian, a phan 
gyffyrddodd ei draed a'r tir edrychodd yn 
ol, a gwelodd gapan Arthur Davies ar y 
wyneb; aeth yn ol amryw weithiau i'r 
dwfr, ond ni welodd ac ni chly wodd ddim : 
gwyliodd ar y traeth am awr, gan feddw) 
y buasai iddynt ddyfod i'r Ian. Gwnawd 
pob ymchwiliad am y cyrff am naw 
diwrnod, ond yn ofer. Fel yr oedd un 
Mr. Morgans o Lanstephan yn sefyll ar 
y graig, yn agos i'r castell, canfyddodd 
rywbeth yn y dwfr, a gwelodd yr un 
gwrthddrych ym mhen awr; aeth i'r dwfr 
a gwelodd mai corff Mr. Greenwood oedd; 
cludwyd ef i'r pentref ar elor. Boreu 
dydd lau cynnaliwyd trengholiad ar y 
corff yn yr Union Hall. Dygwyd y 
rheithfarn i'r trengedig foddi yn ddamwein- 
iol. Yr oedd brawd Mr. Greenwood yn 
bresennol. Cludwyd y corff gyda'r rheil- 
ffordd i Leeds, ei le genedigol, yr un 
diwrnod. Yr oedd Mr. Greenwood yn 
ddyn dysgedig; enwogodd ei bun yn Sant 
Marc, Battersey, a Chaergrawnt. Ym 



Digitized by 



400 



TB BAUU 



mis Ebrill oafodd «i benodi yn is-athr«ir 

Coleg Hyflforddiadol CaerFyrddin. 

Gfulawodd Mr. Arthar Dayies weddw a 
ohwech o blant. Yr oedd yn cael ei 
barchu gao bawb. Y mae yn dda genym 
ddeall fod yr Arehddiacon Williams w.edi 
gwneyd appeliad yn y papyraa am danys- 
grifiadau at gynnortbwy y weddw aV 
amddifaid. Ni chafwyd coriF Mr. Arthur 
Davies hyd yn hyn. 

DYRCHAFIADAU EGLWTBIO. 

Penododd Arglwydd Eagob Ty Ddewi 
y Parch. P. W. Green, curad Llandeilo 
Fawr, i ficeriaeth Llansadwrn a Llanwrda, 
sir Gaerfyrddin. 

Mae y Parch. John Daries wedi dechreu 
ar ei weinidogaeth yn Liangathen. 

HANESION TRAMOR. 

Y LUTHER FFRENOIG. 

Cymmerodd priodas le y mis a aeth 
heibio yn Paris, yr hoii a fydd yn debyg 
o gael ei throsglwyiido i lawr ar dudalenau 
hanesyddiaeth. Priododd y Tad Hyacinthe 
a boneddiges Americaidd, gweddw mar- 
siandwr u America. Yr oedd y Pab wedi 
rhyddhau y priodfab oM addunedau niyn- 
achaidd: darfu i*r Carmeliad hyawdl hwn 
ryddhau ei hun o*r gweddill; dywedir ei 
fod yn penderfynu ymlynu wrth Eglwys 
Rhufain a galw ei hun yn offeiriad, ac 
mae yn canlyn ei alwedigaeth yn ben- 
ochel a chalon-dawel yn Paris, ac mae yn 
dadleu bawl pob un o'i frodyr i gael 
gwraig. Mae ef yn condemnio anny wedd- 
'iaeth yr oifeiriaid yr un mor Uym ag v 
darfu iddo siarad yn erbyn y Pab ai 
anffaeledigrwydd. Beth fydd y canlyniad, 
amser a esbonia. Y mae y Pabyddion yn 
edrych ar eu hoffeiriaid fel pe baent yn 
perthyn i'r drydedd rhyw, wedi cael eu 
tyngedu i wisgo hood^ g^n, neu cassock^ 
darllen yr oiferen, a gwrando cyffesiadau. 
Golwg ddyeithriol fydd i'r Parisiaid i 
weled yr offeiriad Pabaidd yn myned i'r 
Eglwys a*i wraig yn ei fraich, a banner 
dwsin o blant wrth ei sodlau. 

HARWOLAETH BREMIN SWEDEN. 

Bu farw brenin Sweden ychy dig ddydd- 
iau yn ol, sef Charles X V. Eisteddodd 
ar orseddfainc Sweden am dair blynedd ar 
ddeg, a bu farw yn 43 mlwydd oed. jYr 
oedd yn ddvn o gyfansoddiad ardderchog, 
glan o bryd a gwedd, bywiog, iachus, ac 
nchelysbryd. Gweithiai yn galetach na*i 
swyddogion; yr oedd, heb law hyn, yn 
arlunydd, awdwr a bardd, y skater a'r 
dawnsiwr goreu yn Sweden. 



ESGORODD, 
Hardiwg— Awst 22, priod Mr. 0. Videon 
Harding, organydd Eglwys Sant Pedr, ar 
ferch. 



PRIODWYD» 
Db RuTzBir— OuLSTMr-^Me^i 11, yn 
Eglwys Llandoilo, gan y Parch. J. Atkyns, 
periglor Ombefsley, yn em^\ ei gyn north- 
wyo gan y Parch. D. 6. H. T. Williams, 
A.C., a*r Parch. J. Griffiths, D.D., Albert 
Richard Francis Maximilian de Rotsen, 
Slebech, Penfro, ag Horatia Augusta 
Stepney, merch henar Alan James Gulston, 
Ysw., Dirleton, sir Gaerfyrddin. 

BU FARW. 

Chiters — Medi 9, yn Acacia Road, 
Regent's Park, Uundatn, Mr.CalebChivers, 
Myrtle Hill, ger Gaerfyrddin, 54 oed. 

Evans— -Awst 1, yh Treflys*. Mrs. Evans, 
anwyl briod y Parch. Morgan Evans, ficer 
Llangwyryfon, Ceredigion, yn 56 mlwydd 
oed. 

Harries — Medi 15, yn Nhrefacwn, 
Penfro, Martha, gweddw y diweddar John 
Harding Harries, 77 oe<l. 

Jones Medi 10, Laura Anne, priod 
Mr. James Jenkyn Jones, Gaerfyrddin, 
34 oed. 

Stephens— Awst 22, ar ol cystudd byr, 
Helena Maud, ail ferch Mr. George 
Stephens, oeidwad Carchar Gaerfyrddin, 
21 oed. 



CARMARTHEN: 
Printed and Pabliihed by WiitLIam Sfukrsll, 
at his Printing Office, situate and being at No. 37, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Monday, 
the SOth of September, 1872. 



Y LLITHIAU PRIODOL, HYDREF, 1872. 


Boreu. j| Prydnawn. 1 


Esec. xviii. neu xxiv. 
16 

Luc vii. 24 

Esec. xxxvii. neu 

Dan. i. 
Luc xi. hyd 29 
Ecclus. xxxviii. hyd 

15 

Luc xiiL 18 
Daa. iv. neu v. 
Luc xiv. 25— XV. 11 
Dan. vii. 9, neu xii. 
Luc xix. 1 1—28 
ler. iii. 12—19 
Luc xix. 28 


• Credo Sant Athanasius i'w arfer. 


Esec. xiv. 
Ephes, vi. 10 

Esec. xxxiv. 
CoL ii. 8 

Esailv. 
1 Tbes. iii. 

Dan. iii. 

1 Tbes. V. ' 
Dan. vi. 

1 Tim. iv. i 
Esai. xxviii. 9— 17 1 
1 Tim. V. 


Suliau a Gwyliau. 


1 1 f III 
1 1 1 1 1 1 

? 1 w ? *'§ 

u> Sd J ^ J= i * 

1 1 1 1 1 '2^ 

^ § w ^ ^ £ 




6 Sul 
18 Sul 
18 Gwe. 

20 Sul 

27 Sul 

28 Llun 



Digitized by 



Y R HAUL. 



'yng ngwynbb haul a llygad golbuni. 
**a gair duw yn uchap." 



Rhip. 191. 



TACHWEDD, 1872. 



Cyp. 16. 



CLEDDYF GOLIATH. 



Mab yn resju braidd na byddai genym 
fwy o hanes y cleddyf gogoneddus 
hwn. Mae yn fwy euwog na chleddyf 
Caledfwlch Arthur, frenin Prydaiu. 
Ag ef y torodd Dafydd, pan yn llanc, 
ben y cawr Goliath. Dywedir i ni 
yn 1 Samuel xvii. 54, "A Dafydd a 
gymmerodd ben y Philistiad, ac aM 
dug i lerwsalem; a'i arfau ef a osod- 
odd efe yn ei babell." Ym mhlith 
arfau'r cawr yr oedd yn ddiamniheu 
ei gleddyf. Ond cyn myned ym 
mhellach, gellir gofyn, Pa fodd y 
dygodd Dafydd ben y Philistiad i 
lerwsalem, a hithau ar y pryd ym 
meddiant y lebusiaid? Yn ol amser- 
yddiaeth yr Arohesgob Ussher, cym- 
merwyd dinas lebus (sef lerwsalem) 
gan loab ym mhen pymtheg mlynedd 
ar ol i Dafydd orthrechu Goliath. 
Pa fodd ynte y cymmerodd efe ben 
y cawr i lerwsalem bymtheg mlynedd 
cyn i loab ei hennill hi? Mae'r 
Deon Stanley yn esbonio'r anhaws- 
dra hwn fel y canlyn : — Mae efe yn 
meddwl mai Nob, y ddinas offeiriadol, 
yn He Siloh, oedd y pen gogleddol i 
Fynydd yr Olewwydd; a bod Nob 
mor agos i lerwsalem fel yr ystyrid 
hi ar ol hyny megys yn rhan o lerw- 
salem; ac mai, mewn gwirionedd, i 
Noh y dug Dafydd ben y cawr, yr 
hon a elwir lerwsalem yn yr adnod, 
51 — xvi. 



am ei bod hi, yn amser yr ysgrifenydd 
sanctaidd, yn myned dan yr enw 
lerwsalem: felly galwodd yr ysgrif- 
enydd sanctaidd Nob dan yr enw 
lerwsalem yn flaen-gymmeriadol {pro- 
leptically). 

Ond i ddyfod at yr arfau : nid oes 
dadl nad oedd cleddyf Goliath yn un 
o'r arfau hyn, y rhai a ospdodd Daf- 
ydd yn ei babell, sef yn ei babell ei 
hun. Ond beth a ddaeth o'r cleddyf 
ar ol hyny? Yn fuan ar ol lladd y 
cawr, aeth Dafydd i lya y Brenin 
Saul, He yr ymddygodd Saul ato 
mewn ysbryd o eiddigedd chwerw 
a chasineb dwfn. Ac y mae yn natur- 
iol i ni feddwl mai nid diogel oedd 
i Dafydd gymmeryd cleddyf Goliath 
gydag ef i lys y brenin banner gwall- 
gof. Ond cymmerodd rhywun ofal 
am y cleddyf; ac yn 1 Samuel xxi., 
yr ydym yn cael y cleddyf yn y 
cyssegr yn Nob, yn cael ei gadw yn 
anrhydeddus gan yr offeiriad Ahime- 
lech, at yr hwn y ffodd Dafydd rhag 
Saul. Yr oedd hyn, yn ol Ussher, yn 
y flwyddyn nesaf ar ol lladd Goliath. 
Yr oedd Dafydd yn y cyfamser wedi 
bod yn grwydryn erlidiedig o herwydd 
cynddaredd Saul; ac ymddengys nas 
gwyddai, neu ei fod wedi anghofio, 
fod y cleddyf yng nghadw gydag 
Ahimelech yn y cyssegr yn Nob. 



Digitized by 



Google 



402 



TR HAUL. 



Rhoes Ahimelech y cleddyf iddo. A 
dyma'r peth olaf ydym yn ei gly wed 
yn ei gylch. Bu Dafydd am rai 
blynyddoedd ar ol hyn yn ffoAdiir; 
ond prin y gallwn ddwyn eiu huu- 
ain i gredu ei fod wedi ei golli yii y 
orwydriadau hyny. Bua&ii yu dda 
geuym glywed fod y cleddyf yo ei 
feddiaot ef pau oedd yn t^yrnasii yu 
Hebron, ac wedi byny yn lerwsalem. 
Buasai dda genym glywed rbywbeth 
yn ei gylcb yn amser Solomon a*i 
olynwyr ar orsedd Iwdah; canyB ui 
buasai modd fod heirloom mwy gwertb- 
fawr nag ef yn cael ei drosglwyddo 
yn y teulu breninol o oes bwygilydd 
hyd y caetbgludiad i Babilon, ac ar 
ol hyny yn y dycbweliad yn of. 
Buasai dda geuym glywed am dauo 
ym meddiant lesna, mab losadac, yr 
archoffeiriad, nen ym meddiant Ne- 
bemfah ueu £sra, neu ym meddiant 
Sorobabel, mal) Salatbiel. 

Ood oid oedd y teimlad ag aydd 
genym ni at bethau hanesyddol o*r 
fath hyn ddim yu deimlad luddewig 
ef allai Ac hwyraob mai gwell oedd 
bod bebdda. Y aarff bres oedd y 
dodrefnyu mwyaf gwerthfawr o'r holl 
bethau o'r oatur hyn ag y mae sou 
am danyut yn yr Ysgrythyr; ond ni 
ddaeth hi t ddiwedd bap us: yr oedd 
y bobl o'r diwedd yn ei mawrygu hi 
yn ormod; yr oedd hi wedi niyned 
yn aehos tramgwydd a rhwystr; ac 
felly gorfu ar y Brenin Heseciah ei 
c^ryllio hi. Ac felly, ond odid, nid peth 
i resynn o'i herwydd oedd i gleddyf 
Goliath fyned rywfodd ar ddifaucoli. 

Ond rhaid i ni ddychwelyd yn awr 
at Dafydd yn ninas offeiriadol Nob, 
a'r orybwylliad a wneir am y cleddyf 
yno.— I Sam. xxi. 8, 9. 'A dywed- 
odd Dafydd wrth Ahimelech, Onid 
oes yma dan dy law di waewfFou nen 
gleddyf] oanysni ddygais fy nghledd- 
yf na*m barfau chwaith i'm Haw, o 
herwydd bod gorobymmyn y brenin 
ar ffrwst. A dywedodd yr ofFeiriad, 
Cleddyf Goliath y Pbilistiad, yr hwu 
a kddaist ti yn nyffryn Klah, wele ef 
wedi ei oblygu mewn brethyn o'r tu 



ol i'r ephod; o chymmeri hwnw i ti, 
cymmer; canysnid oe« yma yr un arall 
ond hwnw. A Dafydd a ddywedodd, 
Nid oes o fath hwnw; dyro ef i mi." 

Gwelwu yma. yu gyntaf oil, fod 
tyngedfen y cleddyf yu dechreu myn- 
ed yn union ar yr un llwybr a 
thynge^fen y sarfF bres. Yr oedd 
gan ofFeiriaid Nol) y parch mwyaf 
dirfawr iddo: hwv a'i goblygasant 
ef yn y dull mwyaf parchus mewn 
brethyn, ac a'i gosodasant ef i'w gadw 
yn y lie mwyaf aurhydeddus yn y 
cyssegr. sef o'r tu ol i'r ephod, ar yr 
hon yr oeddy ddwyfroneg, a'r Urim 
a'r Thummim. Ac ym mhen oes 
neu ddwy, yr oedd perygl y huasai'r 
bobl yn ymddwyn tuag ato gyda 
theimlad addolgar, ac yn offrymu 
iddo arogldarth, fel y gwuaetbant i'r 
sarfF bres. Ef allai y dygwyddwyd 
colli neu dori'r cleddyf; ac felly ni 
bu yn faen tranigwydd nac yn graig 
rhwystr i Israel, trwy fod yn achlysur 
o eilunaddoliaeth. 

Mae hefyd yn worth sylwi ar y 
modd gwahanol y cynnyciodd Ahime- 
lech y cleddyf i Dafydd, rhagor y 
modd y derhyuiodd Dafydd y cyn- 
nygiad. • Yr oedd Ahimelech yn ei 
gynuyg mewn t6u a dull apologetical, 
fel pe buasai yn ddrwg ganddo nad 
oedd yno well cleddyf i'w roi iddo. 
"0 chymmeri hwnw i ti, medd efe, 
cymmer; cauys nid oes yma yr un 
arall ond hwnw." Beth a allasai fod 
yr acbos o hyn? Mae yn debygol 
fod mio y cleddyf wedi ei fylchu a'i 
bylu wrth dori trwy esgyrn gwddf y 
cawr, ac nad oedd neb wedi beiddio 
ei hogi o'r newydd. Ac ef allai fod 
gwaed y cawr wedi cael ei adael 
arno, a hwnw wedi ei rydu, am na 
feiddiai neb mo'i olchi. Ac felly, 
hwyrach ei fod erbyn hyn yn gleddyf 
anolygus a diddefnydd. leiafi 
rhaid hod rhyw amgylchiad o'r fath 
mewn cyssylltiad ag ef: onid e, prin 
y gallwn feddwl y buasai yr ofieiriad 
yn dywedyd, "0 chymmeri hwnw i 
ti, cymmer; oanys nid oes yma yr 
un arall ond hwnw." 



Digitized by 



TB HAUL. 



408 



Ond fe'i derbyniodd Dafydd ef 
gydag awyddfryd llawen: eb efe, 
*'Nid oe$ fatk hwnw; dyro ef i mi" 
Beth oedd yr aoboR o'r awyddfryd 
Uawen a r bwn y derbyniodd Dafydd 
y oleddyf] Dilys yw fod y crybwyll- 
iad am dauo, a'r fFaith ei fod i'w gael 
y mynyd hwnw. yn dwyn ar nuwaith 
i*w feddwl ei faddugoliaeth fawr ar 
Gol'iath yn nyffryn Elahj a'i fod yn 
edrych ar ail gaffaeliad y cleddyf 
hwnw, yr hwu a fendithiaaai yr Holl- 
alluog yn ei law ef, fel yn ail ernes 
o bresennoldeb yr Hollalluog gydag 
ef yn ei ffoadnriaeth rhag eiddigedd, 
a chasiueb. ac erlidigaeth ei elyn 
y Brenin Saul: fel pe dywedasai. 
"Dyma'r cleddyf a'r hwu y dielais 
ar y cawr dros Dduw byddinoedd 
Israel, ac y gyrais fyddinoedd yr 
estroniaid i gilio: nid oes o fath 
hwnw; dyro ef i mi, pe on<l o argoel 
o harh&d bendith, a nawdd, ac am- 
ddiffyniad y uefoedd i mi yn fy holl 
helyntion : df/ro ef i mi." 

Uu gair o addysg. Yr ydym 
ninuau yn estroniaid erlidiedig yn y 
byd hwn, yn wrthddrychau cenfigen 
a roalais y Piafol a'i angylion: mae 
ganddynt ltd mawr tuag atom, a 
gwyddant nad oes iddyut ond ychydig 
amser. Gan hyny^ cymnierwu gledd- 
yf gyda ni — cleddyf yr Ysbryd, yr 
hwn yw Gair Duw: y cleddyf &V 
hwn y baeddwyd Satan, ac y gor- 
threchwyd y bedd. Ymladdwn a'r 
cleddyf hwn yn erbyn ein holl elyn- 
ion — y byd, y cnawd. a'r Diafol; ac 
ni a fyddwn yn y diwedd yn fwy na 
choncwerwyr. Dyma'r cleddyf &'r 
hwn yr ymladdodd ein Pryniawdwr 
mor llwyddiauunsa r temtiwr uffernol 
yn yr auialwcb. Pan fyddo temp- 
tasiynau yn ein haflonyddn ninnau, 
rhedwn am gymhorth at yr hyn sydd 
yn ysgiifenedig. sef at gleddyf yr 
Ysbryd. Nid oes o fath hwnw. 

SOSIPATBR. 

\Olysgrif — Ond hwyrach mai'r prif 
achos pa ham yr oedd Ahimelech yn 
cynnyg y cleddyf i Dafydd yn y dull \ 



apologetic ag y gwcaetb oedd, fod y 
cleddyf yn drwm ac amrosgo (wn- 
tmeldy) i ddyn o faintioli cyffredin 
fel Dafydd. Yr oedd Goliath yn 
ddyn o faintioli aoferthol, a rhaid 
fod maintioH ei gleddyf yn gy&tebol : 
yr oedd cleddyf mor fawr, ond odid, 
yn ol barn Ahimelech, yn un an* 
hwylus i Dafydd i ddwyn gydaf ef; 
ac mae yn amlwg mai fel math o 
fwyell y defnyddiwyd ef ganddo i 
dori pen y cawr, yn hytrach nag fel 
cleddyf milwrol. — S.] 



HYMN ADDAS FW CHANU YNO 
NGWASANAETH Y CYMMUN. 

A CHALON ddioIcbgar« leso mawr, 

I Ti am gael fath fraint, 
Ymborthwn ar dy sanctaidd wledd 

Ordeiniaist gy nt i*tb aaiot. 

Trwy d* Ysbryd Glan bendithia nl 
Wrth wylaidd gofio 'nghyd 

Fel V aetbost u dy fodd yn lawn 
Dros anwireddau'r byd. 

Ad^uft'a'r bara hwn a'r gwio 
Wna'th saint o oes i oes — 

Am drefn y cyromod gyda'r Tad 
Trwy aberth mawr y Groes. 

ArwyddaV bara in* dy gorff 

Offrymaist drots ein bai, 
Trwy ryfedd rym dy gariad cu 

At diawd syrtbiedig rai. 

ArwyddaV gwin dy werthfawr waed 

A ffrydiai iawr yn Hi, 
Pan drengaist ar hoeliedig groes 

Dros ein pechodau ni. 

Dy gnawd a'tb waed sydd ymborth pur 
IV enaid, Arglwydd Dduw: 

Y rhui a'u bwyty'n gywir gant 
Mew II bedd dragwyddol fyw. 

1 neau'n deilwng at dy Fwrdd, 

A*th ras cymhwysa ni; 
Mewn edifeiriol weddi flydd 

Bwytawn dy swper Dl. 

Dwg ni trwy'r Ian ysbrj-dol wledd 

I'th dyner garu i gyd; 
Ac arwain ein calonau i fyw 

Yn bur i Ti o hyd. 

Wrth allor lesu gad in* gael 

Dy bresennoldeb Di; 
Er iti farw, *nawr wyt fyw, 

O, eiriol drosoro ni. 

GLANCALEnFFRWD. 

Coed y Pare, St. Aime. 

Digitized by GooqIc 



404 



TR HAUL. 



BOD DUW A'l BRIODOL- 
lAETHAU. 

{Parhdd o dudalen 367.) 

HwTRAOH yr eaagid gronyn ar 
ein meddwl am gyflawnder priodol- 
iaethau y Duwdod, pe gallem oud 
ymsynied yn fwy eicr am y lehofah 
fel un ag oedd yn ddigou i*w dded- 
vyddwch ei Hunan er tragwyddol- 
deb. Nis gallwu ddiruad hyu eto 
mae yn wir; ond mae yn rhaid i ni 
gredu mai felly y mae yn bod. Ac 
fel y dywed Mr. Charles yn y Geir- 
iadur Yigryihyrol, "Mae yn hyfryd 
credu, meddwl, a myfyrio am y Diiw 
mawr, er nas gallwn ei aiugyffred." 
Wrth wneyd cyfammod ag Abraham, 
mae yn galw ei Hun Duw hollallu- 
og," ueu yn hytrach, "hollddigonol." 
Pa beth ydym i*w ddeall wrth y fath 
enw 1 Onid y w yn ein dysgu ni i fedd- 
wl am un &*i ddigonedd yn codi 

bono ei Hun, heb dderbyn dim 
gau un arall; ac un ai ddigonedd 
yn gwasanaethu iddo ei Hun, hyny 
ydyw, i'w ddedwyddwch ei Hun, fel 
nad oes arno eisieu dim gan neb? 
Yn wir, nid oes gan neb ddim i*w roi 

1 Dduw, fel ag i chwanegu dim at ei 
gyflawnder a'i berfFeithrwydd; "o 
blegid o bono Ef a thrwyddo Ef y mao 
pob peth, ac ynddo Ef y mae pob 
peth yn cydsefyll." Troi. gan hyny, 
at ei greadur am help peu gyfar- 
wyddyd, ni byddai yn ddim amgeu 
ynddo Ef na throi at yr eiddo ei 
Hunan, ac at hwuw lie nad yw ond 
terfynol ac ammherflfaith; ond nid 
yw Duw, ac nid rhaid iddo, ymddi- 
bynu ar neb arall. Mae ynddo, a 
hyny o bono ei Hun, gyflawnder 
digonol i'w boll berffeithiau gor- 
uchel." "Dyma wybodaeth rhy ry- 
fedd i ni; uchel yw, ni fedrwn oddi 
wrthi." Nid yw dyn, nac un oread ur, 
yn ddigon i*w ddedwyddwch ei bun. 
Mae ganddo alluoedd i fwynhau ded- 
wyddwch mae yn wir, a galluoedd 
mawrion hefyd; ond buasai yn well 
iddo fod hebddynt o lawer, na bod yn 
eu meddiannu, oddi eithr iddo gael 



ychwaneg iV rhoddi ynddynt ac i'w 
diwallu. nag sydd ganddo ef ynddo 
ei bun. "Pwy bynag," medd un 
awdwr, "a ymneilldua i'w feddwl ei 
bun am hapusrwydd, a gaiff brofi 
ei hunau yn fnan yn druenus; fe 
deimla yn garcharor hyd oui chauia- 
teir iddo fyned ar led, ac ymuno 
mewn serch ac ymddiried k rhy wbeth 
allan o bono ei bun." 0, mor dlawd 
yw dyn, pan y byddo ei gyfeillach 
k phob peth oddi allan iddo ei hun 
wedi darfod! "Nis gall fod," medd 
yr awdwr uchod, "amgenach drych 
o salw drueni na'r dyn, yr hwn ag 
sydd wedi ei gyfyngu yn hollol iddo 
ei hun, heb feddu dim o'r teimladau 
hyny, y rhai sydd yn cyssylltu 
meddwl wrth feddwl, a chalon wrth 
galqn; iic yn ddyeithr iV cyfnewid- 
iad hwnw o dynerwch a serchogrwydd 
ag sydd yn fFynu yn wastad rhwng 
ysbrydoedd cyffelyb i'w gilydd, yr 
byn yw gwir fwyniant cymdeithas." 
Mae pob dyn meddylgar, ond odid, 
yn teimlo fod hyn yn wirionedd; ac 
hwyrach mai dyma un achos ein bod 
mor barod i ddychymmygu yn ami 
fod llawer o ddedwyddwch y Creaw- 
dwr ei Hunan yn cyfodi oddi wrth 
ei waith yn creu, yn cynnal, ac yn 
cymdeithasu 4'i greaduriaid. Ond 
yn wir, nid yw hyny ond syniad 
plenty naidd am y tragwyddol Ydwyf, 
yr Hwu y mae ffynnon ei ddedwydd- 
wch ynddo ei Hunan. Dychym- 
™ygwn yn awr dros fynydyn, fod 
y greadigaeth wedi diflanu a daifod, 
a bod yr boll eaugderau difesur heb 
neb na dim yn preswylio ynddynt 
ond Duw; a meddyliwn am y Duw 
hwnw fel hyn er tragwyddoldeb, yn 
hanfodi ynddo ei Hun; yn yr anghyf- 
annedd-dra arswydlawn a r uuigrwydd 
anamgyffredadwy. heb un berthynas 
rbyngddo k neb, na chymmundeb ag 
un meddwl, ond 4'i feddwl goruchel 
ei Hunan. 0, pa fodd yna yr oedd 
y lehofah yn byw! Yr ydym ni, 
wrth feddwl am dano, o dan y fath 
olygiad arswydol, yn teimlo aethau 
oerion yn ein meddiannu. A brofai 

Digitized by GooqIc 



TR HAUL. 



405 



Ef ddim gwell nag amddifadrwydd? 
Na; ond yng ngeiriau j Salmydd, 
gallem ddjwedyd, " Digonolrwydd 
llawenydd oedd ger ei fion, ae ar 
ei ddeheulaw yr oedd digrifwch yu 
dragywydd." Yr ydoedd yu hunan- 
ddigonol, ao felly yn fendigedig ynddo 
ei Hun yn oes oesoedd. Y Personau 
goruchel yn ymhyfrydu yn eu gilydd, 
fel cyfranogion o'r un natur o rha- 
goriaethau dwyfol; ac yn cydym- 
hyfrydu yn y cynghor hedd, a'r 
arfaethau tragwyddol — gweithred- 
oedd gwreiddiol a diddechreu an- 
feidrol gariad, doetbineb, a daioni 
y natur bbno. Gwir yw fod Duw 
yn ymhyfrydu yn ei weithredoedd; 
ond nid fel pethau yn ychwanegu 
dim at ei ddedwyddwcb; ond yh 
hytrach fel flPrwyth ei gyugbor tra- 
gwyddol, ac amlygiad o'r hyn ydyw 
Ef ynddo ei Hun. Am gyfeillach 
neu wasanaetb ei greadur, nid rhaid 
iddo wrthynt. A ydyw Ef yn Fod 
deallus? Mae ynddo ddigon o ber- 
flPeitbrwydd i'w ddeall ei Hun. A y w 
yn Fod cymdeithasgar? Mae digon 
iddo i gymdeitbasu ag ef ynddo ei 
Hun. Am gyfeillach neu wasanaetb 
ei greadur nis gallant, fel y dywed- 
wyd, ychwanegu dim at ddedwydd- 
wcb yr Hwn y mae dedwyddwch 
pob peth ynddo, ac yu cyfodi o bono 
Ef Mae pob priodoledd yn Nuw 
yn gyflawn^ynddi ei huuau; ac os 
cariad yw un o"i briodoliaetbau, raae 
tegwcb a daioni y Duwdod yn 
ddigon i'w gariad ei Hunan. Mae 
Efe yu Dduw llawn o gariad," fel ag 
o bob priodoledd arall. Mae y 
Meddwl Mawr yn amgyfFred, ac felly 
yn gallu mwynhau y Gwrthddrych 
mawr/ a'r Gwrthddrych mawr yn 
llenwi y Meddwl Mawr, fel nas gall 
fod arno eisieu mwy. Wei, gregin 
mku y llawr, beth a ddywedwu ni? 
Onid yw y m6r yma yn ddigon i'n 
cyflawnu? Beth feddyli di. gredadyn, 
am y fynyd pan y dywedodd y Duw 
hwn wrth dy enaid, "Myfi a fyddaf 
yn Dduw i ti"? a pha beth hefyd 
am y tymmor sydd eto o dy flaen, 



pan y bydd ei gyflawnder a'i briodol- 
iaetbau dwyfol yn ymagor yn fwy 
eglur ger bron dy ddirnadaeth, ac 
yn llenwi dy sercbiadau? Oni fydd 
yn ddigon byfrydl 

Dylem gofio nad yw Duw yu bod 
mewn amser, o herwydd "y mae un 
dydd gyda yr Arglwydd megys mil 
o flynyddau, a mil o fljnyddau megys 
un dydd." Nid gormodiaith yw y 
geiriau hyn a'u cyffelyb, ond myueg- 
iad syml o'r gwirionedd, mor bell ag 
y gellid dangos pethau tragwyddol 
mewn geiriau dynol. Mewn cyssyllt- 
iad agos a r mater hwn, y mae Sant 
Paul yn llefaru am yr boll gredinwyr 
fel yn bod yng ngolwg Duw pan 
gredodd Abraham; y pryd hyny, er 
nad oeddynt wedi dyfod i fod yng 
ngolwg dynion, yr oedd Abraham 
yn dad iddyut oil, "ger bron y neb 
y credodd efe iddo, sef Duw, yr 
Hwn sydd yn bywbau y meirw, ac 
sydd yn galw y pethau nid ydynt 
fel pe byddeut." Y mae yr oil a 
fu ac a ddaw, a thragwyddoldeb ei 
bun, yn ddiddechreu a diddiwedd, 
ger ei fron Ef bob mynyd, ac yn 
bresennol iddo yn awr. Y mae 
uwch law boll ddeddfau achosiaut, 
heb "gyfnewidiad na cbysgod trbed- 
igaeth;" ac o ganljniad, y mae yn 
rhaid i ni gredu ei fod hefyd uwch 
law deddfau amser. Y mae yn cyn- 
nwys pob perffeithrwydd ynddo ei 
Hun, ac o ganlyniad, nis gellir 
meddwl ei fod yn derbyn ychwaneg- 
iad oes. Gan hyny, nid oes cynt 
uac wedi yn perthyn iddo; ac nid 
yw yn gadael yr amser gorphenol, 
nac yn myned ym mlaen i'r amser 
dyfodol. Iddo Ef nid yw y blyn- 
yddau cyu y dylif wedi myned heibio, 
ac nid yw diwedd y byd heb ddyfod. 
Y mae yn hollbresennol mewn amser 
yn gystal a lie. Fel y mae yn cyn- 
uwys pob eangder ynddo ei Hun, 
heb fod rhan o bono mewn un lie, 
felly hefyd y mae yn cynnwys tra- 
gwyddoldeb ar unwaith, heb fod 
rhan o'i fodolaeth mewn un rhan o 
amser. Y mae amser, yr un modd 

Digitized by GooqIc 



406 



TR HAUL. 



a He, ju gynnwysedig o ranau; ac 
y mae y rhanau byny wrth eu hoi- 
rbain yo myned yn ddira; ac fel hyn 
y mae y hodau hyny sydd dan 
lywodraeth deddfau He ac amser yn 
dwyn ynddynt eu hunain brofion 
parbaus o*a tarddiad; o l^legid oasgl- 
iad o luaws dirifedi o liynciau 
(mathematical points), y rhai ni fedd- 
ant na byd na lied, na dyfnder uac 
ucbder, sydd yu cyfansoddi lie; a 
cbasgliad o bynciau dirifedi aniKer, 
heb barb&d yn pertbyu iddynt, sydd 
yn cyfansoddi par bid mewn amser. 
Oud nid casgliad o ranau diddim 
dirifedi fel byn yw bollbresennoldeb 
a tbragwyddoldeb Duw; ac nid yw 
yr eangder mwyaf mewn lie yn rhan o'i 
bollbresennoldeb, na'r eangder mwyaf 
mewn amser yn rban o'i dragwyddol- 
deb; o blegid y mae Efe yn Fod pur, 
diranau, digyfnewid, yn banfodi o 
angenrbeidrwydd uatur mewn an- 
feidrol bellder oddi wrth y dim 
diderfyn sydd yn cyfansoddi lie ac 
amser. Fel y dywed Ansel m, yu 
yr unfed ganrif ar ddeg, "Pa beth 
bynag a gyfansoddir o ranau nid 
yw yn undod perffaitb; ond y mae 
mewn rbyw ystyr yu llnosog, yn 
wabanol iddo ei bun. ac yn ago red 
i ymraniad naill ai mewn ffaitb neu 
mewn tybiaeth; yr bwn nid yw 
mewn un modd yn pertbyu i Ti, 
Arglwydd, yr Hwn wyt y mwyaf 
perffaitb y gellir meddwl am dano. 
Gan byny, ynot Ti nid oes rhanau, 
ac nid wyt Ti yn llnosog; ond yr 
wyt yr un a'r unrhyw k Thi dy Hun, 
yn y fath fodd fel nad wyt mewn 
un gradd yn wabanol i Ti dy Hun; 
i'e, Ti yd wyt undod ei bun, yr bwn 
nis gellir ei raou byd yn oed mewn 
tybiaeth. Gan hyny. bywyd, doetb- 
ineb, gwirionedd, dedwyddwcb, ac 
oil ag sydd wirioneddol dda, nid 
ydynt yn rhanau o honot Ti; ond 
y maent oil yn uii, a phob un yr 
oil ag wyt Ti, a'r oil ag yw y lleill. 
Felly, gan nad oes i Ti ranau, a 
chan nad oes rhanau i'r tragwyddol- 
deb, yr hwn wyt Ti, nid oes ran o 



Lonot Ti, nac o dy dragwyddoldeb, 
mewn unrhyw le nac unrhyw amser; 
ond Ti yd wyt ym mhob lie yn 
berflFaith; ac y mae dy dragwyddoK 
deb bob amser yn gyflawn. O her- 
wydd nid oes dim o'tb di*agwyddoldeb 
Di yn myned beibio yu y fath fodd 
ag i beidio i bod mwy; ac nid oes 
dim o honot i ddyfod eto fel pe na 
buasai yu bod eisoes. Am byny, 
nid oeddyt Ti ddoe, ac ni byddi y 
fory; ond ddoe, beddyw, ac y fory, 
Ti ydwyt; le. yn hytrach, nid ydwyt 
ddoe, heddyw» nac y fory, ond yn 
unig, ydwyt, heb un berthynas ag 
amser; o blegid nid yw ddoe, hedd- 
yw, ac y yfory yn bod ond mewn 
amser; ond er nad oes dim yu bod 
hebot Ti, nid wyt Ti, er hynv, yn 
bod mewn amser na lie, ond y mae 
amser a lie, a phob petb, yn bod 
ynot Ti; o blegid nid oes dim yn dy 
gynnwys Di. ond yr wyt Ti yn cyo- 
nwys pob peth. Am hyny, yr wyt 
Ti yu llenwi ac yn amgyflpred pob 
peth; Ti wyt o flaen a thu hwnt i 
bob peth. flaen pob peth, o blegid 
cyn eu dwyu hwy i fod, Ti ydwyt, 
tu hwnt i bob peth, am nas gallant 
hwy fod hebot Ti, ond y byddit Ti 
yn bod pe dychwelent hwy i ddi- 
ddymdra. Ac hefyd, am y gellir 
tyt)ied iV pethau hyn beidio a bod, 
ond nas gellir tybied i Ti beidio & 
bod, o blegid yr wyt Ti yn dra- 
gwyddol." 

Yn y Geiriadur/o dan y gair 
tragwyddol, dywed Mr. Charles o'r 
Bala — "Bod tragwyddol yw Duw; y 
mae heb ddechreu, olynol ddilyniad, 
na diwedd. Mae hyn yn tarddu 
oddi wrth ei hunan-hanfodiad; canys 
y Bod sydd yn hunan-banfodol nis 
dichon oddef un pwuc tebygadwy 
o amser pan nad ydyw yr un digyf- 
newid; ond dull parh&d y Bod dwy- 
fol nis gallwn ei amgyffred, na pha 
fodd y cydhanfoda ag amser, na 
pha fodd y mae anfeidroledd yn 
cydhanfodi a lleoedd neillduoi. Nid 
yn unig y mae heb ddechreu ao 
heb ddiwedd, ond nid oes olynol 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



407 



ddilyniad ynddo; iin pwnc eefydlog 
gwastadol yw parhid ei hanfod. Y 
mae yn berfifaith feddiannol ar tin- 
waith yn gwbl o fywyd annherfyn- 
edig. Nid yw Ef yn dywedyd am 
dano ei Hun, ' Myfi oedd y dechreu, 
ao a fyddaf y diwedd; Myfi oedd 
Alpha, ac a fyddaf Omega;' ond 
Myfi yw: nid ydyw hiim a byddaf 
yn perthyn iddo: priodplir sydd, 
oedd, ao sydd i ddyfod iddo, o'n 
rhan ui, a'r cyflawniad yn olynol o'i 
fwriadau a'i weithredoedd; ond Myji 
yw. Ydwyf sydd briodol i Dduw 
o ran ei hanfod." 

Ei enw Ef yw "Ydwyf." Nid 
*'Oeddwn" yn nhragwyddoldeb di- 
ddechreu, a "Byddaf" yn nhra- 
gwyddoldeb diddiwedd; ond y mae 
yn edrych ar y tragwyddoldeb di- 
ddechreu a diddiwedd ar un waith. 
ao yn dywedyd "Ydwyf" am y cwbl. 
Nid oes neb arall a all ddyweyd 
"Ydwyf" mewn ystyr briodol am 
gymmaint ag un fynyd o amser. Y 
mae yr oil o barhad pob creadur yn 
perthyn iV amser gorphenol neu yr 
amser dyfodol — rhan wedi darfod a 
rhan arall heb ddyfod, aV ddwy ran 
yma yn cyfi'wrdd a*u gilydd, fel nad 
oes He i'r amser presennol. Fel hyn 
y mae yn ystyr fanylaf y gair. 
Nid yw dychymmyg dyn am yr 
amser presennol ond ymdrech y 
meidrol i ymgyrhaedd am yr an- 
feidrol. Pan y mae yn son am y 
flwyddyn hon, neu y dydd hwn, 
y mae yn mesur yr hyn nid yw yn 
ei feddiannu, ac yn ceisio cymmeryd 
gafaeK yn yr hyn nid yw yn bod 
iddo ef. Nid yw dyn yn alluog i 
leuwi y mynydyn lleiaf o amser. 
Ond un Ydwyf anfeidrol yw Duw, 
yn preswylio tragwyddoldeb. Er 
nas gall dyn amgyffred y gwiriouedd 
hwn, y mae wedi ei wneuthur i'w 
gredu; a thra yn chwilio ei ddi- 
ddymdra ei hun, y mae wedi ei 
addasu i chwilio am anfeidroldeb ac 
anghyfnewidioldeb. nes eu cael yn 
hanfodi yn yr Ydwyf; o blegid i'r 
graddau y mae yn iawu arfer ei 



reawm a'i gydwybod, i'r graddau 
hyny y mae yn cael golwg ar ber- 
ffeithderau, y rhai sydd yn bod o 
angenrheidrwydd natur, yn ddiddech- 
reu a diddiwedd, yn annibynol ar 
amser a He. Ond er ei fod yn cael 
golw^r arnynt, ac er y dichon iddo 
mewn gradd gyfranogi o honynt, 
nid yw trwy hyny yn dyfod yn 
feddiauuol ynddo ei hun ar anghyf- 
newidioldeb hanfodol -y perffeith- 
derau; o blegid yv hyn a dderbynir 
trwy gyfranogiad, nis gall fod yn 
briodoledd hanfodol yn yr hwn sydd 
yn ei dderbyn; ac er i ni chwilio yr 
boll greadigaeth, nid ydym mewn 
un man yn cyfarfod a chreadur 
yn alluog i gynnal anghyfnewidiol- 
deb y priodoliaethau oV rhai y mae 
mewn gradd yn cyfranogi; o blegid 
er iddo dderbyn o'r m6r difesur o 
berfFeithrwydd, nid yw yn ddigon 
mawr i gynuwys y m6r ynddo ei 
hun; ac y mae hyn yn ein gweithio 
oddi wrth y greadigaeth at y Cre- 
awdwr, oddi wrth y lluosog at yr Un, 
oddi wrth yr amserul at y tragwyddol 
Ydwyf, oddi Wrth fodau am m her- 
fFaith at Fod anfeidrol berfFaith, yr 
Hwn y mae ei briodoliaethau yr un 
a'i hanfod, a'r Hwn sydd o ganlyniad 
yn meddu yr un anghyfnewidioldeb 
ynddo Ef ei Hun ag sydd yn per- 
thyn i'w briodoliaethau. 

Gan fod Duw yn anfeidrol a thra- 
gwyddol, nis gellir meddwl ei fod 
yn edrych allan o bono ei Hun wrth 
edrych ar yr hyn a fu, sydd, neu a 
ddaw; ond y mae ei feddwl mawr 
Ef yn llanw yr oil ar un waith. 
Rhagoriaeth dyn yw y gallu i gofio 
yr hyn a aeth heibio, ac i ymresymu 
yng ngbylch yr hyu a ddaw; ond y 
mae y Meddwl Dwyfol yn rhy an- 
feidrol berfFaith i gofio nac i ym- 
resymu. Y mae Efe yn gweled yr 
arfaethiad a'r cyflawniad — yr oil a 
fu, sydd, neu a ddaw — heb gyfrwng 
delweddau ua rhesymau; ac yn eu 
gweled ynddo Ef ei Hun, heb droi 
ei feddwl yn ol nac ym mlaen i gael 
gol,wg arnynt. Yr ydym ni, mae 



Digitized by 



408 



TR HAUL. 



yn wir, yn edrych yn ol wrth feddwl 
am ddoe, ac yn edrych ym mlaen 
wrth feddwl am y fory; ac yr ydym 
yn dueddol i gario gyda ni y syniad- 
au a dderbynir oddi wrth wrth- 
ddrychau daiarol, a*u cymhwyso at 
wrthddrychau dwyfol; ac felly yn 
dychymmygu fod y Creawdwr yn 
debyg i ni ein hunain. Yr oeddid 
gynt yn tybied fod yr haul yn 
symmud, a'r ddaiar yn sefyll, o 
blegid mai felly yr oeddynt yn ym- 
ddangos; ond wrth ystyried yn fan- 
ylach, deallwyd mai nid fel yr 
oeddynt yn ymddangos yr oeddynt 
mewn gwirionedd. Felly, yn y mater 
hwn, y mae ein syniadau ni oddi 
wrth yr hyn yr ydym yn ei deimlo 
ynom ein hunain, yn peri i ni 
feddwl fod Duw yn symmud o*r 
amser a aeth heibio, trwy yr amser 
preseunol, i'r amser dyfodol; ac y 
mae Efe ei Hun yn y Beibl yn ym- 
ostwng weithiau i gyfarfod 4 ni trwy 
lefaru am dano ei Hun yn iaith 
gyffredin y ddaiar. Ond er ein bod 
ni yn symmud yn barhaus, y mae 
ystyriaeth bwyllog yn daugos nad 
yw Fife wedi symmud un mynydyn 
er pan grewyd y byd. Y mae Duw 
yn rhy fawr i symmud. Y mae 
pob peth creedig yn rhwym o sym- 
mud neu syrthio; ond pan y mae 
yr hoU greadigaeth mewn symmud- 
iad diorphwys, y mae o hyd yn 
symmud ac yn bod mewn Un, yr 
hwn sydd yn aros yn dragywydd. 
Ac hyd yn oed gyda golwg ar wahan- 
ol wrthddrychau creedig, y mae y 
mwyaf yn sefydlog mewn cyrahar- 
iaeth i'r lleiaf; ond y mae Efe yn 
sefydlog, nid mewn cymhariaeth yn 
unig i wrthddrychau llai, ond yn han- 
fodol a gwirioneddol. Os ydym 
yu dewis iddo Ef fod yn ganol- 
bwynt yr holl greadio;aeth, y mae 
yn rhaid i ni ymfoddloni iddo sefyll 
yn ddiysgog byth. '*Hen Ddihen- 
ydd".yw ei euw; neu fel y mae rhai 
yn cyfieithu y geiriau, "Y sefydlog 
ei ddyddiau." " H wy a ddarfyddaut," 
medd y Salmydd, ''a Thi a barhei;" 



neu yn ol yr Hebraeg, "a Thi a 
sefi." "le, hwy a heneiddiant fel 
dilledyn; fel gwisg y newidi hwynt, 
a hwy a newidir; Tithau yr un 
ydwyt, a'th flynyddau ni ddarfydd- 
aut." Y mae y Duw mawr "yr un 
ddoe, heddyw, ao yn dragywydd;'* 
"nid oes cyfnewidiad na chysgod 
troedigaeth yn perthyn iddo Ef." 

Dyma fel y dywed Awstin, y 
penaf o'r tadau Cristionogol : — "Yr 
wyt Ti, Dduw Hollalluog, yn rhag- 
flaeuu yr oil a fu, yn uchder dy 
dragwyddoldeb byth-bresennol; ac 
yn goroesi yr oil a fydd, gan en bod 
hwy heb ddyfod, a phan ddeuant 
byddant wedi myned heibio; *ond 
Tydi yr un ydwyt, a'th flynyddau 
ni ddarfyddaut." Nid yw dy flyn- 
yddau Di yn myned nac yn dyfod; 
ond y mae ein blynyddau ni yn 
myned ac yn dyfod, fel y gallont 
ddyfod oil. Y mae dy flynyddau 
Di, gan eu bod yn sefyll, i gyd yn 
sefyll ar unwaith; ac nid yw y 
mynedol yn cael eu gwthio ymaith 
gan y dyfodol, o blegid nid ydynt 
yn myned heibio; ond ein blynyddau 
ni a fyddant oil, pan na byddant oil. 
Dy flynyddau Di ydynt un dydd; a 
dy ddydd Di nid yw ond heddyw; 

blegid nid yw dy heddyw Di yn 
rhoddi He i y fory, nac yn dilyn 
ddoe. Dy heddyw Di yw tragwydd- 
oldeb; gan hyny, yn gyd-dragwyddol 
y cenedlaist Ti Ef, wrth yr Hwn y 
dywedaist, *Myfi heddyw a'th gen- 
edlais Di.'" Ar y mater hwn dywed 
Mr. Charles, dau y gair cenedlu, fel 
ycanlyn: — "Nid gweithred yn dar- 
fod ac yn myned heibio yw cenedliad 
y Mab, fel mewn cenedliad naturiol; 
ond tragwyddol genedliad. * Hedd- 
yw' — heddyw Duw yw ei dragwydd- 
oldeb. Nid oes na doe nac y fory 

1 Dduw, ond un heddyw tragwyddol; 
ac y mae heddyw Duw yn cynnwys 
ein doe, a'u heddyw, a'u y fory ni." 
A thrachefn, dan y gair Mah — cen- 
edliad tu fewnol, arosol yn yr hanfod 
yw; nid peth allan o'r hanfod, ond 
yn yr hanfod yw; nid peth a fu, 



Digitized by 



YB HAUL. 



409 



ond y sydd yn arosol dragwyddol 
yw, ac sydd yn gwahaniaethu y 
Personau yu yr hanfod." Ac eto, 
dan y gair Yshryd: "Rhaid sylwi 
nad oes dim cyfnewidiad yn yr 
banfod dwyfol; nid deilliad. gau 
hyny, dechreuedig a therfynedig yw, 
oud arosol a thragwyddol, yn null 
angenrheidiol y Duwdod o hanfodi, 
ao sydd yn dynodi uudeb hanfod. 
a gwahanol Bersonau yn yr hanfod 
hwnw." Ond er. fel y dywed y 
Dadguddiad Dwyfol, yr hwu a rodd- 
odd yr Hollalluog i ddynolryw, fod 
tri Pherson, sef y Tad, y Mab, a'r 
Ysbryd Glan, yn hanfodi yn y Duw 
goruchel; eto nid ydynt dri duwiau, 
oud un Duw mawr ac anfeidrol. yn 
yr Hwn y mae undod periFaith, heb 
gymmysgu y Personau, na gwahann 
y sylwedd; ond un Duw yn Drindod, 
a'r Drindod yu Undod. Y mae hyn 
eto uwch law ein deall. ond y mae 
yn rhaid i ni ei gredu; ac fel y 
dywed Credo Sant Athanasius — Un 
Person sydd i'r Tad, arall i'r Mab, 
ac arall i'r Ysbryd Glaln; eithr Duw- 
dod y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Gl&u, 
sydd unrhyw — gogouiaut gogyfuwch, 
raawrhydi gogyd-tragwyddol. Un- 
rhyw yw'r Tad, unrhyw yw'r Mab, 
unrhyw yw yr Ysbryd Glslu : digre- 
edig Dad, digreedig Fab, digr^edig 
Ysbryd Glan: anfesuredig Dad, 
anfesuredig Fab, anfesuredig Ysbryd 
G14n: tragwyddol Dad, tragwyddol 
Fab, tragwyddol Ysbryd Gl&n; ac 
eto nid ydynt dri tragwyddolion, 
ond un tragwyddol; ac fel nad ynt 
dri anfesuredigion, ua thri digreedig- 
ion, ond un digreedig ac anfesuredig; 
felly yn gyffelyb, hollalluog yw'r 
Tad, hollalluog yw'r Mab, hollalluog 
yw yr Ysbryd Glan; ac eto nid y^nt 
dri hollalluogion, ond un hollalluog. 
Felly y Tad sydd Dduw, y Mab 
sydd Dduw, a'r Ysbryd GUu sydd 
Dduw; ac eto nid ydynt dri duwiau, 
ond un Duw. Felly y Tad sydd 
Arglwydd, y Mab sydd Arglwydd, 
a'r Ysbryd Gl&n sydd Arglwydd; ac 
eto nid ydynt dri arglwyddi, ond un 
52— xvi. 



Arglwydd. Y Tad ni wnaethpwyd 

gan neb, nis crewyd, ac nis cenedl- 
wyd. Y Mab sydd o'r Tad yn unig, 
heb ei wneuthur na'i greu; eithr 
wedi ei genedlu. Yr Ysbryd Gl&n 
sydd o'r Tad a'r Mab, heb ei wneu- 
thur, ua'i greu, ua'i genedlu; eithr 
yn deillio. Wrth hyny, un Tad 
y sydd, nid tri Thad; un Mab, nid 
tri Mab; un Ysbryd Gl&n, nid tri 
o Ysbrydion Glan. Ac yn y Drin- 
dod hon, nid oes un cynt neu wedi 
eu gilydd; uid oes un mwy na llai 
na'u gilydd; eithr yr hoU dri Pher- 
sonau ydynt ogyd-tragwyddol a go- 
gyfuwch. Ac felly ym mhob peth, 
fel y dywedwyd uchod, yr Undod yn 
y Drindod, a'r Drindod yn yr Undod 
sydd i'w haddoli. Ao mae y Tri 
Pherson yn yr hanfod dwyfol yn 
undod perffaith a diranau; yn Dduw 
anfesuredig, tragwyddol, hollalluog, 
hollwybodol, ac yn anfeidrol sanct- 
aidd a chyfiawn. Yr un y w y cariad 
dwyfol. y tosturi. a'r trugarogrwydd 
yn y Tri Phersonau. Mae y Mah 
mor gyfiawn a'r Tad^ a'r Tad yn 
carii a'r un cariad a'r Mah, a'r un 
trugarogrwydd yn hanfodol ynddynt; 
ac felly hefyd yr Ysbryd Oldn. Yr 
un gwrthddrychau sydd i'w cariad — 
arfaeth y Tri Pherson yw yr arfaeth 
dragwyddol; a gwrthddrychau yr 
arfaeth ydyw gwrthddrychau cariad 
tragwyddol y Tri Pherson. Y mae 
gwahanol swyddau a gweithrediadau 
yn perthyn iddynt, ond yr un pr.iod- 
oliaethau. Personau^. nid priodoU 
iaethau, yn y Duwdod ydynt, ac mae 
priodoliaethau hanfodol y Duwdod 
yr un fath yn perthynu i bob un o 
honynt. Mae y Personau yn wahau- 
ol, ond yr hanfod dwyfol yr un, a'r 
boll briodoliaethau liwyfol yr uu yn 
hanfodol ym mhob un o honynt Un- 
rhyw yw'r Tad, Mab, a'r Ysbryd Glan. 

Glanoaledffrwd. 
{Fw barhau,) 

Nyni a allwn ymddiried i Dduw 
am ein gogoniant ni; ond ni all Duw 
ymddiried i ni am ei ogoniant Ef. 

Digitized by GooqIc 



410 



TB HAUL. 



ISBIBENOB. 

Yn jr unfed bennod ar hiigain o 
ail Lyfr Samuel luae geoym hanes 
am bedair o frwydrau rhwng Oafydd 
al weision &V Philistiaid MaeV 
hanes am y frwydr gyntaf o'r pedair 
yn darllen fel hyn : — * A hu eilwaith 
ryfel rhwug y Philistiaid ac Israel; 
a Dafydd a aeth i waered, a*i weision 
gydag ef, ac a ymladdasant 4V Phi- 
listiaid. A diflfygiodd Dafydd. Ac 
Isbibeuob, yr hwn oedd o feibiou y 
cawr (a phwys ei waewffon ef oedd 
dri chan sicl o bres), ac wedi ei 
wregysu k chleddyf newydd, a fedd- 
yliodd ladd Dafydd; oiid Abisai, mab 
Serfiah. a*i helpiodd ef, ac a daraw- 
odd y Philistiad, ac a'i Uaddodd ef " 
Mae crybwylliad byr, a dim yu 
ychwaneg, yn cael ei wneutbur am 
amryw bob] yn yr Ysgrythyr; ond 
mae'r crybwylliad byr bob amser 
yn llawn bywyd dysgrifiadol. Felly 
yn yr banes hon am Isbibenob: yr 
oedd yn Philistiad, ac ef allai yn 
frawd, neu ryw berthyuas agos arall, 
i Goliath y Gethiad; ac yr oedd yn 
bresennol yu y rhyfel. Dy wedir yma 
am daiio ei fod wedi ym wregysu a 
chleddyf newydd, ac iddo fwriadu 
lladd Dafydd, yr hwn y pryd hyn, 
naill ai o berwydd Uudded y rhyfel 
neu wres y dydd. oedd wedi diffygio. 
Yr oedd Isbibeuob yn gwyhod ym 
mlaen Haw y byddai Dafydd ei bun 
yn debyg o fod yn y rhyfel; ac efe 
a wnaeth ddarpariaeth ar gyfer hyuy, 
ac ft ymarfogodd a chleddyf uewydd. 
Ni faddeuodd y Philistiad byth i 
Dafydd am orchfygu a lladd Goliath 
eu cawr. Ac ar yr achlysur hwn 
nid oedd Isbibenob yn rhoi dim llawer 

ffydd yn ei hen gleddyfau; yr 
oedd raid iddo gael cleddyf newydd. 
Gallwn ddychymmygu ei fod yn 
bryderus yng nghylch y mater am 
ddyddiau cyn y frwydr, a'i fod wedi 
myued at y gof cleddyfau yu Gath, 
a dywedyd wrtho rywbeth yn debyg 

1 hyn: — "Y mae rhyfel i fod ym 
mhen ychydig ddyddiau rhyngom ni 



a*r Israeliaid; ac y mae yn sicr y bydd 
eu breniu Dafydd yn y frwydr — 
y Dafydd, fel y gwyddoet, yr hwn a 
orthrechodd ein cawr ni, ac a dorodd 
ei ben ef ar faes y rhyfel. Rhaid 
i ni sycbu ymaith, ua oes modd, y 
gwaradwydd hwuw oddi ar ein cen- 
edl. Yu y rhyfel sydd i gynimeryd 
lie yn fuan, yr wyf fi yn bwriadu 
lladd Dafydd, a tbori ei. ben ef, fel 
y torodd yutau lien ein Goliath ni. 
Mae genyf amryw gleddyfau da o*th 
waith di, a'r rhai y distrywiais lawer 
o'n gelynion; ond y maent wedi 
myned braidd yn hen; ac y mae 
arnaf led-ofn eu bod yn dechreu 
breuo. Yn awr mae yn rhaid i ti 
wneutbur i mi, erbyu yr ymgyrch 
hwn, gleddyf newydd dan gamp. o*r 
dur goreu, ac wedi ei dymmeru yn 
berffaith; a rhaid iddo fod yn barod 
mor fuan ag y gall dy gywrain ddwy- 
law ei ffurfio; ac ond i mi gael genyt 
ti wneutbur i mi gleddyf uewydd 
oV fath berffeithiaf, nid oes genyf 
nemawr o ammheuaeth na bydd i mi 
wneutbur i waed Dafydd fod yn iawn 
am waed Goliath." 

Efe a gafodd y cleddyf newydd 
erbyu y diwrnod. Gallwn dybied ei 
fod yn llygadu yn ystod y frwydr 
am gyfleusdra i ddieneidio Dafydd 
k min ac a phwys y cleddyf newydd; 
ac yn yr adeg y difFygiodd Dafydd, 
a myned, ond odid, rywfaint o'r 
neilldu i ymadferyd, tybiodd Isbi- 
benob fod ei gyfleusdra wedi dyfod: 
mae yn ddiau ddarfod iddo wneu- 
tbur rhuthr tuag at Dafydd; ond yr 
oedd cymhorth wrth law. Helpiwyd 
ef gan ei nai Abisai, mab ei chwaer 
Serfiah, yr hwn yn ddiau oedd wedi 
cymmeryd y gorchwyl o weinyddu 
iddo, a bod yu agos ato hyd oni Iwyr 
ddadebrai o'i lewyg. Lladd wyd Is- 
bibenob gan Abisai; ac nid oes 
ammheuaeth ua bu marwolaeth Isbi- 
benob yn derfyn ar y frwydr, fel ag 
y buasai marwolaeth Goliath yn der- 
fyn ar y rhyfel yn nyffryu Elah; a 
diammheu i'r Philistiaid flbi or yr 
achlysur hwn fel ar yr achlysur hwnw. 



Digitized by 



TB HAUL. 



411 



Yr oedd pryder Isbibenob am gael 
oleddyf newydd erbyn y rhyfel hwn 
yo dangos fod ganddo feddwl raawr 
am bybyrwch a gwroldeb Dafydd, 
a*i fod yn teimlo cryu arswyd rhag- 
ddo; ond os oedd Isbibenob yn ym- 
ddiried ya ei gleddyf newydd, yr 
oedd Dafydd yn ymddiried yn yr 
Arglwydd ei Dduw. Yr oedd wedi 
gosod aohoR y rhyfel yn Haw y 
Oorucbaf cyii decbreu ymladd. A 
chafodd Dafydd, yn yr aches hwn, 
fel'ar gynnifer achlysur arall, y fan- 
tais o fwynhau sicr drugareddau y 
cyfammod; ao er iddo ddifiPygio yn 
y gad am ychydig o fynydau, eto 
cuddiodd ei Ddnw ef yng nghysgod 
ei law, ac a wnaeth Abisai yn offeryn 
ei ddialedd ar Islubenob 

Trophimus. 



YR HWYR. 

Mae'r poethder tanbeidiol yn awr wedi cilio, 

A gr^dol ymsuddo mae brenin y dydd, 
A'i lachar belydrau'n goreuro'r tai fryniau 

Fel ffarwel weniadaa hen ffryndiau y sydd ; 
Trwst masnach ddiflanodd, Uonyddwch yraledodd 

Dros ddolydd a chymoedd, dyffrynoedd a bryn ; 
Ac eisoes fan obry mae'r tarth yn ymgodi, 

Gan araf wasgaru i guddio y glyn. 

Yn hwylio'i gerddediad ym mlaen yn feistrolaidd 

Tua'r bwtnyn briglwydaidd tn arall i'r nant 
Mae'r gweitbiwr *nol gorpheo ei ddyddgwaith 
Ilafurus, 

Er gorphwys yng nghwmni ei briod a'i blant : 
Wrth nesu at drothwy ei gartref anwylfad, 

Gan deiinlad gwir gariad ei galon rydd lam, 
Wrth wel'd ei anwyliaid yn d'od iV gyfarfbd 

IV harwain yn hyglod' i wyddfod y fain. 

Mae'r llawen asgellydd yn brysur ymchwilio 
Am fangre ddigy ffro er gorphwys ei droed : 
Mae'r brain yn dychwelyd yn fyntai gyrhaedd- 
fawr 

Fw cartref cysgodikwr yng nghanol y coed : 
Deddf anian fynega fod angen gorphwysdra, 

Yn reddfol ystyria creaduriaid y fro 
Fod amser i orphwys ac amser i weithio 

Yn ddyfal dd'od heibio poh un yn ei dro. 

Fel hyn wrth fyfyrio am anian a greddfau, 
Am natnr a'i deddfau, aV Person a'i rhoes, 

Mae'r meddwl yn hodeg ym miaen yn wirtbddol 
At adeg ddyfodol brydnawnol ein hoes: 

Mae'r oriau'n myn'd heibio, mae'r haul yn mach- 
ludo, 

Gan araf ymgilio tu arall i r bryn, 
Dydd bywyd sy'n dianc, mae'r nos yn dynesu, 
Af finnan i gysgu dan gloion y glyn. 

HOWELLUS. 

JAanddewi Felffre, 



GWIRIONEDDAU TN DYDDIAU 
NI. 

{Parhdd o dudalm 389.) 

YR BQLWTS. 
RHAN I. 

Yr Eglwys yw corflF Crist. Y mae 
yn cynnwys yr boll bersonau ffydd- 
lawn a fedyddiwyd, yn awr yn fyw 
neu wedi marw, a fu mewn bod er 
dydd y Pentecost, nea a ddeuant 
eto i fod hyd derfyn yr oruchwyl- 
iaeth bresennol. Gall Cristionogion 
alw eu hunain yn aelodau o Eglwysi 
Groeg, Rhufain, Lloegr, neu unrhyw 
gyfundeb arall; ond y mae Duw yn 
eu hyatyried oil fel aelodau o un 
Eglwys a chorflF ei Fab. Fr un 
corff hwn, yr Eglwys, y mae un pen, 
lesu Grist, yr hwn yw y dechreuad, 
y cyntafauedig oddi wrth y meirw; 
ac y mae un bywyd, o'r hwn y mae 
y rhai sydd yn huno, a'r rhai sydd 
yn effro, yr un modd yu gyfranog- 
ion. Crist ei bun, wedi cyfodi oddi 
wrth y meirw, yw y bywyd, megys 
ag mai Ef yw y pen, i*r corff. — 
Ephes iv. 4 — 6. 

Gwedi dyfod dydd y Pentecost, 
yr oedd "y Gair a wnaethpwyd yn 
gnawd" eisoes wedi eistedd ar brsedd 
y Mawredd yn yr uchelder.' Had 
y Wraig. y dyn Crist lesu, ydoedd 
wedi ei ddyrchafu i ogoniant, a'i osod 
gan y Tad yn "ben uwch law pob 
peth i*r Ei^lwys;" a'r gwaith a dde- 
chreuodd Efe ar y diwrnod hwnw, 
trwy anfon yr Ysbryd Glan, y 
Dyddanydd addawedig, oedd gwneyd 
ei ddysgyblion yu uu ag Ef yu holl 
fFrwythau ei adgyfodiad a'i fynediad 
i'r nef Yr ydym yn ei ailadrodd 
fod dynoliaeth yng Nghrist wedi 
cyrhaedd i gyflwr newydd a thra 
gogoneddus; a swydd neillduol yr 
Ysbryd Gl&n oedd y pryd hwnw, ao 
ydyw byth wedi hyuy, effeithio a 
pharhau yr undeb rhwng Crist a'i 
ddysgyblion, fel y byddai i'r cyffelyb 
drawsffurfiad gymmeryd He ynddynt 
hwythau hefyd; nid yn ei berflFeith- 

Digitized by GooqIc 



412 



TB HAUL. 



rwydd (cany a nis dichoo hjny fod 
hyd yr adgyfodiad), ond yn ei syl- 
wedd a'i wir ddechreuad. '*£fe a*ii 
cydfywhaodd ni gyda Christ, ac a^n 
cydgyfododd, ac a'n gosododd i gyd- 
eistedd yn y nefolion leoedd yn^ 
Nghriftt lesu."— -Ephea ii. 5, 6. * Y 
gogoniant a roddaist i Mi. a roddais 
iddynt hwythau, fel y hyddout nn. 
niegys yr ydym ni yn un — Myfi 
ynddyut hwy, a Thithau ynof Fi, 
fel y byddont wedi eu perffeithio yn 
un." — loan xvii. 2:i, 23. 

Y mae yr Eglwys, corfF Crist, yn 
greadigaeth uewydd. mor wirionedclol 
ag y mae bywyd yr adgyfodiad yu 
fywyd newydd; nis gallai fodoli hyd 
oni osodwyd lean yn ben iddi; a 
byuy fn pan ddygodd Diiw Ef allan 
farwolaetb — y dyn newydd— ac a 
roddodd iddo ogoniant. Mae y mab- 
olaeth, o'r hwn y gwneir ni yu gyf- 
ranogion. yn cael ei ddyddio oV horeu 
y gallodd yr Arglwydd gyntaf ddy- 
wedyd, ''Myfi yw yr Hwn wyf fyw. 
ac a fAra farw; ac wele, byw yd wyf 
yn oes oesoedd." 

Yn unig trwy gadw mewn cof yr 
unoliaeth hwn oV Eglwys ai Pheu. 
yn ei fFurf newydd o fodoli, mewn 
dynoliaeth wedi ei phrynu a'i gogon- 
eddu, y gallwn ni ddeall ei He ai 
swydd ar y ddaiar. Ac yn awr, 
gadewch i ni ystyried yr agwedd a 
ddangosodd yr Eglwys, pan ddjieth 
hi allan o ddwylaw Diiw, yr offeryn 
newyddanedig gyda r hwn yr oedd 
ei Fab i'w wasauaethn Ef. 

Bywyd Duw yn ysbryd dyn, wedi 
ei dderbyn yn berfFaith. ac yniostwiig 
iddo yn wastadol. a gafodd ei egliiro 
yn sanctaidd feddyliau. geiriau. a 
gweithredoedd yn ei boll fodolaeth 
Ef, yr Hwn oedd yn Dduw a dyn. 
eto *'a gynnyddodd mewn doetlnneb 
a chorffolaeth, a ffafr gyda Duw a 
dynion." Yr oedd yu ammhosibl 
i'n Harglwydd fod yn wahanol i'r 
byn ydoedd, yn unig o blegid na 
wrthwynehodd Ef erioed ddeddfau 
y bywyd dwyfol bwnw a hiniodd 
fel byn ei boll banfodaeth Felly 



hefyd y dylasai fod bob amser gydaV 
Eglwys 

Amc:in Duw yn yr Eglwys yw, 
fel y mae ysbryd dyn yn preswyliu 
yn ei gorfF naturiol, felly y byddai 
i Ysbryd y Tad a'r Mab drigo. trwy 
yr Ysbryd Glan, yn yr Eglwys. corff 
Crist; gan ei dadblygu hi yu ol 
deddf Y8l)ryd y bywyd yng Nghrist 
lesu; a galluogi y rbai sydd yug 
Nghrist i synio ara bet ban yr Ys- 
bryd, ym nihob sanctaidd ufudd-dod, 
gwasanaeth, ac addoliad; ac, yu y 
diwedd. fywiocau eu cyrfF roarwol, 
a'u cyfodi i fyny i gyfarfod eu Har- 
glwydd. — Rhuf viii. 1 — 8. 

dan allu creadigol a nerthroddol 
yr Ysbryd Glan, dylai ffurf allanol yr 
Eglwys, ei chyd-drefniad, ei llywodr- 
aeth. ei gweinidogaethau. ei hathraw- 
iaethau, ei sacramentau, ei bysbrydol 
ddoniau. ei baddoliad i Dduw, 
gweitbrediad tuag at y byd. fod yn 
fynegiad ac eglurb&d naturiol o'i 
bywyd til fewn iddi; ac, fel nad yw 
yr boll hawddgarwch. cyfatebiad, a'r 
cymbwysder a amlygwyd erioed gau 
un peth cieedig yn y nefoedd neu ar 
y ddaiar i lygad creedig. oud cysgod o'r 
prydfertbwch a'r gogoniaiit perthynol 
i'r corff, yr hwn a barot6dd Duw er 
pob tragwyddoldeb i*w Fab, mor 
unedig, mor fawreddog. mor ddys- 
glaer gan nefol ras, y dylasai y corfF 
bwnw erioed fod ! Ni ddylasai fod 
dim He i ymraniadau, cynhenau, 
beresiau neu amriibeusrwydd; eithr, 
fel ag yr oedd Crist yu gallu per- 
ffaith wasauaethn ei Dad trwy gyf- 
rwng ei gorfF naturiol, felly y dyLisai 
gael ei gorff dirgeledig, yr Eglwys, yr 
un mor wasanaetbgar i ewyllys Duw; 
a chan ddefnyddio pob aelod o bono 
yn unol a*i sanctaidd ddymuniadau, 
y bnasai wedi llwyddo, trwy ofTeryn- 
oliaeth yr Eglwys. i wneuthur ewyllys 
ei i ad ar y ddaiar, megys ag y mae 
yn cael ei gwneuthur yn y nefoedd. 
Dyma y gwir a'r unig feddylddrycb 
ysgrythyrol o'i Eglwys; a hwn, yn 
gynt neu hwyiach, a gyflawnir. 

Y mae yr Eglwys, wedi ei cby fan- 



Digitized by 



YB HAUL. 



413 



soddi yng Nghrist, jd ei natur, yn 
banfodol ysbrydol, sanctaidd, ao un- 
edig. Ei hordeiniad yw, i deyrnasu 
hyth dros boll greadigaetb Duw, yn 
y cymmeriad urddasol o briodasferch 
yr Oen. Nid y byd. gan hyny, yw 
ei chartref; oud dylai ymestyu yn 
barbaus tuag at yr amser y cniif 
gyfarfod ei Harglwydd. Dyna y 
pryd y bydd i'w gogoniant breiiinol 
ddecbreu. Yu y cyfamser, ei swydd- 
ogaetb ydyw cyflawuu yr boll ddaioiii 
a alio tra ar ei phererindod daiarol, 
fel Diegys ag y gwnaeth Efe tra ar 
yr eiddo yntau; ond y mae ei 
gweitbredoedd i fod yn weithred- 
oedd y pererin a'r ymdeitliydd, ac 
uid yn eiddo dinesydd y byd bwn. 
Y mae Crist wedi ei cbyunysgaeddu 
k gweinidogaethau nefol a galhioedd 
neibl, ac wedi appwyntio fod i bob 
un o*i haelodau gydweitbredu ar oil, 
a'r lleill i gyflawnii yr byn yw ei 
ddymuniad Ef i'w wneuthur. A*r 
gweinidogaetbau a r galluoedd byn y 
nnae Ef wedi eu rboddi iddi i'w cadw 
a'u. cynnal am byth; o begid cread- 
igaetb dragwyddol ydyw bi, ei gwaitb 
sydd waitb tragwyddol, a **diedifarus 
yw doniau a galwedigaethau Duw" — 
hytiy yw, beb eu galw yn ol ar ei 
ran Ef Y mae cynnyddiant, yn 
wir. yn pertbyn i'r Eglwys — cyf- 
uewidiad fel yr bwn sydd yn cym- 
meryd He yn y plentyn. fel y mae 
yu dynesu at oedran gwr; ond 
cyfnewidiadau ansoddol, ymraniadau. 
anghydweddiad, y golled o'i gwreidd- 
iol weinidogaethau a'i hysbrydol 
ddoniau, ac yn enwedig o'i gobaitb 
am ddyfodiad ei Harglwydd, ac iddi 
bitbau gael ei cbymmeryd i gyfarfod 
ag Ef, — y rbai byn ydynt y canlyn- 
iadau o waitb yr Eglwys yn anghofio 
ei cbjiriad oyntaf, yn ymddyrysu yn 
y byd, ac yu cael ei gorchfygu gan 
y drwg. 

Dydd y Pentecost, ar yr bwn y 
disgyuodd vr Ysbryd Glau gyutaf ar 
y dysgyblion ydoedd y gylohwyl 
goffadwriaetbol o roddiaii y ddeddf 
ar fynydd Sinai, trwy yr byn y 



trefnwyd Israel mewu gwladlywiaeth 
genedlaetbol, ac y daeth yn frenin- 
iaeth o ofFeiriaid. Daetb y Dyddan- 
ydd i wneutbur gwaitb cyfatebol i'r 
orucbwyliaetb newydd, trwy ddwyn 
i mewn "weinidogaetb yr Ysbryd," 
y gyfraitb fywiol, a ffurfio yr Eglwys, 
y gwir Israel ysbrydol. y freninol 
ofFeiriadaetb, galwedigaeth yr bon 
yw "i offrymu abertbau ysbrydol, 
cymmeradwy gan Dduw, trwy lesu 
Grist." Y mae o'r pwys mwyaf i 
sylwi ddai fod i'r Eglwys ddyfod allan 
yu gorfF cyflunedig ar y foment ei 
gauwyd, ac nad ydoedd yn gasgliad 
didrefn o aelodau. beb ddosbartbiad 
na darostyugiad. — Ephes iv. 8 — 16. 

Yr oil a roddodd Duw iddi ar y 
cyutaf, Efe a'u rhoddodd, fel y dy- 
wedasoro, i'w dal ganddi am hyth; 
cauys y mae yr oil yug Nghrist, ac 
y mae Crist yn eiddo bitbau. Os 
yw bi yn fydol, yn wan, yu rbanedig; 
OS yw bi wedi colli yu gyffelyb ei 
gweinidogaetbau gwreiddiol, doniau 
yr Ysbryd, a'i gobaitb bywiol am 
ddyfodiad yr Arglwydd — ar bwy y 
mae y bail A fydd iddi acbwyn 
arni ei buu, ynte ar Dduwl 

Mewn papyrau dyfodol ni a drin- 
iwn y pwnc pwysig bwn gyda mwy o 
fauylrwydd. 

RHAN II 

Y mae yr Eglwys. wedi ei cbyfau- 
soddi yug Ngbrist, yu uu ag Ef, fel 
y mae Ef yu uu a'r Tad. Fel ei 
gorfF Ef nid oes gauddi ddim bywyd, 
ac fel ei gyflawnder Ef uid oes gau- 
ddi ddim gweinidogaetbau, sacra- 
men tau, uac addoliad, oud yr byn 
y mae yu dderbyu oddi wrtbo Ef. 
Beth bynag y mae yn ei ycbwanegu 
ati ei bun, heb ei roddi iddi ganddo 
Ef, rhaid iddi, yn gyut neu hwyrach, 
ymadael ag ef fel peth estronaidd 
i'w bodolaetb; beth i>yuag y mae 
yn ei golli, ag y uiae Ef yu bwriadu 
ei ddal, rhaid iddi ei adfeddiauuu, 
fel peth augeurheidiol i'w pberfFeitb- 
rwyd<1. 

Nid sefydliad ydyw yr Eglwys 



Digitized by 



414 



TB HAUL. 



wedi ei greu er diwygio y byd, er 
mai hi yw halen y ddaiar. Priodas- 
ferch yr Oen ydyw hi, yr hon y mae 
Efe wedi ei cheisio i'w chytnmeryd 
iddo ei Hun; ac y niae yn amlwg, 
oddi wrth yr Ysgrythyr Sanctaidd, 
hyd oni byddo priodas Mab y Brenin 
wedi cymmeryd He. fod trugarog 
waith yr Arglwydd i Israel ac i'r 
Ceuedloedd yn cael ei gadw yn o]; 
ac nis gall y briodas gael ei chyf- 
lawnu hyd iies byddo y briodasferch 
wedi parotoi ei huu Mae y Priod- 
fab wedi bod yn dysgwyl y deunaw 
oant hyn o flyuyddoedd, ac y mae 
yr holl greadigaeth yo dysgwyl 
hefyd, ac **yn cydocheneidio ac yn 
cydofidio hyd y pryd hwn." — Rhuf. 
Fiii. 22. 

Rhaid, gan hyny, iV briodasferch 
gael ei pharotoi i'w gwr; ac uis gall 
ei pharotoad gymmeryd He ond yn 
unig gan yr Arglwydd ei Hun, trwy 
y moddion appwyntiedig gauddo Ef 
Y mae yn angenrheidiol fod iV eg- 
wyddor hon gael ei chadw yn eglur 
yn y meddwl. "Ni esgyuodd neb 
iV lief oddi eithr yr Hwn a ddisgyn- 
odd o'r nef, sef Mab y Dyn, yr Hwn 
sydd yn y nef." Efe yn unig a ^yr 
pa fodd i gymhwyso y briodasferch 
i ddal pwys y gogoniant y mae 
Efe yn ymofyn am ei roddi ami. 
Gadewch i ni ystyried beth oedd y 
drefn a fabwysiadodd Efe i'r dyben 
hwn. 

Ar ddydd y Pentecost, derbyniodd 
yr Eglwys ni«l yn nuig fywyd, cyf- 
luniad, a nerthoedd nefol. eithr hefyd 
weinidogaeth arbenig bedwarplyg. yr 
hon a roddodd yr Arglwydd iddi 
oddi wrtho ei Hun, fel yn angen- 
rheidiol er ei chynnydd i berfFeith- 
rwydd; raewn geirian ereill, er ei 
pharotoi i gyfarfod ag Ef 

Yr oedd Dafydd wedi prophwydo 
am y weinidogaeth hon fil o flyuydd- 
oedd o'r blaen. Yn Salm Ixviii. 18. 
gan ragfynegu am esgyniad ein Har- 
glwydd, efe a ddywed, " Dyrchefaist 
i'r uchelder; caethgludaist gaethiwed; 
derbyniaist roddion i ddyniou; ie, iV 



rhai cyndyn hefyd. fel y preswyliai 
yr Arglwydd Dduw yn eu pHth." 
Ond gellir gofyn, Pa fodd yr ydych 
yn gwneyd y rhoddion a leferir am 
danynt gan Dafydd, yr un a gwein- 
idogaeth yn yr Eglwys Griation- 
ogoH 

Mae Sant Paul yn ateb y gofyuiad. 
Yn Ephes. iv. 8, y mae yn dyfynn 
geiriau Dafydd, ac yn eu heglnro fel 
hyn:— Pan ddyrchafodd iV uchel- 
der, Efe H gaethiwodd gaethiwed, ao 

a roddes roddion i ddynion 

ac Efe a roddes rai yn apostolion, a 
rhai yn brophwydi, a rhai yn ef- 
eugylwyr, a rhai yn fugeiliaid ao yn 
athrawon; i berffeithio y saint, i 
waith y weinidogaeth, i adeilad corff 
Crist: hyd oni ymgyfai*fyddom oil 

at fesur oedran cyflawnder 

Crist." (Gwel yr adran yn gyflawn.) 

Yr ydym yn cael, gan hyny, ar 
esgyniad ein Harglwydd, ddarfod 
iddo roddi apostolion, prophwydi, 
efeugylwyr, bugeiliaid, ac athrawon; 
y ddau olaf yn llanw un swydd. 
Nid oedd y weinidogaeth bedwar- 
plyg hon yn beth newydd; ond, fel 
pob peth arall a all yn briodol ber- 
thyn i'r Eglwys, yr ydoedd wedi 
bodoli ynddo Ef ei Hun; ac yn 
ei amser da ei Hun, dadblygwyd 
hi ganddo Ef yn ei gorfF dirgeledig. 
Yr ydoedd yn wreiddiol ynddo Ef, 
onid e nis gallasai byth yn gyfreith- 
lawn gael ei egluro yn ei gorff. Na, 
Efe ei Hun, ym mherfFeithrwydd ei 
haofod a'i weinidogaeth, a arferodd 
ar y ddaiar y swyddi o apostol, 
prophwyd, efengylwr, a bugail; y 
mae ei Eglwys yn un ag Ef, a chan 
hyny y mae y gweinidogaethau hyn 
yn perthyn iddi. Gadewch i ni 
brofi yr haeriad hwn trwy gyfeirio 
at yr ysgrifeniadau cyssegredig. 

Ysgrifenodd Sant Paul at yr Heb- 
reaid (iii. 1), ' herwydd pa ham, 
frodyr sanctaidd .... ystyriwch 
apostol ac archofFeiriad ein cyfFes ni, 
Crist lesu." Yma, gan hyny, yr 
ydym yn cael ein Harglwydd yn cael 
ei ddarlunio yn amlwg fel apostol. 



Digitized by 



TR HAUL. 



415 



£to, llefarodd Stephan fel y canlyn 
(Actau vii. 37) : — " Prophwyd a gyfyd 
yr Arglwydd eich Duw i chwi o'ch 
brodyr." A Christ oedd y prophwyd 
hwnw. Cymhwysodd yr Arglwydd 
atoei Huu eiriau Esaias (Luc iv. 18), 
*'Efe a'm beneiniodd I i bregethu 
yr Efengyl" — yn daugos mai Efe 
oedd yr efengylvyr. Ac loan (x. 11), 
efe a ddywedodd hefyd, * Myfi yw y 
bugail c'a," hyny yw, y bugail. Oud 
gellir gofyn, Dros ba hyd o amser 
yr oedd yr Arglwydd yn bwriadu i'r 
pedair gweinidogaeth aros yn yr 
Eglwysl 

Yn sicr y mae y cyfryw ofyniad 
yn cyfodi, nid oddi ar ffydd, ond 
oddi ar anghrediniaeth. Os derby u- 
iwn ni rodd gan rywuu, am ba hyd 
y mae i fod yn eiddo i ni ? A ellir 
ei galw yn rkodd o gwbl os bydd y 
rhoddwr o honi ryw ddiwruod am ei 
chymmeryd yn oil neu, a yw ein 
gwaith ni yn ymadael k hi yn profi 
mai fel benthyg yn unig y derbyn- 
iasom hi? Och, pe na bua,sem, trwy 
ein pechod, wedi colli gweinidogaeth- 
au apostolion a phrophwydi (canys 
iddynt kwy y mae y cyfryw wrth- 
ddadleuon yn gyffredin yn perthyn), 
ni buasem byth yn meddwl am ofyn 
pa gyhyd yr oeddynt i aros gyda ni. 
Dywed Dafydd wrthym fod y rhodd- 
ion wedi eu derby n gan Grist i 
ddynion, "fel y preswyliai yr Ar- 
glwydd Dduw yn eu plith." Mynega 
Sant Paul fod y gweinidogaethau wedi 
eu rhoddi "hyd oni ymgyfarfyddom 
oil at fesur oedran cyflawnder Crist." 
A all geiriau fod yn fwy eglur neu 
ddiammheuol? Mae y gweinidog- 
aethau yn swyddi hanfodol \r Eg- 
Iwys, neu yn hytrach i'r Arglwydd, 
y rhai a gyflawna Efe yn a thrwy 
yr Eglwys — moddion trwy y rhai y 
mae hi i dderbyn gras oddi wrtho 
Ef, ac i drosglwyddo y gras hwnw 
i'w bobl. Y mae parh&d yn gyn- 
nwysedig yn yr oil a ddywed Duw 
am danynt; dyn yn unig sydd yn 
meddwl am eu diddymiad. Pan 
beidio yr Eglwys k bod yn gorff 



Crist, yna gellir goddef y meddwl 
am iddi beidio cyflawuu galwadau 
a swyddi gweinidoguethol ei Phen; 
ond ynddo Ef, ao yn ei ordinhadau, 
nid oes gyfnewidiad. Fe ganfu 
Sant loan, mewn gweledigaeth, yr 
Eglwys yn ei ohyflwr nefol a thra- 
gwyddol; ac yno yr oedd y pedwar 
henuriad ar hugain, arwyddlun yr 
apostoliaeth luddewig a chenedlig, 
a'r pedwar auifail, arwyddlun y 
pedair gweinidogaeth. Canys "Duw 
a osododd rai yn yr Eglwys, yn gyu- 
taf apostolion, yn ail prophwydi." 
— 1 Cor. xii 28. Efe a'u gosododd 
hwynt yno; y maent hwy, gyda'u 
cydweinidogaethau, yn elfenau yng 
nghyfansoddiad yr Eglwys, ac yn 
angenrheidiol er cyflawniad ei galw- 
edigaeth nefol. Y Duw auweledig, 
yn y nefoedd, ydyw gwneuthurwr 
yr hoU bethau hyn. trwy lesu Grist, 
yr Hwn, yn ein uatur ni, ydyw ei 
arwyddlun gweledig Ef Y mae 
Crist yn cyflawnu pob peth sydd yn 
yr Eglwys trwy ddynion» wedi eu 
nerthu gan yr Ysbryd G\kn k bywyd, 
effeithiad, a gallu i weithredu fel ei 
gynnrychiolwyr a'i offerynau Ef, yn 
ei amrywiol swyddi a gweinidogaeth- 
au Os, gau hyny, y bydd gweinidog- 
aeth neillduol yn eisieu, pa fodd y 
gall yr Eglwys ddysgwyl bod yn 
alluog i dderbyn na chyfranu y gras 
yr appwyntiwyd hi i'w gludo? Nis 
gallwn yma ddysgrifio gyda manyl- 
rwydd natur a gweithrediad y pedair 
gweinidigaeth, er y byddai yn hawdd 
nodi allan eu cyfaddasi wydd i fodol- 
aeth ysbrydol a deallol dyn — k'r oil 
o'r rhai y mae Crist, trwyddynt hwy 
yn ceisio ymwneyd, gau sancteiddio 
yr holl greadur, a'i wneuthur yn 
gym hwy 8 at wasanaeth ei Dad 

Ond ai nid yw gweinidogaethau 
apostolion a phrophwydi wedi pallu 
er ys llawer o ganrifoeddl Mewn 
ymddangosiad y maent, trwy ein 
hanffyddlondeb ni. Er hyny, y 
maent yng nghadw yng Nghrist; a 
chan ei fod Ef yn dyfod drachefn, 
ac ar frys^ am hyny, y mae Efe o*r 

Digitized by GooqIc 



416 



VB HAUU 



newydd, yn eiii dyddiau ni, yn anfon 
allan ei apostolioii. ac yn llefaru trwy 
ei brophwydi; ac y raaeut hwy, yng 
nghyd ag efengylwyr a bugeiliaid, 
yn llafurio *'i berffeithio y saint i 
waith y weiuidogaeth ac i adeilad 
corfF Crist." Y mae Duw yn ad- 
feru iV Eglwys ei baruwyr fel ar y 
cyntaf, a'i chyughorwyr megys yn 
y dechreuad. fel y mae Ef ei Hnn 
wedi addaw: *'Er iV Arglwydd roddi 
i chwi fara ing, a dwfr gorthryinder; 
eto ni chornelir dy athrawou mwy. 
ond dy lygaid fyddant yn gweled 
dy athrawon; a'th glustiau a glyw- 
aut air o'th ol yn dywedyd, Dyma 
y ffordd, rhodiwch yuddi." — Esai xxx. 
20. 21. Mae y Meistr yn gosod ei 
dy mewn trefn (ei drefn wreiddiol 
ei Hun) cyn dyfod o bono Ef ei 
Hunan. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd dudalen 299.) 
Y LLYFRAU BARDDONOL. 
Llyfr y Diarhebion. 

Mae y Bibl yn cynnwys tri o lyfrau 

waith Solomon y Brenhin, sef Llyfr 
y Diarhebion, Ecclesiastes neu'r Pre- 
gethwr, a'r Caniad; ac y mae gan yr 
luddewon draddodiad ddarfod iddo 
ysgrifenu ei Ganiad pan yn ieuangc, 
y llyfr hwn yn ei ganol oed, «c 
Ecclesiastes yn ei henaint. 

Mae y Diarhebion hyn yn cynnwys 
ymadroddion doeth a chynnwysfawr 
am synwyr cyffredin a doetliineb ym- 
arferol; y cyfryw ag i ddangos bod 
y deyrnas ar y pryd yn mwynhau 
heddwch a Uwyddiant. 

Amcan y llyfr ydyw dysgu yr 
ieuaingc wrth gychwyn ar en gyrfa 

1 " wybod doethineb ac addysg, i 
ddeall geiriau synwyr, i gymmeryd 
athrawiaeth deall, cyfiawnder, a barn, 
ac iiniondeb, i roi callineb i'r anghall, 
ac i*r bachgen wybodaeth a synwyr" 



(i. 2 — 4); a dechrenad y doethineb 
hwn, meddir trachefh a thrachefh, 
yw ofn yr Arglwydd." 

Ysgrifenir y llyfr yn y wreiddiol 
mewn prydyddiaeth, ac yn gyffredin 
mae synwyr y naill ran o'r pennill 
yn cyfatteb i'r Hall. 

Mae ei gynnwysiad yn atteb iV 
dosparthiad canlynol ; ac ymddengys 
mai cnewnllyn y llyfr ydyw yr ail 
ran — yn cynnwys y Diarhebion a 
ysgrifonwyd gan Solomon ei hun — at 
y rhai y chwanegodd gw^r Hezekiah, 
megis Eliathan, Joah, a Sebnah 
(2 Bren. xviii.), ac ef allai Hosea a 
Micah hefyd, rai eraill o'i waith, 
XXV. — XXX.; yng nghyd a'r Rhag- 
ymadrodd : — 

1. Rhagymadrodd yn cynnwys 
molawd i Ddoethineb a Chyngor i'r 
ieuengctyd i'W dilyn hi, i. — ^ix. 

2. Diarhebion Solomon yng nghylch 
rhinweddau da a*u gwrthwyneb feiau, 
xi.—xxv. 

3. Eraill o*i waith wedi eu casglu 
gan w^r Hezekiah, hyny yw, y 
prophwydi a fuont yn ei gynnorthwyo 
i adferu gwasanaeth y Demi, ac ail- 
drefnu crefydd y genedl, xxv. — xxx. 

4. Attodiad yn cynnwys (xxx. — 
xxxi.) — 

i. " Geiriau Agar," y rhai a lef- 
arodd efe wrth ei ddisgyblion Ithiel 
ac Ucal; ond pwy oeddynt mwyach 
na hyn nid oes neb yn gwybod, xxx. 

ii. Geiriau Lemuel frenhin," a 
dyna*r cwbl a wyddys am dano yntau, 
xxxi. 1 — 10. 

Mae y Diarhebion yn dangos mewn 
iaith gryno a chynnwysfawr beth fu 
profiad pobl Dduw mewn perthynas 
yn fwy enwedig i bethau y byd h^; 
a gwaith adeiladol a buddiol ydyw 
cydmaru yr ymadroddion hyn a*r 
esamplau ymarferol a gynnygir i'n 
sylw yn y Gyfrol Sanctaidd. Ar yr 
un pryd dylem gadw mewn cof mai 
y profiad cyffrcdinol ac nid rheol 
ddieithriad a ddarlunir mewn rhai o 
honynt, megis y gwelir yn eglur wrth 
edrych ar pen. x. 15, x. 27, xi. 15, 
xvi. 7, xviii. 22, xxii. 6. 



Digitized by 



TB HAUL. 



417 



ECOLBSIASTBS, NET7 T PrEOETHWR. 

Un arall o lyfrau Solomon, " Fren- 
hin ar Israel yn lerwsalem," i. 12; 
wedi ei gyfansoddi ganddo, mae jn 
debyg, ychydig cyn ei farwolaeth, fel 
cyffes o'i edifeirwch a sioraiant ei 
ddisgwyliadau, ac er rhybuddio eraill 
trwy ei esiampl a'i brofiad ef ei hun 
mai gwagedd a blinder ydy w pob peth 
daearol, mai trueni ydyw ffrwyth 
pechod yma a rbag Haw, ac mai yr 
unig wir ddedwyddwch ydyw earn 
Duw a gwneyd ein dyledswydd. 
" Swm y cwbl a glybuwyd yw, Ofna 
Dduw a chadw ei orcbymynion," 
xii. 13. 

Eraill yn wir a dybiant mai nid 
Solomon ei hun a*i ysgrifenodd, ond 
rhyw un diweddarach yn cymmeryd 
amo enw y brenhin. Beth by nag 
am hynny, cynllun y llyfr sydd fel y 
canlyn: — 

1. Mae y Pregethwr yn cyfaddef 
ei flinder a'i siomiant wrth geisio 
dedwyddwch, a chael dim ond oferedd. 
Ceisiodd hi yn gy ntaf " trwy ddoeth- 
ineb " (i. 13), yn nesaf " trwy lawen- 
ydd" (ii. 1), ac wedi hynny "trwy 
fwytta, ac yfed, ac ymorphwys" 
(ii. 24), ond " gwagedd oedd y cwbl 
a gorthrymder yspryd," ii. 26. 

2. Edrychodd ar ol hyn ar gyf- 
newidiad yr amseroedd a godidog 
weithredoedd Duw, ond yr oedd hyn 
yn cymmell ar ei sylw wagedd ei 
fywyd ei hun, a bod diwedd dyn fel 
diwedd anifail, iii Trodd ei olwg 
yn nesaf at gyflwr y byd yn gyffredin, 
a gwelodd yno orthrymder, a thrais, 
a chynfigen; ac wedi hynny ystyriodd 
wasanaeth dynion yn y Demi, ond 
hyd yn oed yma cafodd dwyll, a 
rhagrith, ac oferedd ; a daeth braidd 
i'r un penderfyniad ag o*r blaen — ^mai 
bwytta, ac yfed, a chymmeryd byd da 
o'i lafur oedd y peth goreu o'r cwbl. 

3. Ond yma hefyd, yng ngl^n a 
chyfoeth, a byd da, a rawyniant 
teuluol, gwelodd boen, ac aflonydd- 
wch, a galar yn y diwedd, a*r diwedd 
hwnnw yn dyfod yn fuan iawn; ond 

53— xvi. 



wrth ystyried hyn cafodd hyd i'r 
cyfarwyddid angenrheidiol. 

4. Obegid gwelodd fod y byd yn 
well ar y duwiol mewn adfyd nag ar yr 
annuwiol mewn hawddfyd (viii.), a 
bod rhagluniaeth Duw yn llywodr- 
aethu pob peth (ix.), yr hyn a'i 
harweiniodd at rai y styriaethau pwy sig 
am angau a'r farn, ac am y doethineb 
o " gofio ein Creawdwr yn nyddiau 
ein hieuengctyd," xii. 1 ; a'i gasgliad 
oddiwrth hyn oil oedd, mai ofn Duw 
jdjw swm a sylfaen doethineb a ded- 
wyddwch. 

Caniad Solomon. 

Y trydydd o lyfrau Solomon, wedi 
ei ysgrifenu ganddo, mae yn debyg, 
yn un o'i ystafelloedd hela ar ystlys- 
oedd Libanus. Yng nghylch ei wir 
amcan y mae cryn lawer o ddadleu 
wedi bod, ond y farn gyffredinol ydyw 
iddo ei chyfansoddi fel priodas gan ar 
amser ei briodas a merch Pharaoh, 
ond gyda hynny bod y Ganiad yn 
alegori ac yn gysgod: yn alegori i 
ddarlunio y cyfammod rhwng Duw 
a'i bobl Israel, ac yn gysgod i 
" arwyddoccau yr undeb sydd rhwng 
Crist a'i Eglwys," Ephes. v. 32. 

Gellir dosparthu y Ganiad yn ddwy 
ran fel hyn — 

1. 1. Cariad y Briod at ei Gwr a'r 
Gwr at ei Briod, hyny y w, yr Eglwys 
at Grist a Christ' at ei Eglwys, 
i. — ii. 7. 

2. Y naill yn ceisio'r Hall ac yn ei 
gael, ii. — iii. 5. 

3. Y dyweddio, iii. 6 — v. i. 

II. 1. Yr ymadawiad a'r hira^th 
am y briodas, a'r ail gyfarfod y pryd 
hynny, v. 2 — ^vi. 9. 

2. Oanmoliaeth i'r anwylyd, vi. 10 
— viii. 4. 

3. Cadarnhau y cyfammod, yiii* 

{Pw barhau,) 

Y DYN ANWADAL. 
Ofer caf ei oriog hynt;— gwan, nwydo|;; 
Ei anwadal helynt; 
Nid trwyadl : pan ddel trowynt, 
Cilio *i ceir fel ceiliog gwynt. 



Digitized by 



Google 



418 



TR HAUL. 



RHYDDID GWIR A GAU. 

**M«gy8 yii rhyddion, ac nid k rhyddid 
l^yoh megys ct>chl malais, ond fel gwas- 
•naetbwyr Daw."— Sant Pbdb. 

I. Kkyddid yn goehl malaU. — Mae 
f drygioni hwn yu beth ag y mae 
ilatar gwympiedig dyn wedi bod ym 
mhob oes yn daeddol i gwympo id do. 
Un o'r pechodan ydyw iv^ sydd yii 
barod t amgylchtt'r iiittur ddyiiol. 
Mae yr Eglwys wedi cael ei blino o 
geuedlaetfa \ genedlaeth &V llygredig- 
aetb hwn yn rbai o*i baelodau — 
dynioD. fel ag y dywed Saiit Paul, 
'^yn Kwneiithur Duw yu weiuidog 
peobod." ao yn ' troi graa ein Duw 
ni i drythyllwch." Mae yr Arglwydd 
yu cwyuo o herwydd Israel yu hyu, 
ae yu dy wedyd yn y Prophwyd Ksai. 
"Gwnaethofit i mi waaanaetbu i'th 
beobodau.*' Ao yu nechreuad yr 
Eglwys^ yr oedtl rhai crefyddwyr 
mor ynfyd a thybied, gau fod yr 
Efeagy] wedi eu rbyddhau bwyut 
oddi wrtb y ddeddf. o ran euogrwydd 
a daoiuedigaetb, ei bod hi hefyd 
wedi eu rbyddhau bwynt oddi wrth 
rwymedigaeth i ufuddbau iV gor- 
ohymraynion, ac y gallent fyw fel y 
myuent; am fod i^ras a thrngnredd 
yr Arglwydd mor annberfynol Ac 
wrth y rbai hyu y niae yr apostol 
yn dy wedyd yn y chweche<i o'r 
Rbufeiniaid, Beth wrth hyiiy a 
ddywedwD nil a drigwu ni yn whs- 
tad mown pechod.. fel yr aralliao 
grasi Na ato Duw.** 

Rai canrifoedd yn ol. fe god odd 
sect o grefyddwyr a elwid Antinom- 
iaid, sef gwrthddeddfwyr. Yr eg- 
wyddor ar yr hou yr oeddyut yn 
gweitbredu^ ac yn afloriyddu yr Eg- 
lwys, oedd y gaulynol: — "(Jan fod 
ein Hiachawdwr wedi cyflawnu'r 
gyfraith drosoii ni, nid ydym ni 
bellach ddim dan nn math o rwymau 
i wueutbur hyuy: gau ddarfod iddo 
Ef fyned yn ddiwedd i'r ddeddf, 
betb sy gan y ddeddf mwyach i'w 
ddy wedyd wrtbym ni?'* Ac mae yr 
un '*hen lefaiu" yn parhau i weitbio 



eto yo y natur ddynol; ao y mae yn 

angeurheidiol i bob un o bonom 
wylied yn wastadol ar ei galon ei 
bun yn byn o beth. Ac yr oedd 
sect flaen yr Autinomiaid, a elwid 
SoUfidiaid (pobl ffydd yn U'*ig, pobl 
ffydd beb weitbredoedd). y rbai oedd- 
ynt yn coleddu yr un golygiadau 
afiachus a'r Antiuoniiaid eu bunain. 

Gwyddom bawb yu rby dda/ 08 
bydd rhyw sect ueu en wad crefyddol 
yu ymhoni bod yu fwy gorfauol a 
strict nag ereill. eu bod yn fwy 
agored nag ereill i gyflawnu rhyw 
bechodau. Beth, er esanipl, oedd 
yu peri i*r Phariseaid esgeuluso bam, 
a chyfiawuder, a ffydd — pethau try maf 
y gyfraith? Yr achos o byn oedd 
eu bod mor fanol i ddegymuV mintys, 
aV anis, a> cwmin. yr hyn nid oedd 
Duw yu ei ofyu ar eu Haw; ao ni a 
wyddom am esamplau galarus yu 
ein dyddiau ninnau o ddynion yn 
gwueuthur en rhyddid fel Cristion- 
ogion yn gocbl malais. Ond yma 
mae yn ofynol crybwyll mai ystyr 
y gair malais bob amser yn y Teste- 
ment Newydd y w drygioni, Ei ystyr 
ar lafar gwlad yn awr yw dichell. 
Diammheu fod y gair malais yu 
deillio o'r Lladin ma^tiia, sef drygioni. 

11. Rhyddid gwasanaetkwyr Duw, 
— Hwu yw yr unig ryddid gwirion- 
eddol. Nid oes dim rhyddid arall yn 
deilwng o'r enw; canys mae mwy 
neu lai o gaetbiwed a gormes yng 
nglyn k phol) rhyddid arall. 

Mae y gair rhyddid yng ngeuau 
pawb. Hwn oedd prif gri a pfawno 
yr hen Roegiaid a'r Uhufeiqiaid gynt 
— rhyddid gwladwriaethol a diuas- 
aidd (j)olitical); ond ychydig iawu 
a wyddeut bwy am dano nac inewn 
egwyddorion uao mewn ymarferiad. 
Mae rhyddid gwladwriaethol yn cym- 
meryd 11a wer o oesoedd i addfedu. 
Ni wybu Ffrainc erioed beth yw 
gwir ryddid; a llai fy th y g^yr Ys- 
paen, ac Itali, a Portugal, ac Aws^ 
tria. Prin y g^yr America ei hun 
beth yw rhyddid gwirioneddol, er 
ei bod hi yn ymfirostio cymmaiut 



Digitized by 



119 



ynddo; ac ni wybu Lloegr ei hnn 
ddim beth oedd gwir ryddid politic- 
aidd hyd o fewn dau gan mlynedd yn 
ol, dan deyrnasiad Gwilyra y Trydydd 
Yr auhawsdra i ddeall natur gwir 
ryddid yw yr auhawsdra i ddi-rnad 
ei fod yn gynnwyaedig yn benaf 
mewn gwaaanaeth ac ufudd-dod; ac 
felly yn gymhwys gyda golwg ar 
ryddid ysbrydol ac efengylaidd. Mae 
dyuion yn inyned i eitbafion ar y 
naill law ueuV Hall; maent yn Hi thro 
naill ai i ifurfioldeb ofcrgoeledd. nen 
ynte i benrhyddid Antinomaidd. 

Beth byuag am yr angylion a'r 
seraphiaid, y mae cyfansoddiad plant 
dynion yn gyfryw ag nad oes dim 
niodd iddynt gael cyflwr o ryddid 
gwirioneddol ond mewn ffordd o 
ufudd-dod a gwaaanaeth. Rhaid fod 
i ddyn ryw feistr, rhyw arglwydd, 
rhyw lywodraethwr, rhyw benaeth. 
Ac a>ewn gwirionedd, gwas yw pob 
dyn, naill ai i Dduw neu i Satan: 
nid oea dim modd iddo fod ond felly. 
Ac y mae hyu yn reddf mor ddofn 
ynom, fel ag yr ydym nid yn an- 
fynych yn treio "gwaaanaethu dau 
arglwydd" — Duw a Mammon, Dnw 
a'r enawd, Duw a'r byd, Duw a 
balchder, Duw a thrachwant, Duw 
a hunanoldeb. Mae rhyddid y saint 
yn gynuwysedig yn y ffaith eu bod 
yn '^wasanaethwyr Duw," ac "o dan 
y ddeddf i Grist," ac yn rhwym 
wrth y gorchymmynion dwyfol, ac 
"yn weision i gyfiawnder.*' 

Mae dynion yn camgymmeryd yn 
arawydus yn y mater pwysig hwu. 
Dyma ddyn, bwriwch, yn byw yn 
gwbl yn ol ei flys, a'i chwaut, a'i 
fympwy. ac yn gwneuthur yr hyn a 
fyno, ao fel y myno. Wei, meddwcb. 
dyna ddyn yn mwynhau rhyddid 
perffaith. Ac felly, druan! y mae 
yntau yn meddwl am dano ei huu : 
mae megys yn dywedyd, yn iaith yr 
annuwiolion hyuy yn y aalm, * Pwy 
aydd arglwydd aruaf fi? mae fy 
nhafod yn eiddof fi; mae fy uwylaw, 
a*m llygaid, a'm hoU aelodau, a'm 
cynueddfau yn eiddof fi: pwy sydd 



arglwydd arnaf fi? yr wyf fi yn wr 
hollol rydd, ac nid wyf mewn dim 
math na gradd o gaethiwed." Ond 
y gwir ydyw, mai hwn yw y dyn 
sydd fwyaf o ilaf a chaethwaa o boll 
ddyniou daiar gron i gyd benbaladr. 
Mae wedi ei gloi, a'i rwymo, a'i ly- 
ffetheirio, a'i gadwyno yug nghaeth- 
wasanaeth y Diafol; ac os na ohaiff 
waredigaeth fuau, fe*i rhwymir ef 
draed a dwylaw i'w daflu i'r tywyll- 
wch eithaf. i'r hyn yr addfedwyd ef 
gan ei gaethiwed moeaol o'r blaen. 

Pwy, yule, yw'r dyn aydd yn y 
cyflwr perffeithiaf o ryddid 1 Wei, 
y dyn ag sydd wrth ei fodd; y dyn 
ag aydd wrth fodd ei galoD. Pyna, 
ar air byr, yw'r dyn ag aydd yn 
mwynhau y rhyddid mwyaf o bawb. 
Ond a ydyw'r dyn sydd yn l)yw yng 
ngwaaanaeth* Satan wrth ei fodd? 
y dyn ag aydd- yu gwneuthur pob 
aflendid yu un chwant? y dyn aydd 
yn meddwi faint a fynol yn cym- 
meryd euw yr Hollalluog yn ofer 
faint a fyno? yn crihddeilio faint a 
fyno? yn tori y Sabbath faint a fyno? 
A ydyw'r dyn hwn wrth ei fodd? 
Nac ydyw : yn bwysleiaiol, Naxi ydyw, 
Mae yu cael ei drywaau k llawer o 
ofidiau yn ei yrfa gaethwasaidd — 
mae ei gyd wy bod yn ei frathu; mae 
ei gymmydogion yn ei ammharchu 
ac yn ei ddirmygu; mae syniad 
cyffredinol ei ardal yn ei erbyn; ac 
y mae ofu angeu yn awr a phryd 
arall yn suro ac yn chwerwi ei hoB 
hyfrydwch a'i fwyniant. 

Pwy, ynte, yw'r dyn sy fwyaf 
wrth fodd ei galon? Y dyn aydd 
yn gwasanaethu yr Arglwydd: y 
dyn ag sydd yn dywedyd wrth ei 
Dduw, "Nid fy ewyllya i, ond yr 
eiddot Ti, a wneler." Mae holl lais 
a syniad cydwybod y dyn hwn yu 
hollol gydfyned ai fuchedd ddefos- 
iyuol: mae ei glust ef, ar ei ddy- 
muniad ei hun. wedi cael ei hoelio 
wrth ddor y cyssegr. Yr unig beth 
aydd yu ei drallodi ef yw, nas gall 
wasanaethu yr Arglwydd yu well ac 
yn fwy cyflawn. Ei wasanaeth Ef 

Digitized by GooqIc 



420 



TR BAUL. 



YW ei fwyd a*i ddiod; ei wasaDaeth 
£)f yw bywyd ei ysbryd ao anadl ei 
ffroeuau. Ac o herwydd hyu, gan 
mai y dyn hwn, o hoU ddynion 
daiar gron, ywV dyn sy fwyaf wrth 
ei fodd, mae yn dilyu yn naturio) 
ac o angenrheidrwydd. mai efe ywV 
dyn sydd yn mwynhau mwyaf o 
ryddid gwirioneddol. 

Mae dynion yn gyffredin yn inethu 
yn glir i deall natur y rhyddid ys- 
brydol hwn, yr un fath ag y mae y 
Ffrancod, aV Yspaeniaid, a'r Italiaid, 
a*r Awstriaid yn methu* yn glir a 
deall ansawdd ac egwyddorion gwir 
ryddid gwladwriaethol. Ao yn wir, 
nis gall unrhyw ddyn iawn ddiruad 
ansawdd rhyddid yr Efengyl heb ei 
brojl, ao heb fyw dano ac yn y 
mwynh^ o bono. Mae rhyddid 
gwir grefydd yn beth ae: sydd, fel 
tangnefedd Duw, "uwch law pob 
deall." Nis gall y dyn anianol, pen- 
rhydd, direolaeth, diddysgyblaeth, 
wybod, na dirnad, uac amgyfifred 
dim o bono. 

Gofynwn i*r Salmydd (hon yw y 
ffordd fwyaf teg i fFurfio barn ar 
y mater — cael dadganiad dyn ag sydd 
yn h'ofiadot) beth y mae efe yn ei 
feddwl am Dduw fel Meistr. Efe 
a'n hetyb, "Pwy sydd geuyf fi yn 
y nefoedd ond Tydil ac ar y ddaiar 
ni ewyllysiais neb gyda Thydi." 
Oofynwn iddo beth yw ei farn ef 
(nid am addewidion, ond) am or- 
chymmynion yr Arglwydd. Efe a'n 
hetyb, *'Mor gu genyf dy gyfraith 
Di ! hi y w fy myfyrdod beunydd," 

Gallaf hydera am ami un ag sydd 
yn darllen y sylwadau hyn, y gall 
yntau ddywedyd yng ngeirian y 
Dysgybl Anwyl, *'Ei orohymmynion 
Ef nid ydynt drymion;" a'i fod yn 
teimlo eigion gwaelod ei galon fod 
iau Crist lesu yn esmwyth, a'i faich 
yn ysgafn; ac y gall ddywedyd trwy 
brofiad am gyfraith y Goruchaf, 
ei bod hi yn ''Gyfraith Rhyddid;" a 
bod gwasanaeth gwinllan ei Arglwydd 
yn **berflfaith Ryddid." 

Tbophimus. 



LLINELLAU 

Er Coffadwriaeih am Elisabeth J, Jones, 
merch y diweddar Barch. J. Jonea^ curad 
parhduH Llanarmon^ Mynydd Mawr. Bu 
farw lonawr 9fed, 1872, yn 22 ndwydd 
oed. 

" Pate lOiitch'd her early to the pitying iky." 
(Ton— "ilimie lyfe.") 

GwYWO wnaeth y rian serchog 

Fel hanld rosyn cu; 
Chwythodd arni oer awelon 

Glyn marwolaeth da: 
Ciliodd draw ti hull obeithioD, 

A'i nerth ymaith ffodd; 
Hithaa fel y lili dyner 

Blygodd fel o*i bodd: 
Hiraeth sydd fel iasao oerion 

Yn myn*d trwy y fron, 
Herwydd colli, O mor gynnar! 

Wedd y wyryf Ion. 

Yma bu am fisoedd hirion 

Mewo afiechyd du; 
Rhodiai*n dawel lanauV afon 

Yn erch swn ei rhu; 
Clywai ar gangenaa dysglaer, 

'R ochr draw i'r Hi, 
Odlau adar per gogoniaot 

Yn ei gwahodd hi 
Draw i*r gerddi paradwysaidd. 

Lie mae blodau fyrdd 
Yn claer wenu ar heirdd goedydd 

Sydil anfarwol wyrdd. 

G wanach, gwanach Voedd yn my ned, 

Gv^elwai^i gruddiau gwiw; 
*Bo«dd fel pe yn methu marw, 

Eto'n ffaelu byw: 
Tawel hedddd mewn gorfoledd 

Uwch y byd a'i wae; 
Rhodio gerddi anfarwoldeb 

Heddyw'n ddedwydd mae: 
Hiraeth sydd fel iasau oerion 

Yn myn'd trwy y fron, 
Herwydd colli, () mor gynnar! 

Weidd y wyryf Ion. 

Henri Myllin. 

Llansilin, 

ETO. 

Galbrik am dani'n deimladol a dwys, 
Gan bawb a'i hadwaenent mewn bywyd : 

Ni ddodwyd un eneth mwy anwyl dan gwys, 
Nid aetn ei phrydferthach i wynfyd. 

£i henwi sy'n ddigon 1 glwyfo pob bron, 

A welodd ei rhin a'i rnagorion, 
Wrtb feddwl na welir yr hardd eneth Ion 

Yn siarad a gwenu yn dirion. 

Mynwesai gyfeillion ym mhobman lie bn, 
'Doedd ganddiV an gelyn i'w phoeni; 

Nis gellid casau y fwyn rian ga, 
Dim mwy na rnoi troed ar y lili. 



Digitized by 



TB BA.VU 



421 



Daw Un o'i chjfeillion jn braddaidd en gwedd, 

Dan wylo & chynhes adgofion 
I'r fan lie yn awr mae yn gudd yn y bedd — 

Ym mynwent brudd serchus Llanarmon. 

Mae'n wir y bydd tyweirch ei bedd rod yn drwch 
Nas gallwn wel'd trwyddynt ei gwyneb; 

Ond Serch a ail fifarfia yn brydferSi o'r llwch 
Ei pherson a'i dull mewn anwyldeb. 

A phe gallem weled y wlad sydd uwch haul— 
Y fan nad oes ynddi ond gwynfyd ; 

*Rwy'n tybied y gwelwn wgn Duw ar ei hael 
Yn belydr tragwyddol o fywyd. 

Ctnrbeio. 



TAENU DILLAD DAN DRAED 
BRENINOL 

Hysbys i ni oil yw gorymdaith urdd- 
asol ein Harglwydd i lerwsalem ar 
yr asyn, y rhoir i ui banes am 
dani yn Efengyl Matthew, Marc, a 
Luc. Mae'r tri efengylwr yn cry- 
bwyll y parch ag oedd y dyrfa yn ei 
ddangos in Hai^lwydd yn y dull 
canlynol: dyfynwn Sant Luc xix. 
36: "Ac fel yr oedd Efe yn myned, 
hwy a daenasaut eu dillad ar hyd y 
ffordd." 

Yr oedd hon yn weithred ag oedd 
yn golygu ein Hiachawdwr fel brenin. 
Mae hyn yn amlwg oddi wrth waith 
y dyrfa yn llefain ar y pryd, fel yr 
adrodda Sant Marc, " Bendigedig y w 
y deymas sydd yn dyfod yn enw 
Arglwydd ein tad Dafydd;" neu, fel 
y crybwylla Sant Luc, "Bendigedig 
yw y Breiiin sydd yn dyfod yn enw 
yr Arglwydd." Ac y mae Sant 
Matthew yn crybwyll prophwydol- 
iaeth Secbariah yng ngbylch yr am- 
gylchiad bwn, ac yn dywedyd, ' A 
hyn oil a wnaetbpwyd fel y cyflawnid 
yr byn a ddywedasid trwyV pro- 
phwyd, yn dywedyd, Dywedwcb i 
ferch Sion, Wele dy Frenin yn dyfod 
i ti, yn addfwyn, ac yn eistedd ar 
asen, ac ebol llwdn asen arferol aV 
iau." Yr oedd y propbwyd, yute, 
yn rbagolygu Crist lesu ar yr 
achlysur bwn fel brenin; ac fel 
brenin befyd yr oedd y torfeydd yn 
ei olygu, er nad oedd neb, fe allai, 
yn eu plith yn meddwl am y bro- 
phwydoliaeth: er hyny, hwy a gyf- 



lawnasant y bropbwydoliaeth, hyd 
ag yr oedd a wnelent hwy &'r gor- 
chwyl, a hyny yn hollol ddiarwybod 
iddynt eu hunain, trwy ymddwyn 
tuag ato fel tuag at frenin, trwy y 
gwaitb o daenu eu' dillad ar byd 
y flPordd yr oedd Efe yn marchog- 
aetb ami tuaV ddiuas. 

Nid oes genym ddim bawl feirn- 
iadol i ystyried fod y weithred hon 
tuag at ein Hiachawdwr yn weithred 
tuag ato fel brenin,* os nad oes 
genym ryw cHampl o gyffelyb weith- 
red yn golygu breninoldeb yn banes 
yr luddewon mewn amseroedd blaen- 
orol. Gwir yw fod genym hanes am 
Sir Walter Raleigh yn taenu ei wisg 
ar yr heol am draed y Frenines 
Elizabeth, rbag i'r llaid ei diwyno. 
A gwir yw fod syniad cyfFelyb yn 
y drama ryfedd hbno o waith y 
Groegfardd Aeschylus, a elwir Aga^ 
memnon, lie y darlunia efe daenu 
cai'pedau costfawr dan draed y Brenin 
Agamemnon ar byd y ffordd o*i 
gerbyd i'w balas, ar ei ddycbweliad 
buddugoliaethus o ryfel Caerdroia. 
Ond nid yw y rhai hyn ddim yn 
esamplau luddewig, ac am hyny ni 
wasanaethant i berwyl yr ymresym- 
iad. A oes genym, ynte, esampl 
luddewig o gyffelyb ymddygiad — 
esampl cyn amser ein Harglwydd? 
Oes, y mae. Mae genym esampl 
hollol briodol i*r pwrpas, oesoedd 
lawer cyn amser Crist, yr hon nid 
wyf yn cofio gweled erioed gyfeiriad 
ati i esbonio gweithred y dyrfa yn 
hyn tuag at ein Harglwydd; ac y 
mae hi yn werth ei chofnodi; mae 
hi werth dirfawr 'i esbonio'r hanes 
yn yr Efengyl wyr. A dyma hi : — 

Yn y nawfed bennod o Ail Lyfr y 
Breninoedd, mae genym hanes am 
un o feibion y prophwydi yn cael 
ei yru gan Eliseus 1 Ramoth-Gilead 
i eneinio lehu, mab lebosaphat, fab 
Ninbsi, yn frenin ar Israel yn lie 
loram. Yr oedd yn beryglus i 
eneinio lehu yn gyboeddus, canys 
yr oedd y Brenin loram eto yn fy w. A 
hyn yn ddiau oedd yr aches i Eliseus 



Digitized by 



yrw ei knc i*w eneinio ef yn lie 
myned ei hun. A phau ddaeth j 
llano i fysg y ty wyaogioii ag yr oedd 
lehu yii dygwydd bod gyda hwynt, 
efe a barodd iddo ildyfod o fysj; ei 
frodyr i yatafell ddirgel, ao a*i benein- 
iodd ef yn breifat yno yn euw yr 
Arglwydd. Ond y fynyd yr eueiu- 
iwyd lebu gan lano y prophwyd, 
yr oedd efe yn f renin; ac yna aetli 
lebu i,11an at weision ei arglwydd, ao 
a adroddodd wrtbynt fel yr oedd efe 
nevydd gael ei eneinio yn frenin ar ; 
Iwri^L Yr oedd raid ei arddel aC; 
yn)ddwyn taag ato yn ebrwydd fell 



brenin. Ond pa beth a wnaetb y 

gw^r byn i ddangos en bod yn ei 
ystyried ac yn ei arddel fel brenin 
arnynti Gwrandiiwn betb a ddy- 
wedir yn y drydedd adnod ar ddeg: 
'*A bwy a frysiaeant, ao a gymmer- 
asant bob un ei wisg, ae a*% gosodcuajH 
dano ef ar ben ncbaf y grisiau. ac a 
ganaaant mown udgom. ao a ddy- 
wedasant. lebu sydd frenin.*' 

Yr ydym yn awr, ynte, yn gweled 
priodoldeb gwaitb y dyrfa yn yr Ef- 
en^ylwyr yn taenu eu dillad ar b3'd 
y ffordd o barob breninol i Grist. 

SOBIPATBR. 



y PRIF ENWADAU CREFYDDOL, A'U DIWEDDAR 
SEFYDLIAD YN LLOEGR. 



Enwadau. 



Annibynwyr ... 
Bedyddwyr ... 
Crynwyr 
Presbyteriaid... 



Suciniaid n«u Undod- 
iaid 

Methodistiaid CaWin- 
aidd 

Methodistiaid Wesley 
aidd 

Moraviaid 



Swedenborgiaid 



New 



Methodistiaid y 

Connection 
Primitive Methodists . 
Y Methodistiaid Cym 

reig; fel en wad 



Bryan ites, neu Bible 

Christians 
Irrinf^tes, neuVEpjlwys 
Gatholig ac Apt)8tolig 
Diwygwyr Method^it 

aidd 

Mormon iaid 



1580 
1608 
1644 
1649 



1790 

1737 

173d 

1742 

1750 

1797 

1810 
1811 

1815 
1846 
1849 
1850 



Sylfaeow^H 



Parch. Robert Brown 

Munster, gwro Germany, 1523 

George Fox, crydd 

Luther, uffeiritid Germanaidd; 
Calvin, lleygwr o Ffrainc; 
Knox, offeiriad Scotaidd, a 
fuont yn blodeao o 1920 i 1560 

Socinus, alltud Italaidd yn Po- 
land 

Parch. Geo. WhitBeld, curad St 

Mary's, Gloucester 
Parch. John Wesley, Cy mmrawd 

Colef^ Lincoln, Rhydycbaio 
AUtudionGermanaidd yn Poland 

tua*r flwyddyn 1632 
Swedenborgh, Philosophydd o 

Sweden 
Mr. Kilham, pregetbwr 

Amryw Bregethwyr 

JEIyd yr aaiser hwn yr oeddynt 
wedi bod yn rhan oV Eglwys, 
er dyddiau y Parch. Daaiel 
Rowlands a Howel Harries 

Parch. — O'Bryan, pregetbwr 

Pregetbwr Presbyteraidd o Ys 
gotland 

Amryw Bregethwyr Methodvst^ 
aidd 

Joseph Smith, oV America, 1830 



Digitized by 



TR HAUli. 



423 



YR ENWADAU CREPYDDOL YN LLOEGR A CHYMRU. 

A.D. 1871. 

{Allan Whittaker^a Almanac) 



AdrenteTTEe 
A^ostolics 

Arnenian New Society 

Baptized Belieyers 
BelieTers in Christ 
Bible Christians 
Bi4»le Defence Association 
Brethren 

Calvinists and Welsh Calr. 
Calvinistic Baptists 
Catholic Apostolic Chnrch 
(Hher Wesleysns than 

enumerated 
Sects having no n ambers 

attached 
Christians owning no name 

but the Lord Jesus 
Christians who object to be 

otherwise designated 
Christian Believers 
Christian Brethren 
Christian Eliasites 
Christian Israelites 
Christian Mission 
Christian Teetotallers 
Christian Temperance Men 
Christian Unionists 
Church of Scotland 
Church of Christ 
Church of the People 
Church of Progress 
C'Ountess of Huntingditn*8 

(Sonnexion 
Disciples in Christ 
Disciples of Jesus Christ 
Eastern Orthodox Greek 

Church 
Eclectics 

Episcopalian Dissenters 
Evangelical Unionists 
Followers of the Lord Jesus 
Christ 

Free Oath4^1ic Christian 

Church 
Free Christians 



Free Christian Association 
Free Church 

Free Grace GospelChristians 
Free Gospel and Christian 

Brethren 
Free Gospel Church 
Free Church (Episcopal) 
Free Church of England 
Free Union Church 
General Baptist 
General Baptist New Con< 
nexion 
those German Lutheran 

German Boraan Catholic 
Glassites 
Greek Catholic 
Hallelujah Band 
Independents 

Independent Religious Re- 
formers 
Independent Unionists 
Inghamites 
Israelites 
Jews 

Latter Day Saints 
Modern Methodists 
Moravians 
Mormons 

New Conxn. General Baptists 
New (Connexion Wesleyans 
New Jerusalem Church 
New Church 
Old Baptists 

Orthodox Eastern Church 
Particular Baptists 
Plymouth Brethren 
Peculiar People [land 
Presbyterian Church in Eng- 
Primitive Methodists 
Progressionists 
Protestant Members of the 

Church of England 
Protestants adh<Tiiig to Ar- 
ticles of Church of Eng- 
land, 1 to 18 inclusive, but 
rejecting Order and Ritual 



Providence 

Quakers 

Ranters 

Reformers 

Reformed Presl^yterians or 
Covenanters 

Recreative Religionists 

Refuge Methodists 

Reform Free Church of 
Wesleyan Methodists 

Revivalists 

Revival Band 

Roman Catholics 

Salem Society 

Sandemanians 

Scotch Baptists 

Second Advent Brethren 

Separatists (Protestant) 

Seventh Day Baptists 

Society of the New Church 

Spiritual Church 

Strict Baptists 

Swedenborgians 

Temperance Methodists 

Testimony Congregational 
Ch. 

Trinitarians 

Union Baptists 

Unionists 

Unitarians 

Unitarian Baptists 

Unitarian Christian 

United Christian Church 

United Free Methtjdist Ch. 

United Brethren or Mora- 
vians 

United Presbyterians 
WelshCalvinistic Methodists 
Welsh Free Presbyterians- 
Wesley an s 

Wesleyan Methodist Asso- 
ciation 

Wesleyan Reformers 

Wesleyan Reform Glory Band 

Working Man's Evangelistic 
Mission Chapels 



D.S. — Ymddengys oddiwrth y Daflen uchod, a barottowyd i'r Almanac 
gan y Registrar General, mai rhifedi yr holl Enwadau a thai addoliad 
ganddynt wedi eu registro ar y laf o fis Hydref, 1871, ydoedd 117; ac 
mai rhifedi yr holl addoldai a gofresti-wyd ydoedd 20,330. 



Digitized by 



Google 



424 



n BAVL, 



A YDYW PAWB YN APOS- 
TOLIONf 

Neu, ychydig eiriau yrtg nghylch y 
Weinidogaeth Grigtionogol. 

**A TDYW pawb yo apostolioDi" ebai 
yr Apostol Paul. Y niae ef yn 
gofyn y owestiwn hwn. ac raae ef 
yn meddwl ei ateb ei huu. Nid yw 
pawb yn apostolion; nid ym pawb 
yn henuriaid, neu yn ddiacouiaid; 
oud gelwir rhai yn apostolion; ac y 
mae swydd henadurol a swydd ddia- 
oonaidd yn Eglwys Crist Y mae 
Gair Duw yn eiu dysgu i gredu hyn, 
er fod llawer yn y dyddiau yma nad 
oes un math o rwystr i bwy by nag a 
ewyllysio weinydduVsaoramentau, yn 
neillduol osbydd ynddyn da a galluog. 

Os chwiliwn yr Ysgrythyrau, ni 
gawn weled nad yw yn rboddi aw- 
durdod i neb osod eu hnnain i fyny 
heb gael eu galw yn rheolaidd. Pan 
oedd ein Hiaohawdwr yn y byd, Efe 
a ddewisodd bersouau neillduol i fod 
yn ddysj^awdwyr ac yn arw«inwyr i 
ereill; anfonodd bwy, a rboddodd aw- 
durdod iddynt. Ni ddarfu iddynt 
fyned eu hunain, ond ei weision Ef 
oidddynt, ac ufuddhasant i'w orchym- 
myn. Dewisodd ddeuddeg apostol, 
y rhai oedd i lauw y swydd uchaf 
yn y weinidogaeth. Ar ol hyn, 
dewisodd drigain a deg, nid i fod yn 
apostolion, ond i lanw swydd is yn y 
weinidogaeth; ac anfonodd hwynt 
hefyd i bregethu: ni anfonodd ei 
boll ddysgyblion i addysgu ereill. 
Oan iddo wneuthur hyn pan oedd 
yn byw ar y ddaiar, beth a wnaeth 
Ef pan oedd yn myned at y Tad? 
Rboddodd awdurdod i*r Apostolion 
ordeinio ereill i waith y weinidog- 
aeth. Yr ydym yn cael eu bod yn 
gweithredu yn ol y gorchymmyn 
hwn pan ddarfu iddynt ddewis 
apostol yn lie Iwdas Fradwr. Yn 
gyntaf, dewiswyd dau fel y rhai 
mwyaf addas i lanw y swydd; ac ar 
ol iddynt weddio dewiswyd un. Ni 
wnaeth y Hall, Joseph, gynnyg bod 
yn apostol, na llanw un swydd arall, 



seroh ei fod yn ddyo da, a*i fod gyda 
hwynt tra fu yr Arglwydd leao 
yn myned i mewn ac allan yn eu 
plith. Ufuddhasant yn uniongyrchol 
i'w penderfyniad fel pe buasai y gallu 
yn eu dwylaw. Eto yr ydym yn 
cael, pan yr oedd yr Eglwys yn cyn- 
nyddu, aV gwaith tu hwnt i allu yr 
Apostolion, iddynt ordeinio gweiui- 
doL(ion ereill, fel pe buasai ganddyut 
awdurdod i wneuthur hyuy. 

Galwodd y Deuddeg y dysgyblion, 
a dywedasant, "Edrychwch yn eich 
plith am seithwyr da eu gair, yn 
llawn o*r Ysbryd Gl&n a doethineb, y 
rhai a osodom ar hyn o orohwyl," 
Wedi iddynt ddewis saith, dygwyd 
hwynt ger bron yr Apostolion, y rhai 
ddarfu weddio a gosod eu dwylaw 
ariiynt; fel hyn y sefydlwyd yr urdd 
ddiacanaidd. Yr oedd Phylip yn un 
o'r saith; ^c yng nghyflawniad ei 
waith hyfForddodd yr eunuch, ac a'i 
bedyddiodd. Er fod nifer fawr o 
ddynion da ym mblith y dysgyblion, 
yn llawn o sel a chariad at eneidiau 
pobl ereill, ni ddewisodd yr Apostol- 
ion ddim ond saith allan o'r nifer; 
ac ufuddhaodd yr boll ddysgyblion. 
Yn awr, dalier sylw ar yr hyn a ysgrif- 
enwyd eisoes. Yn gyntaf, nid yw 
Eglwys Crist yn rboddi awdurdod 
i bawb i addysgu ereill; felly nid 
yw pawb yn apostolion — dim ond y 
rhai hyny oedd wedi cael eu dewis 
i'r gwaith neillduol hwn. Yr oedd- 
yut dan rwymau i wneyd hyn; 
cawsant eu galw a'u haufon; a gwae 
fyddai iddynt os na phregethent yr 
Efengyl. Yr oedd yn ofynol i'r lleill 
foddloni i'r sefyllfa yr oeddynt ynddi; 
ac nis gallasent weinidogaethu. Y 
mae yn beth peryglus i ddyn ym- 
aflyd yn y swydd bwysig hon heb 
gael ei alw yn rheolaidd. 

Yn ail. yr ydyra yn cael i*n Har- 
glwydd, tra ar y ddaiar, ddewis y rhai 
a fynai i fod yn apostolion neu yn 
fugeiliaid. 

Yn drydydd, pan ymadawodd rhoes 
awdurdod i'w Apostolion i wneuthur 
I ychwanegiadau yn y weinidogaeth. 



Digitized by 



TR HAUL. 



Rboddodd Crist awdurdod iddynt 
i weithredu drosto, a gwnaethant 
hwythau gyflawnu ei orchymmynion. 
Wrth reswm, pan y buont feirw, 
trosglwyddwyd yr awdurdod i ereill. 
Gan fod ein Harglwydd yn abseanol 
mewD UD ystyr oddi wrth ei Eglwys, 
y mae yn angenrheidiol i lauw y 
weinidogaeth yn barhaus er pregethu 
yr Efengyl. Yr ydym yn cael yr 
Apostolion yn rhanu eu gwaitb i 
ereill. Gan fod yr Eglwys yn oyn- 
nyddu mewn gwahanol leoedd, nid 
oedd yn bosibl iddynt fod yn y 
lleoedd hyn. Fel hyn y mae Saut 
Paul, yr hwn a ordeiniodd Titus 
yn esgob Greta, yn dywedyd: — "Er 
mwyn byn y'th adewais yn Greta, fel 
yr iawn drefnit y petbau sydd yn ol, 
ac y gosodit benuriaid ym mhob 
dinas, megys yr ordeiniais i ti." 

Yn awr, y mae geuym ddigon o 
brofion ysgrytbyrol fod y weinidog- 
aeth Gristionogol wedi cael ei dewis 
gan Grist i borthi ei braidd, gwylio 
droetynt, a'u harwain ar hyd llwybr 
y bywyd. Y mae y weinidogaeth 
hon yn dyfod atom yn euw Duw: 
nld yw yn hunauddewisedig, nao o 
ddyfais dynol, nac wedi ei hanfon 
gan ddynion. Pwy bynag," meddai 
ein Hiachawdwr, "a'm derbynia I, 
a'ch derbynia chwi." Dywed Sant 
Paul yn yr ysbryd, -Yr ydym ni 
yn geuadau dros Grist, megys pe 
byddai Duw yn deisyf amoch trwom 
ni." Y mae yn rhaid i ni gofio raai 
rbodd Crist yw y weinidogaeth, yr 
hon ni roddwyd i bob un sydd yn 
galw ei bun yn ddysgawdwr. Nid 
oes ganddo ddim ond ei air ei bun. 
Y mae ein Hiachawdwr yn son am 
gau ddysgawdwyr, nid yn unig yn 
dysgu gau athrawiaethau, ond cym- 
meryd y swydd arnynt heb gael eu 
hanfon. Rhybuddiodd yni mlaen 
Haw fod yr amser yn dyfod pan y 
byddai dynion yn pentyru iddynt 
ea hanaiu athrawon; hyny yw, oym- 
meryd eu dysgu gan bawb. Peid- 
iwcb meddwl fod y dyn sydd yn 
ymddaogos fel yn dda, yn barablwr 
54 — ivi. 



da, ac yn gwybod yr Yagrythyrau — 
ei fod yn weinidog rheolaidd yn 
Eglwys Crist. Dychymmygwn fod 
loseph, at yr hwn y daifu i ni 
gyfeirio, yn galw ei hun yn apostol; 
a ydyw yn beth tebyg y buasai i'r 
dysgyblion ei dderbyn? Na fuasent. 
Er ei fod yn ddyn da, ac iddo lefaru 
y gwirionedd fel ag y mae yn yr 
lesu, a dysgu yr un pethau a Matthias, 
eto nis gallent ei dderbyn, o blegid 
ni chafodd ei benodi gan yr Apostol- 
ion i'r swydd. Nid daioni yn unig, 
ac nid hyawdledd a doniau pregeth- 
wrol, sydd yn rhoddi bawl i ddyn 
weinyddu y sacramentau. Y mae 
yn ofynol iddo gael ei anfon gan 
Grist, trwy ei brif fugeiliaid, fel y 
gwnawd k Matthias. 

Y mae genym ni yn Lloegr amryw 
sectau, y rhai sydd yn dywedyd 
fod ganddynt hawl i bregetha y Gair, 
a g weinyddu y sacramentau. A ydyw 
yn beth rhesymol fod yr un gwaith 
yu yr un wlad yn cael ei wneyd gan 
wahanol bersonau heb fod yn pertbyu 
i'w gilydd? A ydyw yn beth tebyg 
y buasai iV Hwn oedd yn dymuno 
ar ei ganlynwyr fod yo un, anfon 
gwahanol sectau, a gwahanol wein- 
idogion, i wrthwynebu y naill y Hall? 
— yn gwahaniaethu yn eu barnau, ae 
yn dysgu gwahanol athrawiaethau. 
Ni ddylai fod mewn un wkd ond 
un gwaith, un weinidogaeth, an Eg- 
lwys wedi ei dewis a'i chyssegru er 
cadw eneidiau. A ydyw yn unol ag 
ewyllys Pen mawr yr Eglwys, fod 
genym weinidogaeth Wesleyaidd, 
Trochyddol, Independaidd, Method- 
istaidd, Mormonaidd, Cwaoeraidd, 
Undodaidd, a Uuoedd ereill? Os 
darfu i Sant Paul feio y Corinthiaid 
yu yr ysbryd am eu hymraniadaa, 
beth ddywedai ef yn awr pe dy- 
gwyddai iddo fyned i'n trefi neu ein 
pentrefi, lie mae cynnifer o weini<}og- 
aethau ? Onid y w yn alarus meddwi 
fod CristioQogaeth wedi cael ei 
rhwygo gan wahanol sectau, y rhai 
sydd yn gwahaniaethu cymmatnt 
oddi wrth eu gilydd? 

Digitized by GooqIc 



426 



TB HAUU 



Ym mhlith yr holl rai hyn, osl 
jdym am gael allan y weinidogaeth 
wirioDeddol, y mae yn rhaid i ni 
{yned i Eglwys Lloegr cyn ei chael; 
canys y mae ei gweiuidogioii wedi 
cael eu hurddo yn rheolaidd gau 
esgobion, a'r rhai byny gan y sawl 
fa o*u blaea: ^ellir olrhain hyu yn 
ol at yr Apostolion. Yr ydym yn 
credu mai yn Eglwys Lloegr yr 
ydym ui i edrych am weiuidogiou o 
darddiad apostolaidd. 



BUGEILIAID Y BANAU. 

HyweL Boreu da i ti, I wan. Y 
mae yn dda genyf dy weled mor 
Hon y boreu gwlyb angbysurus yma; 
betb sydd yn goglais dy deimladau 
heddyw? 

Iwan. Y mae yn dda genyf eicb 
hysbysu fod yr ben iaitb Gymreig 
anwyl yn ennill tir, er fod rbyw 
f odaob oV enw Jobn Jones yn gwneyd 
— *^l^rl' o boni mewn papyr Seisonig. 
Pe buaswu wrth ei benelin pan oedd 
ef yn ei ysgrifenu, cawsai salute ym 
men ei g^rn. Y mae Mr. Sartoria. 
A.S., wed I dysgu Cymraeg, ac mae 
yn gallu ei pharablu mor rbwydd ajr 
y mae Mobryb Sian o'r Hafod Unnos 
•yn llyncu sugaethan. Ownaeth 
araeth fach gryno yug Ngbapel Pout- 
arddulais. Petb mawr yw clywed 
Member of Parliament yn siarad 
Cymraeg. 

Gwilym. Gallai PoUy Tom J ones o'r 
Harp draddodi cystnl araeth ag 
yntau. Y mae yn rhaid fod rbyw 
wallgofrwydd wedi eicb meddianuu 
y dyddiau yma, onid e ni fuasech 
yn gofyn i'r aelod seneddol fyned i'r 
pulpud i actio parrot. Y riiaent yn 
gallu dysgu adar i barablu, a Mem- 
bers of Parliament, yr hyu nad 
ydynt yn ddeall. Peth ysmala oedd 
clywed Mr. Sartoris yn canmol yr 
ben iaitb dlos, ac yntau beb ddeall 
uu gair o boni. Ni actiodd Jonathan 
Hughes a Twm o'r Nant ddim gwell 
interlude nag interlvde Pontarddulais. 



Oruffydd. Beth! interlude mewn 
capel! Na oboeliaf fi yn wir: nid 
yw y byd mor balogedig ag actio 
interludau Twm o'r Nant mewn 
addoldai. 

Gwilym Rboddwyd yr hen inter- 
ludau i lawr; ond y mae rbai ereill 
llawer gwaeth wedi cael eu saemio 
yn eu He, sef interludau crefyddol; 
ond cofia di, nid crefydd y Beibl, 
crefydd Crist a'i Apostolion, a cbref- 
ydd y wir Eglwys, yw crefydd yr oes 
bou. Crefydd boliticaidd wyllt, hen- 
ry dd. ac ysgafn yw y grefydd hon. 
Actiwyd interludau Siencyn Penbydd. 
Rhys y Glun Breu, a Thomas Rees 
Davies. Actir interludau mewn 
eisteddfodaii sectol. cyrddau te — in- 
terludau politicaidd mewn capeli. 
Yr ydych wedi gadael y sylwedd, a 
myned ar ol cysgodau. Ni fu y fath 
gymmysgedd erioed mewn addoldy 
ag fu ym Mhontarddulais— canwyd 
hymnau, gweddiwyd, siarad wyd am 
y Groes, ac am Ryddfrydiaetb a 
phleidlais Mr. Sartoris yn y Senedd. 
Prophwydodd Dr. Norton am gwymp 
yr Eglwys. <fec. 

Oruffydd. Nid ydym ni, y Corff, 
yn gadael politics i dayfod i mewn 
in capeli : yr ydym yn buracb na 
hyu. 

Gwilym. Gan bwyll, syr; yr ydych 
yn cymmeryd arnoch fod yn burach 
ac 3 n sancteiddiach na phawb arall. 
Yr ydych yn diolch nad ydych fel 
dynion ereill, ac ar yr« un pryd yn 
orlawn o dwyll a boced. Yr ydych 
yn Radicaliaid ac yn Gommuniaid. 
Nid oes dim llawer o amser er 
pan gynualiwyd cyfarfod misol yng 
Ngbapel Dewi, ger Haw Aberystwyth, 
a pholitics oedd ar y carped yno. 
Pasiwyd penderfyniadau o blaid Evan 
Mathew Richards yng ngbwrdd misol 
y Corff. Politioiaeth yn He crefydd 
yn sir Aberteifi uchelfreintiog! Peth 
rhyfedd na fuasai hen enwogion y 
Corff a ddarfu basio penderfyniadau 
yn sassiwn y Bala i ochelyd politio- 
iaeth, yn ymddaugos wrth ddrws 
Capel Dewi, a dywedyd mewn sepuL- 

Digitized by GooqIc 



YR HAUL. 



427 



€hral voice, "Frodyr, yr ydych wedi 
colli y fFordd — yr hen fFordd dda y 
dyddiau gynt. ar hyd yr hou yr oedd 
jv hen Fethodistiaid yn arfer rhodio." 

Dewi. Pa faint gyfranodd Mr. 
Sartoris yng nghwrdd Pontarddulais? 
mi warantaf iddo fod yu haelionus. 

IvHin. Deg punt. 

Hywel. Pa faint j^ostiodd y llwyar 
a*r morthwyl arian a brynwyd i 
roddi y gareg i lawrl 

Iwan. Nid wyf yn gwyl)od. 

Gwilym, Deg punt a deg swllt: 
yr oedd y capel ar y golled o ddeg 
swllt; ac y mae Uawer oedd yno 
wedi anfoddloni eisien oael rhagor. 
Amcan y cyfarfod hwn oedd canvasso 
erbyn yr etholiad. Oa caifF ef ddigon 
o waith gosod sylfeini capeli i lawr, 
dichon y hydd iddo adeunill ei 
boblogrwydd. Byddai yn rhatach 
i'r aelod anrhydeddus na thalu y 
fath Bwni, roddi peint o XXX. Nor- 
ton i'w bleidwyr ym mhol) pentref 

Dewi. Nid oes dim perygl i Mr. 
Sartoris na Mr Richards golli eu 
heisteddleoedd, er cymmaint naae y 
Western Mail, yr Haul, aV Dywysog- 
aeth^ pap-guns y Toriaid, yu saethu 
atynt. 

Hywel. ' Pobman" sydd yn dy- 
wedyd hyny. Y mae yn well iddo 
beidio cyfrif ei gywion cyn iddynt 
gael eu deor. Pa fodd y gall ef 
wybod beth ydyw teimlad y ddwy 
sir? 

Gwilym. Y mae y person a nodaist 
yn gwybod pob peth; y mae ef yn 
gwthio ei drwyu i bo I) congl; y mae 
ef &'i fys ym mhol) pastai. Efe yw 
y fFaglwr penaf a fedd Cymru. Tal- 
odd flying visit i flaenau sir Aberteifi; 
a9 mae yn rhaid iddo deithio trwy 
yr awyr fel Evan I'homas Rees, 
ar gefnau witches radicalaidd Cwm 
Rheidiol. Rhoddodd ei wydrau ar 
ei drwyn, a'i gorn wrth ei glust, ac 
ni chlywodd ddim yn anfFafriol i'r 
aelodau anrhydeddus; ond y mae eu 
poblogrwydd yn parhau fel cynt. Y 
mae dynion &'u llygaid yn agored yn 
gystal a "Phobman;" ac y mae yn 



ddigon eglur iV byd na chaiff y naill 
na'r Hall eu hailethol. 

Iwan. Y mae y balot yn awr 
mewn gweithrediad. Fe gaiff y 
siopwr, y ffermwr, y teiliwr, a'r 
crydd, y melinydd, y glowr, a'r 
mwnwr bleidleisio fel y myn o hyn 
allan. Rhyddfrj'dwyr yw y gweith- 
wyr. Gellwch ohwi fod yn sicr na 
ddaw un Tori i mewn eto. 

Hywel Beth am Preston, fachgeul 
tref hollol lawweithyddol yw hbno. 
Yr oedd gan y Tori yn agos i fil o 
fwyafrif Methodd y balot yno yn 
Ian loew Yr wyf yn gobeithio y 
bydd i'l- balot amddiffyn eich brodyr 
gweinion chwi. y rhai sydd yn rhwym 
yng nghyffiou Seotyddiaeth, ac yn 
cael eu diiwasgu gan yr ysgriw 
sectol 

Dewi. Y Toriaid sydd yn ysgriwio 
mer esgyru y i)obl. A wyt ti wedi 
anghofio yr erlidigaeth fawr yn 1868? 
Yr ydym ni yn caniatau rhyddid 
i bawb o'n gweinidogion, a'n haelodau, 
ein gweision. a*n raorwynion : nid fel 
y mae Eglwys Lloegr yn gwneyd yr 
ym ni yn gwneyd. Nis gwua ond 
gormesu ar y weriu, a pheri iddynt 
dalu at gynual ei gweinidogion i 
segura ac i fyw yn fras: gwirfoddol- 
iaeth yw pob peth gyda ni. 

Gwilym. Yr ydych yn ysgriw io 
gystal a neb. Y mae eich ysgriw 
chwi yn cyrhaedd ym mhell. Y 
mae yn cyrhaedd eich haelodau. os 
bydd iddynt esgeuluso y seiet. y 
cwrdd gweddi, yr ysgol g&n, ac os na 
ohyfranant at yr achos Ysgriwir y 
plant, y gweision, aV morwynion, ar 
gweithwyr i fyned i*r capel yn He 
niyned i'r Eglwys. Y mae yr ysgriw 
yn cyrhaedd y gof, y saer, y crydd, 
a'r teiliwr, a'r siopwr. Yr wyf yn 
gwybod fasnachwyr ddarfu golli 
eu cysmeriaid am iddynt fyned o'r 
capel i'r Eglwys. Yr ydych yn ys- 
griwio eich gweinidogion, ac yn eu 
banner newynu : nid y w yr egwyddor 
wirfoddol ddim ond sham. Nid yw 
11a wer o'ch gweinidogion yn derbyn 
hur doddwyr. 



Digitized by 



48S 



TR nuru 



Iwm. Tr fm yn talu mewn rhai 
manan ddau neu dri chant y flwydd- 
yn i*n gweinidogion; ond y mae yn 
ammhoBibl i eglwysi gweigioD dalu 
cyflogau mawrion pan y mae cym- 
maint o alw aruynt — dyledion mawr- 
ion ar y capeli, &c. 

Hywel. Dywed gohebwyr Serm 
Cymfu, papyr y Bedyddwyr, nad yw 
gweinidogion yn oael hanner digon 
d&l, a bod yr eglwysi cryfion yn 
rhy gybyddlyd i gyfranu; ac y mae 
y pregetbwr, druan, a'i wraig a'i 
blant yn gorfod byw mewn starvation. 
Nid ydynt ju cael dim parch : y mae 
y pregethwr yn was bach i bawb. 
Yr ydych chwi am gael gwai*ed o 
Eglwys Lloegr; ond beth ddelai o'r 
byd oni bai yr Eglwys? Yn ol tyst- 
iolaeth Spurgeon, Stowell Browne, a 
Seren Gymru, y mae yr egwyddor 
wirfoddol yn fethiant> y mae yn 
newynu ac yn nychu y pregethwyr. 
eu gwragedd, a*u plant. 

Gruffydd. Yr wyf yn credu y dylai 
pob pregethwr, os yw ef yn earn 
yr aohos, bregethu am ddim, neu o 
leiaf am yr hyn a gaiff. 

Owilym. Yr ydych chwij y Meth- 
odistiaid, yn gwybod am ddegwm cil 
dwrn. Y mae wedi ateb yn dda cyn 
hyn, pan oedd y pregethwyr yn clera 
o Gaergybi i Gaerdydd. Yr oeddynt 
yn arfer myned yn gwplau am draws 
y wlad, fel y brodyr llwydion gynt. 
Yr oeddynt yn arfer gwisgo eu 
hunain yn y ddiwyg bregethwrol — 
mantell fawr, a hbno yn hongian dros 
ddosbarth ol y oeffyl weithiau; nap- 
cyn sidan am y pen, mwffler mawr 
am y gwddf, oH case o gwmpas yr 
het, a*r saddle bag ar grwper y ceffyl, 
yn cynnwya y crysau aV m&n beth- 
euaoh; yr oeddynt yn ymsymmud 
fel mwdwl pys. Yr oe(id gwraig 
Evans, Glauffrwd, pan oedd y rhent 
yn dynesu, yn arfer dywedyd, "Evan, 
ffwrdd k chwi i'r North, y mae y 
rhent yn dyfod;" ac Evan yn gorfod 
ttfuddhau: ond yr ydych chwi yn 
dyfod yn fwy faMonable yn awr nag 
oeddych yn y dyddiau gynt — nid 



ydych yn tain ond prin ddigon i 
gludo y pregethwr yn ol ae ym 
mlaen gydaV trdn yn awr. 

Gruffydd Y maent yn myned yn 
wirfoddol serch hyny, ac yn foddlawn 
iV t&l. 

Gwilym. Mi glywais un yn acbwyn 
y diwruod oV blaen yn greulawn, ar 
shabbiness rhyw gynnulleidfa ym Mor- 
ganwg, lie yr oedd wedi treulio y SuL 

Gruffydd. Beth yw yr achos fod 
yr Eglwyswyr fel enwad mor elynol 
i fyrddau ysgolion? Nid yn ami y 
clywir Eglwyswr yn siarad yn barohua 
am y byrddau. 

Dewi. A wyt ti mor gibddall a 
hyn, Gruffydd? Y mae yr achos yn 
amlwg i bawb. Y mae yr offeiriaid 
wedi bod yn cadw allweddi yr ysgol- 
dai yn eu pocedi am hir amser; hwy 
oedd ben ar y glwyd; ni feiddiai un 
gweinidog ymneillduedig fyned yn 
agos: yr oeddynt yn cael gormesa 
ar gydwybodau y plant; ond ni chan- 
iateir hyn yn ysgolion y bwrdd — 
dyna yr achos o'r holl ddigofaiut 

Hywd. Yr ydwyf wedi clywed y 
cyhuddiad yma yn cael ei ddwyu ym 
mlaen lawer gwaith — fod yr offeiriaid 
yn gormesu ar gydwybodau y plant : 
yn awr enwa un. 

Dem. Hym ! ha ! arcs di, beth yw 
yr ysgul sydd gan Green, offeiriad 
Pontyryn, yn Abercanaid ? Y maent 
hwy yn dywedyd ei fod ef yn ceisio 
codi y plant yu Eglwyswyr. Y mae 
hyny yn ormes. 

Hywel. Yr ydych chwi yn hoff 
iawn o wneyd cyhuddiadau; ond pan 
afaelir ynddynt, y maent yn diflanu 
fel cwd y mwg mewn mynyd. Am 
y saith mlynedd diweddaf, y mae yr 
ysgol uchod wedi bod o dan arolyg;* 
iaeth Mr. Green, Troedyrhiw, offeir- 
iad parchus, fel y dywed wch chwi 
am eich gweinidogion; ac nid oedd 
son am neb arall yn cyrameryd dim 
un dyddordeb ym mhlant Abercan- 
aid. Yr oedd rhyddid i bob plentyn 
fyned i'r He yr oedd ef yn dewis: 
nid oedd y plant yn cael eu gorfodi 
i ddysgu athrawiaeth yr E^wys. 



Digitized by 



TR HAUL. 



429 



Pan ddaeth y bwrdd yagol i fbdolaeth, 
taoiodd sel Cornelius Griffiths a John- 
stone drosaddysgu plant Abercanaid; 
ac er Uadd yr hen ysgol, yr hon oedd 
wedi bod yn feudith i*r lie, pender- 
fynwyd cael ysgol fyrddol yno ar 
draul trethdalwyr Merthyr, y rhai 
sydd yn gorwedd fel mulod dan en 
pynau; ac y raaent yn penderfynu 
(»rio y rhyfel yn erbyn ysgol Aber- 
canaid hyd at y gyllell. Dyna esampl 
o Gristionogaeth : nid Cristionogaeth 
y Beibl yw hon, oofia di. 

GrwUym. Dos di i Gaerfyrddin os 
wyt am gael gweled gormes y bwrdd. 

Y maent yn myned i orfodi pob 
plenty n i fyned i'r ysgol; nid oes 
dim gwahaniaeth pa un a fydd gan- 
ddo ddim i orchuddio ei noethni ai 
peidio, na bwyd yn ei gylla; bydd yn 
rhaid iddo fyned; ac er fod trethi 
yn cael eu talu at addyng, nid oes un 
plentyn i gael ei ysgol yn rhad, os na 
fydd iddo fyned i ysgol y bwrdd. 

Y maent yn myned yn erbyn rhyw 
wraig weddw» am fod ei mab yn 
gweithio gyda meddyg yn y dref. 

Iwom. Anwiredd papyr y Toriaid, 
y Western Mail^ yw hwna eto. 
Dyna'r papyr mwyaf ei gelwydd yn 
y byd. 

GwUym. Gyda dy genad, I wan, 
paid di tadogi yr hanes iV Western 
Mail. Ymddangosodd yr hanes yn 
y Welshman, papyr Gaerfyrddin; ac 
nid yw wedi cael ei wadu hyd yn 
hyn. Y mae yr hanes yn wir, er fod 
rhai o bleidwyr y bwrdd yn ceisio 
taflu cwrlid i*w guddio. Oes ryfedd 
yw yr oes hon am ei rhagrith. Y 
mae dynion yn gallu canfod brychau 
yn llygaid eu cymmydogion; ond 
nid ydynt yn canfod y tiuwstiau 
sydd yn eu llygaid eu hnnain. ** Y mae 
pawl) yn ddiwall yn gweled beiau un 
arall." Y mae y collier yn gweled ei 
feistr yn gormesu arno, ond nid yw 
yn gweled fod dim bai arno ef am 
ormesu ar ei gydweithiwr. Cynnyg- 
iodd un John Jones o Gwmrhoudda, 
ac fe'i eiliwyd gan John Jones arall, 
yng nghynnadledd y glowyr, yn Wal- 



sall, na fydd i neb gael y fraint o fod 
yn gollier heb dalu pum punt. Onid 
yw y oynnyg hwn yn un gormesol? 
Pe cynnygiai rhyw aelod seneddol na 
fydd i un crydd neu deiliwr wneyd 
dim ond gweithio ei grefit ei hun, 
cawaai ei erlid o bared i host; ' ao 
ni chawsai ddim ond ei haeddiant. 
Addefodd John Jones nad oedd dim 
llawer o drafferth i dori glo yn sir 
Forganwg, a bod fferniwyr a theilwr- 
iaid yn ei dori iddynt eu hunain. 
Yn awr, yn ol atiirawiaeth John 
JoneSi hydd yn rhaid i'r tyrchwr, y 
dyrnwr, y cloddiwr, y bugail, a'r 
ffermwr rynu o flaen banner llonaid 
gvat dUn, pan y gall gael digon o 
lo am ei dori, os na fydd ganddo 
bump punt i dalu. Yr ydych yn 
siarad am gael gweriuiaeth, dyna 
flaenflFrwyth o houi. "Trecha* treis- 
ied, gwana' gwaedded." 

Iwan. A glywaist ti am yr ofFeir- 
iad mawr yna sydd wedi gadael 
Eglwys LJoegr, HyweU 

Hywel. Do; ac mi glywais hefyd 
fod rhyw bregethwr mawr, bardd a 
lienor, o sir Forganwg, wedi gorfod 
codi ei bac yn lied ddiseremoni, 
a myned i America — dinas noddfa 
broken-down preachers. Pan y maent 
yn myned yn rhy ddrwg yma, y 
maent yn croesi yr Atlantig, ac yn 
blodeuo yr ochr draw iddo. 

GwUym. Fvfj oedd hwnw, Hywel? 
y pregethwr ieuanc oedd yn arfer 
winco ar y merched glanaf oV pul- 
pud? Gwir yr hanes; nid oes dim 
llawer o golled ar ei ol; gwared da ar 
ei ol. Bu hwnw yn ddyn mawr un 
amser, ac yr oedd yn cael ei deitlo, 
"ein parchus weinidog;" ond fe aeth 
yn ffrwt arno, a gorfu iddo ymadael 
heb gymmaint a thestimonial o Iwy 
bren. I'ydd da i cbwi, y mae yn 
bryd i mi fyned i chwilio am y 
myharen dwyflwydd sy wedi myned 
ar goll; y mae arnaf ofo ei fod yng 
ughrochanau rhai o houoch i waered 
yn y cwm yna; ond yr wyf yn go- 
beithio na chafodd Morgan Williams, 
y student, siar o bono i ginio. 



Digitized by 



430 



TB HAUU 



"CAN SANT AMBROS." 
At Olygydd yr ' HauU 

Syr. — Darllenais gyda mawr bleser 
erthygl ddyddorol yn yr Haul am 
y mis hwn (Hydref) ar * G&n Sant 
Ambros/' neu fel y gelwir hi yii gy- 
ffrediu, y Te Deum Gaii nad oes 
son yu yr erthygl am y cyfieitbad o 
honi i*r Gymraeg, hwyrach v gwua 
rhyw un o'ch gohebwyr fod mor dda 
a rhoddi ychydig oV hanes: mewn 
rhifyD dyfodol. pa bryd, a cban bwy 
y cyfieithwyd y gaa ardderchog hon 
gyntaf i iaith y Cymry. Yu Eglwys 
blwyfol Tremeirchion (neu Dymeirch- 
ion). yn swydd Callestr. y mae cof- 
adail i Dafydd Ddu o Hiraddug, yr 
hon sydd gynnwysedig o avluu o 
ofFeiriad yu ei wisg ofFeiriadol; ao o 
dani mae a ganlyn yn gerfiedig : — 

"Hie jaoet David Filius Howeli 
Filii Madoci." 

Yn yr ail gyfrol o'r "Telynor Cym- 
reig" {The Welsh Harper), gan J. 
Parry CBardd Alaw), y mae darlun 



oV gofadail uchod, a rhoddaf gjf- 
ieitbad o'r hyn sydd ysgrifenedig yn 
llyfr Bardd Alaw yng nghylch Dafydd 
Ddu. 

"Bedd Dafydd Ddu, o Hiraddug, 
archddiacon Dyserth, a ficer Tre- 
meirchion. swydd Callestr; yr hwn 
oedd yu fard<l dysgedig, ac a flodeu- 
odd rhwng 1310 a 1380. Efe a 
ysgrifenodd *Ramadeg Brutanaidd/ 
'Cywydd Dysgedig;' ac yr oedd yn 
awdwr tri o'r mesurau niewu bardd- 
oniaeth Gymreig (orwel tudal. 8 a 9 

I o'r ail gyfrol o waith Jones) Cyfan- 
soddodd hefyd *Fywyd Cyssegredig,' 
a rhoddodd gyfieithad barddonol 

■ prydferth o*r Te Deum, ac amryw 
o'r Salmau, y rhai a welir yn y 
rhifyn cyntaf o *Hynatiaetb Cymru' 
{Archaiology of Wales), tndalenau 
536 a 559. Yr oedd yn meddu ar 
wybodaeth eang mewn athrouiaeth, 

' fferylliaeth, a gwyddoniaeth; o (hi 
achos y cafodd ei alw yn ddewin gan 
y werin bobl; ao mae 11a wer o ddy- 
wediadau rhyfedd am dano yug 
Nghymru hyd heddyw." 

Garmon. 



C'Dngl ^ Ct(iurain. 



CHARTER ROLL. 6th EDWARD IL ANNO DOMINI 1313. 



Pro Burgensibus 1 
de Kaermerdyn. f Archiepis- 
copis, etc*, Salatem. Inspeximiis 
cartam, quam Celebris memorie Domi- 
nns Henricus, quondam Rex Anglie, 
Auus Noster, fecit Burgensibus de 
Kaermerdyn in hec verba: " Henricus 
Dei gratia, Rex Anglie, Dominus 
Hibernie, DuxNormannie, Aquitanie, 
et Comes Andegavie, Justiciariis, 
Vicecomitibus, et omnibus Ministris 
suis tocius terre sue, Salutem. Sciatis, 
nos concessisse pro nobis et heredibus 
nostris, Burgensibus nostris de Kaer- 
merdyn, quod ipsi et heredes eorum 



For the Burgesses ) 
of Carmarthen. / gj^^ ^xj^q to 

the Archbishops, etc* , Greeting. We 
have examined the Charter which the 
Lord Henry ^ of glorious memory, 
formerly King of England, Our 
Grandfather, made to the Burgesses 
of Kaermerdyn, in these words: 
Henry, by the grace of God, King 
of England, Lord of Ireland, Duke 
of Normandy, Aquitaine, and Earl of 
Anjou, to His tfusticiars, Sheriffs, 
and to all His Ministers throughout 
his Kingdom, Greeting. Know ye 
that We have granted for Us, and 
Our Heirs, to Our Burgesses of 
Kaermerdyn, that they and their 



Henry III. 



Digitized by 



Google 



I 



TB HAUL. 



431 



imperpetaum sint quieti de theolonia, 
passagio, et pontagio, et omnibus 
consiietudinibus per totam terrain 
nostram. Quare volumus et firmiter 
precipimus, quod predicti Burgenses 
de Kaermerdyn et eorum heredes, 
imperpetaum sint quieti de theolonio, 
passagio, et pontagio, et omnibus 
consuetudinibus per totam terram 
nostram, sicut predictum est. Hiis 
testibus, W. Carliolensis Episcopo; 
H. de Burgo, Comite Kancie, Justic- 
iario nostro; Thoma de Muleton; 
Henrico de Braybroc ; Radulph ofilio 
Nicholai; Godefrido de Craucumb; 
Ricardo de Argentem; Henrico de 
Capella, et aliis. Datum per manum 
venerabilis Patris Radulphia Cices- 
triensis Episcopi, Cancellarii nostri, 
apud Westmonasterium xxij die Julij, 
Anno Regni nostri, undecimo." 

Inspeximus eciam confirmacionis 
quam idem avus noster fecit prefatis 
Burgensibus in hec verba: ^'Henricus, 
Dei Gratia, Rex Anglie, Dominus 
Hibernie, Dux Normannie, Aquitanie, 
et Comes 'Andegavie, Archiepiscopis, 
Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Co- 
mi tibus, Baronibus, Justiciariis, 
Fores tariis , Vicecomitibus , Pr eposi tis , 
Ministris, et omnibus Ballivis, et 
fidelibus suis, Salutem. Inspeximus 
Cartam, quam Edwardus, filius noster 
primogenitus, fecit Burgensibus de 
Kaermerdyn, in hec verba: " Ed- 
wardus, illustris Henrici Regis Anglie, 
primogenitus, omnibus fidelibus suis 
hoc presens scriptum visurum vel 
auditurum, Salutem. Nouerit vni- 
uersitas vestra nos concessisse, dilectis 
et fidelibus Burgensibus nostris de 



heirs for ever should be free of toll, 
passage, and pontage, and all customs 
throughout Our Kingdom. Where- 
fore We will and firmly command that 
the aforesaid Burgesses of Kaermer- 
dyn, and their heirs for ever shall be 
free of toll, passage, and pontage, 
and all customs throughout Our Land 
as aforesaid. These being witnesses, 
W. Bishop of Carlisle;' H. de Burgh, 
Earl of Kent,' Our Justiciar; Thomas 
de Muleton;' Henry de Braybroc;* 
Ralph, son of Nicholas;' Godfrey 
de Craucumb; ' Richard d' Argentine;* 
Henry de Capella,* and others. Given 
by the hand of the Venerable Father 
Ralph, Bishop of Chichester,' Our 
Chancellor, at Westminster, the 22nd . 
day of July, in the eleventh year of 
Our reign." 

We have examined also the Charter 
of Confirmation which the same Our 
Grandfather made to the aforesaid 
Burgesses in these words : " Henry, 
by the grace of God, King of 
England, Lord of Ireland, Duke 
of Normandy, Aquitaine, and Earl of 
Anjou, to the Archbishop, Bishops, 
Abbots, Priors, Earls, Barons, Jus- 
ticiars, Foresters, Sheriffs, Reeves, 
Ministers, and to all his Bailiffs and 
faithful subjects. Greeting. We have 
examined the Charter which Edward, 
Our eldest son, made to the Burgesses 
of Kaermerdyn in these words: 
" Edward, the first-born of the illus- 
trious Henry, King of England, to 
all his faithful people by whona this 
present writing shall be seen or heard, 
Greeting. Know ye all that We 
have granted to Our dear and faithful 



' These have been annotated in a former page. 

* Henry de Capella was probably the keeper of the Archives or Records. Spelman 
describes the word thus: " Capella non a sacris tantum locis fuit, sed etiam Graphiar- 
ium secretarium charto phylacium et axchivam quo mandata et responsa regia chartae 
epistolae et brevia a capellanis regiis condebantur, scribebantur et emittebantur," &c. 

3 Ralph de Neville was in 1213, made keeper of the Great Seal under Peter de 
Roches, Bishop of Winchester. Was consecrated Bishop of Chichester in 1223, which 
oflSice he held until 1246. He was elected to the Archbishopric of Canterbury, but 
the Pope rejected him. On the 12th Feb.. 1226, the Parliament made him Chancellor 
for life, and in 1232 he was made Chancellor of Ireland for life. Six years later, 
Henry IIL, by his own prerogative, took the Great Seal from him, and gave it to 
Geoffrey de Neville (brother to Ralph), and John de Lexintune, although Ralph 
retained the profitg of the olQice. 



Digitized by 



Google 



432 



rVL HAUL. 



Kaermerdyn, omnes bonas leges et 
consuetudines qiiibus tempore Johan- 
nis Regis, Aui nostri, vel predeces- 
soriim suorum Regum Angliehactenus 
Ysi sunt et gavisi et commuuiam suam 
liberam in planis et boRcis, in aquis, 
et in omnibus aliis aisiamentis optentis 
et vsitatis. Concessimus eciam pre- 
dictis Burgensibus nostris quod ipsi 
pro transgressione sen forisfactura 
servientum suorum catalla et bona 
sua in mafiibus ipsorum inuenta, aut 
alicubi looorum per ipsos seruientes 
infra terram nostram deposita qua- 
tenuB sua sufficienter probarepoterunt 
non amittant. Et quod si dicti 
Burgenses aut eorum aliqui infra 
terram et potcstatem nostram testati 
decesserint vel intestati nos vel 
heredes nostri bona ipsorum confiscari 
non faciemus, quin eorum heredes 
integre ipsa habeant quatenus dicta 
catalla dictorum defunctorum fuisse 
constiterit dum tamen de dictis 
heredibus noticia aut fides habeatur. 
Item concessimus eisdem Burgensibus 
nostri quod nullus eorum infra potes- 
tatem nostram vexetur pro debito 
alicuius vicini sui, nisi fuerit debitor 
vel plegius, et quamuis plegius ali- 
cuius, non cogatur soluere dum debitor 
habeat vnde soluere possit. Et quod 
omnes transgressiones infra liberum 
Burgum suum facte per eorumdem 
Burgensium consideracionem emen- 
dentur sicut hactenus consueuit. 
Concessimus eciam eis quod si aliquis 
eorum alicui infra Burgum suum 
forisfecerit non ducatur infra portas 
CastelK dum possit inuenire bonos et 
saluos plegios de stando iuri, nisi pro 
transgressione pro qua plegiabilis non 
fuerit; et quam vis aliquis eorum 
aliquem rem claro die coram vicinis 
suis emerit, et postea res ilia fuerit 
calumpniata tanquam furtiua, amittat 



Burgesses of Kaermerdyn all good 
laws and customs, which from the 
time of King John, our grandfather, 
or his predecessors. Kings of England, 
they have hitherto used and enjoyed, 
and their free common in plains and 
and woods, in waters, and in all other 
easements obtained and used. We 
have granted also to the aforesaid 
Burgesses, that they, for the trespass 
or forfeiture of their servants, should 
not lose their goods and chattels 
found in the hands of the same 
servants, or deposited by the same 
servants in any place within Our 
land, so far as they eould sufficiently 
prove them to be their own. And 
that if the said Burgesses or any of 
them within Our land and power 
should die testate or intestate. We 
or Our Heirs would not cause their 
goods to be confiscated, but their 
heirs wholly should have the same, 
so far as it might appear that the 
said chattels were the property of 
the said deceased, whilst nevertheless 
notice or trust of the said heirs 
should be had. Also, We have 
granted to the same Burgesses that 
none of them within Our power 
should be sued for the debt of any 
neighbour, unless he should be a 
debtor or surety, and although the 
surety of any one, he should not be 
bound to pay while the debtor had 
wherewith to pay. And that all 
trespasses committed within their 
free Borough should be corrected by 
the consideration of the same Bur- 
gesses, as hitherto had been accus- 
tomed. We have granted also to 
them that if any of them should 
forfeit to any one within their 
Borough, he should not be taken 
within the gates of the Castle, while 
he could find good and safe pledges 
for standing to law, unless for a 
trespass, which should not be bailaWe; 
and although any of them should buy 
anything in open day before his 
neighbours, and afterwards that tilling 
should be changed as stolen^ he should 

Digitized by GooqIc 



TR HAUL. 



4a8 



nisi tantum rem illam, set iurabit 
cum Sacramento vicinorum suorum, 
quod nesciunt rem illam emisse de 
latrone. Et quod nuUus eorum 
cogatur acomodare ballivo suo ultra 
duodecim denaratas, nisi voluerit 
bona voluntate sua. Et quod nulla 
inquisicio de rebus forinsecis fiat per 
predictos Burgenses, set per libere 
tenentes patrie sicut hucusque fieri 
consueuit. Et quod hie concessio 
nostra, rata et stabilis pro nobis et 
heredibus nostris predictis Burgensi- 
bus nostris perseueret, hoc presens 
scriptum sigilli nostri impressione 
duximus corroborandum. Hiis tes- 
tibus, Dominis Petro de Sabandia, 
Johanne filio Galfridi, Eble de Monti- 
bus, Willielmo de Pennis, Michaele 
de Fenis, Waltero de Merton, et 
multis aliis. Nos autem predictam 
concessionem ratam habentes et 
gratam earn pro nobis et heredibus 
nostris, concedimus et confirmamus, 
sicut predicta Carta rationabiliter 
testatur. Hiis testibus, Gwidone de 
Lezin, Galfrido de Lezin, et Willielmo 
de Valencia, fratribus nostris ; Petro 
de Sabandia, Artaldo de Sancto 
Romano, Magistro Johanne Maunsell, 
Willielmo de Grey, Waukelino de 
Ardem, Imberto Pugeys, Willielmo 
Gernun, et aliis. Datum per manum 
nostram apud Westmonasterium 
quarto die Februarij, anno regni 
nostri quadragesimo primo." In- 
speximus eciam Cartam quam clare 
memorie Dominus Edwardus, quon- 
dam Rex AnglieJ pater noster, fecit 
predictis Burgensibus in hec verba. 
" Edwardus Dei gratia Rex Anglie 
Dominus Hibernie et Dux Aquitanie, 
omnibus Ballivis et fidelibus suis ad 
quos presentes littere peruenerint, 
Salutem. Cum Wallenses de Elued, 
Dercles, Ewydugaga, Yskennen, 
Mahathan, Commod Perueth et 
Hyrevrin, in penultima guerra Wal- 



only lose that thing, but should swear 
with the oath of his neighbours that 
they did not know that thing to be 
bought from a thief. And that none 
of them should be bound to assist 
his bailiff beyond twelve deniarates, 
unless with his own free will. And 
that no inquisition of foreign things 
should be made by the aforesaid 
Burgesses, but by the freeholders af 
the County, as then had been aocuS" 
tomed to be done. And that this 
Our grant may continue ratified and 
firm for Us and Our heirs to the 
aforesaid Burgesses, We have caused 
this present wi-iting to be confirmed 
by the impression of our seal. These 
being witnesses. Lords Peter de 
Sabandia,* John the son of Geoffrey,^ ' 
Eble de Montibus,' William de Pen- 
nis,* Michael de Fenis,* Walter de 
Merton,* and many others. We, the 
aforesaid grant having ratified and 
confirmed for Us and Our heirs, do 
grant and confirm the same, as the 
aforesaid Charter reasonably witnes- 
seth. These being witnesses, Guido 
de Lezin,* Geoffrey de Lezin,* and 
William de Valence,* our brothers; 
Peter de Sabandia,* Artaldo de Sancto 
Romano,* Master John Maunsell,* 
William de Grey,* Waukelin de 
Ardem, Imbertus Pugeys, William 
Gernun, and others. Given by Our 
hand at Westminster, the fourth day 
of February, in the forty-first year of 
our reign." We have examined also 
the Charter which the Lord Edward 
of famous memory, formerly King of 
England, Our Father, made to the 
aforesaid Burgesses in these words : 
" Edward (I.), by the grace of God, 
King of England, Lord of L*eland, 
and Duke of Aquitaine, to all his 
Bailiffs and faithftil subjects to whom 
these present Letters shall come, 
Greeting. Whereas the Welsh 
people of Elved,' Dercles,* Ewyd- 



* These have already been annotated. 

* Elfed, a hundred in Co. Carmarthen, now comprising 12, and part of 3 parishes. 
» Derllys (=the oaken palace or court), a hundi^d in the same Coumty. 

55 — ^xvi. 



Digitized by 



Google 



434 



TB HAUU 



lensi contra nos et pacem nostram 
existentes, et inimicis et rebellibus 
nostris adherentes, saniori postmodum 
dactis consilio ad pacem no8train 
venissent, et se et sua voluntati uostre 
totaliter submisissent, ac nos tunc ad 
melioracionem ville nostre de Ker- 
merdyn, et ad securitatem et tuicionem 
parcium adiacencium, concessissemus 
Burgensibus nostris, et omnibus alijs 
cuiuscunque condicionis fuerint de 
predicta villa nostra de Kermerdyn 
et veteri Kermerdyn , quod in boscis 
nostris de Mahathan, et omnibus aliis 
boscis dictomm Wallensium, tunc 
tanquam nobis forisfact, in manu 
nostra existentibus, in quibus, propter 
eorum densitatem, depredaciones et 
homicidia frequenter perpretabantur, 
liberam haberent communiam. Ita 
quod in eis, subboscum, quercus ad 
maeremium, et alias arbores succidere 
et asportare possent; et ipsos Bur- 
genses, per breve nostrum dilectis et 
fidelibus nostris Willielmo de Valen- 
cia, Auunculo nostro, et Pagano de . 
Cadurcis, tempore illo locum nostrum ' 
in partibus illis tenentibus directum, . 
in seisinam communie predicte poni { 
fecissemus. Nos factum nostrum ! 
predictum ratum et gratum habentes, I 
Volumus et concedimiis, pro nobis et j 
heredibus nostris, quod predicti Bur- 



ngaga,' Tskennen,' Mahathan,' the 
Commots of Perveth * and Hyrevrin,* 
in the late Welsh war being against 
Us and Our peace, and adhering to 
Our enemies the rebels, afterwards 
being led by better advised counsel, 
returned to Our allegiance, and wholly 
submitted themselves and theirs to 
Our will, and We then, for the 
improvement of Our town of Ker- 
merdyn, and for the security and 
defence of the parts adjacent, granted 
to Our Burgesses, and to all others 
of whatever condition they might be 
of Our aforesaid Town of Kermerdyn 
and of old Kermerdyn, that in our 
woods of Mahathan, and in all other 
woods of the said Welsh people then 
as forfeited to Us being in Our 
hands, in which, on account of their 
thickness, robberies and murders 
frequently were committed, that they 
should have free common. So that 
in them they could fell and carry 
away the underwood, oak for timber 
and other trees; and, by Our Writ 
directed to Our dear and faithful 
William de Valence,* Our Uncle, 
and Payne de Cadurcis,' at that time 
Our Lieutenants in those parts, We 
commanded the same Burgesses to 
be put in possession of the aforesaid 
Common. We our aforesaid grant 



* Ewyduga^a, sometimes called Gtoydigada^ was a commot in the "Great Hundred," 
and situate, according to Dr. Pugbe, in the South of Carmarthenshire, between the 
rivers Towy and Tav. Can this word be derived from " Y gw^dd a gagau"="the 
woods with apertures " or open vistas therein ? 

' Iskennen, a commot in the " Small Hundred " of Carmarthenshire, situate on the 
lower course of the river Cennen. 

* Mahathen, so written for Mallaen, was a commot in the " Small Hundred.*' The 
word expresses swampy land. Its position was about Llanarthney. 

* Perfedd, the central Land, and Hirfryn, the long hill, were commots in the ancient 
Cantref Ffiniog, the Boundary- Hundred, 

» This has already been annotated. 

* Payne de Cadurcis, otherwise Chaworth (bom 1244— 6), was son of Patrick (slain 
near Cilgerran in 1258), by his wife Hawys, daughter and heiress of Sir Thomas de 
Londres, I^ord of Ogmore and Kidwelly. In 1270 Payne, with his brothers Hervey 
and Patrick,, accompanied Prince Edward to Palestine. In 1277 he was appointed to 
command the King's Army in West Wales, and having repressed the disturbances, 
was rewarded by being made Governor of the Castles of Dynevor, Careg Cennen, and 
Llandovery, in Co. Caermarthen. He gave the monks of Whitland, in that County, 
nineteen acres of arable land. He died unmarried in 1278-— 9, seized among other 
manors, of that of East Garston, in Berks, an appurtenance of Kidwelly. As his 
brother Hervey had been slain in a skirmish near this last named town, in 1275, 
Patrick became his heir. 



Digitized by 



Google 



YR HAUU 



435 



genses, etomnes alii devillis predictis, 
et heredes et snccessores sni, per- 
cipiant et habeant predictam com- 
muniam in boscis predictis. Ita quod 
subboscum, quercus et ad maeremium, 
et alias arbores in eis, succidere et 
asportare posuint pro voluntate sua, 
absque occasione vel imped imento 
nostri et heredum nostronim, Justic- 
iariorum, Vicecomitum, Ballivorum, 
seu ministrorum nostrorum quorum- 
cumque imperpetuuin. Inhibentes 
super grauem forisfacturam nostram, 
ne quis ipsos super communiam pre- 
dictam ut predictam est habenda, in 
aliquo perturbare seu inquietare pre- 
sumat contra concessionem nostram 
predictam. In cuius rei testimonium 
has litteras nostras fieri fecimuspaten- 
tes. Teste meipso apud Kedewelly 
nono die Decembris anno regni nostri 
terciodecimo." Nos autem concessio- 
nem et confirmacionem predictas ratas 
babentes et gratas eas pro nobis et 
heredibuB nostris, quantum in nobis 
est, concedimus et confirmamus, sicut 
Carte predicte rationabiliter testantur, 
et prout ijdem Burgens.es et eorum 
antecessores libertatibus predictis 
hactenus rationabiliter vsi sunt. Hiis 
testibus, venerabili.Patre W.Wygorn, 
Episcopo; Gilberto de Clare, Comite 
Gloucestrie et Herefordie; Adomaro 
de Valencia, Comite Pembroch; 
Johanne de Britamer, Comite Riche- 



ratifying and confirming. We will 
and grant for Us and Our heirs, that 
the aforesaid Burgesses and all others 
of the Towns aforesaid, and their 
heirs and successors, shall take and 
have the aforesaid common in the 
woods aforesaid. So that the under- 
wood, oak for timber, and other trees 
upon the same, they can fell and 
carry away without hindrance or 
impediment of Us, our Heirs, 
Justices, SherifiFs, Bailiffs, or our 
servants, whatsoever for ever. For- 
bidding that any one upon Our 
grave displeasure, in any wise pre- 
sume to disturb or molest them upon 
the aforesaid common contrary to our 
grant as aforesaid. In witness whereof 
We have caused these Our Letters 
Patent to be made. Witness Ourself 
at Kedewelly, the ninth day of Dec- 
ember, in the thirteenth year of Our 
reign. We the aforesaid grant and 
confirmation having ratified and 
confirmed for Us and Our Heirs, as 
much as in Us is, do grant and 
confirm the same, as the Charters 
aforesaid reasonably witness, and as 
the same Burgesses and their prede- 
cessors the liberties aforesaid have 
hitherto reasonably used. These 
being witnesses, the Venerable Father 
W. Bishop of Worcester;* Gilbert 
de Clare,* Earl of Gloucester and 
Hereford; Adomar de Valence,* Earl 



* Walter Reginald, Prebendary of St. PauPs, who had been the King's School- 
master, was appointed Lord High Treasurer in 1307. Under him was John de Sandall 
as Chancellor of the Exchequer. In 1308 he was consecrated Bishop of Worcester. 
On the 6th July, 1311, he had the custody of the Great Seal, and the next year was 
made Lord High Chancellor, which office he held for two years. In 1313 he was 
translated to the Archbishopric of Canterbury, not as a man of learning, but for his 
great skill in theatrical plays." He died in 1327. 

* Gilbert de Clare was son of Gilbert the Red, Earl of Gloucester and Hereford, 
by his 2nd Countess, Joan of Acres, 3rd daughter of Edward I. He was born in 1290. 
In 1310—1 he was constituted guardian of the realm of England, during the King's 
absence. On 24th June, 1314, while leading the vanguard of the English at the 
battle of Bannockburn he was slain. He was married, but left no surviving issue. 

* Adomar, or Aymer de Valence (born 1280), was the 3rd son of William de Valence 
(previously annotated). Earl of Pembroke, by his Countess Joan, daughter and heiress 
of Warren, Lord Montchensy (de Monte Canvtio), In consequeijce of the eldest 
brother John's dying young, and the second William's being slain near Llandeilo 
Fawr, in Co. Carmarthen, Aymer succeeded to the Earldom in 1296. While Guardian 
of the Scottish Marches in 1306 he caused Robert Brace's brother, Nigel, and all with 
him to be hanged in Kintyre. He married, firstly, Beatrix, younger daughter of 
Baoul de Clermont, Sire le Nesle, Constable of France; she died iiu>1820, elp. 

, Digitized by VjOOglC 



439 



TR HAUU 



mundie; Hugone le Despencer; 
Henrico de Bello Monte; Edwardo 
de Malo Lacu, Senescallo hospitii 
nostri, et aliis. Datum per mannm 
nostram apud Westmonasterium tercio 
die Maij. 

Per finem xx marcaram. 



TB BOLWT8 TNO NOHTMBU. 

Os ydych am gael newyddion, mefldai yr 
Ken ddy wediad, ewch o6d\ cartref. Caw- 
som lawer o newyddion yng Nf^hynnadledd 
Leeds. Dyewyd y mater uchod ger bron 
gan yr Hyoarch Archddiacun Ffoulkes. 
Buasai yn llawn cystal iddo gyfeirio ei 
wrandawyr at yr awdurdndau ar y rhai 
yr (ledd ei bapyr wedi cael ei ysg^rifena. 
Yr oedd y cwbl wedi ymddangos yn y 
Quarterly Review Aih fis Ebrill, 1870, wedi 
cael ei ysgrifenu gan Ddeon Llandaf, ac 
offeiriad o esgobaeth Ty Ddewi : ni thafl- 
odd yr archddiac(»n ddim gnleuni newydd 
ar y pwnc. Dywedodd y Parch. Daniel 
Jenkins FcmI miliwn o eisteddleoedd mewn 



of Pembroke; John de Britamer^^ Earl 
of Richmond; Hugh le Dispenser;* 
Henry de Beaumont;' Edward de Malo 
Lacu/ Steward of Our household, and 
others. Given by Our hand at West- 
minster, the third day of May. 
For a fine of 20 marks. 



capeli yng Nghyinru; a dywedodd y 
Parch. George Griffiths mai Cymraeg a 
siaredir yn naw o bob deg oV capeli. Tr 
oedd cyfrifon yr archddiacon ac areithiau 
y boneddtgion hyn yn gwrthdaro yn erbyn 
eu gilydd. Y mae y firaiith uchod yn proii 
nad y w yn beih hawdd i gael cyfrif cywir 
o'r Tiniieiliduwyr. Er mor nerthol yw 
Ymneillduaeth, addefodd y Parch. Daniel 
Jenkins Fod Ymneillduaeth yn ymoHwng; 
ac mae dynion yn gweled f>d mwy o fywyd 
crefyddol yn yr Eglwys nag sydd yn y 
capeli. Cyfeiriodd at yr ymdrechion sydd 
yn cael eu gwneyd er dwyn y |>obl yn ol 
i*r Eglwys; ac yr oedd ef yn barnu mai 
yr unig ffordd iV Eglwys Iwyddo, yw cael 
ofFeiriaid wedi eu hyfforddi yn dda. Yr 
oedd Mr. Mainwaring yn barnu mai iach- 
usrwydd hinsawdd Uymru oedd yn peri 



Secondly, a daughter of the Earl of Barre, who d. 8.P. Thirdly, Mary, daughter of 
Guy de Chatillon, Count of St. Paul, by his wife Mary, danghter of John, Duke of 
Britanny, and Earl of Richmond. Aymer attended Queen Isabel into France, and 
was murdered there, 23rd June, 1328, leaving no iseue. He was tall and pale in 
countenance. 

* John de Britanny was son to Sir Peter Mauclere (of the blood-royal of France), 
titular Earl of Riclunond in England, by Alice, daughter of Guy de Toarche, by 
Constance, daughter and heir to Conan, Duke of Britanny and Earl of Richmond. 
This Constance was by her first husband mother to the murdered Prince Arthur. 
Earl John fought in Palestine; and in 1307 — 8 was Royal Lieutenant over Scotland. 
He married Beatrix, daughter of Henry III., and sister to Edward I., whom he buried, 
A.D. 1276, in the Gray Friars, London. He died in 1834, leaving no issue. 

* Hugh le Despencer, son of Hugh the senior, by Isabel, widow of Patrick 
Chaworth or de Cadurcis, and daughter of William de Beauchamp, Earl of Warwick. 
After the decapitation of the worSiless Piers Gaveston, this Hugh became, with his 
father Hugh, the minion of the despicable Edward II. Among other numerous 
grants, he obtained the Governorship of Dynevor and Dryslwyn Castles, in Co. Car- 
marthen; all Gilbert de Clarets Royalties in Glamorgan; a grant of Caxeg Cennen 
Castle, and the lands of Iskeunen: for his wife he procured all the land of Gower, 
with the Castle and Town of Swansea, the Castles of Oystermouth, Penarth, and 
Laughame, and other rich lands in Wales. He married Eleanor, eldest daughter and 
coheir of Gilbert de Clare, Earl of Gloucester, and was hanged at Hereford, 
29th November, 1326, leaving issue, Hugh (bom 1308), Edward, Gilbert, and.Isabel. 

^ Henry de Beaumont (born 1284), a relative to Eleanor, Queen to Edward I., came 
to this country through her means, and obtained lands in Lincolnshire: and did 
service in guarding the Scottish Marches. In 1310—1 he had a life-grant of the 
Isle of Man, and the same year married Alice, a cousin and coheiress of John, Earl 
of Buchan, the Lord Constable of Scotland. The year following he obtained a grant 
in fee of Comhill, Harrow, and Little Greensted. In 1319—20 he obtained the 
manors of Thoresway, Liuwood, and Styveton, in Co. Lincoln. In 1330 he bore 
the title of Earl of Buchan; and eight years later was made Justice of Scotland. 
He died in 1340, leaving a son and heir John, and Elizabeth married to Nicholas de 
Audley, son to Lord Audley. 

* De Malo Lacu=:Mauley. 

Digitized by VjOOQIC 



437 



fod cynnifer o*r Cymry yn Ymneillduwyr. 
Y mtie yr offeiriaid yn byw yn hwy na'u 
defnyddioldeb. Awgrymtad hollol faban- 
aidd oedd hwn. Nid oedd dim tuedd yn 
un o*r papyrau i wneyd lies iV Eglwys; 
ond bydd iddynt dynu sylw gelynion yr 
Eglwys i edrych ami fel sefydliad diles. 
Nid oes dim wedi gwneyd cymmaint o 
niwed i*r Eglwys a difaterwch yr Eglwys- 
wyr, y rhai sydd yn cyhoeddi heddwch 
pryd nad oes heddwch, a gadael y drygaa 
sydd yn ei hamgylehynu yn ddisylw; y 
rhai, fel y dywedodd ficer Caernarfon, 
ddylent gael eu hysgubo ymaith. Yr oedd 
vn natnriol i roddi y lliw gorea ar bethau. 
Dywedodd ficer Diobych y Pysgod ei fod 
ef wedi teithio llawer yng Nghymru. 
Sais yw y boneddwr hwn, ac ef allai 
nad ydyw ef yn gwybud llawer am 
y Dywysogaeth. Nid oes un ammbeu- 
aeth pad oedd ei araeth yn faich i ficer 
Caernarfon, y Farchedigion John Griffith 
a George Griffiths. Nid oes neb yn am- 
mheu nad yw ficer Dinbych yn ddyn 
^alluog; ond nis gallai ef sefyll i fyny 
fel cynnrychiolydd yr Eglwys Gymreig. 
Cynghorodd hwy i fod yn amyneddgar, 
a gadael pethau fel y maent: nid oedd 
hyn ddim amgen na rhoddi y geuedlaeth 
hon i fyny iV Ymneillduwyr. Y mae 
amynedd oV goreu yn ei le; ond nid 
amser i fod yn ddifraw yw hi yn awr. 
Dylasai rhyw ddaioni ddeillio oddi wrth 
y siarad a fu yn Leeds, iV Eglwys ac i*r 
Cymry; ond nis gall dim daioni ddeillio 
oddi yno. Dywedodd ficer. Caernarfon 
fod y Cymry yn elynion i'r Eglwys; a 
dangosodd yn amlwg wreiddyn y drwg — 
y mae yr offeiriaid a'r Eglwyswyr wedi 
esgeuluso y wasg yng Nghymru. Nid oes 
dim llai na deg o bapyrau ymneillduedig 
yng Nghymru; ac maent yn cael eu dos- 
barthu wrth y miloedd wrth ddrysau 
offeiriaid ac Eglwyswyr Cymru. Dywed- 
odd y Parch. Geo. Griffiths yr un peth. 
Beth sydd i'w wneyd tuag at droi eu cas- 
ineb yn gariad? Ni ddywedwyd dim yn 
Leeds. Yr oedd araeth periglor Merthyr y 
tro hwn yn un gymmedrol^ ac efe oedd yr 
unig un a ymaflodd yn y pwnc. Dadleu- 
odd ef mai Eglwys genadol yw Eglwys 
Cymru. Nid yn Leeds y dylai y mater 
hwn gael ei drafod, ond yng Nghymru. 
Nid yw o un lies i bobl siarad vn unig; 
gweit(^wyr sydd yn eisieu. 

Chaig y Foelallt. 

gwyl gorawl dbwi sant, caer- 

PYRDDIN. 

Cymmerodd yr wyl uchod le y mis 
diweddaf, yr hon oedd yr wyl oreu o 
lawer a gynnaliwyd yma. Hyfforddwr y 
corau oedd y Farch. D. D. Jones, curad 
gweithgar yr Eglwys uchod. Undonodd y 
Parch.!). LI. Lloyd, Dolgellau, y Gwasan- 



aeth, ac arweiniodd Mr. Jones y corau. 
Pregethodd y Farchedigion Dr. Griffiths, 
Llandeilo, David Griffiths, Myddfai; ac 
E. Thomas, Sciwen. Yr oedd y corau 
canlynol yno : — Dewi Sant, Llanllwch, 
Merthyr, Llanstephan, Sant Anne, a 
Chynwyl. Casglwyd tua deg punt. Y 
mae cynnuUeidfa a chor yr Eglwys 
uchod yn gwella er pan ddaeth Mr. Jones 
yma. 

Y OYHMANFA EGLWY8IG YN LEEDS. 

Agorwyd y gymmanfa hon ar y 7fed o 
Hydref, sef dydd Llun, yn Leeds. Cynnal- 
iwyd y gymmanfa yn y Victoria Hall, yr 
hon a gostiodd 130,000p. Cyhoeddwyd 
yn y newyddiaduron fod yr Ymneillduwyr 
sydd yn aelodau o'r cynghor trefol yn 
anfotidlawn i'r maer fyned yno fel pen- 
swyddog y.dref; ond efe a aeth, a gwa- 
boddodd nifer o aelodau y cynghor i fyned. 
Boreu dydd Mawrth, ffurfiwyd gorymdaith 
yn cynnwys y maer, yn ei wisgoedd 
swyddogol, a*i gydswyddogion, ac aeth- 
pwyd i'r Church Institute^ lie yr ymunodd 
y r esgobion a'r clerigwyr a hwy. Achwy na 
un gohebydd ar drefn yr orymdaith, a 
hetiau yr offeiriaid, a chynghora yr offeir- 
iaid i wisgo capiau colegol. Aeth yr 
orymdaith o'r Institute i'r Eglwys; Uanwyd 
yr adeilad eang yn fuan: gorfu i luwer 
oedd yno sefyll yr holl amser. Yr oedd 
y Gwasanaeth yn un corawl; ond methodd 
yr holl gynnulleidfa ymuno. Pregethodd 
archesgob Armagh. Yr oedd yn gwarter 
wedi deuddeg cyn iddo ddechreu. Nid 
oedd neb yn dysgwyl y buasai i bregethwr 
o oedran y prelad hybarch fod yn ddigon 
nerthol i draethu i 3500 o bobl. Pe buasai 
iddo gyfansoddi pregeth fer buasai yn 
llawer gwell. Nid oedd dim amser rhwng 
y bregeth ac agoriad y gymmanfa. 

Fel y sylwyd, cynnaliwyd y gymmanfa 
yn y Victoria Hall. Afjorwyd y cyfarfod 
trwy weddi a chanu. Traddododd esgob 
Ripon yr anerchiad agoriadol. Rhoddodd 
hanes dechreuad esgobaeth Ripon o'r 
flwyddyn 1836. Adeiladwyd 233 o Eg- 
Iwysi. Yr oedd 297 o ficeriaid a 76 a 
guradiaid pan gafodd Dr. Longley ei 
benodi. Nifer y .perigloriaid yn awr yw 
462, a'r curadiaid 245: y maent yn agos 
gymmaint arall. Dywedodd fod yn rhaid 
i'r gymmanfa gynnrychioli pawb sydd yn 
perthyn i'r Eglwys. Y mae yn rhaid iddi 
ganiatau rhyddid i bersoriau u wahanol 
olygiadau ddywedyd eu meddyliau, a 
dymunodd arnynt i gy«l-ddyoddef a'u 
gilydd mewn ysbryd cariad. Darfu iddynt 
ddechreu eu gweithrediadau trwy weddi 
a mawl, a bydded iddynt agor y gymmanfa 
yma trwy ddangos i'r byd eu bod yn 
yralynu wrth y ffydd upostolaidd. Gofyn- 
odd iddynt adrodd Credo yr Apostolion, 
a chydunodd pawb yn unfrydol. 



Digitized by 



438 



TB RAUL. 



Ar ol anerchfad Tr esgrob, cvminerwyd 
mewn llaw Gyfandrefh Blwyn)! Ej^lwys 
Lloe^r, a*r Gwasanaeth Cenadol. Dyg^wyd 
y mater ym mlaen gan y Canon Fremantle, 
yr hwD a bleidiodd genadaethau plwyful yn 
wresng. 

Canlynodd Mr. T. Salt., A.S., o Stafford 
ef, a siaradodd ar ddiffygion y gyfundrefn 
blwyfol fel y mae, a thaflodd allan amryw 
awgrymiadau er ei gwneyd yn fwy defn- 
yddiol a chydweddul aV oes. 

Siaradodd y Canon Hoare. Yr o^dd ei 
lais yn ddigon uchel, ond nid oedd yn 
ddealladwy. 

Canlynwyd ef gan y Parch. W. D. 
Maclagan. Er Pod yr olaf yn dyoddef 
oddi wrth afiechyd, siaradixld yn hyawdl 
ac eglar. Derbyniwyd ei anerchiad gyda 
llongyfarchiadau brwdfrydig. 

Canlynodd Mr. Beresford Hope ef, a 
chadarnhaodd ei sylwadau. a thalodd war- 
ogaeth uchel i drefniadau plwyfol y Dr. 
Hook. Siaradodd yr Esgob Mackenzie o 
blaid tai cenadol yma ac acw mewn plwyfi 
mawrion. 

Rhoddodd Mr. Gamble, lleygwr o Eg- 
Iwys yr Iwerddon, gynghoriou ar y pen 
hwn; a sittradodd Mr. Theophilus Bennett 
o Nottingham, yr hwn oedd yn Uawn 
o ddigrif ddywediadaa. Traddododd y 
Parch. R. Bristowe araeth alluog yn gyf- 
lym: trwy hyn llwyddodd i fyned trwy ei 
araeth yn ddirwystr. 

Canlynodd Mr. T. Collins, A.S., ef, a 
thraddododd araeth gampus ar Eglwysi 
rhyddion ac agored i bawb. Condemniodd 
yr arferiad o bentyru y tlodion mewn un 
gongl o'r Eglwys. Dylai ty Dduw fod yn 
agored i bawb. Y siaradwr olaf oedd y 
Parch. Samuel Thornton, Birmingham. 
Cynghorodd hwy i gael pebyll i bregethu 
i'r rhai oedd yn rhy wylaidd i ddyfod i'r 
Eglwysi. Rhoddodd hanes o weithred- 
iadau plwyfol yn Birmingham. Terfyn- 
wyd y cyfarfod trwy ganu hymn. Testyn 
y cyfarfod hwyrol oedd, "Gwaith Lleyg- 
wyr yn yr Eglwys,*' a *'Chynnulleidfaoedd 
mawritm." Darllenodd Dr. Nolan bapyr ar 
y mater. Gall y boneddwr hwn siarad yn 
rymus pan y myn; ond yr oedd ei bapyr 
yn fethiant: pregeth hir hwyrdrwm oedd. 
Blinodd y gynnulleidfa arno cyn iddo 
ddiweddu. 

Darllenodd yr AnrhydedduH C. L. Wood 
a Mr. Randolph Robinson bapyrau ar y 
testyn o dderbyiiiad lleygwyr i r cymman- 
faoedd eglwysig. Ni ddarfu i un o'r 
siaradwyr ar eu hoi hwy gymmeradwyo eu 
sylwadau. Cydymdeimlodd yr Archddia- 
con Emery a*r Prebendari Clark a hwy. 
Nid oedd yr archddiacon yn credu ei fod 
yn angenrheidiol i'r synodau gael eu cyf- 
ansoddi yn hollol o w^r Hen. Gwrthwy- 
nebodd Mr. James Inskip, lleygwr o Clifton, 
Mr. Wood. 



Yr nedd papyr Mr. Robinson ar Oy- 
mhorth Lleygol yn un ymarferol, a rhoes 
ddysgrifiad o weithrediadau y Gymdeithas 
Leygol yn Llundain. Annogodd Mr. F. 
S. ' Powell y lleygwyr, yn neillduol y 
gweithwyr, i wneyd casgliadau at achosi<»n 
eglwysig. Dywedodd larll Nelson fod yn 
anhawdd cael lleygwyr i wneyd hyn 
mewn lleoedd gwledig. Y siaradwyr ereill 
oeddynt y Parchedigion John Marshall, 
R. C. Billings, a'r Canon Ryle, yr hwn 
a dderbyniwyd yn wresog fel arferol. 

Cynnaliwyd cyfarfod ar Adeiladaeth 
Eglwysig yn y Mechanic Hall, ac esgob 
Henffordd oedd yn y gadair. Darllenwyd 
papyrau galluog gan Syr Gilbert Scott a 
Mr. Seddon. archadeiladwyr, ar y testyn. 
Siaradodd y Mri. C. W. Fowler, Beresford 
Hope, A.S., esgob Carlisle, a Syr F. Gore 
Ousley, deon Caerlleon. 

Dydd Mercher yr oedd hi yn ddiwrnod 
gwlawiog. Gorfu iddynt gynneu y gas am 
ddeg o*r gloch yn y boreu. Darllenodd 
Es}?ob Coterill (Edinburgh), y Proffeswr 
Birks, a'r Canon Rawlinson. bapyrau ar 
'^Gristionogaeth Fywiol (vtto/), a'r effaith 
y mae gwyddor a gwareiddiad yn wneyd 
ami." Pur ddiflas oedd darlleniad y pro- 
ffeswr; nid oedd el lais yn ddigon cryf i 
lanw y neuadd; ond deffrodd y Canon 
Rawlinson y cyfarfod wrth ddarllen ei 
bapyr ar " Wareiddiad a Chrefydd." Der- 
byniwyd ei sylwadau ar Gredo Sant 
Athanasius yn wresog. Dangosodd fod 
philosophyddiftn yr oes hon wedi cefnu ar 
athrawiaeth Bacon. Canlynwyd ef gan y 
Canon Tristram, Dr. Solomon, a'r Preben- 
dari Clark. 

Cododd Mr. W. Worsley ar eu hoi, 
lleygwr cyfrifol. Gt)fynodd iddynt ei 
esgusodi. Siaradodd ar *'Hunanoldeb ac 
Ariangarwch yr Oes." Siaradodd esgob 
Ryan, Canon How, Mr. Garbett, esgob 
Carlisle, y Canon Trevor, a Dr. Irons. 
Talwyd sylw manol i'r areithiau. 

Cynnaliwyd dau gyfarfod, un yn y Vic- 
toria Hall, a'r Hall yn y Mechanic Hall. 
Testyn y cyntaf oedd, *'Yr Eglwys a'r 
Wladwriaeth a'r Ynineillduwyr," y llaH 
oedd, '*Pregethu." 

Lly wyddodd yr Archddiacon Bickersteth 
yn yr olaf. Agorwyd y mater gan ddau 
leygwr, Mri. Wheatly Balm a James 
Cropper. Yr oedd papyf y cyntaf yn 
ddifyrus. Dywedodd y buasai yn dda gan- 
ddo gael cloch mewn Eglwysi i attal 
pregethau hirion. Fe gondemniodd Mr. 
Moore yr arferiad o bregethu ar yr 
un materton vn barhaus. Siaradodd Dr. 
M*Neile. 

Siaradodd y Parchedigion John Scott, 
Hull, a Wycliffe Gedge ar y cam y mae 
y curadiaid yn gael. Yr oedd y cyntaf 
yn credu eu bod yn gorfod pregethu gor- 
mod y tlwyddyn gyntaf; a chwynodd yr 



Digitized by 



YB HAUU 



439 



ail na chafodd bregethn ym mhresennoldeb 
y perifi^lor am bum mlynedd. Siaradodd 
y rroffeswr Plamptre. y Parchedigion G, 
Huntington, Dinbych; F. Pigou, ac ereil). 
Yr oedd y cyfarfod hwn yn un addysg- 
iadol. 

Yr oedd cyfarfod y Victoria Hall yn un 
oV rhai mwyaf a gynnaliwyd. Y testyn 
oedd, **Diwygiad Eglwysig." Dewiswyd 
tri i siarad. ** Diaconiaeth," y Parch. 
E. Jackson, Leeds; " ( 'onvocation** y Canon 
Ryle; **Yr Eglwysi Cadeiriol," deon Dur- 
ham. Yr ydoedd y papyr cyntaf aV 
trydydd yn rhy hir. 1 apyr y Canon 
R}le oedd y goreu. Yr oedd pedwar o 
bethau yn angenrheidiol i wneydf y convo- 
cation yn effeithiol: ymuniad y synodau 
gogleddol a deheuol: ymbelaetbiad rhagor 
o aelodau; Ueihau yr aelodau ex-officio; 
derbyn y lleygwyr i mewn. Siaradodd 
Canon Trevor yn erbyn y lleygwyr; a 
deon Caerefrog dros ddiwygio yr Eglwysi 
Cadeiriol. 

Siaradodd Mr. Beresford Hope o blaid 
cael diwygiud trwyadl yng nghyfundrefn yr 
Archddiac(»n Bickersteth o dderbyn lleyg- 
wyr iV convocation. Os oeddynt am dori 
y cyssylltiad rhwng yr Eglwys a'r Wlad- 
wriaeth, hon yw y ffurdd. 

Siaradodd Mr. Spencer Stanhope, A.S. 
Yr oedd ef yn barnu y dylai lleygwyr 
gael eu derbyn. Y mae Ty y CyflFredin 
wedi blino ar drafod materion eglwysig. 
Yr oedd ef yn ffafriol i ddiaconiaid lleygol. 
Yr oedd Canon Barry am gael diwygiad 
trylwyr yng nghyfundrefn yr Eglwysi 
Cadeiriol. Nododd ei bun fel esampl; y 
mae ei ganoniaeth ef gan milltir o Llun- 
dain. 

Siaradodd Dr. Littledale. Yr oedd ef 
yn baruu y dylai y convocation ddewis yr 
esgobion, &c. Er prawf o hyn cyfeiriodd 
at achos Dr. Colenso. Yr oedd Mr. Blen- 
kinsop yn cydweled ag ef. Yr oedd 3600 
yn bresennol. 

Prydnawn dydd Mercher, darllenwyd 

Eapyrau gan y Mil. Akroyd, AS., a Pre- 
endari Sadler, ar yr "Eglwys a*r Wlad- 
wriaeth ac Ymneillduaeth." Dywedasant 
fod llawer o'r Ymneillduwyr wedi blino ar 
enw sectol. Cymmerodd Mri. K. A. Cross, 
J. Walter, A.S., y Parqh. Joseph Bardsley, 
Arglwyddi Teignmouth a Houghton, Syr 
John Pakington, ac Esgob Mackenzie, ran 
yn y ddadl. 

Dydd lau, darllenodd Dr. Garbett bapyr 
ar y Llyfr Gweddi, &c. Yr oedd Dr. 
Irons yn ffafriol i adael allan yrerthyglau. 
Siaradodd y Prebendari Plumptre o 
blaid gadael cwestiynau athrawiaethol yn 
agored, a dywedodd fod erlyniadau yn 
anooeth ac yn anfoesol. Yr oedd Ar- 
dalydd Salisbury yn credu yr un peth. 
Nid ydynt wedi gwneyd dim daioni. 
Amddiffynodd y Parch. F. F. Goe ddy- 



farniad y Cyfrin Gynghor. Siaradodd 
Mr. R. Brett ac ereill. Cyhuddodd Mr. 
Hooper yr areithwyr o fod yn Babyddion. 
Achosodd sylwadau y person hwn ystorm 
o anghymmeradwyaeth, a galwodd ei eiriau 
yn ol ar gais y llywydd. Cynghorodd yr 
Archddiaci^n Emery hwy i gydymddwyn 
a*u gilydd mewn cariad brawdol ar ddiwedd 
y cyfarfod. 

Nos lou, y pwnc dan sylw yn y Victoria 
Hall oedd. "Merched Eglwys Lloegr." 
Darllenw3'd papyr ar y pwnc hwn gan 
yr Archddiacon Bickersteth. Dangosodd 
Deon Howson beth oedd wedi weled yn 
Eglwys Episcopalaidd America: a rhodd- 
odd esgob Ryan hanes o Iwyddiant yr 
Eglwys ym Mauritius. Sylwodd y Pre- 
bendari lies ar yr Eglwys yn Canada; ac 
esgob Lichfield ar yr Eglwys yn Seland 
Newydd, &c.; aV Esgob Claughton ar 
Eglwysi Cenadol yr India; yr Esgob 
Coterill ar Eglwysi Deheubarth Affrica aV 
Ysgotland; Arglwydd Plucket ar Eglwysi 
yr Iwerddon; yr Archddiacon Wood ar 
esgobaeth British Columbia. Siaradodd 
esgob Winchester ar Eglwys Lloegr. 
Cyfeiriodd at weithredoedd yr Esgobion 
Heber, Selwyn, Patteson, a chyfeiriodd at 
farwolaeth yr Esgob Gray. Traddododd 
Esgob Selwyn araeth ardderchog. 

Llywyddodd esgob Carlisle yn y Me- 
chanic Hall. Y testyn- oedd, "Ein Prifys- 
golion ac Addysg Grefyddol." Darllenwyd 
y papyr cyntaf gan y Profleswr Westcott. 
Anerchodd y Canon Barry y cyfarfod yn 
He yr Archddiacon Jones, yr hwn oedd 
wedi cael ei ddewis, ond oedd yn absennol 
o herwydd afiechyd teuluol. Canlynwyd ef 
gan y Proffeswr Palmer, deon Durham, 
Ardalydd Salisbury, Mr. Hope, esgob Hen- 
ffordd, ac Arglwydd Houghton. Y prif 
bwnc oedd, "Addysg Grefyddol yn y Prif- 
ysgolion." 

{Fw barhau.) 

GWYLIAU DDIOLCHOARWCH AH Y 
CTNAITAP. 

Cadwyd Gwyliau o Ddiolchgarwch am 
y Cynauaf yn yr Eglwysi canlynol, pryd 
y cafwyd pregethau pwrpasol gan yr 
offeiriaid isod: — 

Sant Clears (Hydref 1, Gwyl Gorawl 
Deoniaeth Wladol Isaf Caerfyrddin). — 

Y Parchn. E. O. Nares, Letterston; R 
Lewis, Llanbedr Felffre. 

Sant Pedr, Caerfyrddin (Hydref 3).— 

Y Parchn. D. E. Williams, St Paul, Llan- 
elli; J. Griffiths, Castell Nedd; T. A. 
Jones, Llanybri. 

Llanyunnor (Hydref 11). — Y Parchn. 
O. Jones, Glan y Fferi; Dr. Griffiths,' 
Llandeilo; E. Rowland, Eglwys Fair 
Glan Taf; R. Evans, Llandybieu; D. Jen- 
kins, St. Anne, Llandefeilog; T. Davies, 
Liangan. 



Digitized by 



440 



Yfi HAUL. 



Merthyr.ger Caerfyrddin (Hydref 15).— 
T Parch n. J. Williams, Llangan; W. 
Harries, Llanarthney ; J. Williams, Llan- 
gain; D. D. Jones, Caerfyrddin; D. Jen- 
kins, Sc. Anne, Llandefeilog ; T. Lewis, 
St Ismael; D. Jenkins, Llanarthnuy. 

Uan Newydd (Hydref 18).— Y Parchn. 
J. Sinnet, Bangor Teifi; S. Jones, Llan- 
l^unnor; D. D. Jones, Dewi Sant; T. 
Lewis, Sant Ismael; W. K James, Aber- 
gwili. 

Dehetcyd (Hydref 18.)— Y Parchn. J. 
Bowen, Llanfihangel Ystrad; D. Francis, 
Aberystwyth ; a churad Llandeilo. 

IJanegwad(KyATei 21 a 22).— Y Parchn. 
D, Lewis, Llangennech; J. Williams, Li- 
ganon Ty Ddewi; £. Jones, Llanfihangel; 
£>. Griffith, Felinfoel; J. Jones (Idrisyn). 

Llanllwck (Hydref 22).— Y Parchn. G. 
G. Williams, Llanfynydd; S. Jones, Llan- 
gunnor. 

Yr oedd yr Ee;lwysi wedi eu llenwi k 
chynnuUeidfaoedd astud; y Gwasanaethau 
yn wresog a chynnulleidfaol; a*r Eglwysi 
gwedi en haddarno yn hardd a fTrwythau 
a blodau ar yr achlysur. 

HANESION TRAMOR. 

MAKWOLABTH TR E800B ORAY, 
ORAHAM8TOWN. 

Ba farw y cenadwr ffyddlawn hwn, 
Medi 1, yn 62 mlwydd oed. Y mae yr 
Eglwys yn galaru ar ei ol. ond nid heb 
wir ddiogel obaith. Y mae Eglwys Affrica 
wedi eael colled fawr. Gellir dywedyd 
mai efe oedd ei sefydlydd yn Neheubarth 
Affrica. Pum mlynedd ar hugain yn ol, 
nid oedd dim ond iigain o ofTeiriaid yno; 
ond yn awr y mae Eglwys newydd ac 3's- 
go] wedi ei phlanu ym mhob pentref. Yr 
oedd 4000 o bobl yn ei angladd, ac yn eu 
plith yr oedd gweinidogion o wahanol Eg- 
lwysi yr Ellmyn ac Eglwys Rhufain, &c. 
Canwyd yr hymnau Brief life is here our 
portion " ac "Art thou weary," o*r Hymnau 
Hen a Diweddar, yn ei angladd. Cy- 
hoeddir banes ei fywyd yn y rhifyn nesaf. 



PRIOUWYD. 
JoifBS— Thomas— Medi 24, yn Eglwys 
Abergwili, gan y Parch. W. E. James, 
William, ail fab Mr. Jones, Danygraig, a 
Miss Mary Thomas, nith i Mr. W. Davies, 
Penycwmins, y ddau o blwyf Abergwili. 

Phillips— Jones— Hyd. 1.5, yn Eglwys 
Llangan, gan y Parch. Thomas Davies, ficer, 
Mr. William Phillips, Plasbach, a Mary, 
merch henaf Mr. Thomas Jones, Trefach. 
Oes euraidd, gyrfa siriol, — boed iddynt, 
Byd hawdd yn wastadol : 
Mewn hedd oes mwy rhyfeddol 
Yn y nef wedyn yn ol.— Glynlliwau. 

BU FARW, 
Cross— Medi 25, yn Beibrick, J. W. 
Arengo Cross, Ysw., Iscoed, Llan Ismael, 



ynad yr heddwch dros sir Gaerfyrddin, 
a gy nt yn gadbeu y 73ydd gatrawd ei 
•Mawrhydi. 

Lewis— Hydref 16, yn Llundain, ar ol 
ond ychydig aiiechyd, David Lewis, Ysw., 
Ystradau, ynad yr heddwch ac is-raglaw 
dros sir Gaerfyrddin, 75 oed. Graddiwyd 
ef yn A.C. yng Ngholeg Brazenose, Rhyd- 
ychain. (>alwyd ef i*r Bar yn 1822. 
Etholwyd yn aelod senedddol dros Gaer- 
fyrddin a Llanelli yn 1835, pryd y safodd 
yr Anrhydeddus W. H. Yelverton yn ei 
erbyn. Yr oedd yn aelod ar fyrddau tri o 
Reilffyrdd Cymru, yn wr boneddig o*r iawn 
ryw, yn ysgolhaig roedrus, ac yn gyfaill 
cyromwynasgar a haelionus i bawb mewn 
cyfyngder a geisient ei gymhorth a'i ddy- 
Ian wad o*u plaid. 

Jones— Hydref 18, Charles Jones, Ysw., 
Blaenau, sir Gaerfyrddin, 68 oed. 

Morris— Hydref 3, ar ol cystudd hir, 
Mr. John J. Morris, haiarnydd, Heol 
Awst, Caerfyrddin, 28 oed. 

Richards— Hyd. 24, yn nhy ei mab, 
ger llaw y Cei, Caerfyrddin, Mrs. Esther 
Richards, dros drigain mlynedd yn feistres 
oV " Hope & Anchor," yn y r un dref, 94 oed. 

Vauqhan — Hydref 7, yn Herbert- 
field, Ysgotland, Cadben Herbert Henry 
Vaughan, mab y diweddar Gadben H. 
Vaaghan, o*r dref hon, 79 oed. 



Printed and Published by William Spurhkll, 
at his Printing Office, situate and being at No. i7. 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the 
County of the Borough of Carmarthen, on Thnn- 
day, the Slst of October, 1872. 

Digitized by GooqIc 



r* 



o 
o 
o 

S 
< 

X 



^^^^ 



I 



► H(n:s 

&M3 



* I- 



-1! 

CO ^ S 



'111 



.-•CO > 

*K •-• 

a* 2 S 



:5 '^Z 



-§ -g 



2 

I 
1 



2 2 2 



& to 



I 

1 



< I 
.J 
a 

I 



^ W 



Y R HAUL. 



(CuftM (fflitfuriiiiiD. 

"TNG NGWYNEB HAUL A LLTGAD GOLEUNI." 
"A GAIR DUW TN UCHAP.'* 



Rhip. 192. RHAGFYR, 1872. Cyp. 16. 



GWYNFYD Y NEF 

Mae yn gydunol ft doethineb a 
chyfiawnder y Uywodraeth ddwyfol 
fod cyssylltiad annattodol rhwng 
baohedd dyn yn y bywyd preseQnol 
a*i gyflwr o wae neu o wynfyd yn 
y bywyd sydd yn ei aros yn y byd 
anweledig. Mae hyn yn tarddu 
oddi ar y ffaith fod dyn yn greadur 
moesol, ac yn gyfrifol i*r Barnwr 
Mawr am ei weithredoedd; ac mae 
yn tarddu hefyd oddi ar y flfaith 
nad ydyw dyn yn y bywyd presen- 
nol ddim yn derbyn, ond i raddaa 
bychain, yr hyn sydd yn gyfaddas 
i natur foesol ei weithredoedd. Yn 
y byd hwn, nid yw'r dyn cyfiawn a 
chrefyddol, a'r hwn sydd yn ofni 
Duw ac yn cilio oddi wrth ddrygioni, 
ddim yir'derbyn oddi ar law Rhag- 
luniaeth mo'r hyn sy'n gymroesur 
i'w ymddygiad, ond i raddau: ac 
nid yw'r dyn drygionus ac annuwiol 
ddim yn derbyn yr hyn sydd yn 
gymmesur i*w weithredoedd yntau, 
ond i raddau. Yn y gwrthwyneb, 
maeV cyfiawn, fel y mae'r Salmydd 
yn cwyno, yn cyfkrfod & llawer o 
esmwythyd a Uwyddiant yn y bywyd 
hwn; tra mae'r duwiol yn dyoddef 
llawer o adfyd, ceryddon, a helbul. 
Trwy lawer o orthrymderau y mae 
yn rhaid iV duwiol fyned i mewn 
i deyrnas Dduw; ond nid trwy lawer 
56— xvL 



YN DALEDIGAETH. 

I o orthrymderau, ond yn ami trwy 
lawer o hawddfyd, y mae yr annuw- 
iol yn myned i r Uyn sy'n Uosgi gan 
d&n a brwmstan. Ond yn y &m 
fftwr ddiweddaf, fe wastateir yr holl 
anghyfartalwch hwn, ac fe geir y 
pryd hyny weled mai uniawn yw 
hoU ffyrdd Duw tuag at blant dynion, 
ac nad ydyw Efe ddim yn gweled 
yn dda i wneuthur cam k gwr yn ei 
fater. Y pryd hyny, ac o'r pryd 
hyny allan byth, fe fydd y cyfiawnion 
a'r anghyfiawnion mewn cyflwr a fydd 
yn berffaith gymmeeur ag ansawdd eu 
gweithredoedd moesol tra y byddont 
wedi bod yn y bywyd daiarol hwn. 

Ar ba egwyddor ynte — ar ba eg- 
wyddor gyffiredinol — ^y bydd i'r HoU- 
alluog weithredu yn y dydd hwnw 
yng nghyfartaliad ei ymddygiad at 
blant dynion yn ol natur eu gweith- 
redoedd? Mae yn ddilys mai ar yr 
egwyddor gyffredinol o uniondeb, 
tegwch, a chyfiawnder didder byn 
wyneb : canys yn y dydd hwnw Efe 
a rydd i bob dyn yn ol ei weithred. 
Ond mae gwell gair na rhoi, wdf^iL 
Mae'r gair talu yn golygu eyfiawnder 
mewn dull mwy pendant ao eglur 
naV gair rhoi: a'r gair talu sydd 
fwyaf arferedig yn yr Ysgrythyr: 
"Ti a deli i bob dyn yn ol ei weith- 
red."— Salm Ixii. 12. "Yr Hwn a 

Digitized by GooqIc 



442 



TB HAUL. 



dAl i bob an yn ol ei weithredoedd.*' ! 
— Rhuf. ii. 6. MaeV gair teUwng yn i 
deillio o'r gair ialu. Talu i l)ob 
dyn yn ol ei weithredoedd ydyw 
dyfamu trueni neu ddedwyddyd i 
bob on yn ol teilyngdod neu an- 
nheilyngdod ei weithredoedd. Dyna 
yw ein golygiadau naturiol ni am 
ansawdd cyfiawnder: fod Daw yn 
doebarthu i blant Adda yn y dydd 
diweddaf yn ol yr hyn a fydd eu 
gweithredoedd yn y byd hwn wedi 
ei deUyngu (mae teUyngu yn air 
mwy priodol yma na*r gair haeddu). 

Ni a geisiwn yn awr olrhain y 
meddylddrych hwn ar dir ac ar 
ymadroddion ysgrythyrol yn achos 
y cyfiawnion a'r anghyfiawnion. 

I. Yn gyntaf, yn achos yr anghyf- 
iawnion. Bydd eu cyflwr hwy yn 
nhragwyddoldeb yn ol teilyngdod a ; 
haeddiant eu gweithredoedd. Yn | 
eu hachos hwy, maeV gair haeddiant 
yn llawn mor briodol aV gair teilyng- 
dod: oanys fe a ddir iddynt hwy 
(yn ystyr Uythyrenol y gair talii) yn 
ol haeddiant eu gweithredoedd yn y 
fuohedd bresennol; yn gyfielyb i fel 
y mae dirwy, neu garchariad, neu 
alltudaeth, neu ddienyddiad yn fath o 
daledigaeth a wneir gan gyfraith y tir 
i ddrygweithredwyr am eu troseddau. 

''Cyjlog pechod yw marwolaeth." 
Mae yr annuwiol, yn ol ei galedrwydd 
a'i galon ddiedifeiriol, yn trysori 
iddo ei bun ddigofaint erbyn dydd 
digofaint, a dadguddiad cyfiawn faru 
Duw, yr hwn a d&l i bob dyn yn ol 
ei weithredoedd. Ac mor gyfiawn 
a theg y w hyn fel taledigaeth haedd- 
iant! Ob bydd digofaint yn goddi- 
weddyd y pechadur yn nydd y 
digofaint, nid Duw fydd wedi 
trysori'r digofaint ar ei gyfer ef, 
ond y pechadur fydd wedi trysori'r 
digofaint ar ei gyfer ei hun : ao felly 
nid yw efe ond medi o firwyth ei 
weithredoedd ei hun — medi cynauaf 
a chynnyrch yr had a hauodd efe 
i'r cnawd ^*i ddwylaw ei hun. Ac 
nid yw y bydd \r digofaint a'r Hid 
syrthio ar ei ben ef yn y diwedd, j 



!yn ddim arall ond "dadguddiad 
! cyfiawn farn Duw;" canys beth by nag 
a hauo dyn, hyny hefyd a fed efe. 
Ar ol i'r dyn fod am flynyddoedd yn 
trysori iddo ei hun ddigofaint, yn 
tyru ac yn pentyru iddo ei hun 
ddigofaint ar ddigofaint, damnedig- 
aeth ar ddamnedigaeth, a melltith 
ar felltith, a hyny yn erbyn pob 
rhybudd trugarog i'r gwrthwynel>, 
ac yn erbyn pob galwad difrifol amo 
i ymattal rhag y fath ffolineb hunan- 
laddiadol, beth sydd iddo i'w ddys- 
gwyl) a pha fodd y gall efe gwyoo 
o herwydd y canlyniad? a pha fodd 
y medr efe byth gyhuddo'r Goruchaf 

greulondeb tuag ato? Diammheu 
mai Ueferydd y damnedigion yn 
fiSamiau uffem fydd Ueferydd tebyg 

1 eiriau un o'r ddau leidr ar y Qroes 
; wrth y Hall, '*Yr ydym yn derbyn 
I yr hyn a haeddai y pethau a 

wnaethora." Fe fydd cydwybod pob 
un o'r damnedigion yn teimlo na 
bydd eu cospedigaeth hwynt yn 
ddim ond tSI, taliad, a thaledigaeth 
hollol gyfiawn a theg iddyot am eu 
gweithredoedd yn y corflF. 

II. Yn achos y cyfiawnion. Tal, 
taliad, a thaledigaeth fydd eu gwyn- 
fyd hwythau yn y nef. TcUu iddynt 
hwy than hefyd yng ngoruchelder y 
gogoniant dedwydd y bydd Duw yn 
ol eu gweithredoedd. Mae hwn yn 
dduU o lefaru, yr wyf yn addef, ag 
sydd yn groes i archwaeth gweinidog- 
ion efengylaidd y Testament Newydd. 
Mae arnyut ofn llefaru fel fiyn, rhag 
iddynt dywyllu athrawiaeth rhad 
ras, a rhag iddynt gael eu cyhuddo 
o bregethu yn ddeddfol. Ond nid 
oes dim sail i'r fath ofn. Ofn dyn 
sydd yn peri yr hoU hwyrfrydigrwydd 
hwn i lefaru yn groew yn iaith yr 
Ysgrythyr. A rhaid i mi addef nad. 
oes genyf mo'r cydymdeimlad lleiaf 
ag un math o gyfryw rodres lacka- 
daisical wrth draethu hoU gynghor 
Duw. Pa raid i ni arswydo llefaru 
yn ddifloesgni y geiriau a ddefnyddir 
ar y pwnc gan ddoethineb anffaeledig 
1 Gl&n Ysbryd y gwirionedd? 



Digitized by 



YR HAUL. 



443 



lawn, ynte, fydd i ni yn awr gym- 
meryd dan sylw rai o'r ymadroddion 
ysgrythyrol mwyaf pendant ag sydd 
yn darlunio'r Goruchaf nid yn unig 
yn talu i bob uu yn ol ei weitbred- 
oedd ddydd y farn, oud ag sydd 
hefyd yn ei ddarlunio yn gwneuthur 
byny yn acbos y saint, yn gystal ag 
yn acbos yr annuwiolton; sef mai 
fel y bydd iddo dalu Hid a digofaint 
Tr annuwiolion, felly befyd y bydd 
iddo dalu bywyd tragwyddol ir 
credinwyr. 

1. Y gyntaf oV tair adnod a nodaf 
fel yn dadgan byn yw Heb. xi. 26, 
lie y dywedir fod Moses yn barnu 
yn fwy golud ddirmyg Crist na 
tbrysorau yr Aipbtj canys edrycb 
yr oedd efe ar daledigaeth y gwobrwy. 
Yn awr, os gwobrwy y w bywyd tra- 
gwyddol, ofer yw i neb geisio gwadu 
nad yw efe yn daledigaeth hef^d. 
Mae byny yn gynnwysedig yn yr 
adnod. Gwobrwy mae yn wir, ond 
gwobrwy mewn ffordd o daledigaetb. 

2. Yr adnod a grybwyllaf nesaf 
yw Luc xiv. 13, 14. "Pan wnelych 
wledd, galw*r tlodion, yr efryddion, 
y cloffion, y deillion; a dedwydd 
fyddi, am nad oes ganddyut ddim 
i dalu i ti; canys fe a ddir i ti yn 
adgyfodiad y rbai cyfiawn." Dyma 
Crist ei Hun, dyma'r Baruwr ei 
Hun, yn defuyddio yma y gair talu, 
yn ei ystyr lythyrenol yn yr iaith 
Roeg yn gystal ag yn y Gymraeg, 
i ddarlunio ymddyglad cyfiawnder 
y farn'tuag at y saint. " Fe a delir 
i ti/* medd Efe, *'yn adgyfodiad y rhai 
cyfiawn." Ac felly nid oes dim ond 
rbodres Puritanaidd digymmysg yn 
peri i weinidogion efeilgylaidd osgoiV 
gair talu yn yr ystyr hwu yn eu 
pregetbau. 

Wrtb son am y gorchymmynion 
yn Salm lii. 11, mae Dafydd yn 
dywedyd, "O'u cadw y mae gwobr 
lawer.*' Llawer pregethwr a glyw- 
som yn dyfynu r geiriau byn, ac yn 
pwyso atom nad oedd y Salmydd 
ddim yn dywedyd am eu cadw, ond 
o'u cadw, y mae gwobr lawer. Ond 



yr oedd y pregethwyr hyny yn llwyr 

angbofio fod Crist ei Hun yn dy- 
wedyd yn loan xvi. 27, fel byn: — 
''Canys y Tad ei Hun sydd yn eich 
caru chwi, am i cbwi fy ngharu I, a 
cbredu fy nyfod I allan oddi wrth 
Dduw." Ar ba ystyriaetb y mae 
Duw Dad yn caru'r saint? (a pha 
wobr fwy na bon?) Yr ateb yw, am 
eu bod hwy yn caru Crist. Pwy 
sydd yn dywedyd byny? Crist lesu 
ei Hun. 

3. Ef allai mai y man o'r Ys- 
grythyr sydd yn fwyaf penderfynol 
ar y mater bwn yw Kbuf. ii. 6, 7: 
''Yr Hwn a d&l i bob un yn ol ei 
weitbredoeddj sef iV rbai trwy bar- 
bau yn gwneutbur da, a geisiant 
ogoniant, ac anrbydedd, ac anllygr- 
edigaetb; bywyd tragwyddol." Rbaid 
yw gwneutbur sylw gramadegol byr 
ar y geiriau. "Yr Hwn a dM: 
Groeg, apoddsei; mae'r ferf yn y 
Groeg, fel yn y Gymraeg, yn ferf 
weithredol {active verb), ac yn gofyn 
accusative case i ddynodi pa beth a 
ddJ Duw. Yr accusative case pertb- 
ynol i'r ferf yn yr adnod yw zden 
aidnion, sef bywyd tragwyddol, yn 
niwedd yr adnod. Ac felly ystyr 
anocbeladwy yr adnodau ydyw, fel 
pe darllenid hwy fel byn: — "Yr 
Hwn a da] i bob un yn ol ei weith- 
redoedd; sef i'r rbai trwy barbau 
yn gwneutbur da, a geisiant ogoniant, 
ac anrbydedd, ac anllygredigaetb, 
Efe a ddl fywyd tragwyddol." Yr 
wyf yn appelio at bob ysgolbaig 
Groeg fy mod yn gwneutbur perffaith 
degwch 4 iaitb a gramadeg y geiriau 
gwreiddiol yn y ddwy adnod dan 
sylw. Ac OS felly, mae Sant Paul 
yn yr adnodau byn yn dadgan fod 
bywyd tragwyddol yn ddl^ ac yn 
daliad, ac yn daledigaeth Vr duwiol- 
ion. 

111. Mae gwabaniaetb rbwng talu 
bywyd tragwyddol i'r cyfiawnion a 
tbalu Hid a digofaint iV pechadur. 
AV gwabaniaetb yw hyn: fe delir 
i becbaduriaid yn ol haeddiant natur- 
iol eu gweitbredoedd: ond fe delir 



Digitized by 



444 



TB BAXOu 



bywjd tngwjddcd i'r saint, nid yn 
ol hMddiant naturiol eu gweithred- 
oedd, ond yn ol haeddiant a theilyng- 
dod gras; mewn gair arall, yn ol 
haeddiant y Cyfryngwr. "Mae'r 
wobr o raa, ac nid o ddyled." Ac 
er mai taledigaeth ydyw by wyd tra- 
gwyddol, taledigaeth y gtochrwy 
ydyw, ao nid taledigaeth fel taledig- 
aeth qgflog. Taledigaeth eigflog yw 
ooepedigaeth y damnedigion; caoys 
cyfiog peohod yw marwolaeth: ond 
dawn Daw yw bywyd tragwyddol 
trwy lean Grist ein Harglwydd. 
Dawn Dow; hyny ydyw, rhodd Duw. 
Ac felly, er bod bywyd tragwyddol 
yn daledigaeth mewn gtvirionedd i*r 
oredinwyr, mae efe hefyd mewn 
gwirionedd yn rhodd, ac yn ddawn, 
ac yn wobrwy. Rhaid sylwi mai 
nid cfiflog i neb fydd gogoniant 
Paradwys, ond gwobr, a dawn, a 
rhodd, yn cael ei roi mewn ffordd o 
gyfiawn daledigaeth i*r hwn a barbae 
yn fiyddlawn hyd angeu. Ac felly, 
nid oes dim modd i'r credadyn ennUl 
gwynfyd y nef trwy haeddiant ei 
weithredoedd, fel y mae yr annuwiol, 
trwy haeddiant ei weithredoedd, yn 
mniU damnedigaetb y t&n anniffodd- 
adwy. 

SOBIPATER. 



Y TYNGWYR. 

dtkqwtb! djngwyri mae'r ddaiar yn 
griddfan 

Wrth glywed dch eeiriaa ofhadwy o hyd ; 
Mae adaain ei galar vw glywed fel taran, 
Gwir brndd-der ganiyddir bob awr yn ei 
phryd: 

Mewn effiiith dyweda yn ncbel ac eglar 
Ei bod ar ymrwygo gan ofid yn wir; 

Ow ! geiriau v tyngwyr a'i hysa yn brysur, 
Fe dyr ei cnolofhaa cadamol cyn hir. 

dyn^wyrl mae'r creigiaa callestraidd yn 

teimlo 

Wrth glywed eich tyngUyd ymadrodd bob 

AV boll aiamantaidd fynyddoedd sy'n wylo, 
Y brynian tragwyddol edrvchant yn brudd: 

Teym anian sy'n gwrando eich geiriau cableddus, 
Mae ef bron &*ch Uosgi am wawdio ei Ner ; 

Y Ueuad a glywa eich Uwon arswydus — 
Esgynant i fyny i glustiaa y ser. 

1 gerwyn di|rofaint ofhadwy'r lehofah 

Yr hyrddir y tyngwyr yn ddian ry w ddydd. 



Ac Tnddi'ii dragywydd poeth wreicbMm aHi 
hysa — 

Pwy ddichon amgyffred j soriant a fydd ! 
Diwaelod yw cafnan digo£unt y Duwdod, 

Y gair " Tragwrddoldeb " sydd amynt i gyd, 
A'u cynnwys poetn, ysawl, ddisgyna'n wastadol 

Yn ddilys ar benan y tyngwyr ryw bryd. 



BOD DUW A'I BRIODOL- 
lAETHAU. 

{Parhdd o diidalen 409,) 

Nid ydyw ymgnawdoliaeth y Duw- 
dod ym mherson y Mab yn lleihau 
mawrhydi yr hanfod dwyfol a'r 
priodoliaethau yn y Mab. Nid ydyw 
dyooliaeth Grist yn cyfranogi o'r 
priodoliaet.hau dwyfol; ac nid ydyw 
y Duwdod ym mherson y 'Mab yn 
llai goruohel a gogoneddus er iddo 
ymddangos yn y cnawd. Mae y 
oynnedd£Eiu priodol i ddynoliaeth, 
a phriodoliaethau aufeidrol y Duw- 
dod, yn yr un Person Crist lesu. 
"Duw, o sylwedd y Tad, o dra- 
gwyddol genedliad; a dyn, o sylwedd 
ei fam, wedi ei eni yn y byd. 
Perffaith Dduw, a pherffaith ddyn; o 
enaid rhesymol, a dynol gnawd yn 
hanfod. Gogyfuwch &'r Tad o blegid 
ei Dduwdod, a llai ua'r Tad o blegid 
ei ddyodod. Yr Hwn, er ei fod yn 
Dduw ac yn ddyn, er hyny nid yw 
Efe ddau, ond un Crist. Uo, oid 
trwy ymchwelyd y Duwdod yn 
gnawd, ond gan gymmeryd y dyndod 
at Dduw. Un, i gyd oil; nid gan 
gymmysgu y sylwedd, oud trwy 
undod person; canys fel y mae yr 
enaid rhesymol a'r cnawd yr un dyn, 
felly Duw a dyn sydd un Crist." 
Mae hoU briodoliaethau Duyr yn 
ogyfuwch. Perffeithder gogoneddus^ 
aoDherfynol, a thragwyddol y Duw- 
dod ydynt. Nid ydyw mwy na Uai, 
pethau mawrion a byohain, mewn 
un ystyr yu berthynol i'r Duwdod; 
ond bod unigol, dirauau, digymmysg, 
a digyfuewid yw. Nid yw yn addas 
dy wedyd fod y priodoliaethau moesol 
yn llywodraethu ao yn rheoli y Ueill 
ran eu gweithrediadau. Nis dichon 



Digitized by 



TR HAUL. 



44$ 



ei alia woithredu dim jn groes i'w 
sancteiddrwydd, ei gyfiawnder, a'i 
wiriouedd. Yn oyfateb i hyo y 
dywed yr apoatol fod yn ammhoaihl i 
Dduw fod yn gelwyddog; byddai 
hyny yn groes i'w briodoliaethau 
moesol a grasol. Nid yw hyn yn 
terfynu ei allu, ond yn dangos ei 
fod yn gweithredu yn sanctaidd ac 
yn gywir, yn anfeidrol addas iddo 
ei Hun. Gan mai priodoliaethau 
hanfodol ydynt, y mae yn rhaid eu 
bod oil yn ogyfuwch. 

Cynneddfau ydyw priodoliaethau 
creaduriaid, ond hanfod ydynt yn 
Nuw — hunankanfodol a hwnanddi- 
gonol. Mae angylion a dynion mewn 
bod, er colli cyfiawnder, sancteidd- 
rwydd, trugarogrwydd, &c ; ond nid 
cynneddfau palledig ydynt yn y 
Duw mawr, ond hanfod pur, diball, 
digymmysg, a diderfyn. Mae pob 
perflfeitbrwydd yn hanfodol yuddo, 
yn ddiddibyniad, yn ddichwanegiad, 
yn ddileih^, ac yn ddiderfyn. Nis 
dichon fod pall ar uu briodoledd 
ynddo, rowy nag ar Dduw ei Hud; 
ond nis gall fod ynddo gyfnewidiad 
na chysgod troedigaeth. Nid oes 
dim yn ddeilliedig ynddo; ond mae 
yn fywyd, yn oleuni, yn allu, yn 
sancteiddrwydd, (kc, yuddo ac o 
bono ei Hun. Maent yn gwbl 
yn ddeilliedig ym mhob creadur; 
ond maent yn flfynnon wreiddiol yn 
Nuw. Y mae amgyflfredion dyn 
yn rhy wan i ddirnad y pethau hyn; 
gwybodaeth rhy ryfedd yw i ni; eto 
y maent i'w credu am y Duw mawr 
a got uchel. 

Nid oes un briodoledd yn Nuw 
yn groes i un arall ynddo; ond mae 
oyssondeb dwyfol ynddynt yn han- 
fodol ynddo. Mae ei weithredoedd 
allanol yn wahanol, ond nid ydyw 
ei briodoliaethau yn groes i'w gilydd 
yn y gweithredoedd hyny. Nid yw 
yn trugarhau yn anghyfiawn, nac yn 
cospi yn greulawn; ond mae cyfiawn- 
der yn ei drugaredd, ac anfeidrol 
harddwch a phrydferthwch yn ei 
gyfiawnder. Mae trefn fawr a sef- 



ydliad cyfryngdod Crist yn deongli 
pob dirgelwch yng ngweithrediad 
allanol y priodoliaethau yn iachawd- 
wriaeth pechaduriaid. Mae Duw yn 
berffaith sanctaidd wrth garu pech- 
adur, canys yn y Cyfryngwr y mae 
yn ei garu. Mae yn gyfiawn wrth 
faddeu pechodau; canys yn iawn y 
Cyfryngwr y mae yn madden. Mae 
yn maddeu yn hollol rad, ac yn gwbl 
gyfiawn hefyd. Ni huasai raid wrth 
gyfryngwr a mechniydd pe buasai 
yn addas i Dduw ddangos trugaredd 
i bechaduriaid, heb olygu gofyniou 
cyfiawnder dwyfol yn yr achos; a'r 
hyn nid yw yn gweddu i Dduw sydd 
yn ammhosibl iddo ei wneuthur. 
Ni buasai raid wrth farn gyfFredinol 
gyhoeddus, pe buasai yn addas i 
Dduw gospi yn greulawn heb olwg 
ar ogoniant ei gyfiawnder yn ei 
weithrediadau, hyd yn oed tuag at 
ei elynion. Bydd dydd digofkint 
hefyd yn ddydd 6 ddadguddiad cyf- 
iawn farn Duw. Bydd ei gyfiawnder 
y dydd hwnw, yn ei holl farnau, yn 
amlwg i bawb, ac yn anfeidrol ogon- 
eddus. Gwelir yno. mae yn wir, 
lestri digofaint a llestri trugaredd; 
ond ni bydd llestri digofaint yn 
llestri creulouder, na llestri trugaredd 
heb eu hachub yn gyfiawn. * Ei 
holl ffyrdd ydynt farn; cyfiawn ac 
uniawn yw Efe." Geiriau nodedig 
a lefarir am yr Arglwydd lesu — 
"Iddo edrych arnynt yn ddigllawn, 
gan dristdu am galedrwydd eu calon 
hwynt." Tristau a arwydda dosturi; 
wele, yute, ddigofaint a thosturi tuag 
at yr un gwrthddrychau. 

Rhoir amry w enwau i'r Bod dwyfol 
yn yr Ysgrythyrau, er yn briodol na 
all fod ganddo enw; o blegid gan ei 
fod yn anamgyfiredadwy, a chan na 
ddichon y meddwl meidrol amgyfifred 
yr Anfeidrol, a chan nad yw ond un 
nad oes angen am euw iV dyben i'w 
wahaniaethu, ac am fod geiriau 
dynoi yn rhy wan i'w ddangos Ef a'i 
briodoliaethau allan yn eglur; er 
hyny, gan fod enwau wedi eu rhoddi 
arno yn y Dadguddiad Dwyfol, i'r 



Digitized by 



446 



TR HAUL. 



djben i gyonorthwyo ein hamgyffred- 
tskdau am dano, j oiaent yn teilyogu 
ein hystyriaeth. Yr enwau hyn 
ydynt El, yr hwn sydd yn ei ddy- 
nodi Ef y Duw cadarn, galluog; 
Hloah ac Elohim, y rhai a*i goBodant 
allan fel uoig wrthddrych addoliad; 
Shadai, yr hwn sydd yn ei oeod Ef 
allan yn hollddigonol a hoUallaog; 
Elyan, yr hwn a arwydda ei ragor- 
iaeth anghymharol, ei uchafiaeth 
hollol ar bawb a phob peth, yng 
nghyd &'i drigfa oruchel yn nef y 
nefoedd; Adonai yr hwn sydd yn 
ei ddynodi Ef fel pen Arglwydd, a 
Barnydd ei holl greaduriaid; lahj 
yr hwn a ddynoda ei hunanfodolaeth, 
a*i waith yn rhoddi bod i'w greadur- 
iaid; Elijeh, ydwyf neu hyddaf, sydd 
yn dynodi ei hunanfodolaeth, ei holl- 
annibyniaeth, ei dragwyddoldeb an- 
olynol, a'i hollddigonolrwydd iV 
bobl; lehofah, yr hwn a ddynoda ei 
hunanfodolaeth, ei hollol annibyn- 
iaeth, ei dragwyddoldeb dinewid, 
a'i waith mewn modd effeithiol a 
rhyfeddol yn rhoddi bod i*w greadur- 
iaid, ac yn cyflawnu ei addewidion 
iddynt. 

Yn y Testament Newydd, gelwir 
Duw Kyrio8, neu Arglwydd, yr hwn 
a ddynoda ei huuaofodolaeth, ei 
sefydliad o, a'i awdurdod ar bob 
peth; a Theos, neu Dduw, yr hwn 
sydd yn ei osod Ef allao fel gwneuth- 
urwr, treiddiwr, ac Arglwydd, ar- 
olygydd, a llywydd y bydyssawd. 
Y mae dau air Groeg yn cael eu 
cyfieithu Duwdod, sef Theiotes a 
Theotes, y uaill yn arwyddo dwyfoldeh 
a*r Hall Duwdod. Duwdod yw y 
natur ddwyfol ei hun, yn hanfodol; 
dwyfoldeb yn unig sy ddawn cyfran- 
ogol, efFaith y Duwdod; megya 
dwyfoldeb y Gair. Y mae yn 
deilwng o sylw mai yr olaf {Theotes) 
a arferir pan y dywedir am Grist; 
yr hyn sydd yn dangos ei fod Ef 
yn Dduw, a bod y Duwdod yn 
preswylio yn ei gorff yn wirioneddol. 

Mewn perthynas i ba fath nn yw 
y Duw mawr, mae y tywyllwoh 



mwyaf yn arcs ym meddwl pob dyn 

dan y cwymp, nes yr agorir ei lygaid, 
ac y troir ef o'r tywyllwch i oleunL 
Mae pob maw redd, pob perffeitb- 
rwydd, a*r daioui mwyaf yn cydgyf- 
arfod ynddo. Mae yn ddiddechreu 
ei Hun, ac yn rhoddi dechreuad i 
bob peth arall. Mae yn annibynol 
ei Hun. a phob oreadur yn dibyna 
yn gwbl amo bob mynyd. Mae 
pob creadur, o'r mwyaf i'r lleiaf, 
yn ddyledog iddo am bob peth — 
pob cynneddfau, pob perffeithrwydd, 
a phob dedwyddwoh. Nid oes un 
perffeithrwydd nad yw ynddo, ac 
nid oes dim ammherffeithrwydd 
mewn un gradd ynddo. Bod ys- 
brydol, pur, diranau, diderfyn, ao 
anfeidrol yw. Mae ei holl briodol- 
iaethau yn hanfodol ynddo. Nid 
rhanau o bono ydynt, ond Efe ydynt. 
Mae sancteiddrwydd, cyfiawnder, 
gallu, <bc., yn haDfodol ynddo; nis 
gall fod heb fod yn sanctaidd, yn 
gyfiawn, yn alluog. Fel y dywed 
yr apostol, "Duw cariad yw;" felly 
hefyd y gellir dywedyd, Duw sanct- 
eiddrwydd yw, Duw cyfiawnder yw, 
Duw doethineb yw, Duw gallu yw, 
<&c Maent oil ynddo yn ddigym- 
Q^jsgt ddiranau, yn anfeidrol, 
ac yn dragwyddol. Hefyd, nid oes 
dim ynddo yn groes i*r priodoliaethaa 
hyn; ond gallu yw. heb ddim gwen- 
did; cyfiawnder y w, heb ddim anghyf- 
iawnder; sancteiddrwydd yw, heb 
ddim anwiredd; doethineb yw, heb 
ddim aouoethineb; trugaredd yw, 
heb ddim creulondeb; harddwch cyf- 
lawn, heb ddim auharddwch; bywyd, 
heb ddim ond bywyd, &c. Nid oes 
dim a weddai fod ynddo nad yw 
ynddo; ac nid oes dim ynddo na 
weddai fod ynddo. 

Gallem sicrhau hefyd fod y Duw 
mawr yn uwch na'r nefoedd, yn 
ddyfuach nag uffern, yn lletach na*r 
greadigaeth, yn hwy na'r bydoedd; 
a'i fod Ef nid yn unig yn Uonaid 
tragwyddoldeb, ond fod pob peth, 
hyd yn oed y tragwyddoldeb ei 
hunan, yn gynnwysedig yn y Duw 



Digitized by 



Tfi HAUL. 



447 



tragwyddol : ac mai bod o anfeidrol 
berffeithrwydd, gogoniant, a ded- 
wyddwch ydyw Duw; ai fod Ef yn 
ddiderfyn yn ei weithredoedd, ac 
yn yr hyn a ddichon weithreduj a'i 
fod Ef yn . meddu pob gallu i gyf- 
lawnu pob peth na fyddo yn cyunwys 
gwrthweithrediad; a'i fod yn auni- 
bynol, yn hunanddigonol — bod ei 
ddoethineb yn ddigyfeiliorn; a'i fod 
Ef yn rhagori yn anfeidrol ar bob 
bodau ereill: ao mai bod ydyw 
Duw Ski ganolbarth ym mhob man, 
a'i amgylchedd beb fod mewn un 
man; a'i fod Ef yn amgyfFred parbi.d 
anfeidrol ym mhob mynydyn, ac y 
gellir ystyried oyfwng anfeidrol yn 
drigle y Duwdod. 

Fel y brefa yr hydd am y flFyn- 
nonau dyfroedd, felly yr hiraetha 
fy enaid am fwy o gymdeithas ac 
adnabyddiaeth o'r Duw ofnadwy a 
rhyfedd hwn. Y mae dirgelwch, 
eangder, manylrwydd, ardderchog- 
rwydd, ac awdurdod yr Ysgrythyrau 
Sanctaidd yn dangos Duw a'i briod- 
oliaethau. Mae y Beibl wedi ei 
wisgo ag ardderchogrwydd a mawr- 
edd dwyfol. Mae delw Duw arno, 
a'i fawredd a'i awdurdod ynddo, yr 
hyn sydd yn tystiolaethu fod y Duw 
a'i Uefarodd yn un mawr, a'i fod 
yntau yn Uyfr dwyfol. Y mae yr 
Ysgrythyr mewn modd amlwg yn 
dywedyd mai Ysbryd yw Duw, an- 
feidrol, digreedig, anghyfnewidiol, 
hunanymddibynol; yn hanfodi ynddo 
ei Hun, yn preswylio yn yr uchel- 
derau— ni ellir dyfod ato. "Ydwyf 
yr hwn Ydwyf," *'Myfi yr Arglwydd 
ni'm newidir," "Gyda'r Hwn nid oes 
cyfnewidiad na chysgod troedigaeth," 
**Myfi yw y cyntaf a'r diweddaf," 
*' Yr Arglwydd ein Duw ni sydd un 
Arglwydd," *'Nid oes un Duw arall 
ond UH,'' "Eithr nid oes ond un 
Duw, y Tad, o'r hwn y mae pob 
peth, a ninnau ynddo Ef; ao un 
Arglwydd lesu Grist, trwy yr hwn 
y mae pob peth, a ninnau trwyddo 
Ef," "Onid vin Tad sydd i ni oil] 
onid un Duw a'n creodd ni?" ''Canys 



ynddo Ef yr ydym yn byw, yn sym- 
raud, ac yn bod," '*Y nef yw fy 
ugurseddfainc, a'r ddaiar yw Ueithig 
fy nhraed," " Myfi y w y Duw hollall- 
uog," "A elli di wrth chwilio gael 
gafael ar Dduw? a elli di gael yr 
HoUalluog allan i berflfeithrwyddl" 
"Cyfuwch a'r uefoedd ydyw," "Dyfu- 
ach nag ufifern," *'Mae ei fesur Ef yn 
hwy na'r ddaiar, ac yn lletach na'r 
m6r," "Ai dysgeidiaeth yw ymryson 
&'r Hollalluogr* "Y mae Efe yn 
gweithio pob peth wrth gynghor ei 
ewyllys ei Hun," Myfi ydwyf Dduw, 
ac nid neb arall; Duw ydwyf. ac heb 
fy math; yn mynegu y diwedd o'r 
dechreuad, ac er cynt yr hyn ni 
wnaedeto; yn dywedyd, Fynghynghor 
a saif, a'm holl ewyllys a wnai^" **Y 
mae Efe yn ddoeth o galon, ac yn 
alluog nerth; pwy a ymgaledodd 
yn ei erbyn Ef, ac a Iwyddoddf "Y 
mae Efe yn gweled y diwedd o'r 
dechreuad, ac yn cyfrif y pethau nid 
ydynt, fel pe byddent," "Canys y 
mae yn amlwg iddo Ef er cynt, yr 
hyn ni wnaed eto," "Ai Duw o agos 
ydwyf Fi, medd yr Arglwydd, ao 
nid o bell? a lecha un mewn-dirgel 
leoedd, fel nas gwelwyf Fi ef ? medd 
yr Arglwydd. Onid ydwyf Fi yn"* 
llenwi y nefoedd a'r ddaiar? medd 
yr Arglwydd," "Ni welodd neb Dduw 
erioed: yr uniganedig Fab, yr hwn 
sydd ym mynwes y Tad, hwnw a'i 
hysbysodd Ef," *'Efe yw y graig, 
perfiaith yn ei weithred; canys ei 
holl ffyrdd ydynt farn; Duw y gwir- 
ionedd ac heb anwiredd, cyfiawn ac 
uniawn y w Efe," " Fel y mynyddoedd 
cedyrn y mae dy gyfiawnder," "Ar- 
glwydd sanctaidd a chywir," "Yr 
unig ddoeth Dduw," "Ynddo Ef y 
mae trysorau doethineb a gwirionedd 
yn guddiedig," ' Nid oes neb da ond 
un, sef Duw," "0, ddyfuder golud 
doethineb a gwybodaeth Duw; mor 
anchwiliadwy yw ei farAau Ef, a'i 
ffyrdd mor anolrheiniadwy ydynt 1" 
"Canys cywir ac uniawn yw yr Ar- 
glwydd," " Yr hwn y w y gwir Dduw 
a'r bywyd tragwyddol," "Duw tru. 



Digitized by 



448 



TB HAUL. 



garog a graalawn, hwyrfrydig ei ddig, 
a mawr o drugarogrwydd/* "Y mae 
trugaredd yr Arglwydd yn parbau 
byth ac yn dragywydd," *'Duw yr 
amynedd," *'Y mae Efe yn ymarous 
ac yn amyneddgar," "Y mae Efe yn 
aros yn flyddlawn," '-Am hyny, y 
gelwir ei enw Ef, y Duw ffyddlawn," 
"Canys fiy^^^*''^'^ 7^'" "Mawr yw 
ei ffyddlondeb," "Yr Hwn sydd yn 
gweithio pob peth wrtb gyngbor ei 
ewyllys ei Hun," "Duw cariad yw," 
"Duw bendigedig yn oes oesoedd" 
"Y bendigedig Dduw." *'Duw digel- 
wyddog," **Y digelwyddog Dduw," 
"Nid dyn yw Duw i ddywedyd 
celwydd: a lefarodd Efe ac oni 
cbywira?" "Duw digofaint yw," 
"Duw ay farnydd cyfiawn, a Duw 
sy ddigllawn beunydd wrtb yr an- 
nuwiol," "Duw anghyfnewidiol yw," 
"Efe yw, a pbwy aU try Efl" "Myfi 
yr Arglwydd ni'm newidir." Am 
bersonau y Drindod dywed yr Ys- 
grythyr, "Y mae tri yn tystiolaetbu 
yn y nef — y Tad, y Mab, aV Ysbryd 
Gl&n; a'r tri byn un ydynt." A'r 
Mab bwn (bendigedig fyddo ei enw) 
yw y person dwyfol a offrymodd ei 
Hun yn iawn i gyfiawnder y Tad, 
dros feiau y ddynoliaetb, fel y oym- 
moder ni k Duw, trwy sancteiddiad 
yr Ysbryd Gl&n. 

fy enaid, y fatb berson gorncbel 
ac anamgyffredadwy yw yr lebofab! 
Hwyrach y bydd i'r anystyriol a'r 
difraw ddarllen y sylwadau byn 
ryw bryd; ac wrtbo ef dymunwn 
ddyweyd. dyma y Duw y pecbaist ti 
yn ei erbyn ; onid y dwyt yn ei addef 
yn fawr, ac eto y n by w heb ei ofni ? 
— yn ei addef yn dda. ac eto yn byw 
heb ei garu nac ymhyfrydu yuddol 
Gelli fod yn sicr, hecbadur, megys 
nad oes genyt ond dimadaeth feohan 
ac ammherffaitb am fawredd Duw, 
nad ydwyt yn dirnad ond yobydig, 
ie, dim mewn cymbariaetb, pa betb 
ydwyt yn ei wneyd pan yn pecbu 
yn ei erbyn Ef. Wrtb y cyfiawn 
dymunwn ddyweyd, dyraa y Duw 
Bydd wedi addaw dy wobrwyo eto 



yn nhragwyddoldeb: gelli ymddiried 
ynddo: y mae yn abl i'th gadw yn 
nyfroedd chwyrn angeu. Edrych ar 
Dduw yng Nghrist. Ynddo Ef y 
mae yr Anfeidrol wedi dyfod yn 
agoB iawn at ei saint, a ohawn gym- 
deithasa ag Ef yma jn ein natur 
ein hunain, a thrwyddi gyfranogi o'i 
annyspyddadwy fi&wrhydi, cariad, a 
thrugaredd ger ei fron; a bod yn feib- 
ion iddo yn dragywydd mewn digonol- 
rwydd llawenydd a bedd yn nef y 
nefoedd. 

Glanoalbditrwd. 



GWAHANIAETH MEDDYLIAU 
DYNION. 

Mae mwy o lawer o wahaniaeth 
rbwng plant dynion o ran eu medd- 
yliau nag o ran eu cyrff : rbwng 
cryfder a gwendid eu bamgyffredion 
a'u dealltwriaetbau eneidiol, nag sy 
rbwng eu cryfder a*u heiddilwch, eu 
taldra a'u byrdra oorfforol. Nid oes 
dim dan ddyn yn gwbl yr un fatb 
a'u gilydd o ran Uiw, cyfansoddiad, 
gwedd eu gwynebau, na*u dull o 
gerdded, na'u hystum cyffredinol: 
ond mwy annbebyg fytb ydynt i'w 
gilydd o ran nerth a gwendid co^ 
dycbymmyg, atbrylitb a dawn, ac 
amgyffrediadau, a pbob matb o gyn- 
neddf synwyr, a cbrebwyll, a bam. 

MaeV Beibl yn cyffelybu dynion 
yn fynycb i lestri o amryw fatb. 
Defhyddiwn y gyflFelybiaetb hon am 
fynyd. Annhraetbol yw gwabanol 
gynnwys {capacities) plant Adda, a'u 
golygu yn llestri. Ac y mae pawb 
o bonom, ond odid, wedi sylwi ar y 
gwabaniaetb sy rbyngddynt yn y 
golygiad bwn. 

Mae gau bawb o bonom gyfeillion 
ag yr ydym yn gydnabyddus i bwynt 
er ys blynyddoedd. Yr ydym wedi 
sylwi, ar ol bod yn gydnabyddus & 
rbyw un dyn am ryw lawer o 
amser, ein bod wedi ei ddyhyspyddu 
mewn rbyw ddwy flynedd. Ar ol 
cydnabyddiaetb o ryw ddwy flynedd^ 



Digitized by 



TR HAUL. 



449 



nid 068 ganddo ddim newydd— dim 
gwreiddiol — dim ond yr hea bethau, 
yr hen sylwadau, yr hen chwedlao, 
drosodd a throBodd drachefn; *'We 
have exhausted him, and drawn him 
dryy Mae dyn arall yn gofyn pum 
mlynedd iV ddyhyspyddu yn llwyr : 
chwi a ddyhyspyddwch ereill mewn 
blwyddyn, a rbai mewn saith neu 
wyth mis. Owd y mae rhai pobl 
uas gellir mo'u dyhyspyddu o gwbl; 
po mwyaf o ddwfr a dynoch o 
honynt, mwyaf o ddwfr sydd yn 
aros; sef, po mwyaf cydnabyddus yr 
eloch k hwynt, mwyaf newydd, mwyaf 
oynnwysfawr, a mwyaf gwreiddiol y 
maent yu rayned. Mae eu medd- 
yliau yn ddihyspydd, ac nid oee 
dim modd eu gwagio mwy nag y 
mae modd gwagio ffynnon. Maent 
yn bwrlynm dwfr newydd i chwi bol) 
tro yr yraddyddanwch k hwyut. 

Mae meddyliau rhai dynion o 
faintioli galwyn. Mae meddwl rhai 
ereill o faintioli a chynnwysiad 
oh wart neu beint. Adwaenwn ddyn- 
ion nad oes ganddynt ddim mwy o 
feddwl nag a ddalia 11 wy fwrdd: 
a gellid rhoi holl ddealltwriaeth 
ambell ddyn mewn llwy de neu 
wniadur. Mae meddwl ereill gym- 
maint a hogshead lawn; a meddyliau 
ereill yn debyg i cistem fawr lawn 
o ddwfr yu tori drosodd yn barhaus. 
Yr oedd meddwl Shakespeare, a 
Bacon, a Newton yn debyg i eigion 
y m6r o ran mawredd cynnwysiad a 
maintioli dawn, a deall, a phrofiad, 
a gwybodaeth. 

Ef allai mai nid hollol gyfiawn 
a theg yw y gyffelybiaeth hon o 
wahanol lestri. Hwyraoh fod dyn- 
ion, ran gwahaniaeth eu dealltwr- 
iaeth, yn fwy tebyg ir dodrefnyn 
hwnw a ellir ei weled mewn ambell 
dy hynafol — y dodrefnyn a elwir 
hureauy math o gabinet, ag ynddo 
luaws o drawers, rhai yn allauol a 
rhai yn dufewnol : mae yn y dodrefn 
hyn lawer o fin gelloedd cuddiedig 
yu y gwahanol gomelau, ag nad yw 
ddim yn hawdd gwybod pa fodd iV 
57— xvi. 



hagor. Mae yn y oelloedd a'r cudd- 
feydd hyn, yn ystlysau a chefn j 
bureau, lawer o aur ac arian, ac ef 
allai gemau hefyd a pherlau, ood i 
chwi allu gwybod sut i gael golwg 
arnynt. Mae dynion rywbeth yn 
debyg i'r dodrefn hyn. Ar ol i chwi 
fod yn gydnabyddus & dyn am hu* 
amser, heb weled fawr ynddo; cod 
wrth i chwi gyffwrdd & rhyw fater 
neu bwnc neillduol neu gilydd, mae'r 
dyn yn dyfod alkn, ac yn ymresyrau 
nes yr ydych yn rhyfeddu; mae yn 
ymddaugos i chwi fel dyn newydd 
hollol. Beth y w yr achosi Y chwi 
sydd wedi dyfod yn ddnmweiniol o 
hyd i gell ddirgel lawn o aur yn y 
bureau, ag oedd o'r blaen yn gudd- 
iedig i chwi, ac yn guddiedig, ysgat- 
fydd, i'r dyn ei hun hefyd. Ac felly 
prin y mae genym ni hawl i ftima 
fod dyn jn wag o feddwl, am uai 
allwn ui dynuV meddwl hwnw allan, 
fel tynu dwfr o'i lestr, neu dynu 
trysor allan o*i gcinnii. 

Mae 11a wer o anhawsderau ar ein 
ffordd i bwyso a mesur dynion yn 
yr ystyr hwn. Mae rhai dynion 
yn ofuus ac yn ddrwgdybua o honoch; 
OS ewch chwi yn eich ymddyddan 4 
hwynt i ddechreu eu tynu allan, 
maent yn can drws eu meddwl 
arnoch, fel y falwoden yn tynu ei 
chyrn i mewn i'w chrogen; ac felly 
mae yn ammhosibi i chwi to gauge 
them. Mae pysgodyn a elwir eepia^ 
yr hwn, os ceisir ei ddal yn y m6r, a 
dywyllaV dwfr o*i amgylch & math 
o iuc ag y mae yn ei daflu allan o*i 
gorif, fel nas gellwch mo*i weled. 
Ac yr ydym yn gwybod am lawer 
sepia dynol yn gweithredu yn gy- 
fiPelyb : mae yn ymguddio yn ei inc 
ei hun. 

Rhwystr arall yw hunanoldeb a 
hunanddigonolrwydd. Mae'r bardd 
Lladin Horas yn crybwyll am ddyn 
yn ymlapio yn ei rinwedd: "Virtute 
med me involve'' Mae Uawer dyn 
yn ymlapio ac yn ymfotymu yu ei 
hunanddigouedd, fel nad oes dim 
siawns i chwi wybod beth sydd o'i 

Digitized by GooqIc 



450 



TB HAUL. 



fewD. Creador adgais tawn yw*r 
creadur hwn; ond gellwch gyfarfod 
ag ef lawer gwaith o fewn ystod 
mis neu chwarter blwyddjn. 

Mae hefyd lawer dyn yu ymwy- 
byddus o ryw wendid neu gilydd 
ag sydd yog nghyfausoddiad ei feddwl 
a*i ddealltwriaeth; mae'r dyn hwn 
yn ei guddio ei bun rhagoch hyd y 
mae modd iddo. Ac yn wir, y naae 
llawer iawn o bobl nad yw ddim yu 
werth y drafferth i chwi geisio gosod 
eich llinyn menur arnynt o gwbl 

Yr ydym yn gwneuthur cam & 
dynion yn ami trwy feddwl yn rhy 
isel a diystyrllyd o honynt, a meddwl 
nad oes dim yn eu peuau; pan mai 
arnom ni ein hunain mewn gwiriou- 
edd y mae'r bai (os bai ydyw), uad 
ydym ddim yn gwybod pa fodd i'w 
ohwilio a'u plymio. Mae am bell 
ddyu yn modru chwilio calonau yn 
well na dyn arall. 

Mae rhywbetb yng ughalon pob 
dyn ag sydd yn wertb ei gael, pe 
medrem ni ond cael yr allwedd near 
agoriad i ddattod ei chlo hi. Mae 
gw^r eglwysig yn ami i'w beio yn 
hyn; nid ydyut ddim yu ceisio adna- 
bod eu plwyfolion o ran eu dyn 
oddi mewn: roaeut yu ddyeithriaid 
iddynt, er bod am ddeg neu ddeu- 
ddeg mlyuedd yn gweinidogaethu 
iddyut. Mae y rban fwyaf o'n 
plwyfolion yn bobl ag(»red a bawdd 
eu hadnahod yn drwyadl drwodd a 
thro, oud i ni gymmeryd y draflFerth : 
dylem gymmeryd y drafferth: nid 
oes dim tebyg i ddylanwad y fath 
adnabyddiaeth a hon. 

Yr agoriad neu'r allwedd a egyr 
bob calou, neu o leiaf ddeunaw calon 
o bob ugain, ydyw cydymdeimlad 
hrawdol a mwyneidd-dra doethineb. 
dan ddylanwad yr allwedd hon, 
mae y rhan fwyaf o galonau yn agor. 
fel y porth hwuw i Sant Pedr, o'u 
gwaith eu bun: mae y rhew aV 
fferdod yn toddi; mae yr estroueidd- 
iwch yn troi yn gyfeillach, a'r oerfel- 
garwch yn gyuhesrwydd. Nia gall 
un gwr eglwysig fod o nemawr les 



yn ei blwyf, os ydyw yn amddifad 
oV cydymdeimlad calou hwn: mae 
effaith y fath gydyradeimlad yn 
llawer iawn mwy ei werth na doniau 
a dysgeidiaeth hebdcb: experto crede. 

Tbophimus. 



DAMMEGION ESOP. 

LXIX. 
Y LLEW CLAF. 

Ryw droV oedd hen lew mawr a llawn o flwjddi 
Yn rhv fethiantus yn y coed a'r d'rysni 
I hela r iwrch a'r carw ; fe orweddai 

fewn ei iFan, i ^ynllwyn am a ddelai. 
Aeth y gair alian at bob bwystiil gwangc 
Fod brenhin mawr y goedwig ar ei drangc : 
Lleddfodd y newydd hwn en teimlad atto; 
Denent i dala en parch olaf iddo: 

Daeth an ac arall atto wrtho'i hnnan 

1 ofyn 8ut yr oedd ; ac yntau'n griddfan 

Mai sal ddychrynllyd iawn oedd : ond pan gaffiii 
Hwynt fewn ergyd ei grafangau, llarpiai 
Bob nn o honynt ; ar en cnawd tewychai. 
Darfu fel hyn am lawer bwch ac ewig, 
A march ac eidion mwyth, a gafr ac oenig. 

Drwg-dybiwyd hyn ean Iw^nog yn y fro; 
Ond rhaid oedd iddo alw yn ei dro: 
Fe a^h at enauV fikn yn araf gynnil, 
A'i anadl yn ei ddwm, ar ledol encil ; 
Gofynodd, "Sut y maech Mawrhydi heddyw?" 
Ac ebe'r llew, " Nid wyf ond braidd yn lledfyw ; 
"Ce's noswaith ddrwg iawn neithiwyr; ni che's 

heddwch 

"I Kys^cn dim, gan boeri gwaed a pheswch. 
"Ai ti sydd yna? ti fy nohyfaill calon ? 
" Y llwynog doeth ? nesll i wel'd gofidion 
"Diweddaf llew sydd agos iawn a threnga; 
" Ychydig iawn o'm hoes sydd heb derfynu. 
"Tyred yn nes, a thywallt air o gysur 
"I'm calon drist sy'n tain dyled natur." 
Attebai madyn, "Gyd S'ch cennad, f'arglwydd, 
•'Ni's gwn yn iawn pa beth yw'r hyn sy*n 
digwydd ; 

" Mi welais amryw'n myn'd i mewn i'ch ffaa, 
"Ond neb yn dyfod allan: rwy'n nacc&u 
"Dyfod yn nes; rwy'n ddigon agos eisoes; 
"A gwell yw cadw draw er lies fy einioes." 

NiGANDBR. 



Y DIWEDDAR J. C. PATTESON. 
ESGOB CENADOL MELAN- 
ESIA. 

Yr hanes canlynol a dalfyrwyd allan 
o'r Colonial Church Chronicle am 
lonawr, gan Miss Webley Parrj' : — 

" Yr oedd John Coleridge Patteson 
yn fab i'r diweddar Syr John Pat- 
teson. uu or Cristionogion mwyaf 
diffuant a eisteddodd erioed mewn 



Digitized by 



TB HAUL. 



451 



Ilys barn. Ganwyd gwrlhddrych yr 
banes oanlynol ym mis E brill, 1827. 
Cafodd ei addysgu yn Eton a Hhyd- 
ychaiD. Wedi iddo gael ei raddio, 
teithiodd trwy Itali a Germani. 
Pan oedd ef yn aros yn Dresden, 
ymroddodd i astudio yr Hebraeg ar 
Ellmynaeg. Yn 1853 urddwyd ef 
yn ddiacon gau esgob Ecseter, a 
chafodd ei benodi i gynimeryd gofal 
rhau blwyf Sant Mary Ottery. 
Adeiladwyd yr Eglwys gan ei ewythr, 
Syr John Coleridge, flynyddoedd cyn 
hyn. 

*• Yr amser yma dygwyddodd i Es- 
gob Selwyn, o Seland Newydd, dalu 
ymweliad ag anneddle ei dad yn sir 
Dyfnaint, tua dwy filltir o'r lie yr oedd 
ef yn gweinidogaethu. Gwiiaeth 
Patteson ammod k'r Esgob Selwyn 
y buasai yn uuo ag ef, i ymdrechu 
efengyleiddio brodorion yr yiiysoedd 
sydd yn y M6r Tawel, a elwir Melan- 
esia. Dywed yr esgob ei fod yn 
feddiannol ar gasgliad o gymhwys- 
derau i'r gwaith ceuadol. Yr oedd 
ei iechyd yn dda, ei gorff yn gryf a 
heinif, ac yn holiol gyfarwydd ag 
ymarferiadau coi-fforol. Yr oedd yn 
gerddwr da, yn farchogwr, rhwyfwr, 
a uofiwr. Nid oedd ofn perygl nac 
afiechyd amo Yr oedd o dymmer 
serchog ac yn siaradwr llithrig a 
deuiadol. Yr oedd ei farn yn dda, 
ei benderfyniad yn ddiysgog, a'i 
ddiwydrwydd yn fawr, hyd yn oed 
pan oedd yn cyflawnu yr hyn nad 
oedd yu hoffi. Heb law hyn, yr 
oedd yn feddiannol ar ddawn i ber- 
Bwadio: felly uis gallasai gael gwell 
inaes ua'r maes cenadol i weithio 
ynddo. Nis gallasai neb oedd yn 
credu geiriau Crist, 'Ewch a djrsg- 
wch yr holl genedloedd/ chweuiiych 
cadw yn ol y fath weithiwr o'r luaes 
cenadol. C^syuiodd ei dad. Aeth 
Patteson i Seland Newydd yn 1855. 
Pan gyrhaeddodd yno, yr oedd y 
gwaith cenadol yn yr ynysoedd yma 
wedi cael ei attal. Ymwelodd Esgob 
Selwyn ag ynysoedd Melanesia y tro 
cyutaf yn 1848. Talodd ymweliad 



blynyddol yno am bedair blynedd, 
ac yr oedd yn arfer dwyn yn ol 
fechgyn i'w haddysgu yn Seland 
Newydd, a*u hanfon adref pan oedd 
y tywydd oer yn dechreu. Gorfu 
iddo ymadael a'i long yn 1852; ao 
nid oedd modd cludo ysgolhetgion 
i Seland Newydd. Pan gyrhaeddodd 
Patteson Seland Newydd, yr oedd 
lloug genadol newydd gan yr Esgob 
Selwyn — y 'Southern Cross' er mor- 
deithio rhwng Seland Newydd a 
Melanesia. Uygwyd tri ar ddeg o 
fechgyn yu ol, a gosodwyd hwy yn 
holiol dan ofal Mr. Patteson. OV 
amser yma gellir olrhain hanes ei 
fywyd cyhoeddus, yr hwn a dorwyd 
ymaith mewn dull mor alarus. Yr 
oedd y 'Southern Cross' yn myned 
a dychwelyd 4V ysgolheigion y gauaf 
blaenorol. Poh hydref yr oedd yn 
dyfod yn ol i gy rchu yr un ysgol- 
heigion neu rai newydd i'w haddysgu 
yn Seland Newydd. Yr oedd yn 
myned ddwywaith ambell i flwyddyn 
— un yn y gwanwyn i anfon y plant 
adref, a'r Hall yn yr hydref i'w dwyn 
yn ol. Y mae y geiriau haf a gauaf 
yn arwyddo ein hamser ni. Yn 
Seland Newydd a Melanesia y mae 
hi yu haf yuo pan y mae hi yu auaf 
gyda ni. Nid oedd gauaf Seland 
Newydd yn ddigou tymmerus i'w 
cyfansoddiadau ; hyn oedd yr achos 
eu bod yn cael eu hanfon yn ol i'w 
cartrefleoedd. Yr oedd Patteson yn 
myned gyda hwy bob blwyddyn, 
yn gyntaf dan yr Esgob Selwyn; ac 
ar ol 1859 efe ei hun oedd y llywydd. 
Yr oedd y plant yn aros yn y coleg 
cenadol yn Seland Newydd o fis 
Tachwedd i fis E brill. Yr oeddynt 
ar y dechreu yn holiol anwaraidd, 
ac yn holiol anadnabyddus ag arfer- 
ion gwledydd gwareiddiedig. Yr 
oedd eu rhif yu gwahaniaethu — un 
flwyddyn 13, a'r nesaf 90. Yr oedd- 
ynt yu cael eu hyfiforddi mewn 
heddwch a chelfyddydau heddwch, 
trefn, glanweithdra, diwydrwydd, 
hunanreolaeth, darllen, ac ysgrifenu, 
ac elfenau crefydd; ac weithiau yr 



Digitized by 



TB HAUU 



oeddynt yn cmI mi bedjddio a'n 
eonffirmio. a derbya y SAGrament. 
Yd y diwedd, ar yr 20fed o Dach- 
wedd, 1868, urddwyd Sarawia, gen-! 
edigol o VaDua Lava, yn ddiacon. ' 
Ob dygwyddai iddyut fyned yn glaf, 
yr oedd ea hathrawon yti gweini 
aroynt. Cyasegrwyd Pattesou yu 
esgob Chwe^or 24, 1861. a rhoddwyd 
gwaith oenadol MelaDesia dan ei 
ofial. Yr oedd afiechyd yn tori allao 
ym myag yr ysgolheigion yn anil yn 
Seland Newydd o herwydd fod yr 
hinsawdd yn anghytuno ft hwy. 
Mewn llythyr dyddiedig louawr 24. 
at yr Esgob Selwyu, dywed Pattesou : 
*Yr wyf wedi cael pum wythiios 
brydeiiis: y mae rhai o'r bechgyn 
yn dyoddef oddi wrth ryddni a 
chlefyd y gwaed, fel yr afiechyd 
mawr ym mis Mawrth diweddaf. 
Y mae y gwylio parhaus ddydd a 
DOS yn ychwanegiad trwm at fy 
Dgorchwylion ereill* Y mae banes 
yr 'afiechyd mawr* yu adnabyddus 
i ddarllenwyr y ColonM Church 
Chronicle, Yng nghanol y gwaith 
oiawr ynia. yr oedd yr athrawon yn 
ddyfal yn dysgu iaith y plant oedd 
dan eu gofal. Dysgodd Patteson 
hwy gyda chyflymdra anarferol. 

Yn 1867 symmtidodd Patteson ai 
goleg i Ynys Norfolc. yr byn oedd 
yn fanteisiol iawn i> gwaith; o 
berwydd nid oedd hinsawdd yr ynys 
un amser yn rhy oer \v ysgolheigion 
Melanesiaidd, ac yr oeddynt yn 
alluog i aros dwy ueu dair blynedd 
yn barhaus dan hyfforddiad. Torodd 
y symmudiad hwn y cyssylltiad oedd 
rhwDg yr Esgob Pattesou a'i gyd- 
weithwyr yn Sielaud Newydd. Yr 
oedd y rhai ag oedd yu gwybod am 
y oyfeillgarwch diffuant oedd y n ban- 
fodi rhwng y ddau esgob, yn teimlo 
eii.fod wedi gwneyd aberth mawr er 
mwyn y genadaeth. Dyoddefodd 
oddi wrth afiechyd yu 1870; oud 
nid oedd dim gwahaniaeth pa un ai 
daf neu iaoh : nid oedd yn meddwl 
troi. yn ol wedi iddo roddi ei law ar 
yr aradr. Qwaith tawel oedd gwaith 



y ooleg, ao nid oedd nn perygl yn 
yr ynys; ond yr oedd peryglon 
mawrion yu un rhan o*i genadaetfa« 
!ao yr oedd y oenadon yn gwybod 
■ byn hefyd. Nid ydym yn cyfeirio 
at beryglon Hongddrylliad, y rhai 
sydd yn dygwydd mewn cyssylltiad 
a^ anturiaethau morawl, yr byn a 
ddangoswyd yng ngbolliad y South* 
em Crou^' (er trwy drngaredd Duw 
ua ohollwyd dim bywvdau) ar ei 
dychweliad o'r ynysoeJn i Seland 
Newydd yn 1864. Yr oedd y 
Perygl yn bod wrth fyued i'r ynyS" 
oedd, o herwydd nid oeddynt yn 
aduabyddus ft thymmerau y trigolion, 
yu enwedig yr ynysoedd hyny He 
yr oedd y brodorion wedi cael eii 
camdrin gan Ewropiaid. Hwn oedd 
y peth gwaethaf a'r mwyaf anhawdd 
ar eii ifordd; ao nis gallasent ei 
ochelyd yn wastad, canys nid oedd 
y cenadon wedi clywed dim am y 
troseddau oedd y dynion gwynion 
wedi gyflawnu. Yr oeddynt yn 
oymmeryd cymmaint o ofal ag oedd 
yn bos'iU. Ysgrifenodd Mr. Ashwell, 
yn ei ddyddiadur fljnyddoedd yn ol, 
ar ei ymweliad ftV ynysoedd byn, 
yr hwn a gyhoeddwyd gauddo: 
'Mewn pertbynas i*r peryglon hyu^ 
ymwelir ft hwy fel y oanlyn: — Pan 
maent yn agos i'r ynysoedd, anfonir 
y bad tua'r Ian ft chwech o rwyfwyr 
nertbol ynddo; yr Esgob Selwyu a'r 
Parch. J. C. Patteson yn gwylio yn 
ofalus fel maent yu dynesu at y Ian. 
Daugosa y brodorion eu boddion- 
rwydd trwy gynneu tanau a gwaeddi. 
Os byddant yn cilio yn ol i'r llwyni 
gyda*u bwau a'u saetbau* ac yu 
anfon eu gwragedd a*u plant ymaith^ 
y mae yn arwydd eu bod ar fedr 
gwneyd drwg: ond os bydd iddyut 
oil sefyll yn yr uu man, nofia yr 
Esgob Selwyn a r' Pare* J. C. Pat- 
tesou tua'r Ian. Ar ol iddyut dirio, 
dosbarthant roddion iddyut — beads^ 
iV penaethiaid: cyfnewid euwau a'u 
hysgrifenu i lawr. Ar ol aros am 
eunyd uofiant yu ol i'r bad. Fel 
byn mae cydnabyddiaeth yu dechreu. 



Digitized by 



YR HA9L. 



Y roae yr ymweliadau cyntaf yo 
beryglus. Yr ^yf yn cofio iddynt 
saethu atynt ddwywaith.' 

'* Yn y blynyddoedd diweddaf yma, 
y mae dynion gwynion yn ymweled 
&'r ynysoedd er cludo y brodorion 
ymaith i Awstralia, yn ueillduol 
i Queensland. Nid yw hyu ddim 
amgeu na chaethfasnach, er uad yw 
yn caei ei galw felly; ao er ymddial 
ar y dynion gwynioii y lladdwyd 
yr Esgob Patteson. Derby uiwyd y 
telegram canlynol yn Sydney, New 
South Wales, Taohwedd y 4ydd, 
1871:— 

"*Llofruddiwyd yr Esgob Patteson 
a*r Parch. Joseph Atkin pan oeddyut 
yn tirio yn Ynys Santa Cruz gan 
un o*r brodorion Melauesiaidd er 
ymddial am ysbeilio dynion a phethau 
ereill a gyflawnwyd gan y slavers.^ 

"Nis gall neb ddarllen y telegram 
beb ddarlunio iddo ei hun yr esgob 
a'i gyfaill yn nofio trwy y tbnau 
tuaV Ian heb ddim arfau i gael eu 
llofruddio o flaen llygaid eu cyfeill- 
ion. 

"Urddwyd Mr. Atkin yn ddiacon 
gan yr Esgob Patteson yn 1867, ac 
yn offeiriad yn 1870. Yn ei hoU 
hunanymroddiad i*w genadaeth, ac yu 
holl alwedigaethau neillduol ei fywyd 
gweithgar, ui anghofiodd ei gyfeill- 
ion, lies ei wlad, a'i astudiaeth. Heb 
son am y llanerch fecban yu Devon, 
at yr hou yr oedd ei galon yn wastad 
yn troi, yr oedd ei lythyrau at ei 
gyfeillion yn profi ei fod yn teimlo 
dyddordeb mawr yu ei enedigol 
wlad. Yr ydym yn gobeithio y 
bydd i rywun ysgrifeuu bywgraffiad 
u'u hesgob da. Ni fydd i> rhai 
oedd yn ei adwaeu yn dda anghofio 
yu fuan y gwersi buddiol a ddysgodd 
ef iddynt yn ei fywyd llafurus. 
Dylai y rhai uad oeddynt yn ei 
adnabod gael hanes ei fywyd yu 
gyflawn. Yn anaml y ceir y fath 
gymmeriad. Yr oedd yu ysgolhaig 
ooeth a dwfnddysg. Yr oedd ef 
yn gallu mwyuhau holl fauteision 
bywyd gwareiddiedig. Cyfanneddai 



ym tnhlith ei bobl ei hud^ jj^ag 
nghanol ei bertbynasau a'i gyfisilliont 
gyda rhagolygon gobeithiol o*i flaen. 
Rhoddodd yr oil i fyny er mwytt 
dwyo yr Efengyl i*r pagan pell, yr 
hwn oedd yn gwyro o eisieu golett 
a gwawl ar fywyd gwell. Ei gym- 
meriad oedd cyn)meriad cenadwr 
selog, yr hwn a weithiodd ar gyn^ 
lluniau doeth. Yr oedd ef yu 
edrych ym mlaen am iV ffrwythau 
i dyfu mewn amser dyfodol; yr o^dd 
ef yn arwr Cristionogol, ac nid oedd 
yu meddwl dim am y rhan oedd ef 
ei huu yu gymmeryd yn y gwaith: 
a bu farw (fel pe buasai iddo ddy- 
wedyd yn awr, pe gallasai siarad) 
yug nghyflawuiad ei ddyledswyddau. 
Y mae yr Eglwys yn falch ad yn 
ddedwydd wrth feddwl fod ganddi 
y fath esgob; ao yr ydym yn gweddio 
y bydd terfyniad ei fywyd gogon- 
eddus ao huuauymroddol ef yn 
feudith i Melanesia, ac y bydd i 
waed y merthyr hwn fod yn had i'r 
Eglwys." 

Rhoddir yr banes caulynol o*i 
farwolaeth, yr hwn a fydd yu dder- . 
byniol gan ein darllenwyr: — ft* 17^/. 

'*Ar yr 20fed o RaL^fvr . X^UjtlM^^' 
galwodd yr esgob yn ei long y 
'Southern Cross' yn Sauta Cruz. Yn 
groes iV harferiad. ni ddaeth dim 
canoes allau i'w gyfarfod: ui welwyd 
dim ond pedlar yn ymyl y Ian. 
Yn y diwedd daeth earioe allan i 
gyfarfod a'r bad oedd wedi cael ei 
anfott oV llong geuadol, ac aeth yr 
esgob i dir ynddo. Yr oedd hwn yn 
perthyn i benaeth oedd ef yn adna- ' 
bod. Arosodd Mr. Atkin i gym- 
meryd gofal oV bad, yr hwn a 
amgylchynwyd gai» y canoes ereill. 
Ym mhen tri chwarter awr cododd 
dyn i fyny yn un or canoes, a 
gollyugodd saeth, yr hon a ganlyn- 
wyd gan ereill oddi wrth ei gyin- 
deithion. Yr oedd y bad yr amser 
yma tua deg Hath oddi wrthynt * 
Saetliwyd Mr. Atkin a dau o*i 
gyfeillion. Dychwelodd y bad yn 
ol i'r llong. Er fod Mr. Atkin wedi 

Digitized by Google 



454 



oael ei glwyfo, trodd y bad yn ol 
gyda Difer o*r dwylaw, er cael gweled 
beth oedd wedi dygwydd iV eagob, 
yr hwu oedd ar y Ian. Yr oedd y 
llaaw yn awr wedi oodi. a rhwyfwyd 
y bad dros y graig gwrel; oud m 
ddaeth dim canoes ir golwg. 6wel- 
aaut uu gwag & rhywbetb fel sypyn 
yuddo yu y canol yn dyuesu atyut 
Tynwyd y bad at ei ochr, a chym- 
merasant y sypyn o bono, a dygasaat 
ef ycnaitb; gyda hyo dyna y brodor- 
ioD yn crechweuu n bloeddio yn 
fuddugoliaethus ar y Ian. Wrth 
ddycbwelyd i'r Uoug ni ddywedwyd 
dim oud un gair — Y corff.' le, 
oorff eio hesgob oedd yoo. wedi cael 
ei rwymo i fyny yn ofalus mewn 
Ilawrlen frodorol. wedi ei chylymu o 
amgylcb ei wddf a'i goesau, a deilen 
balmwyddeu wedi cael ei gwthio i'w 
frest, yn yr hou yr oedd pump cwlwm 
wedi cael eu cylymu. Dicbon fod 
hyu yu arwyddo y nifer o houynt a 
laddwyd, am y rbai yr oeddynt yu 
ymddial. Ar ol symmud y maUing 
gwelsom fod uu ocbr o'i beu wedi 
cael ei guro i mewu, a nifer o saeth- 
glwyfau yn ei gorff. Yr oedd gwin 
yn chwareu ar ei wyneb tawel o hyd : 
yr oedd ei lygaid wedi cauad, fel pe 
buasai i'r mertbyr amyneddgar gael 
amser i anadlu gweddi dros ei lof- 
ruddion. Nid oedd un arwydd o 
boeu ua dychryu yu ei wyneb. Yr 
oedd beddwcb yu teyrnasu ar y wSu 
hyfryd oedd ar ei wyueb, yr bou a 
gedwir yn ein cof fel y fenditb olaf 
a dystaw o'u hesgob parch us a'n 
hauwyl gyfaill. Oladdwyd ef dra- 
noetb, a bu farw Mr. Ati^in o*i 
glwyfau yn fuau. *Y mae y bugail 
da yu rhoddi ei fywyd dros y 
defaid.'" 

Gobeithir y bydd i ferthyrdod yr 
esgob addfwyn, gwrol, a dysgedig 
fod yn foddiou i arwaiu y Llywodr- 
aeth i roddi terfyu ar y drafnidaeth 
waradwyddus, yr hou y mae yr 
Americiaid a'r Seision yn gario ym 
mlaeu ym mblith y brodoriou yu 
Yuysoedd Melanesia. 



RHODIO WRTH FFYDD. 

Dy gred yn dy Grcawdwr— dyro di 
Trwy d'oes, yra mhob cyflwr: 
Rho fljrdd yn Dofydd dy dwr; 
Cofier ing y Cyfiryngwr. 

NiCAHDBB. 



CYFARWYDDIADAU I DDEALL 
CYNNWYSIAD AC AMCAN 
LLYFRAU YR HEN DESTA- 
MENT. 

{Parhdd o dudalen 417.) 
Y FROFHWYDL 
Swydd y Prophwydi, ar fyr eiriau, 
ydoedd hyspysu ac egluro ewyllys 
yr Arglwydd, a hynny mewn dau 
gyfeiriad; yn gyntaf mewn perthynae 
a*r wlad a*r oes yr oeddy^it yn byw 
ynddynt, trwy rybuddio, cynghori, a 
diddanu yn ol anghenion yr amgylch- 
iadau; ac yn ail, trwy hyspysu ym 
mlaen Haw y pethau oedd i ddyfod, 
yn gystal ar bobl Israel ag ar y 
cenhedloedd o'u hamgylch; ac yn 
bennaf oil i barottoi ffordd y Messias 
trwy hyspysu am ei ddyfodiad a'i 
waith yn y cyfryw fodd fel y gallai 
ei bobl ei adnabod Ef yn well pan 
ddelai. Yr oedd y gallu i wneuthur 
hyn yn cael ei roddi iddynt oddi- 
uchod. "Dynion sanctaidd Duw a 
lefarasant, megis y cynhyrfwyd hwy 
gan yr Yspryd Glan."* Yr oedd 
y cynhyrfied hwn yn cymmeryd He 
weithiau yn uniongyrchol^ waith arall 
yn anuniongyrchol^ — weithiau trwy 
freuddwydion a gweledigaethau, waith 
arall trwy addy sgiad rhagbarottoawl ; 

herwydd cafodd rhai o honynt 
eu dwyn i fynu yn "ysgolion y 
Prophwydi" a sefydlwyd gan Samuel 
yn Ramah, a chan eraill yn Bethel, 
a Gilgal, a lericho; ac eraill tra- 
chefn a alwyd ynghanol gwaith eu 
galwedigaeth, fel Amos y Bugail^ 

1 gyhoeddi ewyllys a bamedigaethau 
yr Arglwydd. Nid oedd y prophwydi 
bob amser yn deall yr hyn a lefarent, 
nac yn rhagweled yr oil o ganlyn- 
iadau eu hymadroddion ; oblegid fel 

* 2 Peter i. 21. 

Digitized by GooqIc 



TB HAUL. 



455 



y dywed S. Peter, "nid oes un 
brophwydoliaeth o*r Ysgrythyr Lan 
o ddehongliad priod;"* hynny yw, 
yn esponio ei hun ar y pryd ; mae 
yn gofyn at hynny dreiglad amser 
a phrawf yr amgylchiadau cyfattebol. 
Yn hytrach, yr oeddynt fel rhyw 
seryddion ysprydol, neu fel ysgol- 
heigion i ryw Astronomydd Nefol, 
yn cyfeirio eu pellddrych i*r cwrr 
yma neu y cwrr acw a'r wybren ys- 
prydol, fel y gorchymynid iddynt, 
ac yn ysgrifenu mewn llyfr yr ar- 
wyddion a welent yno ; . fel ag y 
mae y lloer, a'r ser, a'r lluoedd 
nefol yn darlunio yn eu hiaith hwy 
deymasoedd a galluoedd y ddaear. 
Neu gellir eu cyffelybu i philoso- 
phyddion ysprydol yn darllain yr 
arwyddion a welent ar y ddaear, 
fel mynegai neu ddarluniad cysgodol 
o bethau dirgel a dyfodol; ac wrth 
waith yr anifeiliaid direswm a bwyst- 
filod rheibus yr anialwch yn deall 
cyndynrwydd eu gwlad eu hunain, 
a'i thriniaeth arw ar law y cenhedl- 
oedd gelyniaethol o4 hamgylch. Fel 
hyn, gwelwn eu bod yn hoflf iawn 

lefaru mewn dammegion ac alegor- 
iau, gan gymmeryd eu testyn, fel 
y gwnai ein Hiachawdwr Bendigedig, 
oddiwrth bethau gerllaw iddynt. Y 
mae y cerfluniaii hynod sydd newydd 
wedi eu darganfod yn Nineveh, yn 
profi hyn mewn modd neillduol mewn 
perthynas i rai oV drychfeddyliau 
dieithr ac anghyffredin sydd i'w cael 
yn llyfr prophwydoliaethau Ezekiel. 

Yr oedd prophwydi a phrophwydol- 
iaethau wedi bod er y dechreu, er 
pan ddarfu i Dduw ei Hun hyspysu 

1 Adda, yn union ar ol y cwymp, y 
byddai i "had y wraig ysigo pen 
y sarph." — Gen. iii. 15. O oes i 
oes cafodd yr addewid honno ei 
hegluro mwyfwy. Enoch y seith- 
fed Adda a brophwydodd am 
ddyfodiad yr Arglwydd mewn barn 
(ludas 14); a Noah a ragfynegodd 
ragorfraint Sem, "y preswyliai Duw 



> 2 Peter L 20. 



yn ei bebyll ef."— Gen. ix. 27. Hys- 
pyswyd i Abra,ham mai "ynddo ef 
y bendithid holl deuluoedd y ddaear." 
— Gen. xii. 3 ; a*r patriarch lacob 
a ganodd ar ei wely angau am wyn- 
fyd ludah, o'r hwn y delai Silo. 
— Gen. xlix. 10. Rhaghyspysodd 
Moses swydd y Prophwyd Mawr, 
cyffelyb id dp ei hun, oedd i ddyfod 
i*r byd — Deut. xviii. 18; ac hyd 
yn oed Balaam y Gweledydd, pan 
safai ar ben Peor, gan edrych ar 
wersyll meibion Israel yn pebyllio 
yn lesimon, a gymmellwyd i gydna- 
bod gogoniant y **Seren a ddelai o 
lacob a'r deyrnwialen a gyfodai o 
Israel;" ac i gyhoeddi dinystr y 
Cenhedloedd oeddynt elynion i Dduw 
a'i bobl. — Num. xxiv. 15 — 25. Ond 
ym mherson Dafydd, mab lesse, y 
gwr yn ol calon Duw, a pher gan- 
iedydd Israel, yr ymhelaethodd yr 
addewidion graslawn hyn yn fwyaf 
mewn grym ac mewn manylrwydd. 
Iddo ef y rhoddwyd yr addewid "y 
sicrheid ei d^, a'i frenhiniaeth yn 
dragywydd ger bron Duw, ac y feicr- 
heid ei orseddfainc byth" (2 Sam. 
vii. 16), yr hyn a esponiwyd iddo 
gan Nathan y Prophwyd i arwydd- 
occau mai o'i had ef y delai y Crist, 
ac mai ynddo ef y teyrnasai Efe yn 
dragywydd. A Dafydd ei hun, dan 
ddylanwad yr Yspryd Glan, a gy- 
nhyrfwyd i ganu yn fynych am dano 
— am ei gnawdoliaeth (Ps. Ixxii.), 
a'i enedigaeth, a'i ddioddefiadau, 
(Ps. xxii. 9); am ei angau, a'i ad- 
gyfodiad (Ps. xvi. 10), a'i esgyniad 
(Ps. xxiv.); am ei deyrnas a'i oflFeir- 
iadaeth (Ps. ex.) ; am rasusau a 
gogoniant ei Eglwys, sef ei Briod; 
y frenhines ar ei ddeheulaw ag oedd 
wedi ei huno ag Ef mewn dirgelwch 
glan briodas (Ps. xlv. ac Ephes. v. 
32). Prophwydodd hefyd am dy- 
walltiad yr Yspryd Glan ami, sef ei 
Briod yr Eglwys, yr hon, gan dde- 
chreu o lerusalem, oedd i gofleidio 
holl deymasoedd y ddaear (Psalm 
Ixviii.) ; a'r gogoneddus bethau a 
eglurwyd fel hyn i Ddafydd, a ad- 

. Digitized by GooqIc 



n HAUL. 



newyddwyd yn helaethach fyth i 
Bolomon ei fab. — Ps. Ixxii. 

Ond jma, am betb amser o leiaf, 
gostegodd Uais prophwydoliaeth, ond 
jr oedd trysor gwerthfawr wedi ei 
roddi i gadw erbyn hyn yn y Llyfrau 
Ysprydoledig ; ac heblaw hynny yr 
oedd y Demi eisoes wedi ei hadeiladu, 
yr hon ydoedd ei bun yn brophwydol- 
iaeih weledig yn cysgodi yn ei hab- 
bear^^aii, a'i defodau, a'i seremoniau, 
wirioneddau ac egwyddorion teymas 
y Messias. — Heb. ix., x. 

•Ond heblaw cyhoeddi dyfodiad y 
Messias, yr oedd gan y propbwydi 
swydd arall i'w cbyfiawnu, sef i 
argyhoeddi y bobl o oes i oes am 
eu pechodau, i'w ceryddu am en 
troseddiadau yn erbyn cyfraitb sanci- 
aidd yr Arglwydd, i'w baddy sgu a'u 
diddanu yn y cystuddiau a ganlynent 
hynny, ac i gyhoeddi tynged eu 
gelynion gorthrymmus. Daeth y 
rhan hon o'u swydd yn fwyfwy i'r 
golwg ar ol y rhwyg a wnaed yn y 
deyrnas gan " leroboam, mab Nebat, 
yr hwn a wnaeth i Israel bechil/' a 
dwyn addoliad Baal i niewn i Samaria 
gan lezebel, gwraig Ahab Frenin. Ac 
fel hyn y bu mai yn nyddiau yr 
Ahab hwn y cyfododd Elias y 
Thesbiad i **droi calonnau y plant 
at eu tadau" (Mai. iv. 6), megis 
pan wrthsafodd ar fynydd Carmel 
bedwar cant a deg a deugain o 
brophwydi Baal, er mwyn cymmell 
ar bobl Israel i wybod mai "Tydi 
yw yr Arglwydd Dduw, ac mai Ti a 
ddychwelodd eu calon hwy drachefn." 
— 1 Bren. xviii. 37. Yr un modd 
Bli&eus yntau a ddygodd ym mlaen 
yii nerthol iawn y gwaith a dde- 
cbreuasai ei athraw; gan gjsgodi yn 
hyn waith yr Apostolion sanctaidd 
ar- ol ymadawiad eu Harglwydd. 

Cyflenwi y swydd ddauddyblyg 
hon, yr addysgiadol a'r brophwydol, 
ydoedd gwaith y propbwydi diwedd- 
arach, am ba rai yr ydym yn awr yn 
fwy neillduol yn traethu; y rhai 
ydynt yn y naill gyfeiriad yn bwrw 
crya lawer o oleuni ar hanesydd- 



iaeth yr luddewon; ac yn y Hall 
yn manyln ac yn helaethu nid yebydig 
ar amgylchiadau dyfodiad a bywyd 
ein Hiachawdwr Bendigedig, fel y 
cawn weled yn helaethach wrth 
eu trin yn fwy neillduol. Wrth 
wneirthur hyn, nyni a'u cawn hwynt 
weithiau yn cyssylltn dau beth H'a 
gilydd, fel ag wrth hyspysu am 
y naill i brophwydo am y Hall hefyd; 
nid yn wir dau beth an^ysson neu 
ammherthynol i'w gilydd, ond 
beth yn cyfatteb yn ddigon cymmwys 
i'r un drychfeddwl, ac yn gyd- 
blethedig 4'u gilydd ym meddwl y 
prophwyd. Er eswnpl, y mae yr 
hyn a ddywedir am deymasi^ 
heddychlawn Hezekiah yn darlunia 
yn eithaf cymmwys agwedd dang- 
nefeddus teymas y Messia; ac y 
mae dyfodiad cyntaf y Messia wedi 
ei gydweu, mewn amryw ystyr, a'i 
ail ddyfodiad (gwel yn enwedig Ps. ii. 
ac Esai xi. 6): yn wir, gwelwn fod 
ein Hiachawdwr ei Hun yn gwneud 
yr un peth, pan yn cyssylHu yn yr 
un brophwydoliaeth ddinystr lem- 
salem a barnedigaeth dragywyddol yr 
annuwiolion. — S. Matt. xxiv. 

Un peth eto sydd yn gofyn ein 
sylw neillduol, sef dylanwad union- 
gyrchol y propwydoliaethau addysg- 
iadol a chenhedlaethol hyn: — 

Yn gyntaf, yr oeddynt yn profi 
rhagwybodaeth a gallu yr Un gwir 
Dduw, rhagor y gan dduwiau a 
addolid gan y Cenhedloedd eiiun- 
addolgar, a chan Israel ei hun yn 
amser ei dirywiad. Yn ail, yr oedd- 
ynt yn dangos oferedd y dyb a 
gynnelid gan y Cenhedloedd yn 
gyffredinol fod pob teymas a chenedl 
dan nawdd rhyw wahanol dduwiau j 
trwy brofi bod pob gwlad a theyrnas 
dan lywodraeth yr un Duw Mawr 
hwnnw a addolid yn lerusalem. Yn 
drydydd, yr oeddynt yn dangos mai 
Uywodraeth foesol, ac nid rhyw 
dynged afreolaidd, yw ei lywodraeth 
Ef, a'i fod yn trin pob cenedl yn 
ol ei gweithredoedd ; gan faddeu i 
Nineveh ddryjgionu*;* sff ei hymos- 



Digitized by 



tyngiad a'i hedifeirwch (lonah iii.), 
a chan gospi ei bobl Israel H chaeth- 
iwed blin ac hirbarbaus, o herwydd 
eu gwthryfeliad gwrthiin yn ei er- 
byn. Yn bedwarydd, yr oedd y 
cyflawniad a welent eisoes o'r pethau 
y lefarasid am danynt yn cadarnhau 
yn y modd mwyaf anwadadwy y 
cyflawnid hefyd y pethau eraill yn 
eu hiawn amser. Yn olaf, y mae 
profiad y caethglud yn cadarnhau 
hyn i*r dim mewn perthynas i bobl 
Dduw ; ac yn dangos ar y naill law 
amcanion daionus Duw tuag attynt, 
ac ar y Hall eu doethineb hwythau 
yri gwrando ar ei lais. Cospediga^eth 
ar y genedl oedd y gaethglud am eu 
godineb ysprydol a'u heilunaddol- 
iaeth ; ac un o brif wersi yr ymwel- 
iad digofus hwnnw ydoedd eu dysgu 
i weled a chydnabod hynny; ac fe 
fu eu cystudd blin ac ymddifad y 
pryd hynny yn foddion eflfeithiol iV 
dwyn i'r meddwl iach hwn; ac mor 
Uwyr fu eu cydnabyddiaeth o'u han- 
nuwioldeb cyn y caethglud, ac o 
gyfiawnder eu triniaeth ynddo ar 
law eu Tad nefol, fel na fuont 
byth wedi hynny yn euog o'r 
pechod hwnnw o eilunaddoliaeth ; ac 
er trymmed a mynyched y cwynodd 
ein Hiachawdwr Bendigedig yn eu 
herbyn am eu rhagrith, hunangyf- 
iawnder, a dallineb ysprydol, nid yw 
Efe yn yngan gair, mewn un man, 
yn eu herbyn am yr hen bechod 
hwnnw o odineb ysprydol. Wrth 
esponio y prophwydoliaethau, rhaid 
i ni gadw mewn cof yr ychydig 
rheolau a ganlyn : — ^i. Gan nad yw 
gweledigaethau y prophwydi yn 
rhwym gan gadwyni amser, fe raid 
i ni eu hesponio gyda golwg ar yr 
amser sydd wedi myned heibio yn 
ol flfeithiau hanesyddiaeth, a gyda 
golwg ar y dyfodol yn ol y byddo 
rheswni ac agwedd pethau yn gofyn. 

ii. Rhaid gwneuthur rhagor rhwng 
y drychfeddwl a'r dull o'i draddodi. I 

iii. Rhaid gwneuthur rhagor yr un j 
modd rhwng y cysgod ei hun aV peth 
a gysgodir ganddo ; h.y., rhwng y j 

68— xvi. 



Hun a*i gysgod, iv. Rhaid cym- 
meryd cyfrif o*r ieithwedd ddam- 
megol a chyfifelybiaethol a ddilynir. 
V. Gyda golwg ar bethau sydd 
wedi cymmeryd lie, rhaid esponio 
y prophwydoliaethau yn ol eu hystyr 
naturiol, a hwnnw yn cael ei gyd" 
bwyso a gofynion y pethau eu hun- 
ain a ddarlunir; a chyda golwg s^r 
bethau heb eu cyflawnu eto, yn ol 
eu hystyr naturiol yn cydrede^ a 
**chys8ondeb y ffydd." vi. Ehaid 
i'r esponiad fod yn gyttun a*r 
egwyddorion a wneir yn hyippys yn 
y gweledigaethau a ddehonglir yn 
yr Hen Destament; ac &'r rhai a 
gesglir oddiwrth y prophwydoliaethau 
a esponir yn y Testament Newydd. 

Mae y Llyfrau ProphwydpliaetHol 
yn un ar bymtheg mewn rhifedi 
chyfrif Galarnad leremi fel math o 
attodiad at ei brophwydoliaethau), y 
rhai a ddosparthir yn gyflfredin (i.) 
yu ol eu maintioli — ond nid yn ol un- 
rhyw awdurdod neillduol neu tagor- 
iaeth arall yn perthyn i'r naill mwy 
na'r Hall — yn Llyfrau y Prophwydi 
mawr a Llyfrau y Prophwydi man 5 
neu (ii.) yn ol amser eu cyfansodd- 
iad, fel y canlyn : — 

i. Cyn i Salmaneser gaethgludo y 
deg Hwyth i Assyria — lonah, Ainos, 
Hosea, loel, Esaiah, a Michah. 

ii. Yn y cyfamser rhwng hynny 
a chaethgludiad ludah i Babylon—* 
Nahum, Sephaniah, leremi, Habac- 
cuc, ac Obadiah. 

iii. Yn ystod y caethglud yn 
Babylon — leremi, Ezekiel, a DanieL 

iv. Ar ol y Dychweliad — Haggai, 
Zechariah, a Malachi. 

Oddiwrth hyn ymddengys y bydd 
o'r pwys mwyaf er mwyn iawn ddeall 
y llyfrau canlynol, ddarllain ar yr 
un pryd y rhannau hynny o'r Llyfrau 
Hanesyddol ag sydd yn trin yr mi 
amserau. Ac at hyn dichon y bydd 
"Taflen y Brenhinoedd" a roddwyd 
eisoes, ar y tudalennau 126 — 129j 
ynghyd a'r un ganlynol, allan o 
waith T. H. Home, yn gymrnorth 
nid bychan : — 



Digitized by 



Google 



458 



ni HAUL. 





ProphwycH. 


Cyn Cmt. 


J Brenhinoedd 
Icdah. 


Brenhinoedd 
Israel. 


Llyfrau. 




^ lonfth 


Rhwng^ y fl 
8^6 — 784 


i 


lehu a le- 
hoahaz 
neu loas 
a leni- 
boam II. 


2 Breu. x., 
• xiii., xiv. 




Araos 


810—785 


Uzziah 


lerobiiam 
II. 


2 Bren. xiy., 
xy. 


f 


Hosea 


810—725 


UzEiah, lothani, 
A has. a Hese- 
kiah 


leroboam 
II. 


2 Bren. x7. 
— xviii.; 2 
Chron.xxvi., 
xxvii., xxix. 


f 

J 


Esaiah 




810—698 


Uzziah, lotham, 
Ahaz, Hezeki- 
ah. ac efallai 
Manasseh 




Uch(»d 




. loel ; 


810—660 


Uzziah, neu ef- 
allai Manasseh 




2 Bren. xy. ; 2 
Chron. xxvi. 




Michah 


758 — 699 


lotham, Ahaz, a 
Hezekiah 


Pekah a 
Hoshea 


2 Chron.xxvii. 
xxviii.,xxix; 
2 Bren. xvi., 
xviii. 




Naham 


720—698 


Tuadiweddteyrn- 
asiad Hezekiah 








" Sephaniah 


640-609 


losiah 




2 Brenhinoedd 
xxii.o xxiii.; 
2 ChronicI 
xxxiv. XXXV. 




leremi 


628-586 


losiah hyd dde- 
chreu y caeth- 
glud 




2 Bren. xxii., 
xxiii., xxiv.; 
2 ChronicI 
XXXIV. — vi. 




Habaccuc 


612—598 


loHchiin, loachin, 
a Sudekiah 








Daniel 


606—534 


Trwy holl amser 
y caethg^lud 








Obadiah 


688 -583 


Rhwng dinystr 
lerusalemadin- 
ystr Ednm 









Ezekiel 


595 -536 


Y caethjrlud 






{ 


Httggai 


520—518 


Ar ol y dychwel- 
iad 




Ezra a Ne- 
hemiah 




Zechariah 


520 -518 










Malachi 


436-397 









GWASANAETH AR DDYDDTAU 
GWYLION 

Mab dyniou wedi bod yn sylwi er ys 
rhai blynyddoedd bellach fed yr 
Eglwys yn llwyddo yn ol y graddau 
y mae'r gweiuidogion yn cadw at 
reolau'r Llyfr Gweddi ; ao y mae 
hyn i'w briodoli i ryw raddau i'r 
flTaith uad y w'r bobl ddim yn ystyried 
y gweinidogion yn gweinyddu o 



ddifrif, OS na byddant yn gweinyddu 
yn ol cyfarwyddiadau r llyfr hwnw. 

Bu yr Efiflwys yn ddirywiedig, ac 
yn firwaidd, a swrth, a difater, a 
chysglyd yn y mater hwn am amser 
raor faith (amser llwyddiant Yraneill- 
duaeth), nes y mae yn anhawdd, ac 
hyd yn oed yn amttihosibl, iddi 
ymadferyd ar nnwaith. Ond yn y 
dyddian hyn y mae hi yn ymadferyd; 
ond mae hi yn ymadfetyd yn raddoL 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



A ilyna'r ymadferyd goieu heijd, 
Nid da gweled dyu a fu yn sal ac 
afiach yu hir, yn gwella yu rhy fuan : 
mwy gobeithiol ydyw iddo wella o 
fesur ychydig ac yohydig, rhag, os 
bydd iddo wella yn rhy brysur, y 
bydd iddo syrthio iV uii selni dra- 
chefh. 

Uii peth sydd yn angeurheidiol i 
Iwyddiant Eglwys yw mynychder 
rhyw addoliad a Gwasanaeth i'r 
aelodau. G^yr yr Ymneillduwyr 
hyn yn dda: mae eu capeli yn 
agored araryw weithiau o'r wythnos 
hel) law dydd Sul. Oud hyd o fewn 
ychydig yr oedd yr Eglwysi yn 
gauad ar hyd yr wytbnos Y can- 
lyniad oedd, fod y capeli yn flagurog, 
a'r Eglwysi yn wywedig. 

Y diwygiad sydd yn cymmeryd 
lie yn bresennol yn yr Eglwys. yn 
euwedig yng ngogleddbarth y \)y- 
wysogaeth, ydyw fod esaniplau yn 
lluosogi o gadw Gwasanaeth ar y 
Dyddiau Gwylion Mae pedair Eg- 
lwys hyd yn oed yn sir Fon ei hun 
lie maeV Gwasanaeth ychwanegol 
hwn wedi cael ei sefydlu o fewn y 
tri mis diweddaf. 

Y syniad ag sydd wedi bod yn 
ein plith am hir amser yng nghylch 
mynyohiftd Gwasanaethau cyhoeddus 
ydyw, fod y gweinidogion yn sefydlu 
Gwasanaeth ychwanegol sefydlog ry w 
brydnawn ym mhob wythnos — rhai 
no8p Fercher, rh.ii nos Ian, rhai nos 
Wener. Mae hyn ar droed er ys o 
dde«: i bymthej; mlynedd Yna ar 
ol hyny fe seifydlwyd mewn llawer 
iawn o Eglwysi (ac y mae eu uifer 
yu cynnyddu yn brysur) Wasanaeth 
ychw^anegol l)ob wythnos yn y 
Garawys; ac wed\ hyny gwnaeth- 
pwyd yr un peth yn wythnosan yr 
Adfent 

Yn ddiweddar iawn y niae gwein- 
idogion plwyfi gwledig yn deffroi i 
tjofio bod Gwasanaeth ar Ddyddiau 
(iwylion y seintiau yn cael ei olygu 
yn y Llyfr Gweddi, a l>od Llithiau, 
Colectau. Epistolau. ac Efengylan 
priodol i bob un o honyut wedi eu 



darparu ynddo. Nid yw'r Gosper 
ar bob nqs Fercher, neu lau, neu 
G wener; ac nid yw'r Gwasanaethau 
ychwanegol yn wythnosau yr Adfent, 
nac yn wythnosau'r Garawys (ond yr 
olaf) ddim yn cael eu golygu yn hen- 
dant yn y Llyfr Gweddi : ond mae'r 
Gwasanaethau ar Ddyddiau Gwylion 
yn cael eu golygu ganddo, a hyny 
yn y dull mwyaf pendant. Ysgogiad 
da ragorol oedd yr ysgogiad trwy yr 
hwn y cafodd cynnifer o blwyfi Was- 
anaethau ychwanegol yng nghorff 
pob wythnos. yn yr Adfent ac yn y 
Garawys; ond rhaid addef nad oedd 
hwn ddim yn ysgogiad bollol reol- 
aidd. Ond llawer iawn gwell a mwy 
gobeithiol yw yr ysgogiad trwy yr 
hwn yr ydym yn cael y Gwasanaeth 
priodol ar y Dyddiau Gwylion; canys 
mae hwn yn ysgogiad hollol reolaidd 
ac mewn perffeithrwydd trefn. Pan 
y bo dyn jn dadebru o lewyg. mae 
ei ysgogiadau cyutaf braidd yn 
afreolaidd; ond er hyny maent yn 
dangos bywyd: ond fel y byddo'r 
dyn yn dyfod fwyfwy ato ei hun, ac 
yn cwbl ymddadebru. mae ei ysgog- 
iadau yn dyfod yn berffaith reolaidd; 
ac felly yn union y mae yr achos yn 
awr gyda golwg ar yr Eglwys Mae 
Mr. Miall a'i blaid wedi gwneuthur 
ac yn gwneuthur cymmuint a hyn o 
les, sef eu bod yn helpu y defFroad 
ar ymddadebriad eglwysig. 

Mae y^i hoff iawn gan yr Ynmeill- 
duwyr bob amser gymmeryd pob 
cyfleusdra i gyhuddo yr Eglwys o 
ochri at Babyddiaeth. Oud yn y 
mater hwn nid oes ond y rhai gwir- 
ionaf honynt a wna'r cyfryw gy- 
huddiad penfibl. Maent oil ond y 
rhai mwyaf hurt o honynt, yn 
gwybod yn dda na roddai neb glust 
ffafriol i'r cyfryw gyhuddiad; maent 
yn gwybod yn dda na chredai neb 
fod ein gw^r eglwyaig yn tueddu 
nioV mymryn Ueiaf at addoliV saint, 
nac at roddi iddynt fwy o barch nag 
a ganiat& yr Ysgrythyr ei hun. 

Yr wyf fi fy hun wedi sefydlu yn 
ddiweddar Wasanaeth yn Eglwys fy 



Digitized by 



4M 



TR BAUU 



mlijlwyf ar j Dyddiau Gwjlioo. | 
Awgrymodd uu o*ai eymmydogioo '■ 
ymottHdnol wrthyf pan wahoddais 
ef i ddyfod iV Owaaanaeth hwuw 

(dydd Sant Luo) y gallai y peth. ond 
odid, fod ryir faint yn babyddol. Ac 
fe ddaeth Tin meddwl ei ateb ef fel 
by*: — Meddwii wrtho. **Ya enw 
dyo byw, Rol)ert (Griffith hnch. y 
mae genyoh ohwi eich hunaiu, yti 
gystal a niuaau, eich ifair Fatthew. 
eiob ffair Fare, eich fFiiir Wyl y Grog, 
eich ffair Wyl Ifan (sef loan Fedydd- 
iwr), etch fiRiir Wyl Fihangd. ac am- 
ryw ffeiriau ereill ar euwau seiiUiaii 
(yng Ngogledd Oymni yr oedd hyn); 
ao a dybiech chwi mai teg yn^ fi 
fyddai eich oyhnddo chwi. ar y 
cyfrif hwDW, o dueddu at Babydd- 
iaethf Ao oa ydyoh chwi yn arddel 
yr ben seintiau uchod ao ereill yti 
eich ffeiriaa, ai nid iawn yw i ninnau 
ea harddel hwyut yn yr Eglwys? A 
raid i ni droi'r seintiau o*r Eglwys 
iV flairiau a'r march nadoedd, pan y 
darparwyd er ys llawer iawn o oes- 
oedd Wasanaeth pwrpasol er cofif^id- 
wriaeth am danyutT* Dyna a 
ddy wedais wrth yr hen ^yfaill. mewn 
ffbrdd o (uyumentum ad hominem. A c 
Ityd y gallaf fi wyhod, atet)odd hyn 
y dyben i'r dim; cauys ni chlywais 
byth mwy neb yn son am Babydd- 
iaeth mewn eyasylltiad &'r mater. 
Ac y raae Eglwys fy mhlwyf yn cael 
c}iinulleidfaoedd mwyfwy llawu o 
ddydd gwyl bwygilydd. Yn wir. mi 
a bregethais un nos Sul, pan oedd 
yr Eglwyi yn llawn o wrandawyr. 
ao a ddefnyddiais yr arffumentum ad 
hominetn uchod, ac yr wyf yn 
hyderu, yn effei thiol hefyd. 

Ond i fixi yn fwy difrifol; nid 
pregethu*r seintiau yt ydym ar y 
Dyddtaa Gwylion, nao mewn cys- 
sylltiad i hwynt, ond pregethu Oriat 
lestt yr Arglwydd oiewn cyssyUtiad 
& hanesa; ag athrawiaeth y seintiau; 
ao y mae hon yn ffordd gyfreithlawn 
(yn un fibrdd gyfreithkwii, beth 
bynag) i Inregethu Efengyl bedd. 
liae yr Eglwys yn sylfifteaiedig ar 



I sail yr Aposiolion a'r Prophwydi, ao 
• leea Grist ei Hun yn ben-conglfaeo. 
Tynwch ymaith allati o*r Efengyl 
banes ao athrawiaeth yr Efengyl wyr, 
a Sant Paul, Sant Pedr, Sant IwdAs, 
Sant loan, Sant Barnaltas. cyfarchiad 
Mair Forwyn, oyflwyniad Crist yn 
y Demi, <kc, ac yna ni hyddai yr 
Efengyl ddim yn gyfan. Efengyl 
anill a fyddai, ac nid y ffydd a 
dmddodwyd uuwaith i*r saint 

Fy mam i fy bun ydyw na wnaeth 
cys^idrwydd yr Eglwys ddim mwy 
o ddrwg mewn dim ua^i^ yn ei hes* 
geulnsdod o gadw i fyuy Wasanaeth 
y Dyddiau Gwylion; ac argoel go- 
beithiol o fywyd yr Eglwya yw et 
hod hi yn decbreu deffro yn y mater 
hwn. 

Patrobab. 



YR EGLWYS ROEG. 

Yn y nawfed ganrif, ymranodd yr 
Eglwys Gatholig foreol yn ddwy 
blaid, sef yr Eglwys Ddwyreiniol a'r 
Eglwys Orllewinol, neu fel y gelwir 
hwynt hefyd yn ol yr iaith a arferant, 
Yr Eglwys Roeg a*r Eglwys Laciin. 
Yr un amgylchiadau ag a roisant i 
Eglwys lerusalem y flaenoriaetk ar y 
cangenau eraill o Eglwys Crist yn 
nyddiau yr Apostolion, sef mai Jeru- 
salem oedd prif ddinas a chanolbwynt 
y genedl, a roisant i Rufain hefyd y 
flaenoriaeth yni mhlith yr Eglwysi 
Lladin, ac i Gaergystenyn ym 
mhlith yi Eglwysi Groeg; o her- 
wydd Rhufain oedd prif ddinas yr 
ymerodraeth eang Rufeinig hyd sym- 
mndiad y Uys gan Cystenyn Fawr i'r 
ddinas newydd a adeiladasai efe ar 
lenydd yr Hellespont, yr hon y galw- 
odd ar ei enw ei hun, Gaergystenyn. 

Mae yr Eglwys Roeg yn awr yn 
cynnwys pum Patriarchaeth {Patri- 
archate)^ sef — 

1. Patriarchaeth Gaergifstmyn; yn 
cynnwyt tua deuddeg miliwn o eneid- 
iau, yn Turkey, ac ar hyd lennydd 
Asia Minor, ac yn ynysoedd yr iEgean 
Sea, ac yn en plith hen Esgobaethau 



Digitized by 



TB BAUU 



Kieea, ae Epbesns, a Smyrna, a Thes- 
salonica. 

2. Patriarchaeth Alexandria yn yr 
Atpht; yn cynnwys tua 40,000 ael- 
odau. 

3. Patriarchaeth Antiochia; y He 
" y galwyd y disgyblion yn Gristion- 
ogion yn gyntaf yn cynnwys rhyw 
26,000 o deuluoedd yn Beyrout a 
Damascus. 

4. Patriarckaeth lermalem; yn 
oynnwys rhyw bymtheg mil o eneid- 
ian. 

5. Patriarchaeth Rwssiay y ddi» 
weddaraf ond ar yr un pryd yr 
helaethaf a'r bobloccaf o'r cwbl, yn 
oynnwys yr ymerodraeth eang honno, 
a mwy na banner can miliwn o 
ai^dian. 

Nid ydyw sefyllfa meddyliol a 
moesol yr oil n'r eangeaau hyn y 
cyfryw ag y dymunem, o herwydd 
er bod rbai o honynt yn gymmwys 
i lenwi He uchel ac anrhydeddus ym 
mhob cyfeiriad, eto mae eraill yn 
isel iawn eu cymmeriad llenyddol a 
cbymdeithasol ; ond wrtb i ni ystyr- 
ied yr erledigaeth hir-barliaus a'r 
gorthrymderan tost y maent wedi 
dioddef ar law y Mabometaniaid, y 
petb rhyfedd ydyw eu bod eto niewn 
bodoliaeth I Ond felly y mae ; canys 
er bod eanwyll rhai o honynt wedi 
ei diffodd yn amser yr erledigaeth 
blin a garw dan y Saraceniaid yn y 
seithfed ganrif, a'i hail-ennyn pan 
ostegodd y gorthrymder, megys Eg- 
Iwysi Antiochia, ac Alexandria, a 
lerusalem; mae rhai o'r lleill, megis 
Eglwysi Smyrna, a Philadelphia, a 
Chorinth, ac Athen, a Chreta, yn 
aros hyd heddyw, ar al deunaw cant 
o flynyddoedd heb erioed eu diffodd 
er dyddiau Paul, a Thimotheus, ac 
Io«i y Difinydd, a Pholycarp. Prif 
achos yr ymranniad rhwng Eglwys 
Roeg ac Eglwys Rufain oedd 
chwan^gu y gair ^^Filioque" h.y., a'r 
Mab," at y frawddeg yng Nghredo 
Nicea am ddeilliad yr Yspryd Glan 
gan rai o'r Eglwysi Gorllewinol, 
a mabwysiadu hynny a'i osod yn 



ertiiygl ffydd gan Eglwys Bttfam 
yn absennoldeb ac er gwaethaf gwrth- 
dystiad yr Eglwysi I>wyreiniolj 
oblegid er mor wir y mae yr athraw- 
iaeth honno ynddi ei hun — fod yr 
Yspryd Glan yn deilliaw oddiwrth 
y Tad a'r Mab — rhaid caniattMi ned 
oedd yn gyfiawn i*r naill ran oV 
Eglwys ei gymmell fel hynny ar y 
Hall heb gymmaint a gofyn yn 
gyntaf am eu cydsyniad. Peth arall 
ag sydd yn tueddu i wneud y rhwyg 
yn ddwfn ac yn barhaus ydyw bod 
y ddwy gyfundrefn yn gwaiianiaethu 
oddiwrth eu gilydd yn yspryd 
eu hegwyddorion. Y mae Eglwys 
Bufain yn gwneud y Pab yn bob 
peth ; ac er mwyn ei fawrhau ef, yn 
iselhau hoU swyddau eraill y wein- 
idogaeth eglwysig; mae Eglwys 
Roeg ar y Haw arall yn gwrthwynebu 
y cyfryw unbennaeth, ac yn am- 
ddiffyn hawliau cyfreithlawn yr am- 
rywiol urddau ; ac awdurdod cydradd 
yr amryw gangenau o*r* Eglwys 
uniongred. Hefyd, pan y mae 'Eg- 
lwys Rufain yn amddiffyn yr eg- 
wyddor dadblygiadol, ac yn honni 

ddadblygiad ychwanegu o bryd 

1 bryd athrawiaethau newydd at 
"y ffydd yr hon a rodded unwaith 
i'r saint," mae Eglwys Groeg yn sefyll 
ar yr egwyddor anghyfnewidiol, ac 
yn ymffrostio yn yr haeriad ei bod 
hi wedi dal yn fanylaf at athraw- 
iaethau ac arferion y brif Eglwys 
Apostolig, He mae Eglwys Rufain 
mewn amryw gyfeiriad wedi gwyro 
yn enbyd oddiwrth y naill a'r Hall. 

Fel hyn, er ei bod hi mewn rhai 
pethau yn cyttuno braidd ag Eglwys 
Rufain, y mae hi mewn llawer mwy 
bethau mor groes iddi, fel ag i 
esgymmuno y Pab a'r Esgobion 
Rhufeinig bob nos lau cyn y Pasg, 
ac i ail fedyddio y neb a ddychwelo 
o'i chymmundeb atti hi. 

Dyma rai o'i daliadau a defodau 
neillduol: — 

1. Y mae hi yn derbyn y chwe 
Ghynghor Cyffredinol cyntaf (a'r 
seithfed hefyd, sef yr ail Nicea, ond 



Digitized by 



463 



TB HAUL. 



nid jn ei gyfiawnder) fel niynegai an- 
ffaeledig i wir ystyr yr Ysgrythyr 
hkn fel rheol ffydd ; ond yn gwrthod 
yr holl rai diweddaracfa — y rhai a 
a dderbynir gan Eglwys Rufain. 

2. Ni weinyddir Bedydd ganddynt 
weithiau hyd y drydedd, neu y bum- 
med, neu hyd yn oed y ddeanawfed 
flwyddyn; ond pa bryd bynag y 
byddo, dilynir hynny yn union gan 
yr Enneiniad neu Gonffirmasiwn, a 
gweinyddir y Cymmun Bendigaid 
iddynt, er yn fabanod, o hynny allan; 
oblegid cyfrifant hynny yn anghen- 
rheidiol o herwydd gosodiad Crist. 

3. Yn y Cymmun, daliant fod 
sylwedd yr Elfenau yn cael ei gyf- 
newid, wrth eu cyssegu, i gorph a 
gwaed Crist; ond dyvredant nad yw 
y dull o'u cyssegni a ddilynir yn 
Eglwys Rufain yn ddigonol at 
hynny. Ni fynnant ychwaith dder- 
byn yr Offeren fyddo wedi ei gys- 
segru gan offeiriad pabaidd a bara 
croyw; ac ni chaniattant i'r cyfryw 
offeiriad oflFrymmu ar eii hallorau 
hwy; ac hyd yn oed golchant yr 
allor a fyddo y cyfryw wedi ei ddefn- 
yddio, cyn offrymmu arno eu hunain. 

4. Nid ydynt yn cyfrif y glust 
gyffes yn anghenrheidiol cyn cym- 
muno ; a gweinyddant y Cymmun 
i'r gwyr lleyg yn y ddau ryw. 

5. Y mae hi yn rhoi yr Ysgryth- 
yrau ac yn darllain y Gwasanaeth 
Dwyfol mewn iaith a ddeallir gan 
y bobl. 

6. Nid ydyw hi yn credu mewn 
Purdan, nac yn arfer Pardynau, nac 
yn naccau i'r gwyr eglwysig fod yn 
wyr priod. 

. 7. Er ei bod hi yn goddef darlim- 
iau (pictures) yn yr Eglwysi, y mae 
hi yn gwrthod delwau ; ac er ei bod 
hi yn galw ar y saint, nid ydyw hi 
yn eu cyfrif yn gyfryngau rhyng- 
ddynt a Duw, nac yn gweddio felly 
arnynt; a'r defodau a arferir er eu 
hanrhydeddu, ac yn enwedig yr 
addoliad a gyflwynir i'r Forwyn, ac 
athrawiaeth newydd ei chenhedliad di- 
halog, y mae hi yn eu hollol wrthod. 



8. Y mae hi yn gwadn hefyd 
oruwchafiaeth y Pab a'i anffaeledig- 
rwydd. 

<0Qt(BhiaBtt[nti. 

AWR GYDA'R HEN AWDWYR. 
At Olygydd yr ' ffauL" 

Syr, — Pan y maeV gauaf oer ei 
dymmer a*i hirnos dymmestlog wedi 
dyfod i mewn. dyddan iawn Vm hjs- 
bryd i yw cael eistedd i lawr ar ol 
llafur y dydd i ddarllen pethau hen 
a newydd; ond o'r ddau y mae yn 
well genyf fi gymdeitbas yr hen 
awdwyr na'r rhai diweddar. Pan 
uuwaith y caf afael ar gymdeithas 
hen awdwyr — yr hen bobl dda y 
dyddiau gynt — y mae eistedd i lawr 
o flaen tin yr hirnos gauaf yn am- 
meuthyu annhraethadwy i mi, ac 
y mae amser gorphwys yn dyfud yn 
llawer rhy fuan. 

Yn nechreu y gauaf hwn, un o'r 
hen bobl ag ydwyf wedi dechreu 
oymdeithasu k hwy yw y diweddar 
Barch. H. Howell, ficer Llanbeudy. 
Nid yw y llyfr ger fy mron ond 
bychau o faiutioli; ond er hyny y 
mae yn ddyddorol no adeiladol iawn. 
Ei enw yw, ^'Traethodau am Ffydd, 
Ufudd-dod, a Gras." Daeth yr ar- 
graffiad cyntaf o bono allan tua'r 
flwyddyn 1783; ac ail argraffiad o 
houo yti 1822, dan nawdd y Gym- 
deithas er Chwanej^u Gwybodaeth yn 
Ksgolweth Ty Ddewi. Yr oedd yr 
awdwr yn enetligol o l)lwyf Aber- 
nant, ger Caerfyrddin, ac yn berchen 
ar diroedd helaeth; ac yr oedd hefyd 
() gymmeriad nchel fel offeiriad, 
Cristiou. a chymmydog. Bu am rai 
blynyddau yn beriglor Cilceniu, Cer- 
edigion, lie ganed ac y bedyddiwyd 
y tri henaf oM blant. Bu am ddeu- 
f<ain mlyuedd yn beriglor Llanbeudy. 
Bu farw yn y flwyddyn 1793. Er 
mwyn caunoedd o ddarllenwyr yr 
Haul yr wyf yn credu taw dyddorol 
fydd ganddynt gael gweled rhagym- 
adrodd yr awdwr, yr hwn sydd yn 
rhedeg fel y canlyn : — 



Digitized by 



TB HAUL. 



463 



"At Blwyfolion Llanboidy, yn sir 
" Gaerfyrddin. 

"Fy Ngharedigion, — Gan fod fy 
oedran a'm hafiechyd yn fy rhybuddio 
y gorfydd arnaf cyn nemawf o am- 
ser i ymadael i chwi; a gorfod arnaf 
wedyn ymddangos ger bron gorsedd- 
fainc y Diiw mawr i roddi oyfrif; 
pa cyn belled yr ymegniais i'ch 
cyfarwyddo yn fFyrdd duwioldeb, 
ao i helaethii yn eich plith iawu 
ddeall o'ch dyledswyddau : a chan 
fod y traethodau sydd yn caulyn 
yn cynnwys* ynddynt mewn cryn 
fesur, y swm aV sylwedd o'r athraw- 
iaethau a bregethais i chwi, mi a'u 
tybiais yn gymhwys eu gosod yn 
eich dwylaw, mewn amcan (trwy 
eu mynych ddarllen) y bo iddynt, 
yn ol fy ymadawiad, ddwyn i'ch cof 
y dyledswyddau a'r athrawiaethau 
a ddiriais i arnoch. 

"Eu flfurfio a gawsant gyda gwir 
fwriad i sefydlu yn eich meddyliau 
y cyfryw wybodaeth o grefydd ac 
o ammodau iachawdwriaeth aV a 
allant fod yn sail o yrfa drefnns 
a rheolaidd o sancteiddrwydd yma, 
ac o gyflwr tragwyddol o wyufyd- 
edigrwydd yn ol Haw. 

"Yr wyf oV farn nad yw buch- 
eddau drwg Cristionogion yn cyfodi 
oymmaint oddi wrth eu han wy- 
bodaeth oV hyn sydd yn ddrwg 
a pheobaduruft, ag y maeut oddi 
wrth ryw obaith dirgel o fFafr Duw, 
a adeiladwyd ar ryw both gwahan- 
edig oddi wrth yr ymarfer parhaus 
o*r hyn sydd yn dda a chlodfawr. 
Hyn a barodd i mi ddewis treulio 
rhyw gyfran o'm hamser i sefydlu 
yr egwyddorion cywir ar ba rai yn 
unig y mae yn rhesymol i ni adeil- 
adu ein gobaith am ddedwyddwch, 
ac i amlygu y g wen did a'r perygl 
mawr o hyderu ar neb rhyw foddion 
ereill Nid oedd genyf neb golygiad 
arall, naill ai i'w dew is neu yn 
canlyn y bwriad hwn; ond yn unig 
fod yn wasanaeth mewn mater o'r 
pwys mwyaf; ac os bydd i'r traeth- 
odau hyn^ trwy feudith Duw, uaill 



ai ddefiroi neu sefydlu mewn neb 
rhyw Gristion wir deimlad o grefydd, 
ac o ddyben mawr CriHtionogrwydd, 
mi gaf y fath foddlondeb oddi 
mewn. a'r nas gellir yn hawdd ei 
amlygu mewn geiriau. 

"Yr wyf yn bur deimladwy o'r 
rhwymau yr wyf danynt i gyfranu 
fy eithaf tuag at iawu ddeall. a'ch 
cydwybodol ymarfer o'r wir grefyddj 
ac nid wyf yn annheimladwy o*m 
ammherffeithrwydd yng nghyflawn- 
iad o'm swydd; ond o hyn yr ydycb 
chwi eich hunain yn dystion: mai 
y pynciau a ddarfum benaf ddirio 
arnoch, oedd dyledswyddau mawriou 
yr Efengyl, yng nghyd a'r angeu- 
rheidrwydd anhebgorol o fuchedd 
sanctaidd. Chwi welwch fy mod 
yn ddymunol o gael allan rywbeth 
ag a wnelai iawu mewn rhyw fesur 
bychan am fy niflFygion mewn rhanau 
ereill o'm swyddi. ac nid allaf feddwl 
am un arall sydd well na hwn, sef 
i mi ymeguio yn ofalus i bwyntio 
allan i chwi y wir fFordd i'r nefoedd; 
ac nis gallaf chwaith roddi gwell 
amlygiad i chwi na hyn, pa mor 
ddifrifol yr wyf yn dymuno eich ded- 
wyddwch, a pha mor wirioneddol yr 
wyf. Eich ffyddlawn Wasanaeth wr, 
"Howell Howell." 

Llawer a siaredir yn y dyddiau 
hyn am y ffordd oreu i ddyrchafu 
yr Kglwys yng Nghymru. Y ffordd 
feraf a gwirioueddol yw, cael pob 
offeiriad i ysbryd yr hen offeiriad 
hwn o Lanbeudy. — Gwynionydd. 



CADWEDIGAETH AC ETIFEDD- 
lAETH TRWY YR lAWN. 
Ti, Fab, Anwylfab y Ner,— trwy dy Waed 
Drud ei werth y*m cadwer: 
Goludoedd sy uwch gwledydd ser 
A gaf yn dy gyfiawnder.— Nicandeb. 



ENGLYN. 

Di/n ieuanc crefyddol ar ei wely angeu, dan 

glefyd trwm a sydyn. 
Chwyrn salwch! — Amoswylio— yrydwyt 
Ar adeg y gweithio: 
At Ner, er trymder y tro, 
Tro dy olwg, tra dalio.->NiCANDEB. 



Digitized by 



TB HAUL. 



PATENT ROLL. Ist EDWARD IIL ANNO DOMINI 1327. 



Pro Bargensibus 
de Kaermerdyn 
et aliorum 
Bargorum de 
Wallia. 



omnibus ad 
quos, etc* Salu- 
tem. Inspeximns 
Htteras patentee 
Domini Edwardi, nnper Regis Anglie, 
^atris nostri, in hec verba: " Ed- 
wardas, Dei Gratia, <&c., omnibus 
Ballivis et fidelibus suis in Wallia 
Ad qnoa, &c., Salutem. Cum tem- 
pore Domini Edwardi, quondam ' 
Regis Anglie, patris nostri, linno 
regni sui tricesimo tercio, quondam 
Princeps Wallie eramus, per ipsum 
patrem nostrum et consilium suum 
ac nostrum, pro emendacione et 
melioracione Burgi nostri de Ker- 
merdyn, et aliorum burgorum nos- 
trorum in Wallia, ordinatum esset, 
quod nullus in partibus vicinis burgis 
nostris predictis per quinque leucas 
in circuitu, emeret irel veuderet 
mercimonia, quocunque nomine cen- 
serentur, nisi in ipsis burgis, sub 
forisfactura mercimoniomm predic- 
tonun per certum balliuum nostrum 
ad hoc specialiter deputandum, 
capiendorum ad opus nostrum, 
postquam eidem balliuo constaret 
manifeste per se, yel per con- 
sideracionem Curie nostre, quod 
huiusmodi mercimonia emerentur, yel 
manifeste yenditioni exposerenter, 
licet eciam non venderentur, exceptis 
hiis que in locis per cartas priuilegia- 
tis; et exceptis pane et ceruisia in 
predictis burgis in grosso emptis, 
qae postmodum in parte per ementes, 
licite yendi possunt : exceptis eciam 
carnibus et piscibus, scissis caseis, 
ouis, pullanis, et huiusmodi minutis 
vendibilibus, cera tamen, aut sepum 
extra burgos predictos in grosso 
non yenderetur: et quod dicta 
ordinacio proclamaretur et publi- 
caretur per Justidarium nostrum 



and 



For the Burgesses ^ 
of Kaermerdyn f gjj^ ^xj^^t to 
id other Boroughs r^ll to whom, 
of Wales. J etc • , Greeting. 
We have considered the letters 
patent of the Lord Edward, late 
King of England, Our father, in 
these words: "Edward, by tiie 
grace of God, &c., to all his 
Bailiffs and faithful subjects in 
Wales, to wboin, &c., Greeting. 
Whereas in the time of the Lord 
Edward, Our father, in the thirty 
third year of his reign when We 
were Prince of Wales, it was or- 
dained by the same Our father, 
and his and Our Council for the 
amendment and improvement of 
Our Borough of Kermerdyn, and 
of Our other Boroughs in Wales, 
that no one should, in the parts 
adjoining Our aforesaid boroughs 
within a circuit of five leagues, buy 
or sell wares, by whatsoever name 
they might be designated, except 
in those boroughs, under forfeiture 
of the wares aforesaid by Our certain 
bailiff, for that purpose specially 
deputed, to be taken to Our use, 
when that to the same bailiff it 
should clearly appear by his own 
or by the consideration of Our 
Court that such wares were bought 
or exposed to sale, although not 
sold, except those in places privileged 
by charters; and except bread and 
ale in the aforesaid boroughs bought 
in gross and afterwards divided by 
the buyers, which lawfully might 
be sold : except also meat and fish, 
cut cheeses, eggs, poultry, and such 
small saleable articles, wax also nor 
tallow (or suet) should not be sold 
in gross out of the aforesaid 
boroughs : and that the said or- 
dinance should be proclaimed and 
published by Our Justiciar in every 
Court of the boroughs, stewards, 

Digitized by Google 



in singulis Curiis fourgoram, Sen- 
escallornm et Comitatuam partinm 
illarum quater in anno. Nos rolnntes 
ordinacionem predictam firmiter et 
inuiolabiliter obseruari de cetero 
et teneri, Vobis mandamus, quod 
contra ordinacionem predictam nichil 
omnino attemptetis sen attemptari 
permittatis, quominus dicta ordinacio 
pro emendacione et melioracione 
burgorum nostrorum predictorum, 
sub forisfactura predicta ad opus 
nostrum capienda, modis omnibus 
raleat observari. In cujus rei 
testimonium has litteras nostras fieri 
fecimus patents. Teste meipso apud 
Westmonasterium tercio die Maij, 
anno regni sexto." 

Nos autem ordinacionem predictam 
acceptantes, et eam firmiter et 
inuiolabiliter obseruari volentes, 
Yobis mandamus quod centra 
eandem ordinacionem nichil omnino 
attemptetis sen attemptari permittatis 
quominus ipsa ordinacio pro emen- 
dacione et melioracione burgorum 
nostrorum predictorum stib forisfac^ 
tura predicta ad opus , nostrum 
capienda modis omnibus valeat 
obseruari. In cuius rei testimonium 
has litteras nostras fieri fecimus 
patentes. Teste Rege apud West- 
monasterium viij die Februarij. 

Per ipsum Regem et Consilium. 



and Counties ^ those parts fd^ 
times in the year. We, willing thai 
the aforesaid ordinance be hencefortib 
firmly and faithfully observed and 
held, command you that you neither 
do nor permit anything whatsoever / 
to be done against the aforesaid 
ordinance, by which the sidd or- 
dinance for the amendment and 
improvement of Our aforesaid bor** 
oughs may in any way be the less 
observed, upon forfeiture as aforesaid 
to Our use to be taken. In witness 
whereof. We have caused these Our 
letters patent to be made. Witness 
ourself at Westminster the third 
day of May in the sixth year of 
Our reign." 

We, the ordinance aforesaid truly 
accepting, and willing that it be 
firmly and faithfully observed. Com- 
mand you, that you shall neithet 
do nor permit anything whatsoevelP 
to be done against the said ordinanoe, 
by which the said ordinance for the 
amendment and improvement of our 
aforesaid boroughs may in any way 
be the less observed, upon forfeiture 
as aforesaid to Our use to be taken. 
In witness whereof. We have caused 
these Our letters patent to be made. 
Witness the King at Westminstef , 
the 8th day of February. 

By the King and Council. 



PATENT ROLL. 



De Licencia 
dandi ad 
manu Mortuam 



in 



omnibus ad 
quos, etcl^ Salu- 
tem. Sciatis, quod de gratia nostra 
speoiali, concessimus et licenciam 
dedimus, pro nobis et heredibus 
nostris, quantum in nobis est, dilecto 



18th RICHARD IL ANNO DOMINI 1894. 
For License "j 

of giving to Vgljj ^l^Q to all to 
Mortmam. j whom, etc », Greeting. 
Know ye, that of Our special grace, 
we have granted and given license 
for Us and Our heirs, as much as 
in Us is, to our dear liege' Thomai 



* Thomas Read of Carmarthen was in 1388 appointed the King's Atix)mey General 
for South Wales. He married the daughter of Thomas de la Booh, ab John ab 
Robert, Lord of Roch Castle (as Golden Grove MSS.), and was father of William 
Read, grandfather of Thomas Read, Lord of Manor Gain, and great grandfather of 
Richard Read of Green Castle, within 3 miles of Carmarthen. The Read family is 
still extant. 

59 ^XVi. Digitized by ^ 



/Google 



466 



7R lUUU 



ligeo nostro Thome Rede, quod 
ipse duodeciin mesnagia, tria tofta, 
triginta acras terre, et ynam acram 
prati, cum pertinenciis, in Nova 
Kermerdyn, que de nobis vt de 
corona nostra, tenentur; et que 
valorem centum solidorum per annum 
vt dicitnr non excedunt, dare possit 
et assignare cuidam capollano, diuina 
singulis diebus in quadam Cautaria 
in honorem beate Marie infra 
. ecclesiam beati Petri de Kermerdyn 
ab antiquo fundata celebratura, 
Habendum et Tenendum eidem 
Capellano et successoribus suis 
Capellanis eiusdem Cantarie diuina 
singulis diebus in Cantaria predicta 
celebratura imperpetuum. Et eidem 
Capellano quod ipse mesuagia tofta 
terram et pratum predicta cum 
pertinenciis a prefato Thoma recipcre 
possit, et tcjnere sibi et successoribus 
suis predictis, in forma predicta 
sicut predictum est, imperpetuum, 
tenore presencium, similiter licenciam 
dedimus specialem, Statuto de terris 
et tenementis ad manum mortuam 
non ponendis edito sen eo quod 
predicta mesuagia, tofta, terra, et 
pratum de nobis, vt predictum est, 
tenentur non obstante. Nolentes 
quod predict us Thomas vel heredes 
sui aut prefatus Capellanus sen 
succcssores sui ratione prernissorum 
per nos vel heredes nostros Justicios, 
Escuetores, Vicecomites aut alios 
balliuos sen ministros nostros vel 
heredum nostroruni quoscumque inde 
occasionentur molestentur in aliquo 
sen grauentur. Saluis tamen nobis 
et heredibus nostris seruitiis inde 
debitis et consuetis. In cuius, &c. 
Teste Rege apud Castrura de 
Hauerford xxiiij die Septembris. 
Per breve de priuato sigillo. 



Rede, that be may g^ve and assign 
twelve messuages, three tofts ,^ thirty 
acres of land, and one acre of 
meadow, with 'the appurtenances in 
New Kermerdyn, which are held 
of Us as of Our crown, and which 
do not exceed the value of one 
hundred shillings yearly as it is 
said, to a certain Chaplain to 
celebrate divine service daily to 
the honour of the blessed Mary, in 
a certain Chantry anciently founded 
within the church of the blessed 
Peter of Kermerdyn, to have and 
to hold to the same Chaplain and 
his successors, Chaplains of the 
same chantry, to celebrate divine 
service daily for ever in the Chantry 
aforesaid. And by the tenour of 
these presents, we have likewise 
given special license to the same 
Chaplain, that he may accept from 
the aforesaid Thomas, and hold to 
him and his successors in form 
aforesaid for ever as is aforesaid, 
the messuages, tofts, land, and 
meadow aforesaid, with the appur- 
tenances, notwithstanding the Statute 
enacted against placing lands and 
tenements in mortmain, or so much 
more that the aforesaid messuages, 
tofts, land, and meadow are held 
of Us as is aforesaid. Willing that 
the aforesaid Thomas or his heirs, 
or the aforesaid Chaplain or his 
successors, by reason of the premises 
be therefor in no wise impeded, 
molested, or grieved in any way 
whatsoever, by Us or Our heirs, 
Justices, Escheators, Sheriffs, or 
other the Bailiffs or Ministers what- 
soever of Us or Our heirs. Saving, 
nevertheless, to Us and Our heirs 
the services therefor due and accus- 
tomed. In witness, &c. Witness 
the King at Haver ford Castle, the 
24th day of September. 

By Writ of Privy Seal. 



' A toft is the ground where a dwelling has stood. 



Digitized by 



YB BAUL. 



467 



PATENT ROLL. Ist HENRY VL ANNO DOMINI 1423. 



De confirm acione ) 

f j^^^ omnibus ad 

quos, etc*, Salutem. Inspeximus 
litteras Patentes carissimi domip,i 
et Patris Nostri, Regis defuncti, dum 
erat Princeps Wallie, factas in hec 
verba : 

Henry, aisne filz au noble Roy 
D'Engleterre et de Ffrance, Prince 
de Gales, Due de Guyene, de Lan- 
castre et de Cornewaill, et Coute 
de Cestre, k toutz ceulx qui cestes 
noz lettres verront ou orront, Salutez. 
Sachez que nous auons ordene et 
constituit nostre biename John Rous 
nostre chief carpenter de touiz noz 
Chastelx en South Gales, a avoir 
et occupier mesme Toffice pur terme 
de sa vie, preignant pur ses gages 
sys deniers le iours, par les mayns 
de nostre Chamberleyn de South 
Gales, pur le temps esteant, pour 
auisi que Tauaunt dit John se 
goueme et portei bien et loialment 
en Toffice suis dit. En tesmoignance 
de quele chose nou auons fait fair 
ces noz lettres patentes. Done* 
soubz nostre seel en nostre Chastell 
de Kermerdyn, le xj iour Nouembre 
Tan du regne du Roy nostre dit 
seigneur et pier Henry Quart, puis 
le conquest noefisme." 

Nos autem dictas litteras prefati 
patris nostri, de auisamento magni 



Confirmation ) 

for Rous. / glH! itnjg to all to 
whom, etc». Greeting. We have 
examined the letters patent of Our 
most dear lord and father, the 
deceased King, made when he was 
Prince of Wales, in these words : 

" Henry, eldest son of the noble 
King of England and France, Prince 
of Wales, Duke of Guienne, Lan- 
caster, and Cornwall, and Earl of 
Chester, to all who shall see or 
hear these Our letters. Greeting. 
Know ye, that we have ordained 
and constituted Our beloved John 
Rous, Our chief carpenter of all 
Our castles in South Wales; to 
have and to occupy the same office 
for the term of his life, taking for 
his wages six pence per day by the 
hands of Our Chamberlain of South 
Wales for the time being ; provided 
that the aforesaid John conducts 
and bears himself well and faithfully 
in the said office. In Witness 
whereof. We have caused these Our 
letters patent to be made. Given* 
under Our seal in Our Castle of 
Kermerdyn, the eleventh day of 
November in the ninth year of the 
reign of the King Our said lord 
and father Henry the Fourth, after 
the conquest." 

We, the said letters of Our 
aforesaid father, with the advice of 



' This charter in Norman French was granted on the 11th November, 1407, when 
the donor [afterwards Henry V., the gallant and generous Victor at Agiucourt] 
was in the prime of his youth, viz. : 19 years of age. His freaks when Prince, so 
divertingly depicted by Shakespear, are not sufficiently authenticated by contem- 
porary evidence. They were about 220 years after his time first mentioned by Hall 
and Stowe. Henry had many fine qualities, and seems to have been universally 
beloved. He was bom at Monmouth, and Shakespeare writes : 

K. Hen.—l wear (the leek) for a memorable honour. For I am Welsh, you know, 
good countryman. 

Fluellen.—kW the water in Wye cannot wash your Majesty's Welsh plood out of 
your pody, I can tell you that : Got pless it, and preserve it, as long as it pleases his 
grace, and his majesty too I 

K. Hen. — Thanks, good my countryman. 

FiueUen.—l am your majesty's countryman, I care not who know it : I will confess 
it to all the world : / need not to be ashamed of your majesty^ praised be Got, so long aa 
your majesty is an honest man. 

K. fien.—Gtod keep me so! ^ ^ 



Digitized by 



TR BAQU 



GonsiUj nosirif i^pprobamBs, ntifi^ 
csmQB, et confirmamus, prout littere 
predicte rationabiliter testantur. In 
enius, etc*. Teste Rege apnd 
Weatmonasterinm xxiij die Ffebru* 
aiij. 

Per breae de priiiato Sigillo,. 



T QXWUJnfA BOLWrBIO TM LBBDfr 

(^ParMd o thdalen 439.) 

Noa laa, oymmerodd dau gyfarfod lei 
un yn y Mechanic Hall ar gerddoriaeth, 
aV lUU i*r gweithwyr yn y Victoria BtM 
Traddododd 8yr F. A. Gore Ousley an- 
erchiad oainpos« a Dr. Stainer. Tr oedd 
Mr. Hullah yn absennol, a Syr Henry 
Baker. Cymmerodd Dr. Spark a Mr. C. 
L. Higgins ran yn y aiarad. Yr oedd 
cyfarfod y gweithwyr yn un anferth. 
Condemniodd yr esgob y pew ttyttem yn ei 
anerchiad, yr hon sydd yn cadw y tlodion 
o*r Eglwysi. Canlynodd y Canon Tris- 
tram ef, yr hwn sydd wedi gwneyd 
ymcbwiliadMi yng Ngwlad Canaan, ar 
gadwraetb Dydd yr Arglwydd. Traddod.- 
odd Mr. R. A. Cross bregeth leygol 
ragorol, a Mr. B. Shaw, bar-gyfreithiwr 

Londain. Dywedodd y llywydd ei fod 
vn myned i alw un o honyot hwy eu 
hunaio, y Yorkshire man, sef Dr. Wilber- 
force. Yr oedd ei araeth yn dan a lluched. 
Dywedodd, ** Yr wyf yn addoli y sir y mae 
y rhan fwyaf o*i theuluoedd o'r un gwaed 
a finnau. Cariodd eich cynnrychiulydd 
(sef ei dad) fuddugoliaeth fawr pan ddy- 
wedodd, *Chwi gewch eich ysglyfaeth, a 
chaiif y caethion eu rhyddhau.*** Tynodd 
hyn i lawr ystorm o uchel gymmeradwy- 
aeth. Siaradodd esgob Rhydychain yn 
nesaf, a Deon Durham. Cynghorodd Mt. 
Hugh Birley, A.S., y gweithwyr i hawlio 
eu rhan o'r Eglwys; canys y mae Uawr 
yr Eglwys yn rhydd i bob plwyfol. 

Siaradodd Esgob Manceinion yn nesaf, 
a dywedodd ei fod yn ammheu a oeddyot 
oil yn weithwyr, am eu bod gwedi gwisgo 
naor gryno a thrwsiadus.. Canlynwyd ef 
gan Canon Woodford, ficer Leeds. 

Cyfaddefodd y maer ei fod yn Ymneill- 
diiwr politlcaidd, ac iddo fynyohu y cyfar- 
fodyda; ac yr oedd yn dymuno Ilwyddiant 

1 Eglwys Lloei^r i ennill eneidiau. Can wyd 
hymn ar y diwedd, a gofynodd yr esgob 
fendith ar y cyfarfod. 

"By wyd Ysbrydol** oedd y testy n olaf. 
Darllenwyd y papyrau gan Cauon Bernard 
ao Esgob Forbes, Brechin. Siaradodd 
Canon King a Mr. Cadman. Rhybudd- 
iodd y Parchedigion A. Brickman, a G. 



Our great ConncQ, do truly approye, 

ratify, and confirm, as the aforesaid 
Letters reasonably testify, in wit- 
ness, etc*. Witness the King at 
Westminster, the 23rd day of Feb- 
mary. 

By Writ of Privy Seal. 



Ererad, ac ereill, yr offeiriaid i ochelyd 
pleserau bydol. Dywedir mai y brif 
araoth oedd eiddo Mr. Maclagan. 

Yr Eghoffs yng Nghymru. — Bu sefyllfa 
yr Eglwys yng Nhymru dan ystyriaetb 
yng nghynnadledd yr Eglwys yn Leeds 
y diwrnod o'r blaen, a daruenwyd papyrau 
ar y testyn gan yr Hybarch Archddiacon 
Ffr)ulkes, Mr. C. Raikes, a Mr. Townsend 
Main waring. 

Dywedodd yr Archddiacon, Ni fyddai 
ddim yn angenrheidiol i ddarllen papyr 
ar yr Eglwys yng Nghymru mewn cyn- 
nadledd eglwysig, oni buasai y mynegiadau 
sydd yn cael eu taenu yn Lloegr am dani. 
Ymosodir ar yr Eglwys o herwydd nad 
yw 11a wer o*r trigolion yn perthyn iddi. 
Gan fi)d yr Eglwys yng Nghymru yn 
rhan o'r Eglwys yn Lloeg^, nis gellir eu 
trafod ar wahan. Y mae Mr. Miall yn 
gwybod hyn; felly nid yw ef wedi cynnyg 
un mesur neillduol i Gymru. Gwnawd 
camgyfrif arswydus yn 1851: aeth rowy 
o ddynion iV capeli y 'diwrnod hwnw nag 
oedd i'w cael. Ni ddarfu i briAithraw 
Coleg Bangor, er ei fod yn gwybod yn 
eithaf da, hawlio o flaen pwyllgor Ty y 
Cyifredin ddim ond pedair rhan o bump 
o'r boblogaeth. Nid ydyw y Cardiff 
Times yn hawlio yn ol yr ymchwiliad 
manylaf ddim ond pedwar i un o'r bobL" 

Dywed Dr. Rees ac ereill fod un rhan 

dair o'r bobi yn siarad Seisoneg. Nid 
oes dim cymmaint a 12 neu 13 o gynnuU- 
eidfaoedd Seisonig vn abl i gynnorthwyo 
ereill. Y mae yn rhaid fod y Seison yng 
Nghymru yn myned i'r Eglwys os yw 
Ymneillduaeth mor dlawd; ac os ychwan- 
egir y rhai hyn at y cynnulleidfaoedd 
Cymreig, gellir dywedyd fod un rhan o 
dair o'r boblogaeth yn myned iV Eglwys. 
Nid yw nifer y capeli yn arwyddo nerth 
Ymneillduaeth. 

Yr oedd y Parch. Daniel Jenkins yn 
credu fod capeli wedi amlbau yn ormodol, 
ac y mae crefydd o herwydd hyn yn wan 
a nychlyd yn y cyfryw leoedd: adeiledir 
Uuaws o'r capeli hyn e^ mwyn cael swydd: 
dyna yw barn llawer. Mewn perthynas 

1 achosiad Ymneillduaeth, yr un achos sy 
wedi ei beri yn Lloegr a Chymru. Syrth- 
iodd yr Eglwys i ddifaterwch ac aeth yn 
anghrefyddol. Yr oedd y bobl a'r otfieir- 
iaid yr un fath. Fel y Wesleyaid yn 
Lloegr, cododd yr YmneiUduwyr yng 



Digitized by 



N^rhymrq i a^y wia creff dd yng Nghymru. 
Yr oedd yr Eglwys yn cael ei rbwystro 
trwy ei bod yn gorfod gweinidogaethu 
Ft Seison ftV Cyrory; ond er yr holl an- 
bawsderau, yr oedd ef yn beiddio dyweyd 
fod rhagfarpau yn erbyn yr Eglwys yn 
Ueihaii, ac y mae y bobl yn gweled fad 
mwy o fywyd crefyddol yn yr Eglwys 
nag sydd yn y capel, ac y mae 11a wer wedi 
dychwelyd Vw cbyfuadeb. Fan maent 
vTi gweled en eapeli yn cael eu defnyddiu 
at acbosion gwladol, a pholiticaidd, a 
obfefyddol, aV holl chwerwedd sydd yn 
Gael ei ddangos, y maent yn ammheu pa 
un a ydy w yr un ysbryd orefyddol yn eu 
lly wodraethu yn awr fel cynt. Y mae yr 
Eglwys yn y pedair esgobaeth wedi 
defnyddio miliwn o arian at adeiladu 
Eglwysi, &c. Y mae sefyllfa ein hysgolion 
yn gy fartal i Loegr. Y mae byn yn cael 
ei brofi gan yr arolygwyr. Y ma^ raewn 66 
o brif drefi Cymru 19,000 <> blant yn yr 
Ysgolion Cenedlaetbol. Addysgir bron.yr 
boll blant mewn plwyfi gwladaidd yn 
ysgolion yp Eglwys; ac nid oes dim son 
am y rbwystrau crefyddol, am y rhai yr 
^m wedi clywed cymmaint. Ffurfiwyd 
120 o fyrddau ysgolion yng Ngbymru; a 
gallesid meddwl y buasai iV Ymneillduwyr 
Iwyddo myned ar y byrddau, ond nid 
felly y mae hi. Mewn trefi, Eglwyswyr 
oedd yn myned ym mlaen ar y poll; ac 
mewn llawer man hwy yw y mwyafrif. 
Fel rheol flfurfiwyd byrddau lie mae Ym- 
neillduaeth gryftif. Yn y cyfamser yr 
oedd yr Eglwys yn myned ym mlaen, yn 
adeiladu ysgoldai, ac yn cyfranu addysg 
grefyddol Vr werin. Y mae colegau by- 
fforddiadol Caernarfon a Chaerfyrddin 
mewn sefyllfa foddhaol— 50 yn un a 52 yn 
y Hall. Y mae 21 o ysgolion gramadegol, 
ac y maent yn cyiiawnu gwaith mawr. 
Yr oedd ef yn gobeithio na fydd i un 
Eglwyswr gael ei gamarwain gan Goleg 
Aberystwyth. Y mae wedi dyfod allan 
yn ei liw priodol, trwy benodi gweinidog 
Methodistaidd yn brifatbraw; a bydd iddo 
gymmeryd ei le fel un o golegau yr Ym- 
neillduwyr. Y mae rhagolygon yr Eg- 
lwys yn gwella bob dydd. Y mae yr 
Ymneillduwyr yn mynychu Gwasanaetbau 
yr Eglwys. Y mae yr 'offeiriaid wedi 
gwella yn eu gweithgarwch, ac y maent 
yn cael eu parcbu gan yr Ymneillduwyr. 
Y mae llawer o weinidogion ymneillduedig 
befyd wedi cael eu hurddo. Yn Llandaf 
y mae pedwar cenadwr cartrefol yn 
gweinidogaethu. Cyfeiriodd yn nesaf at 
y drysorfa sydd wedi cael ei ffurfio er 
addysgu dyoion ieuainc talentog yn offeir- 
iaid. 

Mr. C. Raikes, A.S., oedd y siaradwr 
nesaf. Dywedodd fod yr Eglwys dan 
anfantais fawr o herwydd y ddwy iaith; 
y mae yn gorfod gwasanaethu dau feistr. 



Nid &9S un plwyf heb fed y mwyafrif oV 
trigolion yn Ymneillduwyr; ac y tnae 
gan yr olaf weinidogion selog a llafbrua 
an mae yr oifeiriaid heb gael banner eu 
yfforddi, ac yn amddifad o gydymdeimlad. 
Yr oedd ef am gael diaconiaid lleygol. 
Nid oedd yr haeriad h«vn yn gywir am- 
offeiriaid Cymru; y maent mor ddysgjedig 
ag offeiriaid Lloegr. 

Dywedodd Esgob Brechin ei fod yn 
cydymdeimlo a'r Eglwys yng Ngbymru^ 
o herwydd yr oedd gan y Cymry Eglwya 
pan oedd y cenedloedd ereill yn farbariaid. 
Yr oedd ef yn credu fod y rhwygiadaii 
a wnaeth Ymneillduaeth yn gwella yn, 
gyflym, ac y bydd agwedd wahanul ar 
bethau ym mhen ugain mlynedd. 

Yr oedd ficer Caernarfon yn falch fad 
y mater wedi cael ei ddwyn ym mlaen. 
Yr oedd ef yn barnu fod yr Eglwys wedi 
colli tir trwy esgeuluso y cyhoeddiadau 
Cymreig, a dosbarthir bob wythnos Q 
4deutu 100,000 o bapyrau trwy Gymry 
yn eu hiaith eu hunain. 

Yr oedd y Parch. George Griffiths yn 
credu fod yr Eglwys yng Ngbymru wedi 
cael cam trwy esgeulusdod yr Eglwys yn 
Lloegr. Yr oedd eu gwaith yn gwthio 
iaith ddyeithr ar drigolion Cymru wedi 
niweidio yr Eglwys; dylai yr offeiriaid 
ddeall iaith y werin. Siaredir yr iaith 
Gyroreig mewn naw o bob deg o'r capeli; 
pa ham na wneir byn yn yf Eglwysi? 
Yr oedd y Parch. G. Huntingdon am 
iddynt gymmeryd pwyll nes byddai i'r 
bobl ddysgu yr iaith Seisonig. 

Dywedodd y Parch. John Griffiths, 
Castell Nedd, ei fod ef yn alluog i ddy- 
wedyd, oddi ar adnabyddiaeth bersonol, 
fod yr Eglwys wedi diwygio a chynnyddu 
yn ddirfawr, 

Yr araeth nesaf oedd eiddo rheithor 
Merthyr Tydfil. Nid oedd ef am wrth' 
ddywedyd dim yn erbyn yr areithwyr 
blaenorol; yr oe4d y pwnc dan sylw yn 
ormod o bwys i siarad arno am byiutheg 
mynyd. Yr oedd ef wedi bod yn berigUnr 
dau o'r plwyfi mwyaf yng Ngbymru am 
26 o flynyddau; a phrif ddiffyg yr Eglwys 
y w ei bod heb ddynion Mdas iV weinidog<r 
aeth: nid oes dim Uai na phedair Eglwys 
yn ei ardal ef heb guradiaid; ond nid oedd 
ef yn priodoli hyn yn gymmaint o af- 
Iwyddiant Vr Eglwys a diffyg dynion addas> 
Mae yr esgobion yn gorfod urddo dynion 
heb gael digon o ddysg, ac heb gael eu 
dwyn i fyny yn adda? i weinidogaeth yr 
Eglwys. Achwynodd ar yr offeiriaid am 
eu bod yn rhy hen cyn myned i'r ysgolion, 
ac nad ydynt i fyny i safon y pregethwyr 
ymneillduedig, y rhai sydd yn cael eu 
dysgu i fyny o'u babandod i waitb y 
weinidogaeth yn yr ysgolion a'r colegau. 
Y mae hyn yn betb hollol newydd i ni, 
fod gweiuidogion ymneillduedig yn ddysgu 



Digitized by 



470 



VB HAUL. 



ed\g. Y mae y rhsn fwyaf o'r bechgyn 

a ddy^r i fyny yn yr athrofeydH ymiieill- 
duedig heb f^ael dim dysg nes iddynt dyfu 
i fyny. Y maent yn cael eu dysgu i 
siarad yn ^yhoeddus, roae yn wir. Achos- 
odd sylwadau Mr. Griffiths hyd yn oed 
i*r esgab chwerthin yn iachus. Derbyn- 
iwyd ei araeth ^yda mawr gyromeradwy- 
aeth. Rhoddodd ddys^rifiad o weinidog 
yn myned iV pulpud efo Uawysffrif heb 
allu ei i]arllen yn ^ywir, ac heb fedru ei 
phwyaleisio. V mae darllen pregeth yn 
ddigon i ladd dy Ian wad uffeiriad yng 
Ngbymru.' Siaradodd am yraddygiad da 
trigulion Cymru; nid yw y barnwyr yn 
cael cynnifer o fenyg <rwyni(in yn un man 
a Chymru; a hyn uedd ef yn briodoli 
i bregethu. Nid yw y Cymro yn blino 
eistedd i glywed pedair pregeth o*r bron. 
Yr oedd ef yn barnu fod yn rhaid diwygio 
yr Egiwys, neu bydd ar ben ami. Nid yw 
Bradford ym mhell oddi yma, a gall Mr. 
)|j[all fod lawr yiig Nghymru un oV 
dyddiau nesaf yma. Er iV eadeirydd 
roddi pum mynyd dros yr amser iddo, 
gorfu ar Mr. Griffiths adael ei araeth ar 
ei banner. Yr oedd pawb yn gofidio am 
hyn. 

k Hon oedd y ddeuddegfed gymraanfa a 
g^nnaliwyd, ac yn ol udde^ad pawb y 
fwyaf bwysig a dylanwadol. Cafodd ei 
dwyn ym mlaen mewn ysbryd Cristion- 
ogol: er fod yr areithwyr yn gwahaniaethu 
yn eu barnau, ni chafodd teimladau neb 
eu clwyfo. 

ESGOB MANCEINION YNO NGHYTARFOD 
Y GWEITHWYR YN LEEDS. 

"Os gallaf farnu oddi wrth ddiwyg y 
rhai sydd ger fy raron, nis gallaf ystyried 
y gynnuUeidfa hon fel cynnulliad o weitb- 
wyr. Yr wyf yn gwcled o*ra hamgylch 
nifer o offeiriaid; yr wyf yii gweled o 
fy mlaen* nifer o weithwyr; ond nid 
gweithwyr yn yr ystya llythyrenol: yr 
wyf yn gweled masnachwyr .hefyd. Pe 
gelwid ar y gynnulleidfa i ddangos eu 
dwylaw, a gofyn pa sawl ilaw a gafodd 
ei duo trwy waith y diwrnod hwnw, 
ofnaf na cBeir 2€ y cant." Cododd y 
dyrfa eu dwylaw yn wirfoddol, ac yr oedd 
y mwyafrif yn ddwylaw duon. Cododd 
esgob Caerwynt, a throdd ei het o gwm- 
pas ei ben, a bloeddiodd yn gystal aV 
goreu. Ni welwyd y fath frwdfrydedd 
mewn un cyfarfod o'r blaen. Aeth yr 
esgob ym mlaen — "Y mae yn dda genyf 
i mi wneyd camsynied (clywch, clywch); 
y mae 75 y cant yn weithwyr. Buasai 
yn dda genyf pe buasai rhai o honoch 
yma yn ein hanerch ni. Yr wyf yn^dy- 
wedyd y dylai yr esgobion a'r offeiriaid 
wybod rijwy nag y maent yn wybod am 
ddymomadau, temptasiynau. a thrafferth- 
ion y gweithwyr. Nis gallaf eu mesur. 



Pan oeddwn t yn ficer yn y De, d^wedodd 
yswain caredig, a heliwr. *Fy anwyl 
Fraser, y mae arnaf ofn pe buaswn i yn 
w^ithiwr, y buaswn yn heliwr ac yn yfwr.* 
Yr hyn oedd ef yn olygu oedd, pe buasai 
ef yn byw — gorfod byw mewn annedd-dai 
fel y mae y gweithwyr yn gorfod byw 
ynddynt — y buasai cynddrwg a'r gwaethaf 
oV radd weithgar. Nid wyf yn deall pa 
ham y rhaid i*r pobydd, y siopwr, y lliein- 
ydd, aV teiliwr, yr hwn sydd dda ei fyd, 
adael ei deulu wrth dan cysurus, a myned 
i'r •Ci Du' neu y 'Tarw Coch* i yfed 
brandi a dwfr ac ysmocio ei bibell, yr an 
fath a*r wardeniaid gynt.'* Sylwodd ar 
strikes ac undebau, ac esgusododd esgob 
Uaerloew am ei joke anffortunus. Dy- 
rounodd arnynt beidio meddwl nad yw yr 
offeiriaid yn cydymdeimlo a hwy. Nid 
oes un dref yn y deyrnas wyr beth yw 
gwerth yr offeiriaid yn well na Leeds. 
Dyient gofio na ddylai yr offeiriaid fyned 
rhwng y raeistr a'r gweithiwr. Y mae 
hwn yn fater rhy gynnil i weinidng yr 
Efengyl, mor bell ag oedd ef yn gallu 
barnu. Darfu i Mr. Joseph Arch ddwyn 
y strike amaethyddol ym mlaen yn gym- 
medrol a theg, ac yr oedd yn deilwng iV 
efelychu (clywch)." 

Tra bydd genym y fath esgobion a Dr. 
Fraser. nid oes achos i Egiwys Lloegr 
ofni y bydd iddi golli ei gafael ar y werin. 

LLANFIHANGEL Y CREUDDTN A 
LLANTK18ANT. 

Cynnaliwyd cyfarfodydd o ddiolchgar- 
wch am y cynauaf yn y lieoedd uchod ar 
ddydd Mercher a dydd lau, y 6fed aV 7fed 
o Dachwedd. Dechreuwyd trwy gy nual 
cyfarfod N«»s Fa wrth, yn ysgoldy Llan* 
fihangel. Nos Fercher, yn Egiwys Llan- 
fihangel, undonodd y Parch. B. Edwards, 
ficer Yspytty Cynfyn, y Gwasanaeth, a 
darllenodd y Parch. D. Davies'. Penrhyn 
Coch, y Uith. Pregethodd y Parch. J. 
Thomas, Goginan, a'r Parch. T. Jones, 
Silian. Dydd lau am 10.30, und(modd y 
Parch. D. Davies y Gwasanaeth, a dar- 
llenodd y Parch. J. Jenkins, curad Lled- 
rod, y ilith. Pregethodd y Parch. T. 
Jones. Ar ol y bregeth, gweinyddwyd y 
Cymmun Sanctaidd gan y Parch, j. D. 
Jones, ficer y plwyf, ifc'r Parch. L. Evans, 
Egiwys Newydd. Am dri, undonwyd y 
Litani gan y Parch. L. Evans, a phregeth- 
udd y Parch. J. Jenkins, a'r Parch. B. 
Edwards.. Am saith, undonwyd y Gwas- 
anaeth gan y ficer, a darllenwyd y llithiau 
gan Mr. j. W. Roberts, Frondale, y 
cynnorthwywr lleygol, a phregetbodd y 
Parch. D. Davies. Yn LlantrLsant, ar yr 
un adeg, darllenwyd y Gwasanaeth gan 
y Parch. E. James, curad * Rhymni, a 
phregetbodd y Parch. J. Jenkins, a'r 
Parch. B. Edwards. Cafwyd pregethaa 



Digitized by 



YB HAUL. 



471 



dylanwadol, sc hyderwn y gwelir bendith 
yr Arglwydd yn eu dilyn. Gwnawd 
casgliad ar ddiwedd y gwahanol Wasan- 
aethau tuag at y Gymdeithas er Ta^nu 
Qwybodaeth Gristionogol. 

Denis. 

MIALL a'i YSTADEQAU. 

Y mae yr ystadegau a gyhoeddwyd 
y Nonconformist inewn perthynas i 
Iglwysi mewn trefi, vfedi tyim'cryn sylw; 
ond buasai yn well eu gadael yn ddisylw, 
a Miall i gael ei ifordd ei hun. Yr amcan 
mewn golwg yw cadarnhau breichiau 
Miall i ddal i fyny yr ordd fawr sydd 
ganddo i ergydio ar Eglwys Lloegr. 
Trwy yr ystadegau hyn y mae ef yn 
myned i brofi nad yw yr Eglwys yn 
gwneyd ei dyledswydd yn y trefi mawrion. 
Nid yw y Libertiniaid yn gallu gweled 
nas gellir penderfynu y cwestiwn pa un 
a ydyw y sefydliad o les ai peidio heb 
gyhoeddi .cyfres o ystadegau neillochrog 
fel hyn. Pe buasai Vr Eglwyswyr gasglu 
ystadegau, buasai iddynt fod mor bell 
a'r pegynau odtti wrth ystadegaeth bartiol 
Miall. Nid yw eisteddleoedd mewn capeli 
yn cynnrychioli yr addolwyr; nid yw 
llawer o gapeli yr Ymneillduwyr yn llawn 
ond ar yr uchelwyliau. Beth am yr hoU 
gapeli spite sydd wedi cael eu codi? 
Dywed un Ymneilldiiwr goleuedig fod 
cynnifer o gapeli yn gwanychu crefydd. 
Ond nid yw Mr. Miall yn myned i gael 
ei ffordd ei hun: dynoethodd ei ystadegau 
yn Bradford, Manceinion, a Llynlleifiad. 
A chaniatau fod ystadegau Miall yn gy wir, 
y mae yn rhaid i ni gofio mai ystadegau 
y trfefi ydynt. Beth am y wlad? Addefir 
nad yw nerth yr Eglwys yn gorphwys yn 
y trefi. Flynyddoedd yn ol yr oedd y 
canol radd mewn ardaloedd gwledig yn 
Ymneillduwyr. Darfu iddynt ymuno ag 
Ymneilldua^th o herwydd eu bod yn credu 
ei bod yn fwy rhyddfrydol; ond maent 
wedi gweled eu camsynied, ac maent yn 
dychwelyd yn ol. Ychydig flynyddoedd 
yn ol digiodd Ymneillduwyr plwyf Gelli- 
gaer o herwydd iV Parch. Gilbert Harries 
ammheu eu cyfrifon yn y plwyf hwnw. 
Yr oedd Mr. Harries yn dadleu, os ^m 
yn cofio yn iawn, nad oedd ganddynt 
ddigon o gapeli i gyiinw}'8 y boblogaeth 
aV nifer fawr "naw o bob deg." Broch- 
odd yr Ymneillduwyr yn aruthr, a chyfrif- 
wyd y bobl, a chafwyd fod cannoedd yn 
y plwyf heb fyned i un lie o addoliad. 
Nid llawer o ymddiried a ellir foddi yn 
ystadegau yr Ymneillduwyr. Nid ydym 
wedi anghofio y camgyfrif a wnawd yn 
1851. 

"POBMAN" a CHEIDWADAETH SIR 
. ABERTEIFI. 

Ymladdwr o'i fodd yw "Pobman." Y 
mae ef fel y milwr Frydeinig; nid yw 



byth yn addef ei fod wedi cael ei guro 
hyd yn oed pan mae ef ar asgwrn ef gefn. 
Gyrodd Cyfarfod Ceidwadol Aberystwyth 
ef i nwydau drwg. Yn ei sylwadau ar y 
cyfarfod hwnw addawodd fod mor ddifyr 
ag y goddefai amgylchiadan iddo; a dy- 
wcdodd y bydd iddb barhau i wawdio 
aelodau Eglwys Lloegr, yn enwedig y 
personiaid. Y mae wedi cymmeryd ei 
Iw ar allor ^' duwiau radicalaidd, na fydd 
iddo roddi ei gleddyf yn y wain, nes bydd 
iddo ddyhuddo Toriaid ac Eglwyswyr sir 
Aberteifi. Pa bryd bynag yr ymosoda 
y papyrau Toriaidd ar aelodau (data weiniql) 
dros sir Aberteifi, y mae '^Pobman" yn 
dyblu ei ergydion. Difria y bgneddigion, 
a syrth i lawr i addoli y Balht: a phwy 
bynag a wrthoda blygu i lawr o flacn delw 
"Pobman" yn sir Aberteifi, bydd mewn 
perygl o gael min tomahawk *'Pobman'' ar 
ei goryn. Beth mae "Pobman" yn 
feddwl yw pobl sir Aberteifi? A ydyw 
ef yn meddwl mai dynion gwellt ydynt, a'u 
bod yn gymmaint o ffyliaid fel na allant 
farnu drostynt eu hunain? Y maent yn 
hollol alluog i weled y gwahaniaeth rhwng 
drwg a da; nid ydynt mor bwl eu golygon 
fel na allant weled y gwahaniaeth rhwng 
aelod seneddol mewn enw, ac aelod gwir- 
ioneddol. Nid yw sir Aberteifi yn cael 
ei chynnrychioli oddi gerth rhyw ran 
fechan o*r etholwyr. Yn awr, yr wyf yn 
gofyn mewn sobrwydd, beth yw rhagor- 
iaethau Mr. Mathew Richards? A ydyw 
ef yn well na rhyw ddyn arall? A 
wnaeth ef un lies i sir Abertefi? Nid 
oes genym hanes iddo wneyd dim dros 
amaethyddiaeth y sir, a dim dros ei mas- 
nach. Y mae Mr. Sartoris yn treulio 
rhywfaint o*i amser yn sir Gaerfyrddin; 
ond nid yw Mr. Ijtichards wedi gweled 
yn dda i anrhydeddu y sir a'i bresennoldeb 
ond yn anaral; y mae ei ymweliad fel 
ymweliad angylion— /ew and fai* between. 
Yn awr, yr wyf yn gofyn i ethglwyr 
amaethyddol sir Aberteifi, a ydyw Mr. 
Richards, estron, masnachwr, ac heb 
wybod dim am amaethyddiaeth, yn ei le 
priodol fel cynnrychiolydd ^ffermwyr? 
Eunyned Hid a digofainfr **Po6man " pan 
a phryd y my no, rhued yn ei ffau, a 
rhodded ddigon o scope i'w ysgrifenbin, 
a thatied holl wyau pydron sir Ddinbych 
at benau yr ysweiniaid, a chyfarthed boll 
gvVn duon Dinbych; eto yr ydym ynuredu 
na fydd i*w nominee gael ei ethol yn y 
lecsiwn nesaf. Nid yw y Balloty eilun yr 
eilunod radicalaidd. yn ddigon nerthol iV 
ddychwelyd. Yr ydys wedi gweled eisoes 
nad yw y Ballot gwedi bod yn llwyddian- 
nus iW Radicaliaid bob amser; a chofied 
"Pobman" ei bod yn tori y ddwy ochr, 
fel twca Dafydd Domes Daniel y clocswr, 
o Landdewi Brefi. 

Bheidiol. 



Digitized by 



Google 



472 



TR RAUU 



MARWOLAETH MR. EDWARD JOSEPH. OOL- 
rOTDD A FHERCUENOO T "CARMAR- 
THEN WEEKLY REPORTER.** 

T mae un arall o'li cyd-drefwyr wedi 
mynfKl i ffordd yr hoU ddaiar« a*i le nid 
edwyn mo bono mwy, sef Mr. Edward 
Joseph, perchenog y •* Repoi'ter.** Ym- 
adawodd A*r fuchedd Hon eyn braidd i*w 
haal gyrhaedd nenbwynt ei ganolddydd. 
Gadawodd weddw a nifer fawr o blant ar 
•i ol i wynebu y stormy dd geirwon y byd. 
Bu farw a'i bwys ar ei Waredwr. Yr 
oedd yn gyfaill cywir a didderbyn wyneb; 
eofir yn bir am ei arabedd parod, ei wen 
ddierif, a*i chwerthiniad Uawen. Nid yn 
amly gwelwyd ef mewn tymmer ddrwg. 
Yr oedd yn fywyd i gwmpeini ym mhob 
man; ac yr oedd am wneyd pawb yn 
ddedwydd o*i gwmpas. Yr oedd yn Gymro 
didwyll; ac er ei fod weithiau yn holB 
goganu y Sais mewn difyrwch, nid oedd 
un amser yn gadael colyn ar ol. 

Yn 1840 cafodd ei rwymo yn egwyddor- 
was i Mr. John Thomas, Heol y Prior, 
Caerfyrddin. Bu am amser yn argraffydd 
yn Ninbych y Pysgod a HwliFordd. Gol- 
ygodd y Btdyddiwr yng Nghaerdydd am 
beth amser. Dychwelodd i G'aerfyrddin, 
a bu yn gweithio yn swyddfa yr Haul. 
Cafodd ei benodi yn reporter iV Carmar' 
then Weekly Reporter yn 1863. Daeth y 
newyddiadar hwn wedyn i feddiant Mr. 
Joseph. Yr oedd ef yn Rhyddfrydwr, ac 
ni weithiodd neb yn galetach nag ef dros 
y blaid; ond ni chafodd ddim llawer o 
gydnabyddiaeth oddi ar ddwylaw y rhai 
ddarfu iddo ymladd drostynt. Clywsom 
ef yn dywedyd laweroedd o weithiau iddo 
aberthu ei iechyd iV Rhyddfrydwyr yn 
1868. Yr oedd er ys dwy flynedd wedi 
troi yn Geidwadwr: yr oedd wedi gweled 
gwagder ac anghyssondeb y dynion sydd 
yn galw eu hunain yn Rhyddfrydwyr, ac 
mai Rhyddfrydiaeth blaen y tafod yw y 
cwbl. Heddwcb i*w Iwch. 

Gyfaill. 
tywy800 cyheu oartref. 

Pe na buasaf* Tywysog Cymru yn 
etifedd y Goron, buasai yn dywysog ym 
mhlith y bobl. Y mae yn Ilanw ei le yn 
rhagorol. Gyfannedda yn Sandringham 
ym mhlith ei ddeiliaid a'i weithwyr, ac 
yma y rhydd efe esampl fel boneddwr a 
meistr tir. Ni ddarfu iddo ddiwygio ei 
hun, cyn gosod tai ei weithwyr mewn 
trefn dda. Y mae y Tywysog a*r Dy wys- 
oges yn dychwelyd yma bob Tachwedd, 
yr un fath a brain llwyd-ddu y Gogledd. 
Y mae y Dywysoges yn wraig ac yn fam 
, ragorol, ac y maeV Tywysog yn batrwn 
i feistri. Pum mlynedd ar hugain yn ol 
traddododd Mr. Disraeli araeth, yn yr hon 
y dywedodd nad oedd yn bosibl i'r palas 



fod yn ddiogel os m fydd j bwtbyn yn 
ddedwydd. Y mae Tywysog Cymrn yn 
bictiwr o an o hen foneddigion y dyddiau 
gynt. Nid yw yn anghofio y tlodion un 
amser. Defnyddia boll eiw ei fferm i 
wella sefyllfa ei weithwyr. Dylai holl 
feistriaid Prydain ei efelycbn. Dywed 
gohebydd o Sandringliam i sylw neillduol 
gael ei dalu i'w ddydd genedigaeth eleni, 
o berwydd mai blwyddyn i r tymmoF 
hwn yr oedd bywyd y Tywysog mewn 
perygl. 

Yn ddiweddar rhoddodd y Dywysoges 
lectern yn anrheg i Eglwys Ssndringhaok, 
er coffadwriaeth am adferiad y Tywysog. 

DYRCHAFIAD BOLWT8IO. 

Mae y Parch. Etm Jones, curad Bod- 
edern, wedi cael ei benodi i fywoliaeth 
Llanddeusant gyda Llanbabo, sir Fon, 
esgobaeth Bangor. Mae'r fywoliaetb yn 
werth 500p. y ilwyddyn. 

DYFYNOO, SIR FRTOHBIKIOG. 

Dydd Mawrth, Hydref 29, unwyd mewn 
glan briodas, Mr. D. Thomas, mab benaf 
Mr. Thomas, Abersenni, a Meistresan 
Elizabeth Price, merch henaf Mr. D. 
Price, Nant yr Ham: y ddau o blwyf 
Dyfynog. Achosodd y briodas gryn gyflPro 
yn y gymmydogaetb: yr oedd pentref 
Dyfynog wedi ei addurno yn bardd k 
bwau a banerau er parch i'r achlysur. 
Cymmerodd y ddefod le am banner awr 
wedi naw. Yr oedd yr beolydd yn orlawn 

ddynion, y rhai oeddynt yn bryderus 
am weled yr hyn a gymmerent y fath 
ddyddordcb ynddo. Ar ddyfodiad y cwm- 
ni priodasol, yr oedd pawb yn awyddus 

1 gael cipolwg ar y briodasferch, yr bon 
oedd wedi ei haddurno a gwisg bryd- 
weddol. Y Uawforwynion oeddynt Miss 
Annie Price, chwaer y briodasferch, Miss 
Williams, a Miss Morgan. Yr oedd y 
briodasferch yn cael ei rhoddi ymaith 
gan ei thad. Gweinyddwyd y briodas 
gan y Parch. David Parry, parchedig 
ficer y plwyf, yn cael ei gynnorthwyo gan 
y Parch. W. Evans, offeiriad Cray. Cym- 
merodd y wedding breakfast le yn Tre- 
dwstan— cartref y ddau a unwyd, ac yr 
oedd y bwrdd yn orlawn o ddanteithion. 
Eisteddodd amry w o ffryndiau a pherthyn- 
asau i lawr, a threuliwyd y diwrnod ya 
Uawen. Yn gyanar yn y dydd ymadaw- 
odd y priodfab a'r briodasferch gyda'r 
gerbydres trwy Aberhonddu ar eu ffordd 
tua LIundain, a chlywid swn byddarol 
y magnelau a'r fog signals, yng nghyd 
a bloeddiadau y bobl, ar eu hymadawiad, 
y rhai a aethant ar ol byny i dreulio 
gweddill y dydd mewn Ilawenydd' yn y 
gwahanol fanau a barotowyd yn y gym- 
mydogaetb. Yr oedd yn ddtgon amiwg 
i bawb fod pob gof&lon bydol wedi oau 



Digitized by 



YR HAUL. 



473 



eu haDghofio, a bod y diwrDod hwnw 
wedi cael ei roddi yD hollol i lawenydd 
a gorfoledd. 

Cymbo Clopf. 

PRIODWYD, 

Carter— Ma Y~Tachwedd 12, yn Eg- 
Iwya Besolven. Dyffryn Nedd, gan y 
Parch. David Griffiths, ficer, Mr. Henry 
Carter, oV Fenallt Patent Fuel Works, 
a Miss Sarah Jane May, o Ty*nygraig, 
ill dau o*r plwyf uchod. 

LocKYBR— PoNTAN— Tachwedd 11, gan 
y Parch. Thos. Davies, Mr. Wm. J. Lock- 
yer, Abertawy, a Miss Eleanor Puntan, 
Heol Rhos Maen, Llandeilo. 

Parsons— Shedrick— Tachwedd 17, yn 
Eglwys Resolven, Dyffrvn Nedd, gan y 
Parch. David Griffiths, ncer, Mr. Sydney 
Charles Parsons, a Mrs. Elizabeth Shed- 
rick, yn ddiweddar o Erw Coed, ger Cwm 
Nedd, sir Forganwg. 

Shankland— Evans— Hyd. 26, yn Eg- 
lwys Sant Pedr, gan y Parch. L. M. Jones, 
B.D., Mr. John Shankland, swyddog yn 
Llythyrdy Caerfyrddin, a Miss Ester 
Evans, o Heol Dwr, yn yr un dref. 

Watkins— IviMY — Tach. 7, yn Eglwys 
Patcham, ger Brighton, gan Hybarch 



Archddiacon Caerfyrddin, yn cael ei gyn- 
northwyo gan Reithor y plwyf, D. R. 
Watkins, Tsw., Uawfeddyg, o*r dref hon, 
ag Alice Lacy, merch ieuengaf J. Ivimy, 
Ysw., Withdean House, Preston, ger 
Brighton. 

BU FARW, 

BowcoTT— Yn ddiweddar yn Ficerdy 
Llangadog, sir Gaerfyrddin, wedi afiechyd 
nychlyd, Frances, anwyl briod y Parch. 
Richard Bowcott, ficer a deon gwladol, yn 
50 mlwydd oed. Y mae ei He heddyw yn 
wag yn yr Eglwys a*r ficerdy, a bydd y 

foiled yn fawr i'w phriod a*i theulu. "Ei 
iwedd oedd dangnefedd." 
Harries— Hydref 21, y Parch. Wm. 
Harries, periglor Malin's Lee, Amwythig, 
a gynt o Landeilo, 65 oed. 

Howell — Tachwedd 19, yn Neuadd 
Tref Fawr, Ceredigion, Sarah, priod J. 
R. Howell, Ysw., gynt o Blaendyflrryn. 

Joseph — Tachwedd 3, yn ei dy yn 
Heol Mansel, Caerfyrddin, ar ol cystudd 
hir, Mr. Edward Joseph, perchenog, gol- 
ygydd, ac argraffydd y Carmarihen 
Weekly Reporter^ 46 oed. 

Roberts — Tachwedd 7, yn ei annedd, 
Cydweli, John George Roberts, Ysw., 
Uawfeddyg ac ynad yr heddwch, 82 oed. 



Y LLITHIAU PRIODOL, RHAGFYR, 1872. 



Rhag. 


Suliau a Gwjliau. 


1 Sul 


1 Sul yn Adfent 


8 Sal 


2 Sul yn Adfent 


16 Sul 


3 Sul yn Adfent* ... 


21 Sad. 


St. Thomas, Apostol 


22 Sul 


4 Sul yn Adfent ... 


25 Mer. 


Nadolig Cristf 


26 lau 


St. Stephan, Merthyr 


27 Gwe. 


St. loan, Efengylwr 


28 Sad. 


Dydd y Gwirioniaid 


29 Su 


1 Sul gwedi'r Nadolig 



Boreu. 



Esai i. 

1 Pedr iii. S—iv. 7 
Esai V. 

1 loan ii. hyd 15 

Esai xzv . 
3 loan 

lob xlii. hyd 7 
loan XX. 19—24 
Esai XXX. hyd 27 
Dad. viii. 

Esai ix. hyd 8 
Luc ii. hyd 15 
Genesis iv. hyd 11 
ActHU vi. 
Ecsodus xxxiii. 9 
loan xiii. 23—36 
lerem. xxxi. 18 
Dad. xvi. 
Esai xxxY. 
Dad, xix. hyd 11 



II Prydnawn. 
Esai ii7 neu ivTST 
loan xi. 47 — xii. 20 
Esai xi. hyd 11 neu 

xxiv. 
loan xvi. 16 
Ksai xxvi.neuxxviii. 

5 hyd 19 
loan XX. 19 
Esai XXXV. 
loan xiv. hyd 8 
Esaixxxii.neuxxxiii 

2 hyd 23 
Dad. X. 

Esai vii. 10 — 17 
Titus iii. 4—9 
2 Cron. xxiv. 15—23 
Actau viii. hyd 9 
Esai vi. 
Dadguddiad i. 
Baruch iv. 21—31 
Dad. xviii. 
Esai xxxviii. neu xl, 
Dad. xix. 11. 



* Un Golectau Wytbnos y Cydgoriau i'w arfer ar y dydd hwn, a phob dydd yn yr wythnos 
hon. 

t Y Salman Priodol— Boreu, 19, 45, 85; Prydnawn, 89, 110, 132. Credo Sant Athanasius i'w 
arfer. Y ^agymadrodd Priodol i'r Nadolig i'w arfer yng Ngwasanaeth y Cymmun, a'r saith 
niwmod canlynol. 

CARMARTHEN : 

Printed and Published by William Spuk|ikll, at his Printing Office, situate and being at No. S7, 
King-street, in the Parish of Saint Peter, in the County of the Borough of Carmarthen, on Saturday, 
the 80th of November, 1872. 

60— xvi. 



Digitized by Google 



CYNNWYSIAD. 



Traethodau, &c. 



Addysg yng Nghymru 
Angeo disyfyd 
Amser 

Athrawiaethau Eglwysig 
A ydy w pawb yn Apostolion ? 
Bod Duw a'i Briodoliaethaa 



249, 288 
... 241 
... 367 
... 134 
... 424 
283, 323, 362, 
404 444 

Bngeiliaid Eppynt ... 69, 154, 229^ 391 
Bugeiliaid y Banau 29, 108, 189, 268, 350, 426 

can Sant Ambroe 361, 430 

Ganiadaeth y Cyssegr fel rhan bwysig o'r 

Gwaaanaeth Dwyfol... ... ... 1 

Castell Sant Dunwyd ... ... 344, 381 

Cleddyf Goliath 401 

Cyfarwyddiadan i ddeall (Jynnwysiad ac 

amcan Llyfraa yr Hen Destament 14, 66, 
95, 124, 182, 204, 266, 294, 416, 464 
Defosiwn Eglwysig ... ... ... 243 

Deilliad yr Ysbryd Glfin oddi wrth y Tad 

a'rMabCr/Viibjwe) 321 

Daw wedi rhagordeinio ein Gweithredoedd 

dani .. ... ... ... 41 

Dyddanion ... ... ... ... 107 

Dyledswydd Eglwyswyr yn y Dyddiau hyn 121 
Dyrnaid o Yd ar y Ddaiar ym mhen y 

Myn;^ddoedd 201 

Esgyn i Fynvdd yr Arglwydd ... ... 176 

Gonestrwydd Masnachyddol ... ... 81 

Groeg Diweddar ... ... ... 373 

Gwananiaeth Meddylian Dynion ... 448 

Gwasanaeth ar Ddyddiau Gwylion ... 468 
Gwasanaeth Eglwys Lloegr ... ... 335 

Gwirioneddau rn Dyddiau ni ... 886, 411 
Gwreiddio ac adeiladn ... ... 253 

Gwyliau yr Eglwys ... 12, 68, 105, 174, 217 
Gwynfyd y Nef yn Daledigaeth... ... 441 

Hunan-ddiwylliant ... ... 8, 44 

Isbibenob ... ... ... ... 410 

Neillduolion Bywyd Crist ... 86, 130 

Pregeth 49, 299 

Rhagorfreintiaa yr Eglwys ... ... 258 

Rhyddid gwir a gau ... ... 418 

Sacramentau a Gwasanaethoedd yr Eglwys 220 
Salman Edmund Prys ... 20,54 

Syr Harri Ddu, o Goed y Garth, vm mhlwyf 

Llanfynydd, «r Gaer 18, 74, 111 

Taenu Dillad dan Dra«d Breninol ... 421 

Tywallty Galon ... ... ... 281 

Undeb Eglwysig ... ... ... 89 

Undod Llytrau yr Ysgrythyr ... ... 161 

Y CorflF Dynol a'i Swyddogaethau 25, 60, 100, 

143, 214, 264, 339, 375 

Y Cynghorau CyflFredin ... ... 378 



Y Cymmnn Bendigaid ... ... 389 

Y Deuddeg Careg 184 

Y diweddar J. C. Patteson, Esgob Cenadol 
Melanesia ... ... ... ... 450 

Y Diwrnod o Ddiolchgarwch ... ... 147 

Y ddau Wrandawr 208 

Y Meddygon a Diodydd Alcoholaidd ... 56 

Y prif Enwadau Crefyddol, a'u diweddar 
sefydhad yn Lloegr ... ... ... 422 

Y Tafod 328 

Y Trydydd yn y Freniniaeth ... ...343 

Y Weinidogaeth 166 

Yr figlwys Americaidd ... ... 186 

Yr Eglwys Roeg ... ... ... 460 

Yr Enwadau Crefyddol yn Lloegr a Chymru 428 
Yr Hen Dadau 304, 332 



Barddoniaeth. 



12 



Athroniaeth ... 
Beddrod Anne Fach ... ... ... 133 

Beddrod yr Anadnabyddus ... ... 66 

"Bil Addysg" Forster ... ... 193 

Bwrw allan o'r GynnuUo^ ... ... 66 

Cadwedigaeth ac Etifeddiaeth trwy yr lawn 463 
CwynyCardi ... ... ... 199 

Cwvn yr Amddifad 99 

Cyneitnad — *' Jesu, lover of my soul" ... 203 
Cysur i'r Pererin gwan ... ... 268 

Dammegion Esop 7, 106, 123, 189, 214, 299, 

381, 450 

Dyffryn Achor ... ... ... 304 

Dymuniad olaf Plentyn ... ... 182 

Efelychiad o'r Seisoneg ... ... 309 

EflTaith Trallod 160 

Englyn 463 

Englynion ... ... ... ... 80 

Emyn 48,86,142,164 

Emynau ... ... ... ... 255 

Gwalia ... ... ... ... 342 

Gwroldeb ... ..^ 20 

Hymn addas i'w chanu yng Ngwasanaeth y 

Cymmun ... ... ... ... 403 

lesu 14, 219 

Llinellau 160,249,374,420 

Llinellau i G. W. G. Thomas, Ysw., Uchel- 

sirydd Morganwg wn 1870—71 ... 258 

Mynwent y Llan ... ... ... 288 

Ned a Harri 73 

"Ni bydd Amser mwyach" ... ... 889 

Nid af unwaith y mae Duw yn cyflawnu ei 

Addewidion ... ... ... 164 

Pabethaddaw? ... ... ...108 

PenniUion i'r Fynwent ... ... 367 

Rhinwedd yr lawn ... ... ... 248 

Google 



Digitized by ' 



OTNNWYSIAD. 



Rhodio wrth Ffydd ... 
Rhuthriad y Chwe Chanwr 
Teyrnasiad Dydd a Nos 
Ti a Chwi ... 

Y Dydd Olaf 

Y Dymuniad Olaf 

Y Dyn anwadal 

Y Dyn sefydlog 

Y Gkuaf .. 
YNefoedd 

Y Sabbath 

Y Tyngwyr ... 

Y Wraig Annynad 
Ymson y Cristion 
Yr Afonig ... 

Yr Eglwys yng Nghymru 
Yr Hwn a wnaeth yr Enaid 
Yr Hwyr 



a 1 piau 



454 
836 
271 
29 
88 
94 
417 
293 
29 
390 
378 
444 
124 
328 
20 
173 
343 
411 



167 
113 



462 



193 
32 
32 



Adolyqiad y Wasq. 

Some Obsen^ations on Eastertide 
The Church in Wales 

GOHEBIAETHAU. 

Awr gyda'r Hen Awdwvr 
, Barn Arglwyddi y Cyirin-gynghor yn yr 
achos Shepperd v. Bennett ... ... 310 

"CSn Sant Ambros" ... ... ...430 

SyrHarriDdu 74,111 

YMaenChwyf 112 

CONGL Y CyWRAIN. 

Charter Rolls and Ancient Deeds. 194, 196, 232, 
272, 311, 312, 313, 314, 353, 430 464, 465, 467 

Deiseb at Esgob Ty Ddewi o blaid y Parch, 
Edraond Mevricke (1672) ... 

levan ab Gruffydd 

Ifan Llwyd ... 

Hanesion. ' 

Abergwili ... ... ... ... 35 

Addvsg Ddigrefydd ... ... ...117 

Addysg Elfenol ... ... ... 199 

Afiechyd Tywysog Cymru ... ... 33 

Agoriad y Senedd ... ... ... 79 

Anghydffurfiaeth yn cael ei phaentio gan 

Ymneilldiiwr ... ... ... 360 

Anghyssondeb Seculariaid Bwrdd Ysgol 

Caerfyrddin ... ... ... isg 

Ailagoriad Eglwys Llanfihangel y Creu- 

ddyn ... ... ... ... 816 

Araeth Mr. Miall yn Nhy y Cyffredin ar yr 158 

Eglwys yng Ngiiynnru ... ... 77 

Araeth y Parch. L. M. Jones, Ficer Sant 

Pedr, Caerfyrddin, ym Manceinion ... 74 
Ardalydd Bute ... ... ... 114 

Bedd leuan Brydydd Hir ... ... 198 

Bil Addysg Ysgotland ... ... 236 

Boddiad Galarus ... ... ... 399 

Bwrdd Ysgol Caerfyrddin ... 119, 238 
Byrddau YsgoHon ... ... ... 79 

Cydweli ... ... ... ... 239 

Cyflwyniad Tysteb i Arolygydd yr Ysgol - 

ion Eglwysig yn Ystalyfera ... ... 35 

Cyfraith y Trwyddedau ... ... 397 

Cyngherddau ... ... ... 369 

Cymdeithas Amddiffynol Eglwysig ... 116 



Cymdeithas er Lledaeniad yr Eglwys yn 
Esgobaeth Llandaf ... ... ..4 196 

Cynnadledd fawr Manceinion ... ... 85 

Difaterwch Eglwyswyr ... ... 895 

Duwioldeb Offeiriad ... ... ... 167 

Dyfynog, sir Frycheiniog ... ... 472 

Dyrchafiadau Eglwysig 36, 119, 882, 288, 472 
Eglwys Lloegr ... ... ... 197 

Eglwys yr Holl Saint, Caerdydd ... 279 

Esgob Chichester ar Eglwysi Rhydd ... 88 
Esgob Manceinion 3mg Nghyfarfod y 
Gweithwyr yn Leeds ... ...470 

Etholiad Bwrdd Ysgol Romford... ... 118 

Ficer Llanelli a'r Eglwys ... ... 84 

Ficer Pritchard, Llanymddyfri ... ... 37 

Gelyniaeth yr Yraneillduwyr at yr Eglwys 319 
Goginan.— Cyflwyniad Tysteb ... ... 168 

Gorfodaeth ... ... ... ... 169 

Gwaddoliadau yr Ymneillduwyr ... 368 

Gwareiddiad Deheudir Cymru ... ... 236 

Gweinyddiaeth Mr. Gladstone ... ... 118 

Gweithwyr Amaethyddol ... ... 198 

Gwirfoddoliaeth yn ol Mr. Spurgeon ... 399 
Gwyl Gorawl Archddiaconiaetn Caerfyr- 
ddin 276 

Gwyl Gorawl Dewi Sant, Caerfyrddin ... 487 
Gwyliau Ddiolchgarwch am y Cynauaf 439 
Haeriadau anwireddus Cymdeithas y 

Rhyddhad 366 

Jack-a-lantems Politicaidd ... ... 397 

Llangfihangel Geneu'r Glyn ... ... 36 

Llanfihangel y Creuddyn ... 36, 79, 869 
Llanfihangel y Creuddyn a Llantrisant ... 470 
Llanfynydd ... ... ... ... 77 

Llwfrdra yr Ymneillduwyr ... ... 113 

Llythyr y Frenmes ... ... ... 76 

Llywod-ddysg 398 

Marwolaeth Mr. Edward Joseph, Golygydd 
a Pherchenog y Carmarthen Weekly 

Reporter 472 

Marwolaeth Mr. William Rowland James, 
Abercwmdolau ... ... ... 119 

Miall a'i Ystadegau ... ... ... 471 

Mr. Gladstone a'r Ynmeillduwyr ... 84 

Mr. Henry Richard a'i haeriadau ... 37 

Mr. Miall a'r Eglwys 318 

Mr. Sartoris a Chynnrychiolaeth sir Gaer- 
fyrddin ... ... ... ... 279 

Mr. Sartoris a'r Radicaliaid Cymreig ... 89 

"Nawobobdeg" 117 

Periglor Merthyr a'r Eglwys ... ... 397 

Plant y Gweithdai ... ... ... 278 

Plant yr Ysgol Sul 396 

"Pobman" a Cheidwadaeth sir Aberteifi ... 471 
Priodas Ardalydd Bute ... ... 197 

Priodasau anghyfreithlawn ... ... 118 

Republicaniaeth ... ... ... 39 

Siars Deirblwyddol Esgob Llandaf ... 316 
Syr Roger Tichborne yng Nghaerdydd ... 37 
.ywysog Cymru Gartref ... ... 472 

Uchelwyl Ymneillduedig Manchester ... 114 
Undeb yr Eglwys a'r Wladwriaeth ... 319 

Y Ballot 318 

Y Barnwr Keogh ar Offeiriaid Pabaidd ... 280 

Y Byrddau Ysgol ... ... ... 86 

Y Cynghrair Ansanctaidd ... ... 36 

Y Deillion 288 

Y diweddar Ddr. Rowland Williams ... 37 

Y diweddar Esgob Smith Hong Kong ..." 40 

Y Faner a Chymdeithas Amddiffynol yr 
Eglwys, Caerfyrddin ... ... 89 



Digitized by 



Google 



0YNNWT8IAD. 



t Freeh Wen 38, 79 , 

Y Gymdeithas rhag Defnyddio Tybaco ... 158 

Y Gymmanfa Eglwysig yn Leeds 437, 468 

Y Llywodraeth a'i Chamsyniadan ... 236 

Y Parch. Ddr. Massingham yog Nghaer- 
fyrddin ... ... ... ... 275 , 

Y Parch. John Griffiths, Merthyr. a Chrcf- 
ydd yr Oes ... ... ... 86 

Y Parch. Mr. Ryle a Chymdeithas y Dad- i 
gyssylltiad ... ... ' ... 11j | 

YPrifweinidog a'r Eisteddfod ... ...399 

Y Senedd 360 I 

Ymneillduaeth mewn cyssylltiad ar Llyw- I 

odraeth ... ... ... ... 157 ' 

Yr Archddiacon Denison ... ... 398 

Yr Eglwys Esgobol Americaidd ... 33 

Yr Eglwvs yng Nghymru 357, 394, 436 

Yr Undeo Cynnolleidfaol Cymreig ... 397 
Yr Ymneillduwyr a'r Eglwys ... 237, 396 
Yr Ymneillduwyr mewn gwrthryfel ... 35 
Ysgrif Dirol i Gyraru ... * ... ... 38 

Ysgrif y Mynwentydd ... ... 116 Manion 



Hahbseok Tramob. 



Dr. Livingstone 
Llofiruddio larll Mayo 
Marwolaeth Brenin Sweden 



... 280 

... 119 

... 400 

Marwolaeth yr Esgob Gray, Grahamstown 440 

.Mazzini wedi marw ... ... ... 159 

Republicaniaeth Ffrainc ... ... 159 

Y Luther Ji'frengig ... ... * ...400 

Yr Alabama... ... ... ... 120 

Genedigaethau 40, 80, 120, 160, 200, 360, 400 

Priodasau 40, 80, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 

440, 473 

Marwokethau 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 
320, 360, 400, 440, 473 

y Llithiau Priodol am 1872 40, 80, 120, 160, 
200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 473 



213, 409 



SPUBRELL, ARGRAFFYDD, CAERFYRDDIN. 

Digitized by GooqIc 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by Google ' ? 



